Go ogle 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : / /books . google . com/ 




HARVARD COLLKGE: 
LIBRARY 





IN MEMORY OT 

,K TEMPIK [iN'GR^HAM! 

TLASS or KM4 



SZ:CtlND LIEUTKMANT 
COAST ARTILL3;RY COKPS 
UKITED STATES ^HT 





oogle 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Googl 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



1867. 



lj\fxn €mfr{xW\u. 



CYFROL XL 



"YNG NGWTNBB HAUL A LLYOAD QOLBUNI.'* 
"A GAIR DUW TN UCHAF." 




CAERFYRDDIN: WILLIAM SPURRELL. 

MDCCCLXyil. 



Digitized by 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 
INGRAHAMFUNO 



CABBFTRDDIN: ARGBAFrWTD GAN W. SFUItRELL. 



Digitized by 



Y CYNNWYSIAD. 



862 
176 

83 
805 
292 

16 
383 

11 
4 



ddiacon Ceredigion ... 
Yrlawn ... ... 

Yr Ysgolfeistri Pentrefol 



Tbabthodau, &C. 

Abram a Lot 
Addnrno Beddaa 
Ahab a Naboth 

Ananias Damascus ... ... 

Anghyssondeb YmneiUdnaeth ... 
Awr ym Mynwent Llannig 
Beirdd Cymreig 

Beth wna Gweinyddiaeth larll I>erby? 
Blwyddyn Newydd 

Bageiliaid Eppynt 68, 116, 181, 248. 808, 869 
Bngeiliaid y Banaa 20, 84. 164, 216, 276, 844 
Bywgraffiad Mr. Brioley Richards 803 ^ 

Bywgraffiad y Parch. Dafydd Rowlands 289, 269 J 
Bywyd ac AthryUth y Parch.The. Evans 71, 103 J Bre^eth Olaf 

CapNBl Gannon ... ... 241, 261 868 * ' 

Cariad Brawdol ... ... ... 141 

Oddwadaeth ... ... ... 6 

Cesarea Philippi ... ... ... 336 

Gladdgelloedd Khofain ... ... 171 

Oofion Barddonol ... ... ... 180 

Crefydd jr Aelwyd ... ... ... 287 

Cydymdeimlad rhwng Gw^ Eglwysig a'a 

Plwyfolion ... ... ... 366 

Cyflwyniad Crist yn y Demi ... ... lY6 

Oynnadledd Abercomant ... ... 12 

Oylch-lythyr yr Esgobion ... ...868 

Dafydd Morgan 148, 202 

Daiareg a'r Beibl ... ... ... 210 

Diogi a Llafhr ... ... ... 274 

Dydd Barn y Chweched Bennod o Micah ... 843 
Dydd Olaf 1866 a'r Cyntaf o 1867 ... 48 
DyddNadolig ... ... ... 863 

Dydd Bam y Ddegfed Salm a Dengain, aV 

Salmganlynol 
Dylbdiad yr Efen^l i Brydam ... 297, 823 
I^lanwad Blaenonaid ar Gjrmdeithas ... 284 
Efelychu Crist 

Elfenau Dyrchafiad y Dosbarth Gweithiol 36 
Enwogion yr Eglwys 161, 226, 267, 289, 821 
EsgobFfiwrar ... ... ... 76 

Esgym Pregeth 296 

FfoBneb ... ... ... ... 213 

Galar am y Meirw ... ... ... 183 

Goethe a Mendelsshon ... ... 294 

Gweddi yr Arglwjydd ... ... ... 306 

Gwraig Weddw l^epta ... ... 307 

Gwyliau ac Ymprydiau ... ... 39 

Hanes 7 Ty Gwyn ar Daf ... 137. 163, 197 
Hiraeth Galaros yr Ail Sakn a Dengain ... 364 
Hymnan Cynghaneddol ... ... 360 

Hynt i Land^hryn ... ... 80 

Hynt i Fro Morganwg ... ... 248 

JohnEeble ... ... ... ... 340 

Llanstephan al Hynafiaethan 8, 46, 112, 160 
Llenladrad ... ... ... ... 246 

LloflSon iV Meddylgar ... ... ... 272 

Mdn gofiannaa ... .» ... 282 

Nodiadau Hynafiaethol ... ... 836 

Pa ham y rbaid i'r Eglwys fod yn ammher- 
fl&uthyny Byd hwn? ... ... 260 

Pereiddio Chwerwder Bachedd ... ... 273 

Pregeth Newydd i Gymru ... ... 97 

Pregethan 48, 66, 129, 198, 228, 266, 827 
Sant Barnabas ... ... ... 134 



Sant Matthias 

Sant Paul 

Traethawd ar y Dwfr 
Trem ar fy Mebyd 
Tridiau yn Llangeinwen 
Tymmestl y Nawfed Saim ar hugain 
Ymneillduaeth 
YnysMon ... 
Yr Eglwys Gy 



... 200 
... 231 
146, 178 
... 88 
107, 145 
... 806 
... 100 
329 
367 



Yr Hybarch John Hughes, diweddar Arch- 



101, 206 
... Ill 
... 179 
269, 841 
... 178 
... 22 
... 209 
... 8 
... 865 
... 800 
Bre- 
... 14 
... 69 
... 182 
... 168 



Clengwyr Lleygol ... 

Y Diweddar Syr Thomas Phillips 

Y Ddeilen Olaf ... Z 

Y Fuddugoliaeth wedi ei Hennill . 

Y Mynyddoedd Tanliyd 

Y Parch. M. Hobart Seymour, ar 
geth yr Esgob Ellicott 

Y Safon Anflbeledig ... 

Y Saith Esgob 

YSalmydd 

Babddoniaeth. 

^cro^eu; i'r Parch. M.R.Morgan,Llansamlei 269 
Adgofion Mebyd ... ... ... 865 

Anerchiad i Dr. LI. Lewellin ... 19, 839 

Anerchiad Priodasol i'r Bardd "Aeronian " 187 
Beddargraff Telynoz ... 
Boreu ym mysg y Mynyddoedd 
Bu farw'n Un ar Hugam Oed ... 
Bwth fy Rhieni 
C&n ar Enedigaeth Crist 
C&n newydd o hen ddefnydd ... 
Cloch y Llan 

Cydymdeimlad ft Gwynionydd ... 
Cywydd i D. L. Lloyd, Ysw., B.A. 
Cywydd yr Edifeiriol 



ciwech Jpennill er cof am Brutus 
Dammegion Esop 
Dychy mmygion 
Englynion i Deon Ty Ddewi 
EnglyD Vr Mynegfys 
Englynion ... 

Emyn Cenadol 292, Emynau ... 

FyNgakr 

FyYmadawiad 
Ffynnon Ceitho Sant ... 
I Lygad y Dydd 
Pr Onen 

Llinellau ar farwolaeth baban Mr. Watkins, 

Talsam, Ceredigion 
Llinellau i Llan- 



12 

... 70 
... 306 
... 107 
... 6 
... 124 
... 266 
... 170 
... 64 
... 76 
... 48 
844,368 
... 68 
... 869 
... 7 
64, 163 
173,340 
... 176 
... 168 
... 246 
... 160 
846 



Manod Wyllt ar ei Glaf Wely ... 
Marwolaeth Crist 

Nac Ymbeim 

Nerth Cydymdeimlad ... 
Pennillion ar ol Mr. D. Owen (Brutus) 
Priodas Gin 

Pryddest er cof am T. ab Gwilym 
Pump Pennill o glod i'r Parch. T. Walters 289 
Telyneg Eglwysig 61 



264 
42 

n 

136 
140 
274 
8 
86 
207 



Digitized by 



Google 



Y CYNNWYSIAD 



Ymweliad Ystrad Meurig ... ' ... 243 

YrAfradlawn 214 

Yr Eira ar y Bedd ... ... ... 101 

Yr Hydref 371 

Yr Ysgrythyr LSn ... ... ... 864 

Ysgol Ramadegol Ystrad Menrig ... 45 

Y Beirdd a'r Awrlais ... ... ... 39 

YDiluw 269 

YFynwent ... ... ... ... 231 

CONGL Y CyWRAIN. 

Ammodweithred Priordy Cydweli, 1644 ... 218 

Carol Nadolig 371 

Cilsant Pedigree ... ... ... 280 

Hanes Byr o Denlu Cors y Gedol ... 88 

Herodraeth, neu Gelfyddyd Arfan Bonedd 117 
Lineage of the Lloydfs of Pl^ and Laqaes 311 
Llysoedd Esgobion Bangor ... ... 251 

Pedigree of C. Vaughan, Esq., of Cwmgwili 278 
The Genealogy of tne Lloyas of Glangwili, 
the Prices of Glangwili and Castle Pigyn, 
and others ... ... ... 24 

Ynys Mon ... ... ... ... 219 



Adolygiad y Wasg. 



188 
121 
346 
121 
218 



Amseryddiaeth Ysgrythyrol S. Lloyd 
Bride of Neath Valley 
Caniadau Manod Wjllt 
Cogyddiaeth C^pnreig 
Darlith ar y Milflwyddiant 
Bangor Diocesan Directory ... *j 
Egin Awen ... ... ... ( ... 21 

Gweithiau Barddonol I )afi8 Castell Hywel 121 
Hanes Merthyr Tydfil ... ... 121 

Historical Notes, gan Giratdus ... ... 29 

Septaagint ... ... ... ... 158 

Taflen o'r Gwyliau Symmudol 1867—1900 30 
The Duty of Thankfulness, &c. ... 120 

The History of Cilgerran ... ... 187 

Hakbsion. 

Achau a Thenlu Cors y Gedol ... ... 61 

Addysgiaeth ... ... 94, 253 

A^oriad Eglwys Sant Clement, Llansawel 90 
Ailagoriad Eglwys Henllan Amgoed ... 30 
Ailagoriad Eglwys Llanafan ... ... 318 

Angladd y diweddar Miss Lewellin ... 32 
Anghyssondeb yr Enwadau ... ... 284 

Anfoesoldeb yr Oes ... ... ... 60 

Art Union Maindy ... ... ... 91 

At Caisar ... ... ... ... 63 

At Hywel ... ... ... ... 32 

At y Parch. D. LI. Isaac, Llangathen ... 352 
Barbareidd-dra i Gwn Offeiriaitl ... 168 

Bymodion am ;^ diweddar J. Parry Morgan 223 
Cann Cvnnulleidfaol ... ... ... 90 

Capel Ha wen ... ... 63, 95 

CapelyDrindod ... ... ... 169 

Clerigwyr Lleygol 189, 221, 222, 266, 318, 349 
Conmnnasiwn ... ... ... 189 

Cyfarfod Blynyddol y Feibl Gymdeithas 189 
Gymdeithas Gorawl Llandaf ... 262, 284 
CynuQunrodd E. Priest Richards, Ysw. ... 287 

Cynnrychiolydd newydd sir Benfro ... 64 
Cynnyg i Iwyr ddinystrio Eglwys ... 96 
Daioni yr Eira diweddar ... „, 122 
"Derfel Gadam" yr Esgob Burnet ... 378 
Diolchgarwch am y Cynauaf ... ... 347 

Dr. Livingstone ... ... ... 192 

Duwioldeb a Phurdeb yr Enwadau ... 127 
Dydd Gwyl Dewi yn Llundain ... ... 121 



Dj^gwyJdki Trychinebus yn Llundain ... 61 
DjTchnfiatJau Eglwysig 90, 189, 220, 347, 372 
(nfro... ... ... 64 

287 
96 
348 
31 
287 
372 
60 
377 
373 
361 



Eglft Vii r^itias, Pel 
EglwvEi ^fjideiriol Llandaf 
Egi^i'vs r.bingathen, sir Gaerfyrddin 
Eglwvs Mynyddislwjm 
Egl vvV- ^Tydd Pont y Pridd ... 
Eglvrys Vtitradfellte ... 
Ea:IwTB Crist, Caerfyrddin 

Eisteddfod L867 

Enwogion sir Aberteifi 
Ffrwydriad gwiuth glo Pant y Bhedyn 
Gweithiau Newj 



ewyddion 

Gweddi i'w harfer ar Ddydd Gwener 

Croglith ... ... ... .;. 127 

Gofyniad ... ... ... ... 127 

Gwleidyddiaeth ... ... ... 92 

Halogi y Cyssegr ... ... ... 66 

Hwlffi)rad. — Dygwyddiad Angeuol ... 32 

Llanrhystyd ... ... ... 284 

Llangeitho ... ... ... 265,287 

Llofruddiaeth yn Aberdar ... ... 126 

Llongddrylliad— 18 fywydau wedi eu colli 372 

Madrigals gan Voltaire ... ... 875 

Manod Wyllt wedi marw ... ... 91 

Marwolaetb y Parch. James Hughes, B.D., 

Etifedd Carog 874 

Nodiadau Llenyddol ... ... ... 62 

Periglor Gelligaer a*i Gyhuddwyr . ... 66 

Politiciaeth 191, 220, 264, 286, 349, 378 

Priodas Windham Lewis, Ysw., k Miss 

' Williams, Aberpergwm ... ... 124 

Reform! ReformI I Reform!!! ... ... 96 

SarflF Gynffondrwst- ... ... ... 286 

Siryddion sir Aberteifi ... ... 862 

Siryddion y Deheudir am 1867 ... ... 95 

Sylwadau ar Lythyr Hwntw Ben Hwntw 68 

Talentau yn yr Eglwys ... ... 122 

Trefilan, Ceredigion ... ... ... 81 

TroGwarthus ... ... ... 861 

Ty Gwyn ar Daf 266, 286 

Tynged Dr. Livingstone ... ... 126 

Tysteb i OflFeiriad ... ... ... 81 

Ssteb i'r Parch. E. Lewis ... ... 266 
deb Corawl Archddiaconiaeth Caer- 
fyrddin 93, 817 

Undebau y Gweithwyr ... ... 268 

Urddiadau ... ... ... ... 126 

Ymweliad Cam Ingli & Chamhuanawc ... 860 

Yr Eisteddfod Genedlaethol 1867 121, 361 

YrOffeiriaid ... ... ... 69 

Ysgoldy Cil y Cwm ... ... ... 286 

Y Common Prayer ... ... ... 67 

Y diweddy Mr. Crawshay ... ... 287 

YDreth Eglwys ... ... ... 127 

Y Gymdeithas Dadgyssylltiol ... ... 122 

Y Gymmanfa Geltaidd yn Llydaw ... 876 
Y'Ffeniaid 96,192,318,877 

Y Ffeniaid yn sir Benfro ... ... 168 

Y Reform Bill ... ... ... 126 

YSenedd ... ... ... ... 92 



Hanesion Tramor 



... 820 



Genedigaethau 96 128, 169, 192, 224, 266, 288, 
820 362 880 

Priodasau 82, 64, 96, 128, 169, 192,^224, 288, 
820 862 880 

Marwolaethau 82^ 64, 96, 128, 169, 192, '224, 
266,288, 820.862,880 
Amrywion ... ... 127,169,879 

Mapion 101, 108, 186, 140, 164, 168, 248 



Digitized by 



Google 



Y R HAUL 



"TNG NGWYNBB HAUL A LLYGAD GOLBUNI." 
"a gair duw yn UCHAP." 



Rhif. 121. lONAWR, 1867. Cyp. 11. 



EFELYCHU CRIST. 



Dtben penaf yr Apostol loan yn ei 
Epistol Cyffredinol Cyntaf ydoedd gosod 
allan nodau hanfodol crefydd, trwy y rhai 
y gallasai pawb brofi eu hunain, a fyddai 
ganddynt nawl yng Ngbrist; ac ym 
mhlith ereill, dyma un, "rnodio megys ag 
y rhodiodd Ef," &c. Y mae esbonwyr yn 
tybied mai aincan loan oedd gwrthbrofi 
heresi y Carpocratiansiaid, y rhai, cyffeJyb 
i'r Antinomiaid, a ddywedent y gallai fod 
ganddynt gymmundeb k Duw, er byw yn 
bechadurus. Y mae yr apostol, ynte, yn 
gosod angenrheidrwydd o r gwrthwyneb. 
**Yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo 
Ef, a ddylai yntau felly rodio megys ag 
y rhodiodd Ef." Y mae y geiriau yma yn 
cynnwys yr angenrheidrwydd o gydffurf- 
iad rhwng y Cristion a Christ. ** A ddylai 
vntau rodio," &c. Y mae'r ddyledswydd 
non yn fynych yn cael ei chymhell yn y 
Beibl ** Megys y mae yr hwn a*ch 
galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch 
cbwithau hefyd yn sanctaidd." 1 Pedr 
i. 15. "Byddwch gan hyny ddilynwyr 
Duw, fel plant anwyl; a rhodiwch mewn 
cariad, megys y carodd Crist ninnau." 
Eelly yr Apostol loan, "yr hwn a ddywed 
ei fod yn aros ynddo Ef, a ddylai yntau 
felly rodio megys ag y rhodiodd Ef. 

I. Beth y mae'r cydffurfiad sydd, neu 
ddylai fod rhwns bywyd y Cristion a 
Christ, yn osod alTan. "Yr nwn a ddywed 
ei fod yn aros ynddo Ef, a ddylai yntau 
felly rhodio megys ag y rhodiodd Ef." 

Nid oes un dyn yn ddigon perffaith i 
fod yn rheol iddo ei hun, nac yn rheol i 
ereill, ond Crist. Ni allodd y sancteiddiaf 
o ddynion eto anturio dy wedyd eu bod yn 
rheol digon cywir. Ni allodd Sant Paul 
ddywed ond hyn: "Byddwch ddilynwyr i 
mi, megys yr wyf finnau i Grist." I Cor. 
xi. 1. Os af allan o'r llwybr, na ddilyn- 
1— XI. 



wch fi. Yr oedd yr apostol yn canmol y 
Bereaid, "Am chwilio yr Ysgrythyrau i 
edryoh a oedd y pethau hyny felly." 
Actau xvii. 1 7. 

"A ddylai yntau felly rodio, megys 
ag y rhodiodd Ef." Y mae hyn yn 
dangos mai Crist y w yr unig faen praw£ 
Y mae pawb ereill yn feius. "Os 
dywedwn nad oes ynom bechod, yr ydym 
yn ein twyllo ein hunain, a'r gwirionedd 
nid yw ynom." Ond y mae Crist yn 
hoUol ddilwgr. "Canys y cyfryw Arch- 
ofiPeiriad sanctaidd, diddrwg, dihalog, dl- 
doledig oddi wrth bechaduriaid, ac wedi ei 
wneuthur yn uwch na'r nefoedd, oedd 
weddus 1 ni." Heb. Tii. 26. Ymgais 
blaenaf y seintiau yw cael cydymiFurfio S. 
Christ. Yr oedd Sant Paul yn cyfrif pob 
peth yn golled er ei fwyn Ef: "le, yn 
ddiammheu, yr wyf hefyd yn cyfrif pob 
peth yn golled, o herwydd ardderchog- 
rwydd gwybodaeth Crist lesu fy Ar- 
glwydd: er mwyn yr Hwn y*m colledwyd 
ym mhob peth, ac yr wyf yn eu cyfrif yn 
dom, fel yr ennillwyf Grist. Ac y'm ceir 
ynddo Ef heb fy nghyfiawnder fy hun, yr 
hwn sydd o*r gy fraith, ond yr hwn sy 
trwy ffydd Crist, sef y cyfiawdder sydd o 
Dduw trwy ffydd: fel yr adnabyddwyf Ef, 
a grym ei adgyfodiad Ef, a chymdeithas ei 
ddyoddefiadau Ef, gan fod wedi fy nghyd- 
ffurfio a'i farwolaeth Ef." Philip, iii. 
8, 9, 10. 

"A ddylai yntau felly rodio, megys 
ag y rhodiodd Ef." Ni welwn yma fanyl- 
rwydd y grefydd Gristionogol, mor 
benodol y mae hi. "Fel y rhodiodd Ef." 
Dyma*r ffordd, ol traed Crist. "A phob 
un sydd yn enwi enw Crist, ymadawed 
oddi wrth anghyfiawnder." I. Tim. ii. 19. 
Fel ag y dy wedodd Alecsander Fawr wrth 
ryw ddyn Uwfr oedd yn ei fy ddin yr un 



Digitized by 



2 



YR HAUL. 



enw ag ef ei hnn, '* Naill ai ymladda yn fwy 
gwrol, neu ynte oewid dy enw.*' Felly, 
medd y Gair, "Os yr Arglwydd sy Dduw, 
ewch ar ei ol £f.'* Brysiaf i sylwi yn 

II. Ym mba bethan, yn fwyaf arbenig, 
y mae y rhodiad yn gyffelyb iddo Ef. 

O ran purdeb. **Eithr megys y mae 
T neb a'ch galwodd chwi yn sanctaidd, 
byddwch chwithau hefyd sanctaidd ym 
mbob ymarweddiad." 1 Pedr i. 15. Nid 
yw Ef yn dysgwyl i ni fod yn berffaith 
sanctaidd fel Efe, ond yn gyffalyb sanct- 
aidd. Yr oedd Efe yn drwyadl ddilwgr: 
nid oedd dim defnyddiau pechadurus 
ynddo. Y mae Uawer un yn sanctaidd; 
ond yn gymhariaethol y mae efe felly. 
Y mae sancteiddrwvdd goreu y Cristion 
yn. debyg i ddwfr glan yn sefyll mewn pwll 
budr. y mae ef yn loew, hyd nes cy- 
nbyrfir ef. Ond y mae sancteiddrwydd 
Crist fel dwfr mewn costrel o wydr: ni 
ellir dim mo*i gythryblu Ef. "Tywysog 
y byd hwn sydd yn dyfud, ac nid oes iddo 
dd'im ynof fi." Y mae arnom ninnau 
ieisieu bod yn debyg iddo. Er na allwn ni 
fod fel Efe, y mae yn rhaid i ni debyg oli 
iddo. Er nad yw yr ysgolhaig ddim yn 
ysgrifenu yn gystal a'r meistr, eto y mae 
n ceisio: y mae*r copi o*i flaen ef o 
yd. 

Patrwn arall oedd Crist i ni rodio 
wrtho, oedd ei hyfrydwch yng ngwasan- 
aeth I)uw. "Fy mwyd i yw gwneuthur 
ewyHys yr Hwn a'm banfonodd I, a 
gorpben ei waith Ef.*' loan iv. 34. Tra 
yr oedd Efe ar y ddaiar, yr oedd ei serch 
jEJf yn y nefoedd. Felly y duwiolion. 
Medd Sant Paul, ''Canys ymhyfrydu yr 
wvf yng nghyfraith Duw, yn ol y dyn 
oddi mewn.'* Rhuf. vii. 22. Ac, medd 
Dafydd, "Pwy sy genyf yn y nefoedd ond 
Tydi; .ac ni ewyllysiais ar y ddaiar neb 
'gyda Thydi." Salman Ixxxiii. 25. Y 
mae rhyw gydffurfiad dymunol rbwng y 
Cristion a g waith Duw. Y mae g waith 
Duw, yr hyn beth ag sydd yn hollol 

fyfaddasu iddo. Chwi wyddoch nud oes 
im yn cyfaddasu i gylla y newynog ond 
bwyd; nac i'r sychedig ond diod; nac 
i'r, noeth ond cael ei ddilladu. Felly, 
nid oes dim yn cyfaddasu i enaid ad- 
genedledig ond gwasanaethu Duw; nid 
oes un cysur daiarol a foddlona ddymun- 
iadau enaid adgenedledig. Er bod yn 
frenin, pwy sy genyf yn y nef ond Tydi? 

Patrwn arall yw diniweidrwydd 
Crist Nid oedd Ef yn gwneuthur dim 
niwed i neb, ond daioni hyd yn oed i'w 
elynion. Yr oedd Ef yn gweddio dros ei 
ddienyddwyr, y cigyddion a sychedant 
am ei waed. **0 Dad, madden iddynt; 
canys ni wyddant pa beth y maent yn ei 
wneuthur." Luc. xxiii. 34. Felly, dyma 
ein dyledswydd ninnau: **Cerwch eich 
gelynion, bendithiwch y rhai a*ch 



melltithiant* gwnewch dda i'r sawl a'ch 
casant, a gweddlwch dros y rhai a wnel 
niwed, ac a'ch erlidiant." Mat. v. 44. 

Patrwn arall yw hunanymwadiad Crist, 
a'i barodrwydd Ef i foddloni i'r cyflwr 
gwaelaf. Fe ddarfu ei goelbren syrthio 
i eithaf tlodi; i'r ystad iselaf; eto yr oedd 
Ef yn dawel ac amyneddg^r. **Efe a 
orthrymwyd, ac Efe a gystuddiwyd, ac nid 
agorai ei eneu; fel oen yr arweinid Ef i'r 
Uaddfa, ac fel y tau dafad o flaen y rhai 
a'i cneiiiai, felly nid agorai yntau ei eneu." 
EsaS liii. 7. Ni fu Ef ddim erioed yn 
grwg^ach. Yng ngwyneb y cwpaneidiau 
chwerwon, "nid agorai ei eneu:" yng 
ngwyneb yr hoelion dur, y goron ddrain, y 
fflangell, tynu blew ei gernau, a chario ei 
groes ei hun, dystaw oedd Efe. Y mae 
llawer o rwgnach arnom ni, o blegid 
caledi yr aniserau, iselder ein sefyllfa, a'n 
tlodi o hyn a'r Hall. Y mae arnom eisieu 
troi ein meddwl at Grist. 

III. Nad oes un bawl o Grist gan y 
rhai hyny ag y mae eu by wyd yn anghyd- 
ffurfiol, &c. 

Y mae rhaid i hyn fod, o blegid food 
hyn yn gadwyn gyssylltedig yng 
nghwlwm wrth ein hiachawdwriaeth, fel 
nad oes iaehawdwriaeth i neb heb gyd- 
ffurfiad rhwng eu by wyd k Christ. "O 
blegid y rhai y ragwybu a raglnniodd 
Efe hefyd i fod yn un ffurf k delw ei Fab 
Ef." Bhuf. viii. 29. Y mae pob modrwy 
o'r gadwyn wrth eu gilydd. 

I mae yr angenrheidrwydd o'r cyd- 
ffurfiad yma hefyd yn amlwg, o blegid y 
cyssylltiad agos sy rhwng Crist a'i bobl. 
Efe yw'r Priod; Efe yw'r Pen, a hwythau 
yw'r corff. Ac yn awr, oddi eithr bod 
cydffurfiad cynneddfau rhwng pob aelod 
a'u gilydd, pa fath angenfil fyddai y corff 
hwnw? Fe fyddai yn debyg i ddelw 
Nebuchodonosor; "Y pen o aur, y ddwy- 
fron a'r breichiau o arian, y bol a'r mor- 
ddwydydd o bres; y coesau o haiarn, y 
traed, peth o honynt o haiarn, a pheth yn 
bridd.'^ Dan. ii. 32, 33. Ond nid fel yma 
y mae Corff Crist: yr un anian sydd 
ynddo Ef a hwythau: y maent yn derbyn 
o'i gyflawnder Ef. 

I ddangos yr angenrheidrwydd o i ni 
gydffurfio a Christ, y mae ei fod Ef wedi 
dyfod i'r byd i roi esampl i ni, yn profi 
hyny. Er mai nid dyben penaf a blaenaf 
Crist oedd rhoi esampl i ni, eto yr oedd 
hyn yn ddyben ganddo. Pan olchodd Ef 
draed ei ddysgyblion, fe ddywedodd mai 
rhoi esampl iddynt yr oedd Efe. Ac 
medd Sant Paul, "Canys i hyn y'ch 
galwyd hefyd ; o blegid Crist yntau a ddy- 
oddefodd drosom ni, gan adael i ni esampl 
fel y canlynech ei ol Ef: yr Hwn hi 
wnaeth bechod, ac ni chaed twyll yn ei 
eneu: yr Hwn, pan ddifenwyd, ni ddif- 
enwodd drachefn; pan ddyoddefodd, ni 



Digitized by 



YR HAUf*. 



9 



fjgjthfodd; eithr rhoddodd ar y neb sydd 
yn bsrnu yn gyfiawn.** 1 Pedr ii. 
21, 22, 23. 

Wrth derfynu, os yn unig y rheiny ag 
sydd yn debyg i Grist ywV Cristionogion, 
pa mor aoaml ydynt yn ein gwlad ni? Pe 
ouasai pawb ag sydd yn enwi ei enw ef yn 
Gristionogion, fe fuasai braiddyr hoUfyd; 
ond y mae ea rhodiad yn eu bradycbu: nid 
ydynt yn rhodio fel Efe; y maent yn 
rhodio yn debyg i "dduw y byd bwn." O, 
mor ddisail yw gobaith y rheiny sydd yn 
byw yn groes i Grist; yn ansanctaidd, yn 
ddibaroh o waaapaeth Duw I 

Gair o gysur i'r rhai sydd yn dymuno 
(ac yn methu) rhodio fel y rhodiodd £f. 
Y mae rhai yn dymuno, ond er eu gofid, yn 
methu, fel Dafydd yn gweddio, "O am 

fyfeirio fy ffyrdd i gadw dy ddeddfan." 
almau cxix. 5. Ond y maent yn gofidio 
gyda SantPaol; "Ys truan o ddyn wyf 
fil pwy a'm gwared i oddi wrth gorff y 
farwolaeth hon?" Rhuf. vii. 24. Y rhai 
sydd yn galaru felly, y mae hyn o 
gysur i chwi; nid gwaeth ydych chwi nag 
ereill, am eich bod yn canfod eich am- 
mherffeithrwydd ; ond gwell, da iawn eich 
bod yn gweled eich drwg. 

Ac ym mhellach, nid y w eich gwaeledd 
chwi yn un bwlch yn eich cyfiawnhad: y 
mae hyny yn gyfan yng Nghrist. Annog- 
aeth i gyd ffnrno a Christ. 1. O blegid i 
Grist gydflFurfio k ni, fe ddaeth Ef mor 
nesed i ni ag oedd yn bosibl: **Yr Hwn ni 
thybiodd yn drais fod yn ogyfuwch &'r 
Tad." 2. Os ydym yn meddwl cael ein 
gogoneddu gydag £f, fe ddylem gael ein 
sancteiddio. Hyn yw gwystl ein gogon- 
eddiad; **Canys os gwnaed ni yn gyd- 
bliinigion i gyffelybrwydd ei farwolaeth 
£f, felly y byddwn i gyffelybrwydd ei 
adgyfodiad Ef. 3. Hyn fydd gysur yn 
angeu. **Ystyr y perffaith ac ^rych ar 
yr uniawn." 



PENNILLION 
Ar ol y diweddar Mr. D, Owen ( Brutus )* 

GYMRU dirion, coUaist un 

O'th feibioD mwyaf enwoe, 
Un oedd yn lienor mawr ei ni, 

A beimiad gwir alluog ; 
Ni v^iwyd dewrach an nag ef 

Is law yr heolwen lachar, 
Goi^estacb dyn na Bkutus fwyn 

Ni sangodd ar y ddaiar. 



♦ Cynnyeiwyd gwobr o bymtheg swyllt jrn 
Eisteddfod lilanvmddyfri am y chwech penniJl 
goren i'r dimreddar Bkutus. Ymddengys mai 
penniUion "Edmygydd" oeddynt y rbai bndd- 
ngol; ond o herwydd nad oedd yn bregennol, 
rhoddwyd y wobr i'r ail oreu. 



Os oedd ei eiriau ef yn Ilym, 

Llesoli oedd ei amcan, 
A safai dros wirionedd pur, 

Er dwys niweidio'i hunan; 
Fe bnrodd yr enwadan oil 

lawer lawn o sorod, 

Ac er mwyn codi Gwalia'n nwch, 
Dynoethodd dwyll a phechod. 

Gorthrymwyr grynent rhagddo ef, 

Ei eow daeinai ragritb, 
Yr oedd yn elvn twyil a brad, 

Dynoethai leibion melltith; 
Ac ni dderbyniai wmeb neb, 

Cynnygiai at gy^awnder; 
Er codi ei lef yn erbyn trais, 

Cynghorsi mewn addfwynder. 

Golenni'r Haul a fu efe 

Am ddegau o flynyddau, 
A thynwyd sylw llawer mil 

Gan swynion ei £fraethebau; 
Ei Frutuaiana fydd mewn bri 

Gan la sydd heb eu geni, 
A chofir am ei alia mawr 

Am oesoedd dirifedi. 

Colofnau anfarwoldeb iVdd 

Ei Weithiau athrylitngar, 
A sonir am ei fawredd ei 

Hyd eithaf gwledydd daiar; 
Edmygir ei frawddegan port, 

Arabedd ei draethodau, 
A bydd ei " ymddyddanion" ef 

Mewn cofia drwy yr oesaa. 

Bydd enw Brutus ddewr yn fyw 
Tra byddo bryniau Cymra, 

Tra byddo iaith hoif wlad y beirdd, 
Tra gallo Cymru ganu; 

Hoff blant athrylith ddont yn llu 

1 weled ei breswylfod, 
Anwylant enw'r f^ron ca, 

Ac wylant ar ei feddrod. 

Edmyotdd, 
Sef Jkheufardd, LlaneUi, 



Y DDEILEN OLAF. 

" Y ddeilen hon rhag cynnared — gwynt 
Gwae hi o'i thynged ; 
Hi hen ? — eleni y ganed I" 

Llywarch Sen, 

" Beth sy'n marw o ran henaint, 
A'u tad a'a mam yn dylwyth ifainc ?" 

O FLAEN fiFenestr fy myfvrgell y saif hen 
dderwen friglas, gauadfrig, sitrachog. 
Wrth ei sawdl y rbed nant fechan fur- 
murog. Gallwn feddw) fod v gornant hon 
yn hoff o ganu a barddoni; beth bynag, y 
mae hi yn oes oesoedd yn sibrWd c&n a 
barddoniaeth wrth fyned heibio y dderwen 
dan sylw. Byddai yr A wen weithiau yn 
ymchwyddo dros ei cheulanau; pryd hyny 
cyfyd ei chloch nes byddo yr asyn a'r ych, 
sydd yn pori ger Haw, yn ymattal, er cael 
amser i fyryrio a synu rha^ brocb 
arswydus Bardd Bcrw y cwm hwn, pan 
yn dadlwytho dan ddylanwad y gawod 
dyrfau. Ymddengys bod rhyw gym- 



Digitized by 



4 



TR HAUL. 



deithas a chydymdeimlad rhwnfi^ y dder- 
wen hon a'r nant Can y nant rhyw odlig 
fwyn, a gwna y dail ddawnsio, euro dwy- 
law, a chymmeryd i fyny y chorus, pob an 
a'i holl egoi yn sibrwd can ; a phan fydd y 
ddeilen farw, disgyna i gofl y nant, a*r 
Uwyn a*r nant yn cydganu galarnad — 
requiem — 

" They eye each other till they feel 
One sadness — he and she. 

Mae yr hen dderwen wedi gweled Uawer 
haf melyn a bloeddwynt; Uawer ^auaf 
blwng, llawer to ar ol to yn dy^d a 
myned; a chyda golwg ar Fardd Berw y 
nant y mae hi gwedi bod yma yn rhigymu 
can er oes y bryniau. Mae y nant yn 
ddrych o'r bywyd dynol; mae y dwfr yn 
cyfnewid ac yn myned, ond erys y ffrwd. 
Pa le maeV gronynau dwfr ydoedd yn 
myned heibio y dderwen hon, gan fymian 
canu, gan mlynedd i heddyw? Rhai o 
honynt a sugnwyd i fyny gan belydr haul; 
ffarfiasant aaen rhyw gwmwl, a disgynas- 
ant yn wlith ar lechwedd rhyw fryn, gan 
ei wneyd yn wyrddlas; wedi hyny ffurnas- 
ant rhyw rhidis; y rhidis yn arllwys i*r 
nant, y nant i'r afon, a'r afon i'r mor, oddi 
yno i fyned trwy yr un trawsweddiad 
drachefn yng ngwasanaeth anian fawr. 
Dyma transmigration of the soul — dyma 
dyngedfen athrylith: gwedi marw, yn 
llefaru eto. 

Ond at y "ddeilen weddw olaf." Yr 
ydoedd ar y Uwyn un ddalen neillduol a 
dynodd fy sylw. Fan yn dechreu agor 
edrychasom ar ein gilydd, a daliwyd i 
fyny fath o gyfeillach dros ystod fer ei 
hoes. Sylwais arni yn blaendarddu ac yn 
ymlunio yng ngwanwyn bywyd, yn Uawn 
nodd i*r naws,ei Uawdwf yn canu a dawnsio 
ar wawr a gosper, diodwyd hi a gwlith y 
boreu, a siriolwyd hi gan des yr haul awr 
anterth; a phan daenai y nos ei mantell 
ddu, gorweddai yn nyblygion y Uwyn ; ys- 
gydwyd ei chryd gan yr awel deneu, fain, 
fesmerol, a chysgai yn swn dwnder per y 
dwfr. Yr ydoedd ean y ddeilen luaws 
mawr o gyfoedion boreu oes; ond trwy 
ddamweiniau ac anffodion bywyd, syrth- 
iasant o un i un, ond daliodd hon yn 
bybyr ei thir yn friglas cynwynol. Ond 
fel 7 Uithrai amser rhagddo &'i "draed o 
blyf ond dwrn o blwm," trodd anian yn 

gkletach, gerwinodd yr bin, a daeth 
ydref a'i awelon oer; yn lie y gwynt 
balmaidd, v Uwydrew cas, y gwynt ys- 
gythrog, aT cesair chwyrn oerllwm dan 
anadl gauaf, aV dail yn syrthio yn Ueibiau 
Uwydion, crinllyd, crebachlyd eu gwedd. 

Ond er holl ryferthwy yr elfenau, a 
damweiniau, helbulon dyddiau blin, daliai 
y "ddeilen weddw olaf" ei thir yn ys- 
tyfnig; ydyw, y mae hi yma wrthi ei hun 
ar frigyn 11 wm digysgod, heb un gwasgod 



rhynfi^ddi hi a'r ewynt, yn ddigrynn, yn 
rhmllyd, gwywedig, mewn clog o famg 
Uwyd. Daeth ail ddydd cuchiog, a'r 
gwynt yn siarad yn arw, nchel, ac o'r 
gogledd. Edrychais trwy fy ffenestr, ac 
ow, yr ydoedd y ddeilen gwedi diflanul 
Ei lie nid edwyn mo honi hi mwy; dim 
heddyw ond y brigyn penfoel yn g wneyd 
rhyw si gwynfanus yn y gwynt. Aethym 
i ymofyn am dani, a che&is hi yn dyllog, 
ysedig, ar fin y nant, ag ewin y don yn 
amwisg am dani, a'r trobwU bychan yn 
murmur galarnad mewn rhyw swn prudd- 
glwyfus. Teflais hi i'r trobwU, ac aeth 
gyda'r Uif i for anghof: dyna ei diweddl 

Dychwelais yu ol yn l»endrist, canys 
y mae rhyw bmdd-der ym marwolaeth 
deilen. Gwelwn yn nail y coed ddarlun 
o'r bywyd dynol— g wan wyn, maboed— haf, 
ieuenotyd— hydref prydnawn bywyd — a 
gauaf, henaint; a'r "ddeilen weddw olaf" 
a ddengys i mi hynafgwr gwargam, pen- 
foel, pesychlyd, gwedi gorfyw ei gyfoedion 
oil. JBeth pe gwelsech yr edlych-ddyn yma 
sy heddyw ond rhyw groen ac esgyrn, a*i 
ddeupen yngnghyd, gan wneyd rhyw wioh 
o lais; beth pe gwelsech chwi ef drigain 
mlynedd i heddyw! 

" Dan eu ddwylaw grymus cwympai 
Gwair y aolau ac yd y ma s, 
Fel ymenyn rhwy^ai r aradr 
Rhwng ei freichiau'r gwryndwn glas," 

Daliodd bwys a gwres y dydd; ym 
mlaenaf ar wawr a gosper yn y Llan, yn 
arwain y gwasanaeth; ym mlaenaf yn y 
cor; trwy nirnos bywyd daliai ei olwg ar 
y groes. Y rhai a i hadwaenai yn nydd ei 
nerth sydd wedi croesi )r lorddonen, 
"canys cyfodasai brenin newydd yn yr 
Aipht, yr hwn ni adnabuasai mo Joseph." 

" Beth fydd y byd ar hyn o dro, 
Ond megys hun aeth heibio ddo' ? 
Holl harddwch natur fywiog aeth 
Fel llong ddrylliedig ar y traeth." 

Cofia ddammeg y ddeUen grinllyd olaf, 
a chei rym i gofio nad oes i ni yma ar y 
ddaiar ddinas barhaus. 

Yb Offeibiad Llwtd. 



BLWYDDYN NEWYDD. 

Blwtddyn nbwtddI O y fath eiriau 
dwfn, anfynegedig o bwys, yw y»rhai hyn. 
Y mae blwyddyn eto gwodi myned ar 
adenydd amser i fynwent tragwyddoldeb : 
ei holl bryder, a'i gofalon, a'i blinedig- 
aethau, a'i rhagfiaeniadau Uawen, a'i 
phleserau, a'i dyddiau - Uawen ydynt oil 
wedi eu dystewi yn nhawclwch y beddl 
Gadewch i ni gymmeryd ein hanadl, a 
gorphwys am ycnydig: dyma lie yr ydym 
yn dechreu taith newydd. 
Y mae awr yn fuan yn agosau "pryd na 



Digitized by 



YB HAUL. 







bydd amset mwyach." DdarlleDydd, 
gadewch i mi ddeisyf arnoch i werthfawr- 
ogi yD uchel y flwyddyn ddyfodol, o 
herwydd fe ddichon i*ch haul daiarol 
fachlud cyn y daw i derfyn. Gristion, 
gwerthfawrogwch yn uchel y flwvddyn 
ddyfodol: y mae ymdrechion yn eich aros 
chwi; ond cofiwch, er bod y byd hwn yn 
faes ymladdfa ffydd, eich braint uch^l 
chwi trwy yr Ysbryd yw ymladd a 
drygioni, yr hyn nis gall angylion wueu- 
thur. T mae profedigaethau yn eich aros 
chwi: cyfarfyddwch & bwriadau Duw 
ynddynt hwy, a hwy a dorant yn fendith- 
ion ar eich pen. x mae cyfleusderau, er 
mwyn helaethu teyrnas y Gwaredwr, yn 
eich aros chwi. O, deffrowch fel dynion; 
byddweh yn ddiwyd ac yn selog. Y mae 
dylanwad Cristionogol yn eich aros chwi; 
edrychwch eich bod yn ei iawn ddcfnyddio. 
Y mae gorsedd ^as yn eich aros chwi; 
tynwch yn helaeth o ystordy ei fendith, ac 
yna bydd heddwch a dyddanwch sanct- 
aidd, gyda'r rhai nid y w y byd yn ymyryd 
dim, yn eich aros chwi fis ar ol mis trwy y 
flwydcTdyn ddyfodoL 

Y rhai bydol, llawen, a hoenus, v mae 
blwyddyn eto wedi gwawrio amoch, a'ch 
cael chwi ef allai yn cynllunio cynlluniau 
dysglaer erbyn y gwanwyn, yr haf, a*r 
hydref. A ydych wedi gwneyd ammod ag 
angeu? A yw y bedd wedi addaw peidio 
cauad amoch? i mae llawer mor hoenus 
a dysglaer a chwithau wedi myned heibio 
y flwyddyn ddiweddaf. Gwerthfawrogwch 
y flwyddyn ddyfodol, gyda golwg ar 
dragwyddoldeb: byddweh yn llawen, ond 
yn llawen yn yr Arglwydd: "Uawen- 
hewch, ond yn yr Ysbryd:" brysiwch ar 
eich taith, ond peidiwch anghofio i ddam- 
sang ar Iwybrau doethineb, o herwydd ei 
fiyrdd hi ydynt hyfrydwch, a*i holl 
Iwybrau ydynt heddwch. 

Y tlawd a'r cystuddiedig, y mae y dydd 
hwn wedi eich dal chwi mewn eisieu, ac yn 
bruddaidd, ac yn glaf, yn amddifad, eto 
mi a ddywedaf wrthych chwi hefvd, 
gwerthfawrogwch y flwyddyn ddyfodol. 
Os nad yw eich gofldiau wedi dyfod a 
chwi eto at Grist, ewch tra y mae dyddiau 
a roisoedd yn cael eu rhoddi i cbwi; yna, 
fel Dafydd duwiol, chwi a fyddwch yn 
alluog i lefain, "Er fy mod yn dlawd ac 
yn angenus, eto y mae yr Arglwydd yn 
gofalu am danaf." 

Y torwr Sabbathau, y mae genyf air a 
thi: gwerthfawroga y flwyddyn ddyfodol. 
Os bydd i Dduw, trwy ei drugaredd, dy 
arbed hyd ei therfyn, fe fydd genyt dden- 
ddeg a deugain o Sabbathau i fyned yn 
ostyngedig i dy Dduw, ac i benlinio gyda'i 
bobl ymgynnuUedig, a Uefain, **Nyni a 
aethom ar gyfeiliorn allan o*th flyrdd di; 
fel defaid ar gyfrgoU :" ac nid oes iechyd 
ynom. **0, dychwelwch, dychwelwch: pa 



ham y byddweh feirw?'* Ef allai mai 
Sabbathau y flwvddyn hon fydd y Sab- 
bathau olaf a well; ac os ydwyt o hyd yn 
eu defnyddio hwynt mewn annuwioldeb, ni 
chei byth wybod pa beth yw gorphwysdra 
am dragwyddoldeh. 

Athrodwr, y mae genyf air a thithau ar 
ddechreu y flwyddyn hon. Pa hyd wyt 
yn bwriadu bod fel ci gan y cythraul, yn 
cael dy arwain wrth gortyn, o dy i dy i 
gyfarth ar bawb? Pa hyd yr ydwyt yn 
bwriadu dal yr elyniaeth sydd genyt yn 
erbyn dy eymmydog? Pa hyd yr ydwyt 
yn meddwl dangos yr ystyfnigrwydd yna 
o beidio dy weya dim wrth dy e^ymmydog 
wrth ei basio ar vr heol? Yr wyf yn 
dymuno arnat am ddechreu cyfnod newydd 
yn dy fy wyd gyda dechreu y flwyddyn 
hon. 

Feddwyn a phechadur anllad, y mae yn 
rhaid i mi gael gair & thi hefyd. O, 
gwerthfawroga mewn trefn i ti droi at y 
flwyddyn ddyfodol hon, y mis dyfodol, yr 
wythnos, y diwrnod, a'r awr ddyfodol. O, 
pa hyd y byddi yn gofadail o drugaredd 
Duw? Y flwyddyn hon, O bydded i 
droedigaeth g^mmeryd lie, rhag ofn i 
Dduw dy don ymaith yn dy annuwiol- 
deb, a'th adael i farw byth. 

Merthtrian. 

Llanfpnpdd. 



CAN AR ENEDIGAETH CRIST. 

AiOR fawr oedd cariad lesu 
At bechadur euog, tlawd ; 

Fe ddisgynodd oV gogoniant, 
Ac fe wisgodd ddynol gnawd : 

0, ryfeddod sydd yn llynca 
Pob rhyfeddod iddo'i hun, 

Gwel'd y Crewr mawr yn faban, 
Gweled Duw mewn natur dyn I 

Bethle'm anwyl, nid oes ynot 

Ti balasau heirdd a drud, 
Ond mae'tli enw mewn anrhydedd 

XJwch dinasoedd pena'r byd : 
Nid dy wychder a'tn ddjrcnafodd, 

Nid dy fawredd roes it* fri; 
Ti enwogwyd am mai ynot 

Ganwyd lesu, ein Ceidwad cu. 

Tremio amat ti maeV seintiau 
ororau'r nefoedd wen, 

1 gael golwg ar y fangre 

Lie y ganwyd Crist, eu Pen; 
Ac ar dannan aur delynau 

Canant odlan 11a wn o swyn, 
Wrth adgoflo am y boreu 

Daeth yn faban er eu mwyn. 

Nid mewn palas gwych urddasol 

Ganwyd lesu, Brenin nef, 
Ond ^rwael letty'r aniteiliaid 

Oedd y man lie ganwyd Ef: 
Dyma syndod i angylion, 

Gwel'd eu hanwyl Arglwydd gwiw 
Yn rhwymedig yn y preseb, 

Heb un urddas o nn rhyw. 



Digitized by 



TE HAUL. 



W«le*r Hwo fa'n crogi'r brdoedd 

Yn yr eaogderaa gwycn, 
Wedi ei rwymo mewn cadacfaaa, 

A'i roi 'm mhreseb gwael yr ych: 
Dacw'r Person uchel nwnw 

Fu'n creu anian fewr i gyd, 
Ac sy'n cynnal pawb a phol 

'Nawr yn wylo yn eigryd." 

DaowV Hwn maeV eang fydoedd 

Oil yn ufudd idd ei air, 
Heddyw'n faban ^wan ei agwedd 

Yn hoff freichiau'r Forwyn Fair. 
Mair, a wyddost ti mai'r baban 

Sydd yn sugno'th fron yn awr, 
Sy'n dy gynnal ar bob eiliad, 

Sydd yn Uywio net* a llawr? 

Wyddost ti mai Hwn addolir 

Gan hoU deulu'r nef yn un ? 
Ac a wyddost ti mai'th Grgwr 

Wjrt yn fagu ar dy lin ? 
Fe ddyrchefir ei ogoniant 

Gan y cread mawr i gyd, 
Er mor egwan y w ei agwedd, 

Er xmuT preseb yw ei gryd. ' 

Arddangosid ei ddyfodiad 

Yn y seremonTau i gyd ; 
'Roedd pob aberth yn cyfeirio 

At yr lesu, 'r Aberth drad : 
Ni raid bellach wrth ddefodaa, 

Kid 088 eisieu aberth mwy, 

Y mae'r Sylwedd wedi dyfod, 
Dim ond cysgod oeddynt hwy. 

Wrth abertha trwy yr oesaa, 

Fe dy walltwyd mdr o waed ; 
Ond er cymmaint gwaed a goUwyd, 

Ffordd i'n cadw ni ni chaed, 
Hyd nes daeth ein hanwyl lesu 

I roi drosom daliad llawn ; 
Fe foddlonodd Ef gyfiawnder 

Trwy anfeidrol Ddwyfol iawn. 

Mawr ddysgwyliaiV hen ddawiolion 

Am gael gweled gwawr y dydd, 
Pryd J deuai y Messiah 

I roi'r enog caeth yn rhydd : 
Rhagfynegu bu'r propbwydi 

Am ddyfodiad lesu Grist, 
I wareda gwael bechadur 

Rhag c^wynau uffem drist. 

Ymddangosodd iV bageiliaid 

Un o engyl nefoedd wen, 
I fynega ^enedigaeth 

Crist, em Frynwr hoff a'n Pen, 
Gan dd vwedyd, " Na wnewch ofni, 

'Rwyii mynegn newjrdd gwiw, 

Y mae Oeidwad wedi ei eni 
I goUedig ddynolry w. 

" Hyn fydd i chwi'n awr yn arwydd, 
Chwi a gewch y baban gwych 
Wedi ei rwymo mewn cadachau, 
A'i roi 'm mhreseb gwael ^r ych 

Y maent hwythau wedi cly wed, 
Ac ymdeithiant yn gyttln 

Taa Bethle'm i addoli 
'K Hwn a ddaeth yn Geidwad dyn ; 



Ae with dleaV loew mrd, 

Daeth o*r Dwyrain ddoethioo la, 
I ofirymn en hajirhegion 

I'r hyfiydlon faban ca. 
Clvwch antheman per yr engyl, 

Mae eu lleisiau'n llawn o swyn ; 
Beth sy'n peri'r lath lawenydd ? 

Genedigaeth lesu mwyn. 

0, pa galon nad yw*n cam 

Enw r lesa, ein Ceidwad ca, 
Ddaeth oV ndbedd i'n gwareda 

Bhag cadwynaa ufibm ddu I 
Chwi, angylion gUn goleani, 

A holl seintiau pur y nef, 
0, cydunwch byth j ganu 

Peraidd fawl i'w enw Ef I 

AEKomrDD. 



CEIDWADAETH. 

Yb ydym wedi cly wed a darllea cryn 
lawer VD ddiweddar, mai gelynion rhyddid 
y w y Ceidwadwyr, neu y Turiaad. Iddyot 
hwy mae pob drwg yn cael ei dadoffL 
Cabldraeth noethlym yw yr haeriad ai- 
sail a maleisus uchod. Nid y w*r Ceidwad- 
wyr yn elynion i'r dosbarth gweithgar, ac 
ni fuont erioed, ac ni fyddant byth yn 
elynion iddynt, dyweded ac ysgrifened y 
blaid radicalaidd faint a fynont i*r gwrth- 
wyneb. IV Ceidwadwyr yr ydym ni i 
ddiolch am ein syfydliadau rhyddfrydig. 
Mae y blaid eeidwadol gymmaint dros 
gynnydd a rhyddid a'r dyni(»a hyny sydd 
yn aiarad mor fawreddog am ddiwygiad. 
Yr unig wahaniaeth y w hyn, mae y Ceid- 
wadwyr am gael diwygiad ar dir diogel, 
pan mae y blaid radicalaidd yn myned ym 
mlaen ar dir peryglus. Nis gallwn, pe y'o 
blingid, roddi un math o ymddirled yn 
John Bright i yru cerbyd y Wladwriaeth: 
mae ef yn rhy hoff o leoedd peryglus; 
ond iddo ef gael yr awenau yn ei ddwylaw, 
byddwn yn y ffon bob copa walltog o 
honom cyn pen ychydig amser. Pan 
ddygwyd yr Ysgrif Ddiwygiadol i'r 
Senedd y flwyddyn ddiweddaf, gwnaeth 
gymmaint ag oedd yn ei allu, trwy ei 
hyawdledd, i gasglu y werin o amgylch Ty 
y Cyffredin, i or tod i yr aelodau seneddol 
vn erbya eu hewyllys i basio ei Ysgrif 
Ddiwygiadol ef. Beth oedd hyn ond 
ceisio gosod i fyny y mob law I Hwn yw 
y dyn mae larll Russell (fincdity John ) a*r 
dysgedig aV hyawdl ond y gwammal 
Gladstone, wedi pinio eu cred wrth ei 
lawes. Flynyddoedd lawer yn ol bu 
llawer o dwrw yn y byd am ryddid ac %m 
"oes rheswm" {age of reason\ ac iawnder- 
au dyn. Yr oedd llawer y pryd hwnw yn 
llygadu am y dyddiau oeraidd oedd ger 
Haw, pan y byddai iddynt gael rhan o 
feddiannau eu cymmydogion. Sefydlwyd 
Republicaniaeth yn Ffrainc, ac mae y 
rhan fwyaf o ddarllenwyr yr Haux< yn 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



7 



^ybod beth oedd y oanljniadau. Mae 
Uawer o'n darllenwyr wedi dorllen am y 
reign of terror^ pryd y cochwyd heolydd 
Paris & gwaed dynol, le, rwaed rhai o'r 
dynion goreu a mwyaf anrnydeddus yn y 
deyrnas; a'r peraonau hyny a fu yn taepa 
yr egwyddonon melltig^ig a dittystriol 
hvn, tiedd gyda'r rhai cvntaf i syrthio yn 
aberth iV athrawiaeth beryglus hon : mae 
eu heffeithiau i'w gweled yn Ffraino hyd 
heddyw. Gwnaeth Frost, Williams, a 
Jones, a'r gwallgofddyn hwnw, Fergus 
O'Connor, gynnyg teg i sefydlu ffurf- 
lywodraeUi newydd; ond rhoddwyd ex- 
HnguUher ar Frost, Williams, a Jones, o 
flaen y Westgate Hotels yng Nghasnewydd 
ar Wysg. Yn awr, mae Mr. Bright wedi 
penderfynu gosod i fyny Republicaniaeth, 
ft thafla ein ffurflywodraeth bresennol i'r 
wadd a*r ystlnmod; ac wrth ei gynffon, 
mae yr hen Siartiaid a*r Socialiaid. 

Mae yn ymddangos i ni mai prif genad- 
wri Mr. Bright y w creu digasedd rhwng 
dynion a'u gilydd; nid yw yn ei elfen os 
na fydd y tirfeddiannwyrar y Uawr dymu 
ganddo. Pan yn siaradyn Leeds, methodd 
fyned heibio heb roddi hergwd i*r mawr- 
ion. Dywedodd i Mr. Howel Gwyn gael 
ei ethol yn Aberhonddn trwy ddylanwad 
tenluoedd anrhydeddos, y rhai addaethant 
yma gydaV concwerwr. Mae yn ym- 
ddangos bod Mr. Bright yn well areithiwr 
nag yw o hanesydd. Tr oedd un oV 
teuluoedd, at ba nn yr oedd yn cyfeirio, sef 
tenia Tredegar yma, pan ddaeth y concwer- 
wr. Mae Morganiaid Tredegar yn Oymry 
o waed coch cyfiin ; ac maent wedi bod er 
ys oesoedd yn hynod am eu haelioni, eu 
teymgarwch, a'u gwroldeb. Nid ydy w y 
tenlu hwn wedi dyfod i sylw mewn un 
dydd a blwyddyn, tel masnachwyr cotwm 
calon-galed Manceinion. Yr ydym yn 
gofyn, a oes dim bawl gan y tirfeddian- 
wyr i ymyryd ag etholiadau, yn gystal ag 
ereill? 

Yng nghyfarfod mawr Aberaeron, 
gwnaeth Henry Richard chwareu ar vr un 
tant ag y mae Mr. Bright mor hoff o bono. 
Syr Watkin Williams Wynne oedd ar y 
llawr dymu yno. Yr ydym yn eithaf 
boddlawn i Mr. Henry Richard fyned i'r 
Senedd fel cynnrychiolydd sir Aberteifi, 
ac Edward Miall dros y bwrdeisdrefi, o 
herwydd " it ist a consumption devoutly to be 
wished for,** Os bydd trigolion sir Aber- 
teifi mor benfeddfld a gyru y ddau dde- 
magog yno, nid yw yn deg, nac yn 
foneddigaidd ynddynt i ddwyn cam- 
dystiolaeth yn erbyn y mawrion, a thaflu 
llaid at fienestri eu palasau. Os bydd 
angen am dir i adeiladu capel neu ys- 
goldy, neu arian at unrhyw beth, mae 
yn rhaid rhedeg at y boneddtgion; ond 
nad oes gan un tirfeddiannydd bawl i 
wneyd dim nao ymyraeth ag un pwnc 



g^leidyddoL Fwy ddangosodd eu hunain 
yn gyreillion i'r gweithwyr yn Lancaster, 
pan oedd newyn yn rhythu o'u blaen, yng 
nghyd &'i boll ddychrynfeydd, ond y 
boneddigion ceidwadol. Pan oeddynt yn 
llefain am fara, rhoddodd y cotton lords 
geryg iddynt, «6 yn He cynnorthwy, 
addawyd yr etholfraint iddynt. Beth a 
wnaeth larll Derby? Rhoddodd y swm o 
**bam mil o bunnoedd" i lawr ar unwaith, 
ac yr oedd yn wyddfodol ym mhob pwyll- 
roT, a gwnaeth yr hyn oil oedd yn ei alln 
> gweithwyr. Ymaith &'r clap trap 
radicalaidd, ynte, bod y Torlaid 3m elynion 
i'r gweithwyr. Siarad am Don, pa le mae 
gwell boneddwr nag Arglwydd Dynefwr^ 
Fa le mae gwell meistr tir? Pa le y ceir 
boneddwr mwy haelionus, mwy calon- 
dyner, mwy parod i gynnorthwyo y tlawd? 
Wedi y cwbi, nid oes un blaid o ddynion 
yn cael eu trin yn waeth na'r Ceidwadwyr ; 
ymosodir amynt gan bob petipanel yn y 
newyddiaduron, a thaenir yn y cyhoedd- 
iadau Cymreig anwireddau noeth amynt. 

Yr ydym yn galw ar gyfeillion trefn yng 
Nghymru i tod ar eu gwyliadwriaeth, canys 
y mae rhwygwyr a ch3mhyrfwyr politic- 
aidd yn ban hadau dinystriol Repuolican- 
iaeth wrth eu drytou, tra maent hwy yn 
hepian. Mae y cyhoeddiadau radicalaidd 
a gwrth-eglwysig yn cael eu taenu ar 
hyd ac ar draws y wlad, y rhai sydd yn 
gwenwyno meddyliau y werin, pan nad oes 
ond un cyboeddiad Cymreig, sef yr Haul, 
yng Nghymru yn amddtfiyn yr Eglwys a 
Cheidwadaeth. Yr ydym yn ystyried ei 
fod yn warth i Geidwadwyr Cymra, lien a 
lleyg, nad oes ganddynt ^ymmaint ag un 
newyddiadur wythnosol 1 amddiiFyn eu 
begwyddorion yn yr iaith Gymreig: mae 
yn wir bod Uuaws o bersonau yn derbyn 
newyddiaduron Seisonig, ond nid yw hyn 
yn ddigon ; mae yn rhaid goleuo y werin 
trwy gyfrwng yr iaith» maent yn ddeall. 
Mae y Cymry wedi bod er ys oesoedd yn 
deyrngarwyr; ond mae lie i ofni eu bod yn 
myned i lawr ar garlam wyllt tua'r tro- 
bwll radicalaidd. Bydded i ni gael 
newyddiadur Cymreig i amddiffyn ein 
begwyddorion, a bydaed ein harwyddair. 
Defence, and not offence.** Tra mae yr 
Eglwys, ein ffurflywodraeth, yn nod i 
saethau eu gwrthwynebwyr, nid yw yn 
ddigon i ni sefyll yn dawel, ond mae yn 
ddyledswydd arnom, !e, yng I^ghymru, i 
amddiffyn ein sefydliadau. 



ENGLYN I'R MYNEGFYS. 

Athraw y dyeithr, iV dywys — ei fiord 
Yw'r hoff wych fynegfys; 
Teilwne hysbysiad dilys 
Rydd efe i tyrdd 41 fys, 

Aerontdd. 



Digitized by 



8 



YR HAUL. 



CASTELL LLANSTEPHAN. 

BoREU dydd Llan Sulgwyn, y flwyddyn 
ddiweddaf, cyfeiriasom ein camrau i 
waered tua Lianstephan, pentref hynafol 
ar Ian y mor, tuag wyth miUtir i*r in 
sorllewin o dref Caerfyrddin, yr hwn 
bentref fa uawaith yn enwog, yn benaf ar 
gyfrif yr hen gasteU mawreddog oedd un 
amser yn amddiffynfa filwrol gadarn, ond 
sydd erbyn heddyw braidd yn gwbl ddad- 
feiliedig. Ein hamcan penaf wrth ym- 
weled a'r lie ydoedd cymmeryd nodiadau 
o*r cof-feini ta fewn a thu allac i'r hen £g- 
Iwys blwyfol, yng nghyd k gwneyd 
Dodiadau ereill am yr holl addoldai, &c., 
yn y plwyf, ac hefyd i gael trem ar yr hen 
gasteU dadfelliedig, cyn traethu arno; aV 
ewbl oil gyferbyn a cbyfansoddi traethawd 
ar "Llanstepban a*i Hynafiaethaa/' sef y 
prif destyn yn yr eisteddfod a gynnaliwyd 
yno, o fewn muriau y castell, aryr 31fed o 
Orphenaf diweddaf: a da genym ddyweyd 
na fu ein Uafur yn ofer. 

Braidd y gorchwyl cyntaf a wnaethom, 
ar ol cyrhaedd y lle^ ydoedd ymweled a*r 
castell, canys yr oeddym yn teimlo yn dra 
awyddus am ei weled er ys Uawer dydd, er 
nad oedd syllu ar yr hen fagwyrydd a*r 
tyrau dadfeiliedig yn Uefaru yr un 
gair o*i helyntion i ni: er hyny, yr 
oeddym rywfodd neu gilydd yn teimlo ei 
bod yn rhaid i ni gael cipolwg amo cyn 
ysgrifenu cymmaint a llinell am dano, er 
ein bod wedi ymweled ag ef ddegan o 
weithiau yn flaenorol i hyn. Ond yn awr 
at hanes y castell: rhoddwn gy mmaint ag 
a allwn o*i helyntion yn yr oesoedd sydd 
wedi myned heibio. 

Saif y castell ar ben y bryn serth sydd 
yn gorwedd i'r tu de-orllewinol o'r pentref, 
ac ychydig ffordd oddi wrtho. Mae yr 
olwg arno, ar ben y bryn uchel a serth ar 
ba un y saif, o ba gyfeiriad bynag y syllir 
arno— pa un bynag ai oddi ar y tir, ynte 
o'r mor— yn hynod ddarluniadol, ac yn 
rhoddi golygfa hynafol i*r eithaf i'r edrych- 
ydd. 

Mae hanesyddiaeth yn lied ddystaw yng 
nghylch helyntion yr hen gasteU hwn oi 
sylfaeniad hyd ei Iwyr ddinystriad: er 
hyny, mae yn rhaid i ni wneyd ein 
goreu gyda yr ychydig gofnodau sy 
genym ar gael am dano. 

Fa bryd a chan bwy yr adeiladwyd y 
castell gyntaf, sydd waith ry anhawdd, 
fel yr ofnwn, i*w benderfynu. Dywed 
Black, yn ei Guide through Wales, y tybir 
mai gan Uchtryd, tywysog Meirion, y 
cafodd ei adeiladu, a rhydd y flwyddyn 
1138 fel yr hon y cymmerodd hyny le. 
Dy wedir yr un peth hefyd yn y Cambrian 
Traveller's Guide. Yn ol awdwr arall, 
cafodd ei adeiladu gan feibion Uchtryd. 
Yr unig grybwylliad sy gan Malkin yng 



ne:hvlch ei sylfaeniad ydyw, iddo gael ei 
adeuadu tua dechreu teyrnasiad Owain 
Gwynedd; tra y mae hynafiaethwyr ereill 
yn gwbl ddystaw ar y pen yma. Yn awr, 
mewn perthynas i*r flwyddyn 1138, fel y 
sylwa Black, ymddengys nad oes yr un 
awdurdod dros roddi y flwyddyn bono fel 
amser ei sylfaeniad; a chredwn fod y 
cyfryw amseriad yn gyfeiliornus; canys 
ymddengys, oddi wrth JFrut y Tywysogion, 
bod y castell wedi ei adeiladu rywbryd 
cyn y flwyddyn bono: ac nis gallwn 
wneyd yn well, yn y fan hon, na rhoddi un 
dyfyniad o*r Brut er profi hyn. "Yn y 
flwyddyn hdno [1 136J hefyd y doeth 
meibon Gruffydd ab Cynan y drydedd 
waith i Geredigiawn, ac y Uosgasant gasteU 
Ystrad Meurig, a chastell Llan Ystyffan, 
a chastell Hwmffre, a Chaerfyrddin." 
Yn awr, os cywir ydyw y Brvf (a chredwn 
y gellir ymddiried yng ngeirwiredd y Uyfr 
hwn), rhaid, o ganlyniad, bod y castell 
wedi ei adeiladu rai blynyddau cyn 1138. 
Dichon mai ei ailadeiladu, neu ei adg}'- 
weirio, a gafodd yn 1138. Hefyd, yng 
nghylch pwy a*i sylfaenodd: ymddengys 
eto nad oes yr un awdurdod dros y dy wed- 
iad mai Uchtryd na*i feibion ddarfu ei 
adeiladu. Yn fuan ar ol brwydr Hastings, 
pan y gorchfygwyd Harold gan William o 
Normandy, cawn i luaws mawr o'r Anglo- 
Normaniaid ddyfod trosodd i Gymru, gan 
wneuthur Uawer o ddifrodiadau, ac ym- 
sefydlu yma ac acw ar hyd y wlad, ond yn 
benaf ar lauau y mor, ar yr ochr gorllewin- 
oL Cymmerodd hyn le yn benaf o dan 
deyrnasiad Rhys ab Tewdwr, Cadwgan ab 
Bleddyn, a Gruffydd ab Bhys; a rhwng 
teyrnasiad y ddau deyrn olaf hyn, bu 
Uywodraeth y Deheudir am rai blynyddau 
yn gwbl yn nwylaw Harri I., brenin 
Lloegr. Erbyn dechreu y ddeuddegfed 
ganrif, cawn fod yr Anglo-Normaniaid 
mewn meddiant a amrai gestyll yn siroedd 
Penfro ac Aberteifi, a rhanau o siroedd 
Caerfyrddin a Morgan wg, a*u bod hefyd 
wedi adeiladu rhai ereill yn y parthau 
yma o*r wlad, ym rohlith y rhai y tybir 
bod Castell Llacharn, yng nghyd a rhai 
ereill. Felly, o deyrnasiad Rhys ab 
Tewdwr hyd ddiwedd teyrnasiad ei fab, 
Gruffydd ab Bhys, yr oedd yn frw3'dro 
parhaus rhwng holl dywysogion Cymru 
a'r Arglwyddi Normanaidd. Yn awr, gan 
yr ymddengys mai yn y cyfnod hwn, sef o 
oresgyniad Lloegr gan y Normaniaid, hyd 
ddiwedd teyrnasiad Gruffydd ab Rhys, y 
cafodd y castell ei adeiladu; a chan ei bod 
yn amlwg fod Uuaws oV Arglwyddi 
Normanaidd wedi ymsefydlu yn y parthau 
hyn, ac mewn meddiant o,ac wedi adeiladu 
amrai gestyll yma, onid ydyw yn 
rhesymin i ni led-dybio mai ganddynt hwy 
y sylfaenwyd hen GasteU Llanstepban ar 
y cyntaf? Nid ydym yn honi bod y farn 



Digitized by 



YR HAUI.. 



9 



hoo yn gy wir, gan nad oes ge&ym resymau 
digon cadBrn dros hy Ay ; er hyny, y mae 
rkai pethau fel yn cadarnhau y dyb hoo'. 
Mae y dysgrifiad a roddir o gestyll 
Normanaidd, i ry w raddau, beth bynag, yn 
cadarnhau y golygiad hwn, os ydym i 
feddwl bod tebygolrwydd yn ei ddull yn 
bresennol i*r hyn oedd ar y cyntaf. (Gwel- 
er CynoHrodorion Transactions, Rhan lY., 
tud. 265.) Beth bynag^ nis gollir gwadu 
y ffaith nad ym meddiant y Normaniaidyr 
oedd yn y cyfnod cyntaf sy genym hanes 
am dano, sef yr amser y llosgveyd ef gan 
GrufFydd ab Rhys^ a meibion Gruffydd ab 
Cynan, yn y flwyddyn 1 1S6, pryd y gorfu 
i'r gelynion, gymmaint ag a adawyd yn 
fyw, ddianc am ea heinioeB o'n fterfynau. 

Ar ol ei losgiad gan y tywysogion 
Cymreig, ymddengys mai nid hir y bu y 
gelynion eto cyn adferu y castell, a gosod 
milwyr ynddo drachefn; canys yn }' 
flwyddyn 1143, cawn ei fod yn eu meddiant 
hwy drachefn. Yn y fl^^'yddyn hono, 
ymosododd Cadell, Meredydd, a Rhys, 
meibion y diweddar Gruffydd ab Rhys, 
tywysog y Deheubarth, ar y castell; ac ar 
ol brwydr galed a*r lln Normanaidd a 
Fflemingaidd oedd oddi fewn, llwyddas- 
ant i gymmeryd y castell, a gorfu ar yr 
estroniaid ifoi. Yn ol Brut y Tywysogion 
eto, cymmerodd hyn le tua'r flwyddyn 
1145, OS ydym i adeall mai yr un am- 
gylchiad a olygir yn y ddau amseriad. 
Mae yn rhy anhawdd, yn y fan yma, i 
ddyweyd pa un sy gywir. 

Adgyweiriwyd y castell eto, yng nghyd 
dChestyllCaerfyrddin aDinefwr, ym mhen 
ychydig ar ol y frwydr hon, gan Rhys a*i 
frawd Cadell. Ond yn ebrwydd wedi hyn, 
dyma luaws mawr o'r gelynion gorch- 
fygedig, yn Normaniaid, Fflemingiaid, a 
Seison, yn llu banereg, gyda'u boll nerth, 
yn dychwelyd gyda'r bwriad i ymosod ar, 
a chymraeryd y castell. Yr oedd ar y 
pryd hwn o dan ofal Meredydd, yr hwn 
ydoedd benaeth synwyrol a dewr. 
Gwnaetfaant eu hymosodiad arno yng 
ngw^U y nos; er hyny nid yn ddiarwybod 
i Meredydd. Goddefodd iddynt wneuthur 
eu boll barotoadau, heb aflonyddu arnynt, 
aes oeddynt yn barod i ruthro i mewn i*w 
gynmeryd. Yr .oedd y mnr-ddringied- 
ddion* oil wedi eu sierhau, a'r minteioedd 
ron esgyA i gopa y bryn : ond yn yr adeg 
hon, pan dybient en bod yn sier o fudd- 
ugoliaeth, rhtiddwyd y gwyl-air o'r tu 
mewn, ac yna taflwyd y mur-ddringied- 
yddion bendramwnwgl i lawr, trwy ryw 
beirlannau oedd Meredydd wedi 

ddarparu jn naenorol at y gorchwyl: ao 
felly, gorfu ar y gelynion roddi i fyny yr 



* Escalades, sef math o ysgoiion a ddefa- 
yddir er dringo muriau, wrtn gymmeryd am- 
ddiffynfeydd. 

2 — XI. 



anturiaeth, a ftou Ond ym Borhen yohydiff 
ar ol adgyfnertha eu Uuoedd, dywedir vr 
bleiddiai4l Normanaidd hyn daychwelvd 
drachefn, » chymmeryd y castelU a'i gadw 
yn eu meddiant am rai blynyddau. 

Yn y flwyddyn 1189, daeth Rhys ab 
Gruflydd (neu yr Arglwydd Rhys), yr 
hwn oedd ar y pryd mewn cynghrair a'i 
frawd MaelgwD, a byddin yn erbyn y 
castell} ac a'i goresgynodd ef, yn gystiu 
hefyd a Chesty II Sant Clear ab Aber 
Corau (sef Llacharn). 

Yn y flwyddyn 1215 (yn ol Lewises 
Topographical Dictionary of Wales 1216), 
daeth Llywelyn ab lorwerth, tywysog 
Gwynedd, ar hyn Vr Deheubarth, gyda'r 
amcan i ymosod ar diriogaethau y deiliaid 
Seisonig, yn cael ei gynnorthwyo -gaa 
luuedd Rhys ab Gruffydd, ei frawd Owain, 
yng nghyd a*u hewythrod Rhys Fychan a 
Maelgwn. Ar yr hynt hon, goresgynas- 
ant Gestyll Caerfyrddin (yr hwn a 
wnaethpwyd yn gydwastad a'r Uawr), 
Senghenydd, Llanystyffan, Sant Clear* 
Talacharn, Emiyn, Cirgerran, Trefdraeth, 
ac Aberteifi. Meddylir i'r castell, ar y 
goresgyniad hwn eto, gael ei ddinystrio, 
ac yna iddo gael ei adeiladu drachefn ; ao 
ymddengys, oddi wrth y cofnod nesaf a 
gawn am dano, ei fod ym meddiant deiliaid 
y llywodraeth Seisonig. 

Tua'r blynyddoedd 1255-56, gwnaed 
achwyniadau wrth y brenin Llywelyn ab 
lorwerth, yr hwn oedd newydd dderbyn 
llywodraeth Gwynedd, bod y tywysog 
lorwerth (wedi hyny y brenin lorwerth I.) 
wedi cymmeryd meddiant o rai o dir- 
iogaethau y pendefigion Cymreig yng 
Ngheredigion. Pan glywodd Llywelyn 
hyn, cychwynodd yn ebrwydd tua'r 
Deheudir, a chydag ef Meredydd, mab 
Rhys Grug, a Meredydd ab Owain; ae 
adferwyd y tiriogaethau yn ol. Ar yr 
hynt hon i'r Deheudir, dywedir ym 
mhellach; "Ac ynay cyrchawdd y tywyg- 
ogion i Ddyfed, a distryw a wnaethant 
gastell Aber Toran [yn hytrach Aber 
Corau, sef Llacharn], a Llan Ystyffan, ae 
Arberth, a'r Maen Clochawg, a llosgi y 
dref a'r trefi." (Brut y Tywys., tud. 344.) 
Mae yn ymddangos mai gan finteioedd 
Llywelyn y diuystriwyd y castell y tro 
hwn, pan ar ei ffordd i sir Benfro, yn 
ymlid ar ol y ffoaduriaid a'r gormeswyc 
Seisonig. 

Hwn ydyw yr hanes diweddaf ft 
groniclir am y castell fel araddiffynfa, 
Mae hanesyddiaeth yn lied ddystaw yn ei 
gylch o'r amseriad diweddaf hwn ym 
mlaen. Pa un a gafodd ei adferu ar ol 
hyn a ymddengys yn ansicr. Dy wed rhai 
(ond ar ba sail nis gwyddom) bod y castell, 
yn araser y WerinIywodraeth,ym meddiant 
pleidwyr y brenin Siarl, ac i Gromwel, 
tua'r flwyddyn 1648, ar ol ymosod ar 



Digitized by 



10 



TR HAUL. 



Gastell CaerfyrddiD, ymosod bef vd ar hwn, 
a*i ddinystrio; ac mai ganddo ef y 
gwnaethpwyd ef yn adfeilion, fel y gwelir 
ef yn bresennol. Ond ymddengys nad oes 
rhith o sail i hynyna. 

Os cafodd y castell ei adferu ar ol y 
dinystriad olaf, sef gan Lywelyn ab lor- 
werth, mae genym le i gasgla iddo gael ei 
ddinystrio ewedi hyny. Cawn i Owain 
Glyndwr a*i nlwyr, ym mis Gorpbenaf, 1403, 
lettya an noswaith yn Sant Clear, ac yna 
iddo ddinystrio y castell yno, ac eiddo 
Uacham, yne nghyd a gwneutbur difrod 
mawr yn yr Hdl gylch hwn. 

Nid oes yn sefyU o'r castell erbyn 
heddy w, fel y crybwyllasom yn barod, ond 
Y pUsgyn yn unig; ac y mae mewn cyflwr 
nollol ddadfeiliedig. Mae trem ar ei 
fAgwyryAd. a*i dyrau yn dangos yn amlwg 
ei fud wedi myned dan ymosodiadau 
oedym, a bod difrod mawr wedi cael ei 
wneyd yma, pa brvd bynag y cymmerodd 
hynv le ddiweddaf. Nid oes dim olion o'r 
adeiladaa tufewnol yn sefyll yn bresennol; 
ac yn He oanfod y parwydydd, fel cynt, ni 
weiir yma heddy w ond 3' borfa las yn unig 
o*\ fewn ; ac yn lie cly wed swn a dadwrdd 
milwyr, yng nghyd 4 chleciadau eirf, nid 
oes yma ond y tawelwch mwyaf yn teym- 
asu, oddi eithr si y gwynt, nea frefiadau y 
ddafad aV oen, yn awr ac yo y man. Y 
mae ei amgylchedd yn fawr, a'r cyfwng 
rhwng V muriau yn eang lawn; ac yn 
ddiammhea, yr oead yn le enwog, ac yn 
amddiffynfa gadarn yn yr hen oesoedd. 
Mae y brif fynedfa i mewn iddo wedi ei 
chau i fyny, yr hon oedd yn sefyll ychydig 
oddi wrth yr un bresennol, ar yr ochr 
ogleddoL 

O benan y tyrau dadfeiliedig y mae 
golygfeydd hyfryd a swynol yn ym- 
ddangos o flaen llygaid yr edrychydd o 
bob cyfeiriad. Mae dyffrynoedd y Tywi 
ddolenog, yng nghyd a'r wlad oddi 
amgylch, ar yr un Haw, yn edrych yn 
swynol dros ben: mae y m6r, ar y Haw 
arall, yn ymagor mewn golwg brydfertb : 
ac ar ddiwrnod clir, gellir gweled rhanau 
o ororan Fenfro a Morganwg. 

Yn nhymmor yr haf, y mae ugeiniau o 
ymwelwyr, a hyny braidd bob dydd, yn 
eyrchn i fyny iddo, i gael mwynhau y 
golygfeydd dymunol a weHr oddi arno; ac 
nid ymddengys bod neb a ^mmerodd 
erioed y draiferth o ddringo I'w ben, os 
byddai yn hoff o syllu ar olygfeydd 
anian, wedi ei siomi ar ol dyfod fyny } ond 
yn gwbl i'r gwrthwyneb. Ac yn wir, O 
mor hyfryd ydyw treulio awr neu ddwy o 
fewn ei fagwyrydd, neu ar ben ei dyrau, i 
daflu y meddwl yn ol, ac i ddychymmygu, 
trwy y nifwl tew, am y brwydran gwaed- 
1yd a ^ymmerasant le yma rhwng ein 
gwroniaid twym-galon a'r bleiddiaid 
gelynol a ymosodent ar ein terfynau mor 



ami: mae v dyehymmygion yn ymsaetbu 
yn ddirif i r meddwl am helyntion yr hen 

euBtell yn ^r amser gynt; ao nis ^llwn 
i na syrthio i'r un teimladau a'r Bardd 
Da o Geredigion, pan y canodd, — 

" Wrth weled y defaid yn llechu 

Yn dawel dan g^sgod y fan, 
Lie gynt y bn dynion yn gwaedn 

Yn filoedd, a'u ha^edd yn wan, — 
Y Ue ba tyn wthio picellaa, 

Yn noddfa i'r oenyn al fam, — 
Wrth weled tawelwch ein dyddiaa, 

Fy nghalon rwydd lawen rydd lam. 

" Ghwi gaeran, a welsoch y cigfndn, 

A*r gwancQS eryrod yng nghyd, 
0*ch amgylch yn porthi eu hunain 

Ar waelgyrff y meirw oer, mud, 
M(Mr hoff ich' y w clywed yr awron 

O'ch dentn chwi'r bugail yn fwyn, 
Yn tiwnio ei bibgoed femslon, 

Tra amoch yn chwaren mae*r t^yn. 

Pan ar eich ymylan'r eisteddaf, 

I ganfod hyfrydwch y fro, 
Trv'm meddwl yn ddwys pan ystyriaf 

Mai tawel mewn graian a gro 
Yw'r milwyr gwrolion fti'n cwli 

Eich muriau, a'u mynwes yn dwym, 
Gan dd'weyd, *Ein cafonau gftnt golli 

Ein gwaed cyn ein rhoddi ni'n rhwym.'" 

Oddi amgylch y muriau, y mae olion 
hen wrthgloddiau i'w gweled, y rhai a 
wnaed, mae yn deby^, ar ei sylfaeniad, 
dyben y rhai ydoedd ei wneuthur yn am- 
ddiffynfa gadarn, ac i fod yn fwy diogel 
rhag y rhai a ymosodent arno. 

Mae y castell, yng nghyd a'r tir sydd yn 
ei amgylchu, er ys blynyddiu, yn eiddo 
Thomas Charles Morris, Ysw., Bryn 
Myrddin, gynt o Lanstephan. 

ATTODIAD. 

Ganrifoedd yn ol (nis gwyddom pa 
flwyddyn) yr oedd boneddwr o'r enw 
Jenkyn Lloyd Fychan, o Bwlldyfarch, yn 
byw yng NghasteH Llanstephan. Yr 
oedd ef yn ffarfio dolen yng ngwehelyth y 
Lloydiaid, o'r Laques, a'r Mearsiaid, o'p 
Pias. (Gweler Heraldic Visitation of 
WaleSj gan Lewys Dwnn, Cyf L) 

Yn y flwyddyn gyntaf o deymasiad 
lorwerth IV., rhoddodd y brenin, ym 
mhlith rhoddion ereill, Gastell Llan- 
stephan i William Herbert, larU Fenfro. 

Yn y drydedd flwyddyn o deyrnasiad 
Harri Y., rhoddodd y brenin Arglwydd- 
iaeth Llanstephan, yn gystal &'r CasteU 
hefyd, i'w frawd, Humphrey, Dug Caer- 
loew. 

Rhoddodd Harri YL, ym mhlith rhodd- 
ion ereUl, GasteU ac Arglwyddiaeth Llan- 
stephan i William, larllSuffulc, ac Alice, 
ei wraig, ac i'w hetifeddion gwry waidd ar 
eu hoi, OS byddai i Humphrey, Due Caer- 
loew, fiirw heb etifeddion gwry waidd. 

Ab Mtsddik. 

Fountain Hall. 



Digitized by 



TR HAl/L. 



11 



MANOD WYLLTAREI GLAF WELY. 

Ow ! Manod Wyllt y mynjdd 

Blaenpenal yn sal 7 sydd, 
Yn ei boenaa bennydd — yn wlyb ruddiawg, 
A gorwbeiniawg ar d obenydd. 

Noddfa a nerth oewyddfawr, 
Duw lor mewn cyfyngder mawr, 
Iddo fo rhag suddo fyth, 
Drwy ei gono'n dra gyfyth. 

JoHB Lewis 
Tregaron. (loan Mynyw Ceredigion). 



BETH WNA GWEINYDDIAETH 
lARLL DERBY? 

HwN yw y cwestiwn sydd yn cael ei ofyn 
yn ami y dyddiau presennol; ac mae 
llawer o*r faro y dylai y Weinyddiaeth 
ddwyn ' i mewn Ysgrif Ddiwygiadol 
newydd spon, er tawelu y cynhyrfwyr 
politicaidd, y rhai sydd mewn berw g wyllt 
mewn pertbynas iV mater; ac mae ereill 
ar y Haw arall oV farn na ddylai Mr. 
Disraeli na*r Weinyddiaeth wneyd dim oV 
ftkth beth, ond yn unig trafod materion v 
dey mas y n ol ein ffurfly wodraeth bresennol. 
Dyga y Blackwood Magazine resymau 
cedyrn dros yr olaf. Y rheswn cyntaf na 
ddylent wneyd hyn yw, sefyllfa gym- 
mysgedig y gwahanol bleidiau yn y 
Senedd mewn pertbynas i ddiwygiad 
seneddol. Yr ydym wedi cael digon o 
brawf yn y Senedd ddiweddaf nad yw y 
wlad yn teimlo rhywlawer dros ddiwygiad 
seneddol, ac nid yw wedi ewneyd ei 
meddwl fyny, er yr boll ddadwrdd sydd 
wedi bod am yr ugain mlynedd ddiweddaf 
ar y pwnc. Gan fod y mater yn y fath 
sefyllfa, ni fydd amgen na gwallgofrwydd 
i ail-agor yr ymdrechfa a gymmerodd le 
yn y Senedd y flwyddyn aeth heibio, ac 
esgenluso pethau ereill. Mae yn dra 
tbebyg na ddygir un ysgrif trwy y Senedd, 
hyd oni fydd iV wlad yn gyffreainol wneyd 
ei meddwl ar y mater. Pa ham, ynte, y 
treulir amser gydag un pwnc ar draul 
esgeuluso pethau ereill o owys? Fel yr 
ydym wedi sylwi eisoes, nid oes un 
gobaith, o herwydd sefyllfa bresennol y 
gwahanol bleidiau yn y Senedd, i ddwyn 
un mesur trwy y Senedd yn unfrydol. 
Mae Ty yr Arglwyddi yn wrthwynebol i'r 
fath gyfnewidiad, ac mae Ty y Cyfiredin yn 
barod i ddy weyd, medd yr un ysgrifenydd, 
bod angen am wneyd rhywbeth; ond mor 
fuan ag y gwneir ymgais i ddwyn y mater 
i derfyniad, maent yn ymwasgaru yma ac 
•acw. Gall y blaid wrthwynebol daflu 
rhwystrau ar ffordd y Weinyddiaeth, ac ef 
allai i*w gadael yn yr un fan ag oeddym 
ym mis Gorphenaf diweddaf; o ganlyniad 
annoethineb fyddai dwyn i mewn ysgrif 
arall mor gynnar. Mae gan y Weinydd- 
iaeth ddigon o waith i ddefnyddio eu 



talentan i lanhau yr Jmgean stable^ yr hoa 
sydd wedi cael ei thagu a'i Uanw am 7 
dene mlynedd ddiweddaf. Dywed yr 
adolygvdd yn y Blackwood, bod ein cys* 
sylltifuiau tramor mewn cyflwr peryglua 
i r eithaf: tafia g^polwg ar y gwahanol 
wledydd yn yr hen fyd a'r byd newydd; a 
dywed nad oes gan Brydain ^awr un 
math o ddylanwa^ ar y Cyfandir, ac nid 
oes genym un cyfaill gwirioneddol yn y 
byd ; am hyn mae yn rhaid i ni ddiolch i'r 
Rhyddfrydwyr: darfu iddynt snubbio 
Ffrainc, dyeithrio yr Almaen, a digto 
America. Fa fodd mae i ni wneyd cyf- 
eillion o*r ewledydd hyn, yw y pwnc sydd 
yn gofyn llawer iawn o ddoethineb, llawer 
lawn o ofal i ddwyn pethau i drefn fel a^ 
y buont. Mae Ewrop yn bresennol yn 
mygu oddi wrth bentewynion chwildroadol, 
y rhai sydd yn barod i dori allan yn un 
goelcerth einasboeth, pan mae digofaint ein 
cefnderwyr yr ochr draw i F6r y Werydd 
mor frwd ag y bn ^rioed tuag atom. Mae 
y pynciau hyn o bwys mawr, ac mae gan 
y Weinyddiaeth ddigon o waith am dym- 
mor i adgy weirio y rhwyeiadan a wnawd 
am y deuddeg mlynedd ddiweddaf. Gan 
nas gellir gochelyd na gohirio y pethau 
hyn, yr ydym yn gofyn, a oes un dyn yng 
Nghymru,Lloegi% Ysgotland, a'rlwerddon, 
yn dysgwyl i'r Weinyddiaeth ddwyn ysgrif 
newydd i mewn iV Senedd yn Chwefror 
nesaf, pan y bydd i*r Senedd gael ei 
ha^or? Nid yr anhawsdcrau hyn yn 
unig S3'dd yn sefyll ar ffordd larll Derby 
a'i Weinyddiaeth. Heb law materion 
tramor, mae sefyllfa yr Iwerddon a'r 
ysbryd aflonydd sydd yn ffynu yno, yn 
galw ar y Weinyddiaeth i gymmeryd y 
mater dan eu sylw. Nid ydym yn gwybod 
pa fesur neu fesurau mae larll Derby yn 
bwriadu ddwyn o flaen y Senedd; ond yr 
ydym yn gwybod hyn, bod digon o waith 
ar gyfer gweinidogion ei Mawrhydi yn yr 
Iwerddon yn unig, heb law materion ereill 
yn nes gartref. Mae y llyn|;es aV fyddin 
mewn angen o gael eu hailffurfio. Nid 
oes genym, mewn gwirionedd, na Uongan 
na morwyr; mae ein recruiting system 
wedi tori i lawr, ac nid oes genym un 
ffordd i lanw i fyny y gwahanol gatrodau. 
Mae peiriannau y Swyddfa Gartrefol, 
tramor, India, a'n planigfeydd oil mesrn 
aunrhefn. Edr-ychwch i^ man y mynwch, 
He mae y faner Brydeinig yn chwyfian ; 
mae y lleoedd hyny sydd yn perthyn i 
Loegr wedi gadael eu cariad cyntaf, ac 
wedi ymddyeithrio oddi wrth y fam wlad. 
Mae yn rfaaid, medd ein hadolygydd, i*r 
pethau hyn gael eu dwyn i drefn, ac mae 
yn rhaid iddynt wneyd i fyny y bylchau, 
y. rhai a achoswyd trwy ddifaterwch y 
Rhyddfrydwyr. A ellir gofyn i'r Wein- 
yddiaeth, neu unrhy w ddosbarth o ddynion, 
gan nad pa mor alluog ydynt i ddwyn i 



Digitized by 



13 



Yk HAUL. 



mewn Ysgrif Ddiwygiado], a chyflawnn ' 
JT holl bethau hyn? Mae hyn yn am- | 
mhosibl. Mae gan y Weinyddiaelh bre- 
sennol ddigon o faich ar en hysgwyddau, 
heb geisio ar byn o bryd i atl wneyd y 
flarflywtidraeth Brydeioig. Mae yn 
amlwg nas gall unrhyw Weinyddiaeth 
gyflawna%n dyledswyddan, a dwyn i 
■lewn Ysgrif Ddiwygiadol yn y fargen. 
Dadleuir ar an llaw, mai en dyledswydd 
yw dwyn i mewn ysgrif newydd ar un- 
waith, fel v bydd i'r Weinyddiaetb gael 
amser i daia sylw i faterion ereill, yr byn 
ni ellir ei wneyd hyd oni tbeflir yr Ysgrif 
Ddiwygiadol oddi ar y ffordd; ac ar y 
llaw arall, bydd iddynt gael en beio am 
'beidio talu sylw uniongyrchol i faterion 
Mreill, y rhai sydd o bwys mawr i'r Wlad- 
wriaeth. Os bydd i larll Derby ddwyn i 
mewn ysgrif, a bono yn ysgrif dda, ond 
odid fawr na tbeflir hi alian. Pa un yw y 
ffordd oreu nis gwyddom ; gadawn i ereill 
mwy galluog na ni benderfyna. Os na 
wna y Weinyddiaeth ddwyn i mewn 
Ysgrif Ddiwygiadol yn 1867, ef allai mai 
vote for want of confidence fydd y canlyn- 
iad. Ar y llaw arall, yr ydym yn sicr os 
na fydd i'r Bhyddfrydwyr mwyaf cym* 
medrol ymrwymo i ystyried y mater ar 
dir teg, a pheidio taflu rhwystrau ar en 
flbrdd, fel y gwnaed a*r un diweddaf, nis 
gall larll Derby a'i gydweinidogion wneyd 
aim an weitfared mor annoeth a dwyn i 
mewn Ysgrif Ddiwygiadol ar byn o bryd. 



BEDDARGRAFF TELYNOG. 

PAROD ddoniau y prydydd enwo^ 
Yn ddiau ^lowyd mewn annedd gleiog ; 
Ond A I ei wiwlan enaid dihalog 
Alwyd i odiaeth breswyl odidog, 
0*r amalwch oer niwlog — i'r fawr wyl 
At wiw la anwyl hedodd Telynog. 

AXBOSrY]>D. 



CYNNADLEDD ABERCORNANT. 

Y MAE pentref bychan Abercomant yn 
gorwedd yng nghesail un o fynyddan 
Deheudir Cymru, ac yn cael ei gysgodi 
gan amryw fynyddau cribog, y rhai sydd 
yn ymsaethu en penau beilchion i gusanu 
y-cymylau. Ar tiyd y Uethri o gwmpas, 
y mae defaid filoedd yn brithro y fro. 
Gan fod sefyllfa y pentref mor bell i'r 
mynyddau, y mae yn sefyll ar Ian nant 
fechan, yr hon a all plentyn seithmlwydd 
oed gamu gyda rhwyddineb. Ond yn y 
fan y mae cornant bychan yn aberu i'r 
nant. Nid yw y cornant dros chwarter 
milltir o hyd, ac nid ydy w ei arllwysiad i'r 
nant yn amgen pistyll cyffredin ; ond gan 
ei fod yn tarddu allan o Graig yr Hwrdd, 

Lmae yn dal ei ffordd i redeg drwy yr 
f, ao weitbiau pan fyddo tymmestl ar y 



mynyddau y mae yn chwyddo yn arothrol, 

gan ymdaenu dros yr holl bant, nes peri 
llawer o syndod a dychryn i drigoiion 
Abercornant Yn y modd hwn ystyrir ei 
fod yn gwbl deilwng o roddi enw i'r 
pentref sydd yn sefyll ar ei enen, sef 
Al^ercomant Y mae trigolion y pentref 
yn falch iawn o'r enw, gan eu bod yn 
meddwl nad oes nn He arall drwy yr holl 
fyd o'r enw hwn. Y mae pawb yn gaUa 
cynanu yr enw gyda rhwyddineb, hyd yn 
oed y Seison. mwyaf tafodtew. Ym mis- 
oedd Awst a Medi, y mae llawer iawn o 
drigoiion Lloegr yn dyTod i ymweled a 
Chraig yr Hwrdd, gan adael llawer o'b 
pres a'u harian yn Abercornant. Tybia 
y trigolion bod perseinedd yr enw yn 
attyniad cryf iawn i dynu dyeithriaid i'r 
He; ac y mae moesgarwch y trigolion yn 
debyg i berseinedd yr enw. 

Y mae y pentref yn cynnwys rhwng 
pymtheg ac ugain o deuluoedd, sef amryw 
fugeiliaid, crydd, gweydd, teiliwr, a daa 
saer ysgubelli, yng nghyd &'u cyssyllt- 
iadao. Y mae trigolion Abercornant, fel 
y rhan fwyaf o Mntrefydd Cymru, yn 
darllen llawer o'r papyrau Cymreig, ac yn 
trin Uawer o wleidiadaeth, ac y mae rhai 

honynt yn areithwyr grymus a dadlea- 
wyr cy wrain, yn neillduol Guto y gweydd, 
Twm y crydd, a Sbadraeh y bugail. Ar 
nos Calan Gauaf cymmerodd y gyn- 
nadledd a ganlyn le yn Abercornant: — 

Twm. Y mae yr oes hon yn myned yra 
mlaen ym mhob peth. Pwy feddyliasai, 
er ys again mlynedd yn ol, y buasai rheil- 
ffordd yn dyfod o fewn pum milltir i Aber- 
comant? a phwy hefyd feddyliasai y 
'buasai yr oes hon yn ffweled Eglwys 
Lloegr yn eael ei dymchwelyd? Yn wir y 
mae dynion mawr yn cael eu geni at bob 
peth mawr. 

ShadracK Yr ydwyt yn hollol yn dy le, 
Twm. Nid oes neb mor fawr a Carvell 
Williams, Miall, a Henry Richard. Yn 
wir y mae yn anrhydedd i sir Aberteifi ae 

1 Gymru bod y fath ddyn a Mr. Richard 
wedi ei eni ynddi. Maent er ys blyn- 
yddau wrth y gwaith o ddadgyssylltu yr 
Eglwys a'r Llywodraeth; a bellach y 
maent bron dyfod k*\k gwaith i ben. 

Guto. Pa fawredd ydych yn gweled yn 
un o'r tri corgi aflonydd yna? Bu Miall 
unwaith yn pregetha yr Efengyl, ond efe 
a gafodd ddigon ar hyny, gan nad oedd yn 
un<»l a'i elfen aflonydd. Dyn wedi tyngu 
unwaith ei fod yn creda ei rod wedi ei alw 
i bregethu yr Efengyl, ac y buasai yn 
cyssegru ei oes at y gwaith o bregethu 
iachawdwriaeth i eneidiau anfarwol. Ond 
ar ol ymdrafod am dro &'r gwaith pwysig, 
dyna fe yn ei daflu i'r ho^, ac fel Demas, 
yn caru y byd presennol, gan droi allan 
yn aflonyddwr cyhoeddus. Dyna Henry 
Richard o'r tu ariUl, wedi bod am flyn- 



Digitized by 



YR HAUL. 



13 



yddftu wrth jr un g^waith, ac wedi ei 
daflu i'r hoel rel bad job, 

Twm. O, mae Mr. Richard yn beo dvn. 
X mae yn fab i*r enwog Eben Richard, a 
Dai i Thomas Richard. 

Guto. Gwir, ei fed yn fab i un a oai i'r 
Hall; ond beth gymmerasai un o'r ddan 
Richard am adael pregethn yr Efengyl, a 
myned i areithio yn erbyn yr Eglwys? 
Dim oV byd cyfan. 

Shadraeh, Y mae*r oes yn myned ym 
mlaen, ac y mae Henry Richard yn nes ym 
mlaen na'i deidiau, ac y mae rhagluniaeth 
yn agor y ffordd i ddynion enwog i 
ddangos en hunain, ac y mae y cyssyllt- 
iadau perthynasol ay rhwng y gw^r enwog 
oedd yn Aberaeron yn dangos fod pobpeth 
yn cydweithio i gael yr amcan mawr i 
ben. 

Turn. O, yr wyt yn hoUol yn dy le, 
Shadrach. Y mae brawd yng nghyfraith 
Mr. Richard yn un oV dynion mwyaf yng 
Nghymru, a bu yn gadeirydd yn un o*r 
cynnadleddau yn sir Aberteifi. 

Guto. Oddi «r pa bryd yr wyt ii, Twm, 
yn dal y fath syniadan uchel am Lord 
F — ^11 — n? Nid oes dim blwyddyn er pan 
glywais di yn ei ddifno yn aethus. Yr wyf 
yn cofio i ti ddywedyd i ti orfod talu bil 
ddwywaith am ledr i rywiin, a bod amryw 
yny gymmydugaeth wedi gorf<id gwneydyr 
un peth, a'th fod yn cyhoeddi yn groch 
«l fod yn ddyn oelwyddog, yn upas eg- 
Iwysig yn y oapel, yn felltith gwlad ac 
Eglwys; ac yn awr yr wyt yn eithaf pen- 
b^th a dallbleidiol i ganmol y g^r 
aflonydd hon. 

Shadrach, O, gad lonydd i gymmeriad- 
an dynion; dere at bwnc mawr y dydd, 
sef y "Dadgyssylltiad." 

Guio. O, nid oes neb yn trin mwy o 
gymmeriadau dynion na Thwm a thithau, 
pan fyddo hyny gyda'ch bias chwi. Gym- 
meriadau yn wir! Beth ^yr Daniel Siebws, 
a chrytiaid tebyg iddo ef, am bynciau o'r 
foth? Yn wir y mae gweled y fath ddyn 
a 'Daniel Siebws, o Siebws Court. Ffosyfiin, 
yn myned i son am ddadgyssylltu yr Eg- 
lwys, a chael pawb yn gydradd, yn ddigon 
i droi ar losog unrhyw ddyn. Golwg 
ryfedd fyddai gweled Daniel yn cael ei 
ddymuoiad, drwy fyned o*r Siebws Court 
i un o balasau mwyaf Ceredigion. Bum 
heibio Siebws Court yr wythnos ddi- 
weddaf. Braidd y gall Tom Thumb 
fyned i mewn heb orfod plygu; ac er 
lleied ydyw y drws, y mae yno dwU yn ei 
waeh)d i*r gath aV iar fyned i mewn a 
maee, a thrwy y twll hwnw bwriodd 
Bensia ei draethawd i mewn i ysgrifenydd 

JBisteddfod A n. ar ol iddo gael mantais 

Yr wyf yn awr yn cofio am gftn 

ofoadwy Llandyssilio Oogo, a phwy oedd 
yn gyfranog o*i chyfansoddi. Son am y 
Siebws Court; pe buasai Deio Mawr, 



Llansilio, er ys Uawer dydd, yn myned i 
mewn iddo, gallaaai daro ei ysgwydd dan 
ei gwpwl, a'i gludo ffwrdd fel gwlawlen, a'i 
daflu dros graig i'r mor. Yn wir, golwg 
ryfedd fyddai gweled Daniel yn gadael y 
Uys hwn, am un o lysoedd esgoboiCymm. 
Yna byddai Daniel yn gwisgo ei arffedog 
esgobol, A*i bet neu ei gwcwU dri choc. Y 
mae Daniel yn bresennol yn gorfod plygn 
ei ben i fyned i mewn i'r Court, ac felly y 
byddai ar ol hyny. Wrth fyned i'r palas 
esgobol, byddai yn plygu ei ben o arrariad 
yn debyg i geiliogwydd wrth fyned i mewn 
i ddrws cartwsl Yn wir fe fyddai yr olwg 
hdno yn fawreddog iawn! Byddai y 
Jacks, wrth gwrs, yn meddwl mai arddnll 
esgobol fyd£u bowo fel ceiliogwydd yn 
nrws y palas, a byddent i gyd yn cym- 
meryd hyn vn awgrym i ddyblu y parch 
i'w harglwyddiaethi 

Tttm, O, yr oedd hen bobl parchus yno 
hefyd. 

Guto. Wei, yr oedd dyn enwog o Dre- 
garon yno, ac y mae hyny dipyn yn syn 
i*w glywed, gan y gallasem feddwl ei fod 
yn perthyn i*r hen ysgol o Fethodistiaid. 
Yr hen wr oedranus hwn yn agor y 
cyfarfod trwy weddi! Yn wir y mae yn 
ddrwg am yr hen wr. Snt yr oedd ysbryd- 
oedd yr hen Ebeu Richard, John Elias, a 
John Erans, Llwynfforten, ar y pryd? 
Ond yn wir, mi glywais, tua deugain mly- 
nedd yn ol, bod yr un enwog hwn yn cadw 
ysgol, ac yn cymmeryd arno ei fod yn dysgu 
algebra Vr plant am fisoedd; ond ar ol 
iddynt fyned ffwrdd i ysgol arall, nid oedd- 
ynt yn gwybod dim am algebra; yr oedd y 
cyfan a ddysgasant mor annhebyg i algebra 
ag yw "careg a thwU i Hebraeg;" a 
tbebyg i hyny yr oedd yr hen wr gwirion 
gyda'r pwnc hwn. 

Shfiarach. Y mae hoU aelodau y gym- 
deithas yn deall-egwyddi>rion rhyddid yn 
eithaf da, ac yn gweithredu yn gysson a 



ttto. Deall egwyddorion; cau dy geg, 
da titbau. Oni wyddost ti fod fferm yn 
ardal Llanbedr yn eiddo tri chap<>l iV 
Corft; a bod yr arian yn cael eu talu 
iddynt bob blwyddyn. Beth pe buasai 
i*r diwygwyr hyu ddechreu gartref yn 
I gyntaf, trwy roddi y fferm hon yn ol i 
i dylwyth y testament a'i rhoddodd; buasai'r 
1 boll gapeli yn codi iwbwb fawr, ac yn 
' gwaeddi en bod yn myped i ysbeilio y 
I Methodistiaid. Rhoddi y fferm yn ol, a 
' hwythau wedi ei chael yn gyfreithlawn? 
I Na, dim yn wir! Hefyd, y mae Capel y 
I Drindod, ger Castell Nedd, yn perthyn iV 
; un enwad, wedi derbyn punt am bob Sul, 
gan daid Syr Thomas Lloyd, Bronwydd, 
j ac mae*r Corff yn falch iawn o hyny. 
! Wei, ynte, os yw y Corff am fod yn gys- 
' son, rhodder yr arian hyny fyny i Syr 
Thomas Lloya, neu i'r Llywodraeth, a 



Digitized by 



Google 



14 YR H 

bydded y oapel fyw arno ei han. Buasai 
yn llawer rheitach i Daniel Siebws a'i 
gyfeilHon ddechrea gartref. Y mae capel 
nefyd o*r enw Hawen, yn Nyffryn Troed 
yr Aur, wedi cael ei waddoli o ryw gym- 
maint gan an Nathaniel Griffiths, Pant y 
Brain, ac y mae y bobl hyny yn eithaf 
balch o*r arian. Bydded i Sion Brown- 
hilU ei frawd, a'r hoU frawdoliaeth bono, 
fyna rhoddi y gwaddol hwnw fyny cyn 
dechren ymosod ar eiddo yr Eglwys. Mi 
roddaf i chwi eto ragor o hanes araith y 
Parch. John Daries, Llandyssul, yng 
nghj'd a Uy thyr y laughing hyena. 



Y PARCH. M. HOBART SEYMOUR 
AR BREGETH YR ESGOB ELLICOTT. 

(CYFIBITHAD.) 

Danfonodd y Parch, M, Hohart Seymour y 
llythyr canlynol at yr Eagob EUicott ar ei 
bregeth ddiiveddar yn Eglwys Gadeiriol 
Caerodor: — 

At y Gwib Bascheoio Arolwyoo 
EsooB Cabblobw a Chaerodob, 

Fy Abglwydd Esoob,— Darllenais 
eich pregeth ar "Ddefodaa Eglwysig" 
gyda meddylgarwch mawr a chynhyrfiad 
meddwl dwfn. Llawer o aelodau mwyaf 
duwiol Eglwys Lloegr, penau y rhai a fu 
yn dychymmygu, calonau y rhai a fu yn 
euro, a llygaid y rhai a fu yn gwylio am 
ryw arwydd oddi wrth ei hesgobion, a 
ddysgwyliasant gyda phryder angerddol 
am ryw fynegiad er gwasgar eu hofnau. 
Yr ydych chwi wedi Tlefaru o'ch Eglwys 
Gadeiriol. Gobeithiaf nad wyf fi ddim 
yn ymadaw a moesolrwydd Cristionogol 
wrth ddywedyd ein bod wedi dysgwyl 
rhywbeth yn rhagor a rhagorach, yn 
neillduol pan gofiom y chwyldroad alaeth- 
ns hwnw ar ein Heglwys, yr hwn a ysgub- 
odd ymaith esgobion a phalasau, coronau 
ac Eglwysi Gadeiriol, erthyglau a Uyfrau 
gweddi, gan adael pob peth yn un anial- 
wch gwyllt o ddinystr, mewn canlyniad o 
ddygiad i mewn ddefodau cyfFelyb dan 
nodded 8iarl I. ac Archesgob Land. 

Pa fodd bynag, nid fy mwriad i ydyw 
aros ar hyn, ond yn hytrach cyfeirio yr 
ydwyf yn anewyllysgar o'm rhan fy hun 
ei enwi, ond yr hyn a ddarluniwyd gan 
bobl y byd yn y wasg gyhoeddus, megys 
eich "gwatwarfawl" o'r offeiriaid efengyl- 
aidd dan y llysenw o Galfiniaid. Yr 
ydych yn bychanu eu pregethau a*u' 
gweithgarwch mewn cymhariaeth i 
bregethu a gweithgarwch offeiriaid y 
defodau eglwysol. 

L Dymunaf yn barchus, ond yn ddiofn, 
ddwyn i*ch sylw digyffro, ystyriol, di- 
duedd, a Christionogol, y ffeithiau canlyn- 
ol: — 

1. Y mae yn ffaith hanesyddol eithaf 
eglur na ddarfu i Eglwys Lloegr wneu- 



AOL. 

thar unrhyw ymdrech er trdedigaeth r 
pag^niaid cyn dechren y g^nrif bresennoi. 
Y pryd hwnw, rhai o'r ofieiriaid efengyl- 
aidd a*r gw^r lleyg, trwy gael eu cynhyrfu 
gan gariad sanctaidd at eneidiau, a ffiirf- 
iasant y Gymdeithas Genadol Eglwysig. 
Hyn ydoedd yr ymdrech cyntaf a boreuaf 
o*r fath yn Eglwys Lloegr. Y Gym- 
deithas er Lledaeniad yr Efengyl a gyf- 
yngai ei hymdrechiadau i drigolion y 
trefedigaethan o'r wlad hon, heb ofalu 
dim am y fooblogaeth baganaidd. Ond 
wedi hyny yr offeiriaid nchel eglwysig a 
"yrwyd i eiddigedd*' trwy y symmndiad 
mawr hwn, yng nghyd a'i Iwyddiant dir- 
fawr, ac felly cynhyrfiwyd hwynt i finrfio 
gweithrediadau y Gymdeithas er Lledaenn 
yr Efengyl er mwyn ei gallnogi i ddechrec 
yr yrfa o anturiaeth cenadol. Ond yr oil 
o'r symmudiadau a ddechreuodd gyda'r 
gw^r efengylaidd, ac a ddygwyd ym mlaen 
dros lawer o flynyddoedd ganddynt hwy 
yn nnig, fel pa anturiaeth genadol bynag 
a ddygwyd ym mlaen gan Eglwys Lloegr, 
a pha ogoniant bynag a adlewyrcha ami, 
o nerwydd hyny, dechreuodd y cyfan yn 
y symmudiad a wnaed gan y gw^r 
efengylaidd a'r Ueygwyr. Pa ymdrech- 
iadau cyderlynawr, neu gyffelybawl bynag 
a wnawd wedi hyny gan y blaid nchel 
eglwysig, yr oil o honynt ydynt hiliog- 
aeth y symmndiad dechreuol. 

IL Ac yn nesaf, yr erys yn eithaf 
amlwg, y gwaith ardderchog o daeniad yr 
Ysgrythyrau Sanctaidd. Dechreuodd hyn 
gyda r offeiriaid efengylaidd trwy fifurfiad 
y Gymdeithas Feiblaidd. Nid yn unig 
arosodd y blaid nchel eglwysig yn yr Eg- 
lw3'^8 o*r neilldu, ond gwrthwynebasant hi 
am lawer o flynyddoead mewn rhybuddion 
esgobol a Ilyfrau bychain offeiriadol. Yr 
ydwyf fi yn ddigon hen i gofio y cawodaa 
a saethau taranllyd a ddaethant flwyddyn 
ar ol bl wy ddyn oddi wrth esgobion nchel 
eglwysig, deoniaid, archddiaconiaid, ac a 
adseinient yn ol oddi wrth berigloriaid 
nchel eglwysig, ficeriatd, a churadiaid, y 
rhai oil a ddadieuent bod y Beibl yn rhy 
gyssegredig i gael ei wneuthur yn gyff- 
redin, yn rhy sanctaidd i gael ei drin a'i 
drafod gan y bobl gyffredin, ac yn rhy 
anhawdd i'w ddeall heb y Llyfr Gweddi 
Gyffredin i'w ddeonglil Mewn amser 
dyfodol, pa fodd bynag, ysgubwyd hyn 
oil ymaith, a gorfu i offeiriaid y blaid 
nchel eglwysig ailffurfio y Gymdeithas er 
Lledaeniad Gwybodaeth Gristiongogol, fel 
ag i fod, nid yn nnig yn gymdeithas er 
danfon allan lyfrau a thraethodau fel 
o'r blaen, ond hefyd yn Gymdeithas 
er cyfieithu a lledaenn yr Ysgrythyrau 
Sanctaidd. A'r cyfan o'r gwaith ar- 
dderchog hyn, yr hwn sydd yn bresennoi 
yn effeithio ar yr boll fyd, ac yn cael ei 
ddwyn ym mlaen gan bob plaid, a 



Digitized by 



YR HAUL. 



15 



ddeehrenodd ym mrwdfrydeddd a chariad 
y blaid efengylaidd ym mysg pobl Lloegr. 

in. Yn nesaf mewn trefn ydyw y 
symmudiad a achosodd sefydliad y Gym- 
deiihas Gynnorthwyol Fugeilaidd £g> 
iwysig yn 1836. £i bwriad ydoedd cyn- 
nydda nifer yr ofieiriaid mewn plwyfi lie 
yr oedd y boblogaeth yn dra lluosog, er 
mwyn dwyn dysgeidiaeth agweinyddiadau 
yr Eglwys at y pentyrau dinawr o*n pobl- 
ogaeth dlawd, y rhai a esgeuluswyd dros 
amser mor hir&ith. Y* gymdeithas bon a 
ddarparodd y flwyddyn ddiweddaf, yn 
gyflawn neu ynte yn rhanol, eu cyflogau i 
463 o offeiriaid yn vchwanegol, ac a fu yn 
foddion er ei sefydliad cyntaf o ddwyn 
i mewn a sefydlu dros 1000 o offeiriaid 
ychwanegol yng ngwaith yr Eglwys. Y 
gwaitli mawr a dedwydd a ddechreuodd 
yn hollol ac yn gyfangwbl gyda'r blaid 
efengylaidd yn yr Eglwys, a pbarhaodd 
felly nes i rai o'r offeiriaid nchel eglwysig 
beoderfynn sefydlu cymdeithas gyffelyb 
iddynt en hunain, a'r hon a sefydlwyd 
hwvrach, nid yn gymdeithas wrthwynebol, 
ond yn sicr yn gymdeithas gyderlynol, 
fyda golwg ar yr un dyben. Ac 
:elly, pa ddaioni bynag a wnawd i ddyn, 
neu ogoniant a ddeilliodd i Dduw oddi 
wrth y gwaith bendigodig hwn, dylifodd, 
dan Ddow, trwy y symmudiad a ddechreu- 
odd trwy ffydd, cariad, a brwdfrydedd y 
blaid efengylaidd yn yr Eglwys. 

[V. Ond gwneuthur defnydd o w^r 
lleyg fel darllenwyr o*r Ysgrythyrau sydd 
amiygiad arall o nodweddiad gwroiddiol 
ac ymarferol o grefydd y gw^r efengyl- 
aidd. Gwnaethant ddefnydd o honynt 
dros ragor na banner can miynedd; 

Swnaethym ddefnydd o honynt fy hunan 
deugain miynedd yn ol; a'r Gymdeithas 
Gynnorthwyol Fugeilaidd Eglwysig, a 
wnaeth ddefnydd o honynt yn agos dros 
ddeng miynedd ar hugain, gan ddarpar 
cyflogau y flwyddyn hou i ddim Uai na 
166 o Ddarllenwyr yr Ysgrythyrau. Cyf- 
yngwyd y symmudiad hwn am lawer o 
flynyddoedd i'r offeiriaid efengylaidd, ac 
iddynt hwy yn unig. Esgobion uchel eg- 
lwysig a gondemniasant yr arferiad o 
ddefnyddio gw^r lleyg, megys yn anghyd- 
weddol a dysgyblaeth eglwysig, yng 
ngh vd ag egwyddorion yr Eglwys : gw^r 
nrddasol uchel eglwysig a'i cyhoeddasant 
fel moddion i greu a sefydlu anghydffurf- 
iad; ond yn bresennol y mae hyn wedi 
tawelu a dystewi. Gwnaeth esgobion a 
pw^r eglwysig nrddasol benderfynu yn 
Jdoeth i ddilyn yr esampl a gomdemnient; 
ac ydynt yn bresennol yn defnyddio y 
cymdeithas, gan ei chanmol a*i chynnal, i'r 
dyben neillduol o ddefnyddio gw^r lleyg 
yn ddarllenwyr o'r Ysgrythyrau. Daeth- 
ant trwy ras a thrugaredd ein Duw yn 
ddynwaredwyr ac yn lien ysbeilwyr o 



I. 



weithredoedd da a gweithrediadau dawiol 
yr offeiriaid aV gw^r lleyg efengylaidd ; ao 
yr ydym yn diolchgar, yn dra diolchgar 
am hyny, er y byddai hwyrach yn fvy 
gweddaidd iddynt gydnabod hyny. 

V. Ac unwaith eto, d^na y gwaith o 
ddefnyddio llafur benywaidd yn ein hym- 
drecbiadan a*n llafur plwyfol. Nid oes 
achos i mi adgofio i chwi fod y cym- 
deithasau ymweliadol yn ein gwahanol 
ardaloedd, y rhai a wneir i fyny o^fonedd- 
igesau Cristionogol ao elusengarol^ a than 
gyfarwyddiad yr offeiriad Ueol, wedi cael 
eu dwyn ym mlaen yn agos am banner 
cant o flynyddoedd gan yr offeiriaid 
efengylaidd, a chanddynt hwy yn unig. 
Gweiddid yn erbyn y gwaith hwn gan 
blaid uchel eglwysig^ yr offeiriaid, a hyny 
oddi ar y rheswm ei bod yn aneglwysig i 
ddefnyddio gwragedd yng ngwaith yr 
Eglwys; ac yr ydwyf fy hunan yn cofio 
pan fwrid allan bob math o wawd, cell- 
wair, a gwarthrudd chwerw yn dra di- 
gywilydd yn erbyn y gwaith hwn o ddefn- 
yddio llafur y gwragedd. Ond yn bresen- 
nol* yn hollol ddisymmwth, y mae hyn oil 
wedi dystewi, ei alw yn ol, ei ddad-ddy- 
wedyd, a'r unig blaid uchel eglwysig hon 
sydd yn canu ei chlychau cyfnewidiol dros 
ddefnyddioldeb llafur y benywod. Nid 
ydynt yn wir yn ei chlodfori dan yr hen 
enw o Gymdeithasau Ymweliadol yn y 
gwahanol ardaloedd, ond dan ei henw 
newydd coegddychymmygol eu hunain, 
Chwaeroliaethau! Ac felly, gallyr offeir- 
iaid efengylaidd lawenychu am fod y 
blaenaf, er dwyn i mewn y defnyddiad 
cyfundraethol o lafur benywod yn yr Eg- 
lwys, a hyny hefyd mewn ffurf ag ydoedd 
yn cydweddu a thymmer y wlad ]Brotes- 
tanaidd hon, ac heb ddim o'r dynwarediad 
drwgdybiol hyny a berthyna i rai o 
sefydliadau gwaethaf Bhufain. 

Wele yma gan hyny amrywiol bynciau 
o ffaith — ffeithiau o hanesyddiaeth, y rhai 
a ellid luosogi trwy enwi ychydig yn 
rhagor o'r un nodweddiad. Ac ni allaf 
lai na meddwl na fydd i chwi, pan ystyr- 
ioch hwynt, alw yn ol eich "diystyrwch 
anfoneddigaidd " ar offeiriaid efengylaidd 
ein Heglwys, yn llawn mor gyhoeddus as 
y gwnaethoch ef. Ferthyn i bob dyn gy^ 
eiliorni. Perthyna i bob Cristion gyd- 
nabod ei gyfeiliornad. Ond y mae genyf 
ychydig yn rhagor i'w gynnyg i'ch ystyr- 
iaeth diduedd a myfyrgar. Yr ydwyf yn 
credu, a gellwch fy argyhoeddi, os ydwyf 
yn camsynied, fod yr hyn oil ag sydd yn 
bur, yn sanctaidd, ac yn ddefnyddiol yn 
holl weithrediadau bywiog presennol yr 
offeiriaid uchel eglwysig, wedi cael ei 
fenthycio, mewn gwirionedd, wedi cael ei 
ISn-ladrata, a hyny yn rhy fynvch, heb 
unrhyw gydnabyddiaeth oddi wrth weith- 
rediadau bywiog blaenorol yr ofifeiriaid 



Digitized by 



16 



YR HAUL. 



efeng^ylaidd. Yr hyn a gsnlyil a amlym 
fy meddwL Am lawer o Ajnyddoedd, 
llafariodd yr offerriaid efeng^ylaidd, a 
theithiasant trwy y wlad, gan bregetha 
mewn EgWysi, gan areithio ar esgynloriao, 
gan gy&rch cynnulletdfaoedd mewn tai 
cyffredin, a threiddio felly i faesdrefi pell- 
ernig, yn gystal a dinasoedd poblugaidd, yn 
y gwaith o efengyleiddio y wlad. Ownaed 
hyny gyda llawer o drasl,' dyoddefiadau, a 
Uafur, fel dirpnvywyr oddi wrth wahaool 
gymdeithasau efenylaidd. Dichon na all 
yr oil o hyn gael ei gofio gan eiah 
harglwyddiaeth, o blegid ^r oeddych y 
pryd hwn yn wr ieuane, le, tra ieaanc; 
ond y mae yn fy nghof i yn berfaith ac yn 
fywiog, a mi yn bresennol yn hynafgwr. 
Yr oneiriaid rhagorol a hunanymwadol 
hyn a warthruddid gan eu brodyr achel 
eglwysig fel pregethwyr tei thiol. Hyn 
ydoedd y gwawd-enw a roddent iddynt. 
Yr ydwyf yn gwybod am bob graddaa, oV 
esgob arglwyddaidd yn ei gyfoeth, hyd y 
curad isel yn ei ddwfa dlodi, yn gwarth- 
ruddo y dynion sanctaidd, difrifol, a 
gweithgar hyn, fel "pregethwyr teitfaiol/* 
Ond yn awr y mae pob peth wedi cyfnewid; 
ac yr ydwyf yn diolch i*m Duw, ddydd a 
nos, am gael byw i weled hyny. Y mae 
genym yn bresennol esgobion yn bregeth- 
wyr teithiol, deoniaid yn bregethwyr 
tei thiol, archddiacooiaid yn bregethwyr 
teithiol, oil o*r blaid eithaf ucnel £g- 
Iwyswyr. Y mae fy arglwydd o Ryd- 
ychaln yn caru ei serenu hi trwy y taleith- 
iau yn Uawn cymmaint a Mr. Spurgeon o*r 
Tabernaell Ac felly, wedi bod yn gwarth- 
ruddo yr offeiriaid efeagylaidd, gorphen- 
ant trwy ddilyn en hesamplau. Yr un 
ifordd hefyd a ellir weled yn eu dull o 
ddwyn ym mlaen addoliad cyhoeddus. Yr 
offeiriaid efengylaidd yn fynych a arferent 
hymnau yn eu haddoliadau. Yr ydwyf yn 
cofio yn dda ea bod yn cael eu ceryddu yn 
dra Uymdost am hyn yng nghynghorion 
yr esgobion uchel eglwysig, ao yn nnraeth- 
odau y gwyr urddasol uchel eglwysig, fel 
cyssegrladrad, trwy wneuthur defnydd o 
hymnau dynol yn lie caniadau Dwyfol y 
Salmydd. Ond yn awr y maent oil yn 
foddlawn i gyflawnu yr unrhyw gyssegr- 
ladrad eu hunaio I Ac felly, ceir casgliad- 
au o hymnau dynol yn bresennol ym 
mhob Eglwys, pa mor uchel bynag y 
byddo, y rhai ydynt yn attyniad cerddorol 
yr Eglwysi mwyaf eu defodau crefyddol 
yn yr holl wlad. Hyn sydd eglurhad 
ychwanegol o warthruddo y gw^r efengyl- 
aidd, ac yna dilyn eu hesamplau. Gallwn 
«awi llawer yn rhagor o esamplan er 
dangos bod ein hoffeiriaid uchel eglwysig 
yn eu holl weithrediadau newyddion 
brwdfrydol,--eu bod wedi benthyca yr oil 
ag sydd sanctaidd a defnyddiol oddi wrth 
esamplan blaenorol yr offeiriaid efi»ngyl* 



aMd. Ac eto y mae yr ef«ngylwyr o hyA 
ya cael eu gwawdio, en dinnygo, a*u 
gwarthraddo, yn gyffelyb i*w Hathraw 
Dwyfol o'a blaen. Parhli felly am bir 
ameer. Y natur ddynol heb ei chyfnewid 
ydoedd, sydd, ac a fydd o hyd yr un peth; 
a rhaid i*r oifeiriaid efengylaidd, gan fod 
yn ffyddlawn i Efengyl Crist, ac yn eywir 
i Erthyglau ein Heglwys, bod yn foddlawn 
i ddyoddef y baich, yng nghyd a*r ian a 
osodir arnynt. Dichon fod yn chwerw 
dros yr amser, ac ya fwy chwerw fy tb pan 
ddelo y "gwarthrodd" oddi wrth un o*n 
hesgobion, dros yr hwn yr oeddym yn 
gweddio yn ddifrifol, ac oddi wrth yr hwn 
gobeithiasom am bethau gwell. £r 
yny nid oes aramheuacth nad hyn sydd 
oreu er ein lies. Ond bydded i'r offeiriaid 
efengylaidd fyned rhagddynt mewn ysbryd 
gweddi, yn ffyddlawn, yn gadam yn nerth 
Arglwydd y Uuoedd, a rhoddir llawer o 
eneidian iddynt yn wobr am eu llafur. 
Yn wir, derbyniant en gwobr! Yr 
ydym yn fwy na bod yn foddlawn. 
Gyda'r oil o*r piirch a wedda i*r Oristioa, 
y gorphwysaf, eich gwas ufudd agostyng- 
edig, 

M. H0BI.RT Sethoub. 

Caer Baddon, 
Tachwedd 14, 1866. 

Mblanothon. 



AWR YM MYNWENT LLANRUO. 

"A spot to heal or chasten thought, 
With' deep and solemn teachings fraught." 

Ar nawn dydd gwyl Sant loan Efengylwr, 
1865, yn hollol annysgwyliadwy, cawsom 
y mawr bleser o ym weled amynwent hyn- 
afol Llanfihangef yn Rhug, neu, yn ol y 
talfyriad arferedig, Llanrug. Saif yr 
Eglwys hon mewn perffaith unigedd a 
dystawrwydd, yng nghanol gwastattir dy- 
munol, heb ddim ond meusydd eangfras o'i 
hogylch, ry w bedair milltir neu ragor o*r 
Gaer yn Arfon, cydrhwng y dref hono a 
throed y Wyddfa. Y mae rhyw olwg 
urddasol ar yr Eglwys hon, er Uwyded ei 
muriau; a thebygol iddi gael ei sylfaenu 
yn lied fore, er nad llawn mor gynnar ef 
allai a*i chwaer Eglwysi ag sydd yn dwyn 
enwau seintiau Prydeinig. Pe bai i*r 
meini hyn dafodau, diammheu y llefarent 
gyfrolau am "hanesion yr hen oesau," ac 
helyntion y dyddiau fu. 

" The calm retreat, the silent shade 
With prayer and praise agree." 

Er bod yr awel yn bur iasoer, eto mae 
awydd eistedd is yr ywen am fynydyn, i 
fwynhau yr olygfa eang ac amrywiog a 
ymestyn ym mlaen ar ddeheu ac aswy. 
Y ooae yn olygfa dies yn awr, pan y gwisg 
anian ei gauafoi wisg; ond pa mor bryd- 
ferth y mae yn rhaid ei bod ar hinon haf, 



Digitized by 



Yfc HAUL 



17 



MD y gwelir nttnr yn ei gwis^pedd goreu. 
Tua'r deheu, gwelwn gopaV ^ 



S^yddfa fawr, 
c^y^o o*i deutu. 
Tng Dghesail y bryniaa noethlwm, dyma 
furiau moelion Caiitell Brynbras, yr hwn 
a aeth yn aberth i gynddaredd mamiau 
tan ychydig wythnosau yn oL Yn ei 
gymmydogaeth y mae y Gaer, uwch Cwm 
y Clo. Yn ein hymyl megys dyma'r.Pant 
Afon, trigle y Parch. H. Bay ley Williams, 
B.C., periglor y plwyf, ac un o ustusiaid 
heddwch y sir. Yn nyddiau ei dad, ba y 
palasdy yna megys cartref i lenorion ac 
awenyddion Gwynedd, ac yn eu mysg yr 
anfarwol brif-fardd Dafyda Ddu o EryrL 
Ond ni oddef amser i ni ehedeg tu hwnt i 
derfynau y plwyf. Ryw led oau gae neu 
dri i*r gorllewin, cawn y Flastirion, enw 
pur cyfaddas. Yma trig yn Ian ar en 
moddion en hunain, deulu parchus y 
Rowlands, ac o'u gwehelyth 

" Llin hir sy wrth y Llan hon." 

Yng nghwr eithaf y plwyf, yn y cyfeiriad 
yna, yng ngfaanol coedwig dewfrig a 
chadarn, saif palas Glanewna, yr fawn a 
farnai y teitnydd Bingley, **Tfae most 
charming retreat in the Principality.** 
Y mae yr hen balas ardderchog hwn yn 
cyfnewid ei breswylwyr ^n ami. Yma 
nnwaith anneddai Syr William Thomas, 
ofiPeiriad, o ach y tywysog Owain Gwyn- 
edd. Yng nghwr gogleddol y plwyf cawn 
y Ty Gwyn, trigle y Parch James Parry, 
ynt periglor Bettws Garmon, yn Nhal y 
lech : yma y dy wedir yr anneddai y Parch. 
Robert £dwaras. periglor Llanrng, yr hwn 
a ymfudodd i'r Iwerddon. Bu Hugh 
Maurice yma yn cartrefu beth : yr oedd ef 
yn nai, fab chwaer, i Owain Myfyr. Aeth 
i*r brif ddinas, lie y daeth ym mlaen yn 
y byd. Priododd ferch Rowland Jones 
(Gwybedyn), mab Sion Prys Mawddwy, ac 
un o*i feibion ef yw y Parch. Peter 
Maurice, D.D., Cymrawd o'r Coles 
Newydd, Rhydychain, awdwr y Church 
Hcarmony^ &c. Yr oedd Hugh Maurice 
yn fardd da a lienor rhagorol. Cyfansodd- 
odd awdl faith ar "Ynys Prydain a'i 
HamddiiFyniad rhag estron genedl," testyn 
Cymdeithas y Gwyneddigion yn y flwyddyn 
1 804. Penodwyd ef gan yr un gymdeithas 
anrhydeddus i adysgrifo gan mwyaf o'r 
ysg^fau a ymddangosasant yn y ^^Mt/fyrian 
ArchcBology" Bu farw yn y Ty Gwyn, a 
chladdwyd ef gyda*i dadau yn Llanfi- 
hangel Glyn Myfyr. Heddwch i*w Iwch. 
Yn awr at ein gwaith, a rhoddwn dro ym 
mysg y meirw, gan ddarllen "pregethau 
mewn ceryg" — 

" Wandering from stone to stone with pace sub- 
dued, 

Of epitaphs and ancient dates in search.*' 

Nis gwaeth heb gelu y gwir: yr hyn a 
3— XI. 



bares i ni odael y cjrfSan, a diano am ryw 
awr i'r gladdCa wledig hon, oedd ryw ysfa 
o gywreinrwydd am weled "bedd y bardd,*' 
set y godidog brif-fardd Dafyda Ddu o 
Eryri, yr hwn a fa yn ofiferyn efifoithiol i 
adgyfodfyr Awen Gymreig o fedd angho^ 
a bro ebargofiant Y n y Fron Oleu, yn y 
plwyf hwn, y treuliodd y Bardd Du y rhan 
olaf o*i oes. Gwir iddo yn ei ohebiaeth at 
leuan Lleyn ddymnno 

"Heb attal, yn y Botws 

Rhoddi'r corpws heb ddim cam, 

I bydru'n wael heb wad 
Ym meddrod tad a mam;** 

eto yn niwedd ei yrfa, dewisai yn hytrach 
le beddrod ym mynwent Llanrus;, ac yn y 
llecyn a ddewisodd yn ei fywyd, y cladd- 
wyd ef yn barchus ar yr eilfed o Ebrill, 
1822. Cyfodwyd cistfaen hardd ar y fan 
gan ei doddwr a*i gymmwynasydd, y 
Parch. Peter Bayley Williams, B.C. Y 
mae y cistfaen mewn cy wair da, ac arni yn 
gerfiedig — 

BEDD 

"Dafydd Thomas, y godidog Gadeirfardd, 
A'r H3mafieithydd clod&wr, 
a gyfenwid 
Dafydd Ddu o Eryri. 
Ba farw ar y ddegfed dydd ar hugain o Fawrth, 

MDGOCXXII, 

yn ei dair a thrigain mlwydd oed.** 

Dyma'r bedd, annedd unig,— ^orweddfa 
Gwr addfwyn, dysgedig; 
Ammod trwm, yma trig 
Ddwys awdwr nrddasedig. 

B. W. (22. ab G. Ddu,) 

fedd oer ein Dafydd Ddu !— henadwr 
A hynododd Gymru; 
Ewythr i feirdd, athro fu, 
Cem wrthynt i'w cyfiiertha. 

D. 0. (^Dewi Wyn,) 

Darfu ein bardd diweirfoes,— fa gadam 
Fegidydd ei g^foes; 
Bhoed lamp, penigami) ein hoes, 
Tr priddfeod — wr pereiddfoes. 

B. J. {^Gwyndaf Eryri.) 

Gorweddfa gwiw arw^dd&rdd, — Eryri, 
Yr eirian eadeirfardd, 
Un a brofwyd yn brif-fardd, 
Unig fwth yr enwog fardd. 

G. W. (^Gfutyn Peris.) 

Dyma gell dywell Dewi, — &rdd clodfawr 
O orawr Eryri; 
Tristwch mawr sy'n awr i ni 
0*i ddwyn, ddyn addwyn iddi. 

W. E. {GwUym Padam.) 

Gwae dirfine, dir ing, Ow ! drengu — prif fiurdd 
Propnwyd trwy Gymru; 
Owl ladded— Owl Owl gladdu 
(Brudded fm) y Bardd Du. 

0. W. (y Waenfawr.) 

O'r chwech galarfeirdd hyn, nid oes yn 
awr yn aros ond hen bererin hybarch y 



Digitized by 



Google 



18 



f A HAUL. 



WaenfSftwr. Hir ddyddiaa iddo eto, te 
wedi yr elo, "nef i'w enaid.** Amen te 
Amen. 

Yd gy&gos i **fedd y bardd,** cawn fedd 
y dysg^ijff hynafieithydd, y Parch. Peter 
Bay ley mlliams, awdwr **Hane8 Sir Gaer- 
narfoD," Hanes Mynyddoedd yr fhryri," 
&0. Mab vdoedd ef i Peter Wiltiams, 
awdwr adnabyddus yr Esboniad ar y Beibl, 
gwr a wnaetn fwy na nemawr un yn ei 
oes er Uedaenu yr Ysgrythyrau Sanctaidd 

Jm myse ei gydwladwyr. Mab y Parch, 
'eter Williams ydoedd y Parch Elieser 
Williams, yr hwn a ymestynodd ym 
mhell tu hwnt i'w frawd mewn dysg 
a gwybodau, er dysgediced oedd. Dyma 
feddargraff y Parch. P. B. Williams:— 

**In memory of Hannah, for 30 years 
tile affectionate wife and faithful helpmate 
of the Rev. Peter Bayley Williams, B.A., 
Pantaron, and rector of this parish. She 
died the 11th day of January, 1833, in the 
64th year of her age. **Bendith yr hwn 
oedd ar ddarfod am dano a ddaeth arnaf, 
a gwnawn i galon y weddw lawenychu. 

Also of the abore named Peter Bayley 
Williams, for 44 years rector of Llanrng 
and Uanberis; Deputy Lieutenant, and 
Justice of the Peace for the County of 
Carnarvon. He died the 22nd dav of Nov- 
ember, 1837, in the 7l8t year of his age." 

Ychydig gamrau ym mlaen, cawn fedd 
un J'ohn Davids, A.C., Clerigwr, Coppy 
Hall, ger liehenfield, a bu farw Awst 22, 
1851. Tua chanol y fvnwent, cawn faen 



syml yn dynodi bedd y Parch. Owen 
Rowlands, A.C. o'r Plastirion, a gladd 
wyd Medi 8, 1811. Ger "Porth y Llan,' 



cawn fedd y Parch. Hugh Rowlands, o'r 
Plastirion ; ac ar ei gyfer eiddo, ei frawd 
John Rowlands, Ysw., Plastirion, Ustus 
Heddwch dros sir Gaemarfon. Ar fedd y 
blaenaf y mae a ganlyn : — 

Sacred to the memory of the Rev. 
Hugh Rowlands, rector of Llanrue, who 
died February 18, 1843, in the 47 w year 
of his age. 

^ I commend my spirit to Lord, 
Such was your Pastor's dying word. 
Then lifting up his hands to prav, 
His peacefm spirit passed away. 

Yr ochr ddeheuol iV Eglwys, yn gyd- 
wastad &'r llawr, cawn faen, ac amo yn 
gerfiedig, 

"Here lieth the body of the Rev. Hugh 
Williams, who died the 2nd of May, 1828, 
aged 86. The above lived at Cae'r 
Weddus, and was curate of this Parish, 
He was also Vicar of Lanfair is Gaer." 

Ychydiff gamrau ym mlaen i'r dwyrain, 
cawn fedd "Owen Williams, B.A., periglor 
Llanrug, a mab Evan Williams, o'r Cae 
Poeth, boneddwr. Bu fyw yn briod a 
Rachel, merch Humphrey Jones, Ysw., o'r 



Ty Newydd, UaoeDgan, S9 mlwydd, a ba 
farw Gorphenaf 10, 1778, yn 73 mlwydd 
oed." Yr oedd, ▼ mae yn debygol, yn nn 
o hynafiad T. Williams, Ysw., Brrnbras. 

Wrth gonel ogledd-ddwyreiniof yr Eg- 
lwys, cawn fedd yr hyglod feddyg, Hum- 
phrey Edwards, xsw., yr hwn a fu yn 
ewasanaethu ar fwrdd y eadlong" Tamer" 
dan y Cadben Arglwydd Anson. Ond 
llefarod ei gareg fe& — 

"Here lieUi the body of Humphrey 
Edwards, surgeon and apothecary, son of 
the Rev. Robert Edwards, late rector of 
this parish. He was a person eminent in 
his profession, and of respectable acquain- 
tance. After sailing round the world as 
surgeon of His Majesty's frigate, the 
"Tamer," he settled at Carnarvon, and 
died there Nov. 6, 1788, aged 58. 

"Paid &'m bedd— gad im' heddwch, 
(Xr lie na wasgar fy llwch." 

"Amen," medd pob Cymro twymgalon. 
Ond rhaid i ni denynu yr adran hon, gan 
fvned heibio i gladdfa eang Llwydiaid, 
Glan^na, ac ereill, gyda sibrwd yng 
ngeinau'r Bardd Gray, 

"The boast of heraldry, the pomp of powV, 
And all that beauty, all that wealth e'er gave. 

Await alike th' inevitable hour. 

The paths of glory lead but to the grave." 

Bellach at yr beddargraffiadau, ond vm- 
foddlonwn ar hyn o bryd ar ddetholiaa o'r 
rhai henaf y cy&rfyddwn k hwynt. Yn en 
mys^ cawn ami i en^n beddargaff o 
ysgrifell y prif fardd o EryrL 

Ar Fedd Pleniyn. 
Os y baban gwan. geinwedd, — ^ireiddwych, 
A roddwyd mewn llygredd; 
Daw eilwaith, nwch dialedd, 
Fel iach angel bach o'r bedd. 

Dafydd Ddu o EtyrL 

Ar Fedd un a fu/aruf o'r Freeh Wen. 
Nid oes naws oer loes na sen— annifyr 
Yn y nefoedd lawen ; 
Poen y corff wedi gon^en, 
Heb fraw na chnr,lieD freoh wen. 

J). Ddu o Eryri. 

Ar Fedd Gwr a Gwrcag^ a deg o BkuU, 

Y gwr a'r wraie sydd yn gorwedd— a d^ 
O'u dig^ epiledd ; 
Deuddee, hyd wiwdeg adwedd, 
Heno h^ air; hwn yw eu bedd. 

Dyrwynwyd edau'r einioes 
Yn grwn gan yr Hwn al rhoes. 

J), Ddu o Eryri, 

Ar Fedd Plamt. 

Let parents learn to be content, 
For God requires bat what was lent; 
In youth nor childhood pat your trust, 
For all must die that came from dust 

1810. 



Digitized by 



Google 



MreOL 

Yn gyimar fr ddaiar oerddu— yr aethym 
I ethol ^lad lesa; 
Caf ddyfod mewn cyihod ca 
At fenaid eto'i fyny. 1798. 

DaVrdiwrnod a*r gynnyddoV ^waith — ^i*n cyrchu 
O'r carchar own ymaito; 
Gwybydd drwy Gmt fod gobatth 
I gaofod mwy gwynfyd maith. 1798. 

Trymder a galar heb gela — mawr glwy* 
Oeda gweled dy gladda, 
A'th roi mewn bedd i bydra, 
Yng ngharchar y ddaiar dda. 1794. 

Edrych yn fraych ar fannedd— i'r daith 
Lie (Toi dithan i orwedd; 
Meddwl di am dy ddiwedd; 
Myfi a aetbym i fedd. 1760. 

Am farw y myfyriom — mae'n aros 
Mewn onaa na thybiom, 
ddiwrnod a ddaw arnom I 
Mae'n d'od; yn barod y b'om. 1828. 




IMgynen heb absenn, — arabaidd 
Oedd Robert fwyndddgn; 
Eglwyswr o gail lean 
Hyd d fedd, a diwyd fn. 



Is cangaa ywen werdd sydd yn 
ymdaflu ei brigau dros fur deheuol yr 
Eglwys, cawn gare^f fedd, ao arni y 
bradargraif cywniin isod: 

**0 earth, O earth, observe this well, 
That earth to earth shall come to dwell, 
And earth in earth shall close remain, 
Till earth from earth shall rise again. 

Ond rhaid ymattaL 

Cyn eann fiarwel k mynwent dawel 
Llanfiangel yn Bhug, eoddefer i ni osod y 
lawryf ar "fedd y dyn tlawd." Hyd 
yn hyn, ymdroiasom o ddenta beddau 
mawrion byd, ond yn v fjrnwent y tlawd 
aV cvfoethog a ymgynirfyddanti y bedd 
vw diwedd y ddan. Tm mysg y dos- 
barth cyntaf a enwyd, cawn yr hen "Petty 
Owen," yr hon a dreuliodd lawer blwyddyn 
hirfaith yn y bwthyn bychan aow ar fin y 
ffordd. Magwyd hi yng Ngwaredog yn 
Arfou, lie bu Patric ab Alfiryd yn hy- 
fforddi ein cyndeidiau yn egwyddorion y 
grefydd Gristionogol, aV man y trealiodd 
John Erans, y cenadwr antnriaethaa, a 
gollodd ei fywyd ar lanan y Mississippi, 
tra yn chwilto am yr Indiaid Cymreig, 
eyfran o'i febyd. Ymbriodes k hen wr 
digrif dyddan o stamp yr hen bobl, ys 
dy wedir, o> enw BobMert Ifan, yr hwn a'i 
rnagflaenodd i dir angeu ryw ychvdig o 
fisoedd. Yr ydym megys yn gweled yr 
hen bar dyddan y fynyd hon yn fyw o 
flaen ein llygaid. Ond yma y maent yn y 
bedd o'a oartref. Hen wraig dduwiol iawn 
oedd Betty Owen, mam yn Israel, un o 
ragorolion y ddaiar. 



[AUL. Ip 

"Uniawn bu 3m ei bywyd, 
Ac yn ei bedd, gwyn ei byd." 

Ni chafodd nemawr o wenan y byd yn 
ystod ei hoes faith, ond cafodd wenan y 
nef yn helaethach na'r cyffredin. Cafodd 
fynediad helaeth i lawenydd ei Harglwydd 
ryw ddwy flynedd yn ol, ac er ei bo3 o ran 
y corff '* ym mharthan tir anghof," eto 

Mae'n anwyl ei chofio." 

Ond waeth heb adgofik adgofion mebyd. 
Heddwch i'w Uwch. 

Yr adar deloro uwch ben ei gorweddfa, 
Ac engyl gwarcheidio] fo'n gwylio ei bedd." 

"Lowly her lot on earth, but He who bore 
Tidings of ^race, and blessings to the poor, 
Gave ner Uis truth, and faithfulness to prove 
The choicest treasure of His boundless love, 
Faithy that dispelled affliction's darkest gloom; 
ffopey that could cheer the passage to the tomb ; 
Peace^ that not hell's dark regions could destroy; 
And Love, that filled the soul with heavenly joy. 
Death of its sting disarmed, she knew no ^ear. 
But tasted Heaven e'en while she lingered here." 

Daeth ein **hawr*' i ben, a dywed hanl 
jdydd mai **teg yw edrych tn^ adreC" 
Yn iacb i*r Uanerch dawel, ac rr golyg^ 
f <Sydd dymnnol a geir o boni. 

Scenes of retu^ sublimity that fill 
With fearftil ecstacy, and noly trance 
The pausing mind.*^ 

D. Gbifsith. 

Cape! Cufig* 



ANERCHIAD TEIMLADWY 

rr Tra Pharchedig Ddeon Ty Ddewi, a 
Phenaeih Coleg Dewi Sant, yn ei alar a't 
gystudd presennoL 

FEWir y flw^ddyn hon mi gleddais 'nhad, 

Ac ar ei ol ei anwyl frawd; 
Dau oeddynt heb un diehell nac un brad, 

O'u hoi amddifad wyf a thlawd. 

Ghwi fu fy noddwr, bellach byddwch dad, 

Chwi iuoch well na thad i mi, 
Ces genych fw^ ddysg a bwyd yn rhad, 

O'm calon diolch wnaf i chwi. 

Os dysgybl gwael a fSLm ich*, athraw mawr, 

Os mab anufiidd lawer tro, 
Mewn edifeirwch dwys y syrthiaf lawr, 

Ar Ian y bedd aed oU o'ch co'. 

Os cawn mewn galar-wisgoedd ar ein taith, 

Drwy yr anialwch dyrys hyn, 
Gyfarfod eto, wrth dywallt deigr llaeth, 

Rhowch Uw gymdeithas yn y glyn. 

Yn vsbaid chwarter canrif blwyddi oes, 
Mae cyfnewidiad mawr mewn dyn, * 

Nyni ein deuoedd gawsom lawer croes, 
Do, lawer loes a lUwer gw^. 

Cof genyf fy mod i heb tod yn iach, 

Ar wely cystudd mi wnes gftn 
ddwys alamad am eich plentyn bach, 

Y bachgen tlws, y bachgen gl&n. 



Digitized by 



20 TR H 

Mwy praddaidd eto jw fy ngalar gerdd, 
A tor jmach fy nhflimladan dwys, 

Am orfca rhoi o dan dy warchen werdd 
Eioh merch, j foneddiges Iwjs. 

Adwaenwn er pan jn ieaanc iawn, 

A gwn am ei rhmweddan mad, 
O bob graansan dynol hi oedd lawn, 

A theilwng oedd ol mam al thad. 

Yug Dghanol blodan Stadlqfok Courts jv haf, 

T gwelais hon jt olaf bird, 
Ac yn en plith yr oedd yn bydferth braf, 

Traofiblanwyd hi i nefol fyd. 

Htweu 



BUGEILIAID Y BANAU. 

WiL Iwan, mae ffolwg serchoe lawn 
arnat ti heddyw; beth sydd yn bod; beth 
yw y newydd goren ay genyt? 

/wan. Dim yn neiUduol; ond yr oeddwn 
yn myned i ofyn« a fuaset ti yn prynu 
ychydig'O dooynau Art Ununu, Cwmafon, 
Merthyr, a Llandvssul, genyf. 

HyweL Yr wyf wedi dywed llawer o 
siaraid am y r art unions, y drawings^ y prizes 
gwerthfawr sydd yn cael eu rhoddi am 
chweeh eheiniogan; ac yr ydwyf wedi 
g^eled y tocynau yn cael en bocian Sal, 
ewyl, a ^waith, gan rererendiaid, ac ereill. 
&ad i ni gael p^wybod beth yw dyben a 
natur yr art unions yma, Iwan? 

Iwan, Y dyben mewn golwg y w casglu 
Brian tuag at dalu dyled Mldoldai; a ffonld 
ragorol yw honi gasgla arian; maedynion 
ar dori ea gwynt am docynaa; mae y 
merched a'r gwragedd yn lly^ada am y 
Paisley shawls, y china service, a^r bechgyn 
yn llygadu am y gold watches a*r meerschaum 
pipes, &c. Bhoddir y tocynau mewn 
olychau cyffelyb i'r hen wheels of fortune 
er ys llawer dydd, a thynir hwy allan. Os 
bydd yr un rhif ar v tocyn a ddaw allan 
ar hwn sydd yn fy llaw, eiddo fi fydd y 
prize. 

HyweL Gwarchod ni rhag y fath halog- 
rwydd mewn cyssylltiad a cnrefydd; nid 
yw yr art unions ddim amgen na hap- 
chwareu, yr hwn a fu mewn bri mawr er ys 
llawer dydd yn y fifeiriau, y marchnadoedd, 
ean hen fenywod a'r cwdyn blewog; a 
Tlabwstiaid mawr dioglyd, y rhai oeddynt 
yn myned ar hyd ac ar draws y wlad, efo 
en round abouts» Nid oedd y personau 
hyn mor rhyfygus a reverendiaid yr oes 
hon; nid oeddynt hwy yn cymmeryd 
crefydd bur a dihalog yn gochl; cael 
arian ar unrhy w bris oedd eu pwnc hwy ; 
ac mae yn ymddangos mai yr un dyben 
sydd mewn golwg gan gefnogwyr y 
lotteries capelaidd yn ein dyddiau ni. Yr 
ydych yn condemnio rhedegfeydd ceffylau 
a*r betting men, ond nid wyf yn gweled un 



♦ Cartrefle larll Cawdor. 



AUL. 

Kwahaniaelh rhwng y naill a'r llall o 
nonynt. 

Deio. Lotteries yn wir; wyddost ti beth, 
Hywel, mae yn chwith genyf dy glywed 
vn cyffelybu ein art unions i'r cwdyn 
blewog a'r turn abouts; nid wyf yn gweled 
un niwed yn y dull hwn o gasglu arian at 
achosion crefyddol; mae yn dduU hollol 
deg a chyfreithlawn; ac nid wyf wedi 
clywed neb ond ti yn achwyn arnynt: y 
ffwir yw hyn, yr ydych chwi, gw^r yr Eg- 
Iwys, yn maga eiddigedd am ein bod ni yn 
casglu cymmaint o arian at yr achos, a'n 
bod yn flwyddo. 

Hywel, Paid twyllo dy hnn; nid yw yr 
ofieiriaid naV Eglwyswyr yn eiddieedda 
dim wrthych, o herwydd eich bod yn 
cynnal lotteries mewn cyssylltiad ag achos- 
ion crefyddol; ac yr ydwyf yn hydern bod 
y dydd ym mhell pan y bydd Eglwyswyr 
yn defnyddio y fath gynllun anweddus ac 
anghyfreithlawn i gasglu arian tuag at 
adeiladu Eglwysi yne Nghymru. Nid 
Eglwyswyr yn unig sydd yn eich beio, ond 
mae eich gweinidogion cnwi eich hnnain 
yn condemnio yr arferiad warthus hon. 
Mae hyd yn oed Spargeon, Syr Oracl y 

**Tabemacl mawr," cy&ill Mr. L o 

Gaerfyrddin, condemniwr y taenellwyr,yn 
eu condemnio yn wholesale. Nid wyf yn 
cydweled & Spurgeon ar wahanol faterion; 
ond mae yn rhaid i mi addef fy mod yn 
cydweled yn hollol &'r hyn a draddododd 
yn Llynlleifiaid y dydd o*r blaen mewn 
perthynas iV lotteries Cymreig. Dannoda i 
chwi eich bod yn methu cynnal yr achos 
heb ddefnyddio lotteries i gasglu arian. 
Mae yr art unions yn hollol anghyfreith- 
lawn, heb law eu bod yn anweddus; maent 
mor anghyfreithlawn a'r betting houses, &c. 
Goreu po leiaf o docynau a anfonir o 
Gymru i Spargeon; canys mae wedi 
tyngedu ei hun, i'oh cospi os bydd yn ei 
alia; a mawr les iddo: serve you right too. 

Deio. Ni chly wais i ddim gair am hyn ; 
mae yn anhawdd genyf gredu bod yr 
ystori hon yn wir. 

Hywel. Gred di neu beidio; mae mor 
wired a bod meerschaum pipe yn un o brizes 
yr Art Union yn Llandyssul. 

WU. Yr wyf wedi dy glywed di lawer 
gwaith, Iwan, yn siarad yn large iawn am 
yr eg^yddor wirfoddol : ond mae yn ym- 
ddangos fod peiriant syr voluntari allan o 
drefn er ys tro; nid yw yn ymddangos bod 
y sylltau a'r pum punnoedd yn llifo i mewn 
fel cynt. Bu masnachdy crwyn yn lied 
flodeuog am beth amser yn y Dywysog- 
aeth; ond aeth bono yn erbyn y wal: 
wedi hyny bu cyrddau te mewn bri mawr; 
yr oedd y eryts a'r crotesi yn prynu 
tocynau wrth y degauer mwyn cael myned 
i'r cwrdd te i gael spri wrth gusanu yn y 
cylch, &c. Beth sydd wedi dyfod o'r 
concerts, y darlithiau "oedd yn cael eu 



Digitized by 



YR HAUL. 



21 



traddodi ar hyd ac ar draws y wlad ean 
fenywod a gwrywod; a ydynt hwytnaa 
wedi methu ag ateb ^ dyben? Yr ydych 
yn beio ar yr offeiriaid am eu bod yn cael 
cyflogau mawrion; ac os oeir ambell i 
ofieiriad yn arfer botymu ei logellaa yn 
dyn, 3m lie cyfranu i*r tlawd, &c., yr 
ydych yn oondemoio yr oil o honvnt. A 
weiaist ti ddiadcU o ddefaid erioed heb fod 
ambell un ganolig yn eu plith? Mae yr 
offeiriaid, gan mwyaf yn loneddigion, yn 
ddynion haelionns, ac yn barod i gyn- 
northwyo y tlawd a*r amddifad; ond pwy 
glywodd son bod neb o'ch gweinidogion 
chwi yn cyfranu ceiniog mewn un casguad; 
ond moes ^w hi o hvd. Nid oes dim achos 
i'ch gweinidogion chwi achwyu am gyflog- 
au. 

Deio, Pa ddiolch sydd i*r offeiriaid am 
gyfranu ; ein harian ni maent yn gyfranu ; 
ac maent yn cael ^ell cyflogau na'n 
gweinidogion ni; oni buasai y gyflog ni 
fuasai un o honynt vn pregethu. 

WU. Gad glywed beth sy fynot ti a''th 
frodyr ag eiddo yr Eglwys? Yr wyf am 
gael chwareu teg i bawb; bydded ef beth 
y fo. Mae Miss Thomas, Llwynmadog> yn 
bwriadu gwaddoli yr Eglwys newydd a 
agorwvd. pwy ddydd : hofiem gael gwybod 
a fydd genych hawl i'r arian hyn? Yr 
wyt yn gwybod am lawer o Eglwysi wedi 
cael eu gwaddoli yn ddiweddar heb son am 
yr hen Eglwysi a waddolwyd oyn bod son 
am Soar, Sethel, &c.; ac mae rhai o 
honoch yn honi mai chwi sydd yn cynnal 
yr o£feiriaid sydd yn gweinyddu ynddynt. 
A all haerllugrwydd fyned ym mhellach 
na hyn? Am beth mae eich gweinidogion 
chwi yn pregethu ond am arian; ond am 
arian maent yn symmud o un man i'r llall, 
dan yr esgus eu bod wedi cael gal wad; am 
beth mae y students yn crwydro o fan i 
fan yn ystod y gwyfiau ond am arian; 
arian, arian, yw y cwbl. Beth a ddygodd 
Mr. Spurgeon i Gasnewydd tua blwyddyn 
yn ol; a oedd dim a fynai y Uwch melyn 
a*i ymweliad? 

Deio. Ei ddyben oedd cael arian at 
Gapel Filgwenlli; yr oedd yn garedig 
iawn am wneyd hyn. 

Hywel Clywais bod pobl Gasnewydd 
wedi addaw banner yr arian dderbyniwyd 
am y tocynau i Mr. Spurgeon, tuag at ci 
goleg yn Llundain; ond ni chafodd ond 
pum punt ar husain; ac mae yn lied 
debyg na ddarbwyllir Spurgeon i ddyfod i 
Gymru eto yn fuan. 

Deio, Anwiredd bob gair yw yr ystori 
yna. 

H^el, Os anwiredd yw paid di a'i 
thadogi i mi. 

Iwan, Wil, beth wyt ti yn feddwl am y 
symmudiad pwysig sydd yn awr ar waith 
mewn pertbynas i Reform t Mae cyfar- 
fodydd. mawrion wedi cael eu cynnal yr 



wythnosau a aethant heibio, ym Merthyr 
a Chaerdydd, a bu un Mr. Mantle o Llun- 
dain yn ymweled a'r Ueoedd hyn, ac yn 
darlithio, a chafodd y mawrion a*r oifeiriaid 
eu chwipio yn anwyl. 

WiL Clywais gan ddyn o Ferthyr, 
ychydig o banes y cyfarfodydd hyn, ac 
am y dyn maes o'i gof; yr hwn a ddaeth i 
lawr o Lundain i oleuo trigolion y Dy wys- 
ogaeth, ar bwnc y "Diwygiad;" oddi 
wrth yr hyn a glywais, yr wyf o'r farn 
mai Refmbhcaniad chwylb<ieth yw Mantle; 
ac yr oedd ei ymddygiad ym Merthyr yn 
ddyeithr iawn pan gwrthwynebwyd ef 
gan Mr. James, y cyfreithiwr, yr hwn sydd 
yn rhyddfrydwr ei hun: aeth Mantle i 
nwydau drwg, a thynodd ei got, a bu yn 
siarad am beth amser yn llewys ei grys! 
Mae dynion call yn perthyn i bob plaid 
am gael dywigiad, a hyny ar dir diogel; 
ac maent yn addef y dylai dynion ag sy 
deilwng o etholfraint gael hawl i bleidleisio 
mewn etholiadau; dyna furn Mr. Bruce, 
yr aelod dros Ferthyr, ac un o weinydd- 
iaeth larll Bussell. Mae y fath ddynion a 
Mantle yn sicr o wneyd mwy o ddrwg nag 

ddaioni ; ni wnaiff enllibo y mawrion, ac 
ereill, un lies; ond mae yn sicr o wnoyd 
niwed yn y pen draw; nid trwy osod un 
dosbarth yn erbyn y Hall yw y ffordd i 
ddyrchafu y gweithwyr; fy mam i yw, 
fod Mantle yn myned yn rhy bell; ni 
wnaifiP rhyddfrydwyr goleuedig ymuno 
a symmudiad ag sydd yn debyg o dros- 
glwyddo yr holT aflu i ddwylaw un dos- 
barth neillduol. 

Iwan, Yr wyf yn cydweled a Mr. Mantle 
yn hollol, ac mae 1 lawer o glod yn ddyledus 
iddo am ei ymdrech o blatd y gweithwyr; 
dylasai trigolion y Deheudir wneyd tysteb 
iddo am ddyfod i wared i Gymru. 

Hywel Dy hen arfer di yw cydweled 
a chynhyrfwyr. A wyt ti yn cofio am yr 
helynt mawr a gynnaliwyd yn y wlad yn 
amser John Frost? Yr oeddwn yn 
meddwl dy fod wedi cael digon ar y tylwth 
hyn. Paid di k meddwl mai y fath ddyn- 
ion a Mantle ydyw cyfeillion y gweithwyr 
wedi y cwbl : *mae siarad yn ddigon rhad. 

Wil, Yr oeddit ti, Iwan, yn siarad 
rhywbeth am dysteb; hold hara^ for good- 
ness, sake; un a'r tro os gwelir fod yn dda, 
fel y dywedodd y dyn wrth yr asyn a*r 
organ grinder, er ys Uawer dydd, pan 
oeddynt yn ysgrechain am y mwyaf anafr 
ar yr heol. Mae tua dau dd wsio o dysteb- 
au yn cael eu parotoi yn awr yn y Dywys- 
ogaeth. Mae gormod o hyn yn barod yn 
y wlad. Bhoddir tystebau i ddynion 
hollol yn ddinod — dynion nad oes neb yn 
gwybod dim am danynt o wynt y mwg. He 
maent yn cy fanneddu. Beth mae golyeydd 
y Byd wedi ei wneyd dros Gymru fod yn 
rhaid cael tysteb iddo? Dim. Yn awr, 

1 cesglir arian er cael tysteb i Samuel 



Digitized by 



22 



YE HAU&« 



Bobertt, gynt o Lanbrynmafar, jr hwn tydd 
wedi bod am flynyddoedd yn America: yr 
oeddwn yn meiddwl nad oedd dim angen 
arian yn America, gwlad rydd, lie mae 
y cwd cuwch ar ffetan. A ydyw Sam, yn 
canu ^ Sweet home" wys, weithiaa yn 
Tennessee? Yr wyf yn cofio clywed mae 
yr achos i Sam Rciberts adael Cymm oedd 
gorthrwm cyfreithiau Frvdain Fawr, mae 
yn lied debyg na wnaeth ond neidio o'r 
badell ffrio i'r t&n; ac wedi y cwbl mae 
arian yr hen wlad yn dderbvniol. Nid 
oes nnrhy w beth dan haal a ehymmaint o 
humbugiaeth yog ngl^n ag ef ag y w*r tvst- 
eban. Yr wyf yn adwaen rhai ag oedcl yn 
syohedu am dysteb, yn ceiso gan ohebwyr 
newyddiaduron, i ddwyn ei hachos o flaen 
y cyhoedd. Ymddan|[08odd llythyr hir- 
faith yn un o newyddiaduron y Deheudir 
yn ddiweddar, wedi ei ysgrifena gan wein- 
idog, yn galw sylw y cyhoead at yr 
angenrheidrwydd y roddi tysteb i nn o'i 
frodyr. Beth yw hyn ond genteel wojf of 
begging, Os yw y dynion hyn, mewn 
angen, byddai yn well iddynt ddangos 
gwaelod eu hetian fel dynion ereill. Mae 
masnach y tystebaa gyda'r ymneilldawyr 
wedi dyfod yn surffedlyd yng Nghymru. 
A allwn ninnan ddim gael tysteb, wys, am 
fugeilio, pe bai ddim ond llwy bren? 
Mae yr hen gi Carlo yna mor deilwng o 
dystob a Uawer sydd yn ei chaeL 

Iwan, A wyt ti yn erbyn gwobrwyo 
teilyngdod, a dialentau ? 

Wu, Nac ydwyf ; ond nid wyf yn credu 
fod un o bob deg ag svdd yn cael en 
gwobrwyo yn awr gonych yn deilwng o 
iDAtiddimai, ac mae yr hoU gegfoli, y seboni, 
a'r canmol sydd am lawer un yn fwy o 
sarhad iddynt nag y w o ddyrchafiad iddynt 
Mae yn llawn bryd i roddi attalfa ar y 
fiisnach fawlyd a maidd hon; os bydd dyn 
yn deilwng o dysteb, rhodder un iddo; ond 
nid wyf yn ^weled, fod un angen am 
roddi tysteb i bob corach hunanol ac 
anwybodus, yr hwn sydd yn sychedu am 
enw mawr. 



Y CLERIQWYR LLEYGOL. 

At Olygydd yr Haul. 

Mab yn wybodus 1 lawer, os nad i bawb o 
ddarllenwyr yr HAUL, ddarfod i'r oil o'r 
esgobion, ychydig amser yn ol, fynegu 
en bod yn awr yn barod i dderbyn a 
thrwyddedu i'r swydd newydd hon, bob 
dyn o ddysg a buchedd dda, ag a gym- 
meradwyid iddynt gan bersoniaid eu 
gwahanol blwyfau. Mae yr ysgrifenydd 
yn cyf addef nad yw ef yn gwybod dim 
ond ychydig ii^wn, mewn perthynaa i'r 
swydd newydd yma; ac o herwydd hyny, 
efe a fydd yn ddiolchgar i unrhyw wr eg- 
Iwysig ag sydd yn gwybod rhywbeth yn 



amgen am dani, am roddi iddo^ trwy 
gyfrwng yr Haul neeaf, lyw ychydig o 
oleuni ar y pwnc. 

Beth yw gwaith y derygwyr lleygol 
yma, a pha ddaioni a fyddant i offeiriaid 
eu gwahanol blwyfau? Os na chaniateir 
iddynt i ddarllen y gweddian cyffredin yn 
yr Bglwys, nac i briodi, na bedyddio, na 
chladdu yna, i ba beth y trwyddedir 
hwynt? Geill darllenydd ysgrythyrol, yr 
hwn By heb ei drwyddedu, yn gystal a 
deiygwr lleygol, yr hwn sydd wedi ei 
drwyddedu, darllen y Beibl, y gweddikn 
cyffredin, ac erthyglan y %dd, yn ei dy 
ei hun nen mewn ty cymmydog, a'n 
hesbonio hefyd, yn ol ei ddeall ef, heb 
gael ei alw i gyfrif gan neb. Ac ni a 
wyddom y gall cUurllenydd ysgrythyrol, y 
dochydd, neu unrhyw ddyn arall ag a 
fyddo yn aelod rheolaidd o'r Eglwys, ar 
gais yr offeiriad, ddarllen y llithiau (heb 
wen-wisg am dano) ar y Sul, neu unrhyw 
ddiwmod azall, yn yr Eglwys, yn amser 
y gwBsanaeth neu'r gosper. Ac ni a 
wyddom hefyd y gaU unrhyw aelod o 
goleg ddarllen y llithoedd, a'r gweddi'aa 
cyffredin cjtl cael ei ordeinio, hyd yn 
oed yng nghapel cyseegredig y ooleg, i'r 
hwn y perQiyna iddo. 

I ba bew, gan hyny, y trwyddedir 
derygwyr lleygol, oa na chaniateir iddo 
wneyd dim yn ychwaneg nag a wneir gan 
ereill, y rhai sy heb eu trwyddedu? Yr 
ydym yn deall bod yn rhaid i bob ym- 
geisydd am y swydd newydd hon, fjnied 
dan arholiad, gan yr esgob neu ei arhol- 
ydd, nen o bceibl gan y ddau; neu yn He 
hyny, bod yn rhaid i'r ymgeisydd gad 
llythyr cymmeradwyol gan offeiriad ei 
blwyf , jrng nghyd ag un- neu ddau arall 
o'r offeiriaid cymmydogaethol, i sicrhau 
i'r esgob bod yr ymgeisydd, yn ol eu barn 
hwy, yn ddyn digon dysgedig ac addas i'r 
swydd. Ond yma, goddefir i mi ofyn, ym 
mha glorian y dylid ei roddi, ac ft pha 
fesur y dylid ei fesur ef? Ni a wyddom 
beth a ddylai fod safon pob ymgeisydd 
am swydd diacon, ac h^d am swydd 
offeiriad (gwel Canon 34 a 35). Ond ochi 
y mae yr hen safon eglwysig hon yn awr 
yn cad eu hesgeuluso yn druenus, hyd yn 
oed gan y rhai a ddylent dalu pob parch 
dyledus iddi! Ac o herwydd hyn, nid 
peth anghyffredin yn y dyddian yma, yw 
cyf aif od ag ambell gurad, ac hefyd ag 
ambell berson, yr hwn sy mor anwybodus 
o'r iaith Sdsonig, fd nas gall na siarad 
nac ysgrif enu dim banner dwsin o eiriau 
yn ramadegol; ac y maent, wrth reswm, 
mor hyddysg mewn Groeg a Uadin, 
odfyddyd a gwyddor, a Hottentotsl Ond 
cofied y darllenydd mai Jacks yw y rhan 
fwyaf o'r rhai hyn, neu frodyr "Wil 
Brydydd y Coed I" 

A ydyw y swydd newydd hon i arwain 



Digitized by 



TK HAUJL. 



88 



yr ymgeisydd mewQ amser i*r swydd 
ddiaconaidd, a h6iio wedi hyny, wrtb 
reswm, i'r swydd offeiiiadol? Ac a ydyw 
yr hen Eglwys L&n Gatholig o hyn allan 
i gad ei Uenwi ag anwybodusion o'r f ath 
hyn, a thrwy hyny gael ei darostwng yn 
gydiadd &*r capell? Yr wyf yn gwybod 
y dywedir wrthym y bydd yn rhaid i bawb 
a drwyddedir i'r twydd hon aros ynddi, 
" in statu quo^** hyd y bedd. Os felly, ynte, 
pa annogaeth 8^ddi*r ymgeisydd i gynnyg 
ei hnn, o gwbl, i eagob am y ewydd hon? 
Ob nad oes dim cyflog iddo am ei waith, 
na dim gobaith ychwaith am ddyrchafiad, 
na chyflog ar ol gwaeanaetha y Bwydd 
yma yn ffyddlawn, o bosibl am flynydd- 
oedd, yna, pa ham y gwna neb ymorol am 
dani? A pha ham na chai clerygwr 
Ueygol, diwyd, a ftyddlawn, ei wneyd yn 
ddiacon, ac yn offeiriad hefyd, os y bydd 
yn haedda hyny, yn gystal, i'e, a gwell na 
liaweroedd ag sydd yn awr yn y swyddau 
sancteiddlan hyny? 

Kid oes xm ammheoaeth nad oes liawer- 
oedd yn awr yn barod i gynnyg en hnnain 
i'r esgobion fel derygwyr lleygol, gan 
feddwl cael, ryw bryd, en dyrchafn i'r 
Bwydd ofEeiriadol, ag Bydd yn gan mil 
mwy cyfartal ft'n Hteratea nag yw ein 
literates yn gyfartal mewn nn modd yn y 
byd, mewn dysg, na da, na dawn, na 
daioni o fe¥ni i'r rhiniog, a'r boneddigion 
hyny ag sydd wedi en dwyn i fyny o'u 
mebyd i'r weinidogaeth, ac wedi myned 
trwy ein ^rif ysgolionl A phwy a'm 
darbwylla i, os y dygwydd i glerygwr 
lleygol, diwyd a ffyd<flawn, bod am dipyn 
o amser yn gweini ym mhlwyf rhyw 
offeiriad, ag a fyddo yn cael ciniawa, yn 
8wr ac yn y man, ar fwrdd My Lord 
Bishop, f el ag y csiS. pawb o'r clerical 
policemen yma (ys dywcSd y News of the 
World), na chaiff, meddaf , ei ddyrdiafa 
yn y diwedd i'r swydd ddiaconaidd, ac 
oddi yno i'r swydd offeiriadol, a chael ei 
wnenthnr hefyd cyn y beddyn P.O. mawrl 
O, i'e, medd rhywnn, special case oedd 
hynyna; i'e, siwr, ebe finnan, ac nn 
estroninary hefyd! Ob y dylai dysg, a da 
a dawn gael en gwobrwyo weithian, pa 
ham na ddylent bob amser? Ac os y 
torir y rheol nnwaitti, beth sydd yn 
rhwystr i'w thori eilwaith ac eilwaith? 

T gwir y w hyn, os ydys am weled yr 
Eglwys yn blodeno, rhodder yr nn 
chwaren teg i bob gwr eglwysig, a 
gadawer i ddim ond teilyngdod gael ei 
wobrwyo. Alltndier ar imwaith bob 
Sa&iaeth ac achiaeth aUan o honi, ac 
yna fe fydd rhyw annogaeth dymmorol i 
gymhell dyn i weithio, "i dreulio ac i ym- 
drenlio" ynddi a throsti. Ac hyd oni 
welir hyn, yr wyf yn sicr, yn fy meddwl 
fy hnn, na welir byth mo'r Eglwys yng 
Nghynum na Lloegr yn ennill tir. A oes 



rheswm nen Sfengyl mewn rhoddi living 

600p. nen lOOOp. y flwyddyn i nn dyn, 
yng nghyd ft chanonaeth werth 300p., ac 
archddiaconaeth werth o 300p. i 400p. yn 
y flwyddyn, a hwnw yn ddyn na chafodd 
nn class erioed yn ei goleg? A dyma 
ddyn, ddarllenydd anwyl, ag sydd yn 
cadw cnrad nen ddan o 70p. i 80p. o 
gyflog yn y flwyddyn, i wneyd yr oU o'r 
gwaith drostol le, i wasanaethn dair 
gwaith ar y Sul, a cherdded o chwech i 
ddeg milltir o ffordd trwv bob tywydd, ac 
yntan (y sergeant clerical police) jn cym- 
meryd ei fya dayn helaefchwycdi beunyddl 
Yn J.P. a D.L. yn gentry squire^ felly, yn 
rhy wael (too itf) os yn wael hefyd, i fyned 

1 weinyddn y 6wper Sanctaidd yn yr Eg- 
lwys ar ddydd Sul, ond yn eithaf iach 
bore dranoeth i fod ar y fame fel ynad am 
nn ar ddeg o'r gloch, ddeng milltir o 
gartref, yng nghanol yr eira, cuwch a 
phen glin Gtoliathl Dyma wirionedd a 
saif yn y fanl Pe clywech y rhai hyn 
mewn pnlpnd, nid hir y byddech, ddarllen- 
wyr anwyl, heb gredn na fu y bregeth 
h6no a ddarllenid ganddynt ddim erioed 
yn gwasgn Uawer ar en meddylian hwyl 
Yr ychydig a ddaw i'r Eglwys yw en 
tenlnoedd en himain, yng nghyd ag 
ychydig o " ddysgyblion y torthan 1 " "Pa 
le y mae Dnw y fam?" Y mae yn beth 
hynyd iawn i ddyn gael ei wneyd yn 
esgob (trwy interest, wrth gwrs); ond mor 
wir a bod dydd bam i fod, f e fydd cyfrif 
trwm gan lawer o honynt i'w roddi am en 
ffafriaeth a'n pleidgarwchl 

Mae yr ysgoUieigion goren a fedd ein 
prifysgc^on ni yn awr er ys blynyddoedd 
yn ymwrthod &'r Eglwys, ac yn ym- 
chwilio am ryw swyddau o dan y Llyw- 
odraeth, &c., canys y maent yn gweled 
nad oes dim ond "ffafriaeth" yn yr Eg- 
Iwysl Ac o herwydd hyn, mae yn an- 
hawdd iawn yn awr i gael digon o gurad- 
iaid addas i lenwi yr Eglwysi heb gym* 
meryd Jacks, ^eu Mr. William Morgan 
(Wil Brydydd y Coed) "who can br^ch 
Henglish." 

Btm i yn meddwl wdthian ddarfod i 
hen Esgob Llandaf wneyd cannoedd yn 
ddiaconiaid ac yn offeiriaid, nafeddyliodd 
y nefoedd erioed am y fath beth. Ond 
erbyn heddyw wele Inoedd o'r esgobion yn 
canlyn ei ol; a phan y cwynwn wrthynt 
am hyny, yr ateb a gawn yw, necessity 
knows no law!** 

Maddened y darllenydd hynaws i mi 
am grwydro fel yma oddi wrth fy nhestyn; 
ond "nid da celu'r gwir." Ac wrth 
derfynu, mi a ofynaf unwaith eto, beth yw 
gwaith y derygwyr lleygol yma? Pa 
ddaioni a fyddant i berson en plwyf , a 
beth a f edrant wneyd ar ol cael tnvydded, 
fwy nag ereill sy hebddi? 

HwNTw Ben Hwntw. 



Digitized by 



24 



YR HAUL. 



5z; 



§S 

< a 

.J H 

s! 

a 
OS 

H 

CO O 
Q O 

5 w 

>H O 

i-H Oh 

1 O 
o tq 

^ Q 

« W 
H O 

r CO 

^ Q 

O S 

O &3 

< H 

w 



r-i 



jd 
o s 

p 

£| 

^8 

y 

Is 



|i 
II 

is 

I"! 



II 



1 



I. 

3^ 



'55 W 



Z sf 



4 



I Sit! 



lliilf 

1*^1 111 

I S 5i £ ^ S 

II 



■if 



Digitized by 



Google 



YH HAUL. 



25 



t3 

S 08 - 



tH ^ O 



III 



c a 

g 8 a g-a-g g a 




II — 



'if 

4 — XI. 



3, 



'J 



bo o 

as 



¥ 
•iS 

CO o8 

o o 

■§3 
a1 



1^ 



eS ^ 



[ill 



O ^-1 0) S 

1^ so 



.a 



. d M °Q S 

-g-^.lla 



I 
I 

d 



If 



li 



It 



61 so 

II 



I 



I 
1 

C8 



I 

I 
I 

i 

n 



I. 



p 



11 

. >* 

•11 



-5 cS 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



Mi 



*1 Q ' - 





sis 




, 05 g Sla 
1 E 



-3 

i 



iluii 




--8||"8| 




III 




11^ 



I 



5 



-II 



o «W 



3 TS oQ 



OS'S- " 



"* 08 SS 



Digitized by 



Google 



YR HALL. 



27 



IP 

ih 

-rif 



I 



. © Q J 



ho 

^ " 



.1 



^3 



0) 2 b — 



9 c 



,^ ^ _t 



ti5 g <U 5^ 



O 



*^ ri i-f ^ — 



.§•8 S 

£3 



5 r J 



S i 



S 6 



02 S 2 



nd' ^ j« 

O,0!t ^r. — o 08 ^ 
3 1*' S ^ d hp 



I.e. 



a 00 .J 



9 a'^ 



^1^ 



C8 d' 

' to ' 



i1 



.a 8 



•43 '3 ^ -is * ' i 1-5 
V a 'd Pu, 6 :^ ^ I a rS 




* ^ r- ^ 



^ *^ ^ ^ 
d .D -H ^ B S iS 



II 



II 

J'' 

s a 

•5s 

II 



II 



gw 

3 s.- 
■§'§2 



9 so 



^ S 



S3* 
1^! 



111 



-o2 

115 



i 5 8g 



ill 

s|1 



a S ^ 



^ q 

m -^^ 

^ o g 
S 

a o *^ 
< ■ 

•J «'i 



5< 



Digitized by 



Google 



38 



YR HAUL. 



g " o © * 




Digitized by 



YR HAUL. 20 




laiinliigialii i( Wta^. 

HISTORICAL NOTES, GAN 
GIRALDUS. 

Cardiff: Bird, Duke-street, 1866. 

Yb wyf wedi cael fy siomi am na ym- 
ddangosodd hyd yn hyn adoly^ad yn yr 
Haul o'r llyfryn Uws uchod. Sylai pawb 
sydd yn dwyn cyssylltiad a siroedd 
Morgan, Caer, a Cheredig fdd yn feddian- 
nol ar y fath gyfrol fach hardd a chyn- 
nwysfawr. Y niae y byrhanesion a gyn- 
nwysa yn ddyddorol, difyr, a hynoid o 
werthfawr. Caiff yr hanesydd a'r hyn- 
afiaethydd loffion wrth eu bodd yma: 
cymmeradwyir y gwaith gan brif lenorion 
ein gwlad. Kid heb lafur diflino y 
casglodd Mr. Rowlands y fath amryw- 
iaethau o lyfrau awdardodedig. Dealler 
bod Mr. Rowlands wedi cael manleision 
fel librarian Hurlestaine House, Chelten- 
ham. Rhodder pob cefnogaeth iddo drwy 
brynu fyny yr argraffiad cyntaf. Dyfynwn 
un enghraifft o'r gwaith. 

HrwEL. . 

"St. Fagan'b (p. 25). 
"It was an old saying, — 

Didst thou hear the saving of Fagan ? 
When he had produced his argument, 
When God is silent it is not wise to speak/ 

*The old Church of St. Fagan's may be 
regarded as one of the earliest Christian 
establishments in Britain. In the time of 
Cromwell, the vicar of St. Fagan *s, the 
Rev. Lewis Williams, a very charitable 
man, and of great age, was turned out of 
his house, and dispossessed of all his 
subsistence by one G^ller, who is described 
by the author of the Siluriana as one of 
the most savage ravagers of the clergy in 
Glamorgan. Mr. Williams retired to a 
small farm at Lysvane. One Ellis took 
possession of the living, who preached 
down tithes as anti-Christ, receiving at the 
same time XI 00 per annum from the tithe 
treasury. At this time an order came 
from the Government, that small livings 
w(»rth not more than a hundred pounds 
should pay their ministers in tithes to 
meet these new arrangements: Ellis em- 
ployed one Symonds to preach for him 
from the following text: 'Bring ye all the 
tithes into the storehouse.' The parish- 
ioners became disgusted with them, and 
they were put down as a pair of knaves. 
Mr. Williams lived to be restored to his 
living, and the parishioners went out to 
meet him in a body." 



Digitized by 



30 



YR HAUL. 



TAFLEN O'R GWYLIAU SYMMUDOL O 1867 I 1900. 



Yfl. 


Mercher y Lludw. 


Y Pa«5. 


laa 7 DyrchiUkel. 


Sulgwyn. 


Adfent. 


1867 


Mawrth 


6 


Ebrill 


21 


Mai 


30 


Mehefin 


9 


Rhagfyr 


I 


1868 


Chwefror 


26 


>» 


12 


11 


21 


Mai 


31 


Tachwedd 


29 


1869 


Mawrth 


10 


Mawrth 


28 


11 


6 


11 


16 


11 


28 


1870 


2 


Ebrill 


17 


11 


26 


Mehefin 


5 


11 


27 


1871 


Chwefror 


22 


»> 


9 


11 


18 


Mai 


28 


Rhagfyr 


3 


1872 


)f 


14 


Mawrth 


31 


11 


9 


It 


19 


11 


1 


1873 


It 


26 


EbriU 


13 


11 


22 


Mehefin 


1 


Tachwedd 


30 


1874 


n 
>» 


18 


» 


5 


11 


14 


Mai 


24 


»» 


29 


1875 


10 


Mawrth 


28 


11 


6 


11 


16 


„ 


28 


1876 


Mawrth 


1 


Ebrill 


16 


11 


25 


Mehefin 


4 


Rhagfyr 


3 


1877 


Chwefror 


14 


»> 
11 


1 


11 


10 


Mai 


20 


It 


2 


1878 


Mawrth 


6 


21 


11 


30 


Mehefin 


9 


11 


1 


1879 


Chwefror 


26 


11 


13 


11 


22 


>» 


1 


Tachwedd 


30 


1880 


a 


11 


Mawrth 


28 


11 • 
»i 


6 


Mai 


16 


11 


28 


1881 


Mawrth 


2 


EbriU 


17 


26 


Mehefin 


5 


11 


27 


1882 


Chwefror 


22 


»» 


9 




18 


Mai 


28 


Rhagfyr 


3 


1883 


tj 


7 


Mawrth 


25 


11 


3 


»» 

Mehefin 


13 


It 


2 


1884 




27 


Ebrill 


13 


11 


22 


1 


Tachwedd 


30 


1885 


» 


18 


11 


5 


11 


14 


Mai 


24 


j» 


29 


1886 


Mawrth 


10 


11 


25 


Mehefin 


3 


Mehefin 


13 


11 


28 


1887 


Chwefror 


23 


■ 11 


10 


Mai 


19 


Mai 


29 


11 


27 


1888 


» 


14 


11 


1 


11 


10 


11 


20 


Rhagfyr 


2 


1889 


Mawrth 


6 


11 


21 


11 


30 


Mehefin 


9 


11 


1 


1890 


Chwefror 


19 


ji 


6 


11 


1 K 
10 


Mai 


OR 


Tachwedd 


av 


1891 


» 

Mawrth 


11 


Mawrth 


29 


11 


7 


11 


17 


11 


29 


1892 


2 


EbriU 


17 


11 ' 


26 


Mehefin 


5 


11 


27 


1893 


Chwefror 


15 


»• 


2 


11 


11 


Mai 


21 


Rhagfyr 


3 


1894 


»> 


7 


Mawrth 


25 


11 


3 


11 


13 


11 


2 


1895 




27 


EbriU 


14 


11 


23 


Mehefin 


2 


1* 


1 


1896 


» 


18 


11 


5 


11 


14 


Mai 


24 


Tachwedd 


29 


1897 


Mawrth 


3 


11 
11 


18 


11 


27 


Mehefin 


6 


11 


28 


1898 


Chwefror 


23 


10 


11 


19 


Mai 


29 


11 


27 


1899 


»> 


16 


•.1 


2 


*» 


11 


11 


21 


Rhagfyr 


3 


1900 




28 


11 


15 


11 


24 


Mehefin 


3 


11 


2 



AILAOORIAD EGLWYS HENLLAN A^fGOED. 

Agorwyd yr Eglwys uchud, ar ol cael 
ei hoilol adgyweirio, dydd Gwener, y 9fed 
o Dachwedd. Dechreuwyd y Gwasanaeth 
Sureuol, yr hwn nedd yn Seisoneg, am 11 
o*r gloch. Darlienwydd y Gweddlau gan 
y curad, y Parch. B. Shadracb, a'r Llith- 
lau gan y Parched igion S. Jcmes, ficer 
Llangynor, a T. Walters, Maenclochog. 
Pregethodd yr esgob yn rhagorol a syml 
aryr achlysur, yn Seisoneg, a chaiilynwyd 
ef yn Gymraeg gaa y Parch J. Hughes, 
ficer Llanymddyfri. 

Ar ol y Gwasanaeth Boreuol, cyrchodd 
yr oflFeiriaid a*r lleygwyr i gael luncheon i'r 
adeilad a ddefiiyddid at y gwasanaeth 
dwyfol, pan yn adgyweirio yr Eglwys, 

Eryd y llywyddodd yr esgob, Yr oedd y 
yrddau wedi ea gorlwytho a phob math 
o fwydydd, ar draul G. Thomas, Ysw., 
Parcau, y warden eglwysig, a ffermwyr y 
gymmodogaeth ; a gwnaed cyfiawnder a*r 



cyfryw ddanteithion gan yr hoU wyddfod- 
olion. 

DarUenwyd y Litani am 3 yn y pryd- 
nawn, yn Gymraeg, gan y Parch. T. Evans, 
periglor Llanfallteg, a phregethodd y 
Parchedigion W. Rowlands, ficer Aber- 
gwaen, a J. Griffiths, ficer Llandeilo. 
Casglwyd ar ol y ddau wasanaeth o 
ddeutu 17p. 

Y mae canmoliaeth mawr yn ddyledus 
Vr warden, G. Thomas, Ysw, Parcau, am 
ei haelioni a*i lafur difiino yng nghylch 
adgyweiriad yr Eglwys. Heb law cywain 
yr oil oV defnyddiau tuag at yr adeilad, 
rhoddodd y swm haelionus o 50p. tuag at 
yr Eglwys; a chanmolodd yr esgob ef yn 
fawr am y cynnorthwy sylweddol a rodd- 
odd i adgyweirio hen Eglwys ei dadau. 
Gobeithio y bydd i*r rh»i sydd gwedi ea 
bendithio a phethau da y byd hwn, me(vo 
plwj'fi ereill, efelychu esampi Mr. Thomas, 
sef gwneuthur pob peth yn ea gallu i gael 
gwasanaeth gweddus a phrydferth iVHoU* 
alluog, fel y gallo eu brodyr tlotaf gael yr 
an cyfleusaerau. 



Digitized by 



Google 



ra HAUL. 



31 



Y mae yn ftdeilad tlws iawn, ac ym 
mhob ystyr yn deilwng o wasanaeth yr 
HoUalluog Ddiiw, yr hyn 8ydd yn llefani 
yn uchel am haelioni y plwyfolion, y rhai 
a danysgrifiasant yn lion tuag at yr acbos 
clodwiw. 

EGLWYS NEWYDD PONT Y PMDD. 

Cydnabyddai pawb fod angen am £g- 
Iwys ym Mhont y Pridd, yn yr hon dref y 
mae o ddeutu 5500 o drigolion. Yr oedd 
yr ystafell anghyfleus, ym mba un y cyn- 
nelid y gwasaiiaeth eglwysig, wedi myned 
yn Uawer rhy fycban i'r gynnulleidfa 
barchuB a Uuosog a addolent ynddi; o 
herwydd pa ham ni allesid dysgwyl i'r 
acbos gynnyddu llawer mewn rbif oa 
dylanwad, heb yn gyntaf gael EglwyB 
newydd eang a (^yfleos yn y dref. 

Tynwyd llawer cynllun, a gwnaed 
llawer ymdrech ganmoladwy at gael Eg- 
Iwys yn y lie yn ystod y deng mlynedd 
ddiweddaf; ond nid mor Uwyddiannus y 
trodd petbaa allan. Yr anbawBder mawr 
oedd cael tir mewn man cyfleus; ac yn 
wir, hwyracb mal hyn yw y prif achos na 
fnasai yma Eglwys er ys blynydd*u. Yr 
oedd gyda'r Parch. D. T. DaviB, A.C., 
offeriad y lie, olwg ar gae y Gelli Wastad, 
fel man dewlsol a pbrydferth; ac ar ol 
ymdrech dyfal a Uwyddiannus, cafodd 
ddarn belaeth o dir yn rhydd ac yn rhad 
ar y cae uchod, gan y cyd-berchenogion, 
sef Mrs. Thomas, Llwyn Hadog, a G. W. 
G. Thomas, Ybw., Ystrad Mynach, y rhai 
hefyd ydynt yn danysgrif wyr haelionus at 
yr Eglwys. Ar ol bod yn Uwyddiannus 
yn hyn, sefydlwyd pwyllgor cyffredinol o 
brif foneddigion y dref, er dwyn y gwalth 
oddi amgylch. Cafwyd cynllun boddhaol 
gan J. Norton, Ysw., archadeUadydd Llun- 
dain, a chymmerwyd yr Eglwys i'w badeil- 
adu gan Mr. W. Morgan, o'r dref hon. Da 
genym yn awr hysbysu darUenwyr yr 
HAUli bod Eglwys wedi ei chychwyn ym 
Mhont y Pridd. 

Dydd Mawrth, Tachwedd y 13ydd, 
1866, oedd y dydd a benodid i roddi i lawr 
y gareg sylfaen, yr hyn a wnaed yn 
ddeheuig gan Miss Thomas, Llwyn 
Madog, yn cael ei chynnorthwyo gan G. 
W. G. Thomas, Ysw., Ystrad Mynach. 
Am un o'r gloch, flPurfiwyd gorymdaith o'r 
Ysgoldai Cenedlaethol i'r cae lie yr ad- 
eiladir yr Eglwys, yn cjrnnwys y pwyllgor, 
Esgob Llandaf, offeiriaid y gymmydog- 
aeth, ysgolion yr Eglwysi cyfagos, cor 
undebol y dref, yng nghyd t channoedd o 
ymwelwyr o Morganwg, Mynwy, a Bry- 
cheiniog. Cymmerwyd rhan yn y Gwas- 
anaeth gan y Parchedigion D. T. Davis, 
A.C., Pont y Pridd, J. Griffiths, Glan 
Taf, yng nghyd ft'r esgob, yr hwn a 
wnaeth anerchiad priodol iawn ar yr 
achlysur, gan nodi y gwahanol ymdrech- 



iadan a wnaed i godi Eglwys yn y dref. 
Bydd yr Eglwys, yr hon a adeiladir yn ol 
y gothic styie^ yn werth tua 5000p., yr hon 
swm a gasglwyd drwy roddion gwir* 
foddol. 

TYSTEB I OFFEIBIAD. 

Prydnawn dydd Gwener, y 7fed o'r mia 
diweddaf, anrhegwyd y Parch. T. Lewis 
Davies, curad y Fochriw, yn awr o Aber- 
afon, ag anrheg ardderchog, cynnwysedig 

lestri y Cymmun, wedi eu llawweithio 
yn y modd goreu. Yn ystod arosiad Mr. 
Davies yn y Fochriw, bu yn Uafurio yn 
ddiwyd ym mhlith ei blwyfolion. Coron- 
wyd ei ymdrechion d. llawer o Iwyddiant; 
a gwnaeth y cyfranwyr tuag at y dysteb 
yn dda i ddangos y fath gydnabyddiaeth 
i'w diweddar gurad ffyddlawn. 

TBBFILAK, CEREDIGION. 

Mae y lie hwn yn ffurtunus iawn mewn 
preswylwyr tynergalon a charedig. Mae 
yma lawer iawn o gydymdeimlad a chyn- 
northwyi)n yn cael eu hestyn i'r tlawd a'r 
methedig. Ym mysg pethau ereill yma, 
y mae cymdeitbas er dill ad u teuluoedd 
angenus yr ardaloedd cylchynol, yn cael ei 
dwyn ym mlaen gan Miss Griffiths, ail 
ferch ein diweddar oeriglur. Yr oedd ein 
parchus beriglor yn by nod o dwymgalon 
a bael i'r tlodion. Un o'i brif ymdrechion 
oedd ymgeleddu a cbysuro y eweiniaid; a 
chafodd y dosbartb yma goUed annbraeth- 

01 a chwerw o'i farwolaetb. Mae yr 
hiraetb cyffredinol sydd yn y gymmydog- 
aeth ar ei ol yn cael ei leddfu i raddau 
belaeth, wrtb feddwl ei fod wedi gadael un 
ar ei ol ag sydd yn deilwng o bono ym 
mberson ei ferch dosturiol, caredig, 
Uafurus, a galluog. 

Ar yr unfed ar ddeg o fis Tachwedd, 
cafodd aelodau y clwb uchod eu cyfran 
eiddo blynyddol: yr oeddynt dros bedwar 
ugain mewn rbif, a thelid am un rhan o dair 
o gyfran pob un trwy danysgrifiadau 
boneddigion a ifermwyr yr ardai, aV 
gweddill trwy y ceiniogau a ofyuid ar yr 
aelodau yn wythnosol. Cafodd pob aelod 
y cyfleusdra o ddewis eu beisieu o ystor 
ddefnyddiol a ddygwyd i'r Ysgoldy Cen- 
edlaethol i'r perwyl gan Mr. Davies, 
brethynwr a Uieiniwr o Aberystwyth. Yr 
oedd sirioldeb neillduol iV ganfod yng 
ngwedd y benywod (y rhan fwyaf o 
honynt yn ben a methedig) yn dwyn 
ganddynt feicbiau gwerthfawr o flancedi, 
gynau, gwlaneni, shawls, peisiau, &c. 
Dylem hefyd grybwyU ddarfod i Mrs. 
Lewes, Llanllur, Mrs. Lewis, Abermeurig, 
a Miss Rogers, ddyfod yno 1 eynnortbwyo 
yr ben wragedd oedranus i ddewis eu 
cyfran. Mae yr boll aelodau yn dymuno 
dycbwelyd eu diolcbgarwcb mwyaf 
\ difiiiant i'r tanysgrifwyr, ac yn benaf i 



Digitized by 



82 



TR HAUL. 



Miss Griffiths, am ddangos. cymmaint o 
vmdrech diflino er eu gwneyd yn eysurus 
1 wynebuyr oerfel a ddichon y gauaf ddwyn 
gydag ef ar eu gwaethaf. DymunaDt iddi 
•*flwyddyn newydd dda," a llawer o hooynt 
iV treulio i wellau sefy^llfa y tlawd aV 
methedig. Ac at y dymuniad uchod, 
gwnawn innau ychwanegu ar frys. 

Hon a geir o wir gariad — ^i*r tUwd-ddyn, 
Yn est jn yn wastad ; 
Hon bob blwydd, yn rhwydd a rhad, 
A'n diwalla a dillad. 

A dillad eu diwellir; — o ymborth 

Diymbaid eu porthir: 
Tra chin, a tra than a thir,— yn felus 
A boddus ei cjdpabydjiir. 

Ei dull odiaetb er dilladu — ^7 noeth 

Sy'n addurn iV theuln; 
Hyn eto wneir gofio'n gu ; — mewn bri Ilawn 
A chvfiawn caiff ei dyrchafu. 

Dyrchefir yn dra chyfiawn — yr enetb 

Orenwog, sercho^lawn ; 
Am ei hael nodd moli wnawn — ^yr un dda, 
Hi'n gyyrir dania gariad uniawn. 

Tra chrog y bo Trichrug ban — uch Aeron, 

Gwych eiriau wneir ddadgan, 
Yn dal i w gofal o'r gwan — ^trwy ein tir, 
E folir Miss Griffiths, Trefilan. 

Aeronian. 

Talsam. 

ANGLADD T DIWSDDAB MISS LLEWELLYN. 

Dydd Mercher, Tachwed 28, claddwyd 
Miss Llewellyn, anwyl ferch y Tra Pharch- 
edig Ddeon, yn Nhy Ddewi. Amlygwyd 
teimladau o alar dwys a chydymdeimlad 
cyffredinol ar yr achlysur prudd. Anwylir 
ei choffadwriaeth ean y boneddig a'r 
gwreng. Canlynwyd ei gweddillion mar- 
wol iV bedd, a gloddiwyd yn y man a 
nodasai hi ei hun allan, ym mynwent yr 
Eglwys Gadeiriol. Er iddi gael ei thori 
lawr ym mlodau ei dyddiau, eto bydd i'r 
blodau hyny gael eu cadw yn wyrddlas a 
pheraroglaidd yng nghof a serch ei chvf- 
eillion lluosog am lawer blwyddyn faith i 
ddyfod. 

Dymuniad pawb yw y bydd i*r deon 
gael ei arbed i dreulio bywyd hir o ddefn- 
yddioldeb eto mewn parch ac edmygedd 
yn Nhy Ddewi a Choleg Dewi Sant, os na 
cha y meitr, yn ol ei haeddiant Y mae y 
deon a'i deulu yn anwylach yn awr nag 
erioed gan drigolion Ty Ddewi; gobeithio 
y gall hyoy fod yn foddion i leddfu 
ychydig ar ei ingoedd wrth yfed mor 
ddwfn gwpanaid o aloes a wermwd a 
gymmysgwyd iddo yn nhrefn rhaglun- 
iaeth ddoeth y nef. Ni a wyddom fod 
pob peth yn cydweithio er daioni Vr rhal 
Bydd yn caru Duw.'* 

AT HYWBL. 

Syb, — Darllenaifl eich sylwadau ar 
Tiberins, yn y rhifyn diweddaf o*r Haul, 



gyda'r dyddordeb mwyaf ; end y mae 
ynddynt un peth nad wyf yn iawn ddeall. 
Dywedwch fwy nag nnwai4;h, mai yn yr 
amser yr oedd Tiberius yn ymherawdwr 
y ganwyd Crist yr Arglwydd; tra y mae 
yr adnod a gymmerwch fel testyii yn 
awgrymu yn wahanol, sef ei fod wedi ei 
eni o ddeutu pymtheg mlynedd cyn 
dechreuad ymherodraetb Tiberius. Cofus 
hefyd genym, pan yn fachgen, ddysgu yn 
fj ngramadeg Lladin, **Imperante 
Augusto, natus est Ohristus; imperante 
Titerio, crucifixus." 

Oaibab. 

hwlppoadd. — dyowyddiad angeuol* 

Dennaw mlynedd yn ol, anfonais i'r 
Cymro a*r Haul hanes taitb anifodus 
Edeyrn o Fan trwy dymmestl o gesair ac 
eira, a*m taith innau yr un dydd trwy yr 
un ystorm i Hwlffordd, lie cefais groesaw- 
iad a phob ymgeledd yn y Swan^ a He y 
cymmerodd Tom yr ostler y gofal mwyst 
tyner am fy merlin. Oddi ar hjrny hyd 
yn awr, cefais Tom yn was ufudd, ewyllys- 
gar, a gof alus bob amser. Am hyny, drwg 
iawn oedd geuyf glywed iddo gwrdd ag 
angeu disyfyd nos Sul, Tach. 28, trwy 
syrtbio o lofft y gwair i lawr i'r ystabl ar 
y ceryg, lie torodd ei wddf, ac y bu farw 
yn y fan. Bu Tom yn was fEyddlawn yn 
y Swan dros 30 mlynedd. Gadawodd 
weddw a phump o blant ar ei ol. Gan 
fod ei deulu yn ymddibynu ar yr ymadaw- 
edig Thomos am eu bywoliaetb, y mae 
casgliad yn cael ei wneuthur ar eu rhan. 
Digon tebyg y cyfrana llawer o ben 
gydnabyddion Tom er diwalln eu hangen. 
Derbyn Mr. W. Evan Owen bob rboddion. 

HrwTiL. 



PRIODWYD, 

Jones— Thomas. — Tach. 17, yn Llan- 
fihangel Aberbythych, yn absennoldeb y 
ficer, Mr. William Jones, Fantglas, ag Ann 
Thomas, Caelleifer; y ddau oV plwyf 
uchod. 

BU FARW, 

M*Kenny. — Tachwedd 10, ger Llyn 
Como, yn yr Eidal, Syr William M*Kenny, 
barwnig, UUard, sir Kilkenny, Iwerddon, 
brawd i Mrs. Hughes, y ficerdy, Llan- 
ymddyfri, yn 68 oed, Yr oedd yn weddw, 
ac y maeV teitl yn darfod gydag ef. 

VAUGHAN.—Rhag^yr 10, yn dradisyfyd, 
yn Heol Spilman, yn y dref hon, Sarah, 
priod Mr. E. Vaughan, cistanwr, yn 65 oed. 



CARMARTHEN: 

Printed and Published by William Spurrbll, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Monday, 
theSIstof December, 1866. 



Digitized by 



Y R HAUL. 

"YNG NGWYNEB HAUL A LLYQAD GOLEUNI.'* 
"A GAIB DUW YN UCHAP." 



Rhif. 122. CHWEFROR, 1867. Cyf. 11. 



AHAB A 

Mae hanes Naboth a*r brenin annuwiol 
Ahab yn adnabyddus i'r ran fwyaf. Mae 
**Gwmllan Naboth*' wedi dyfod yn ddiareb 
mewn perthynas i rywbeth yr ydym yn ei 
chwennych: y mae yn dda i ni ei bod 
felly. Nis eallwn byth fod yn rhy 
adnabyddus a n Beiblau. Mae lie i ofni 
nad y w gwirioneddau y Beibl yn cael eu 
eadw mewn golwg yn ein gweithredoedd y 
naill ddydd ar ol y Hall yn ein trafodaeth, 
y naill a'r llall yn y ffair, yn y £archnad, yn 
y teulu. 

Mae dynion yn awr & chy wilydd arnynt 
addef hyn; end nid yw yr angenrheid- 
rwydd ddim Uai. Gallwn ni wadu Duw; 
ond nis gall Ef wadu ei hun. Mae ei 
gyft>eithiau Ef i barhau i dragwyddoldeb : 
mae Ef yn ein llywodraethu a'n barnu 
wrthynt yn awr bob dydd, yr un modd ag 
oedd Ef yn barnu yr luddewon gynt. 
Duw Abraham yw ein Duw ni, I)uw 
Moses yw ein Duw ni, Duw Naboth ac 
Ahab yw ein Duw ni. Nid yw Ef na'i 
gyfreithiau wedi cyfnewid dim er y dydd- 
iau gynt, ac ni fydd iddynt gyfnewid byth ; 
ac OS na fydd i ni ddewis yn y bywyd hwn 
gredu, gwneir i ni gredu yn y byd a ddaw. 
Beth y w yr addysg a allwn gael oddi wrth 
hanes Ahab a Naboth? 

Yn gy ntaf, gallwn ddysgu bod meddian- 
nau yn gyssegredig, a bod meddiannau 
dyn, OS ydynt wedi eu cael yn onest, yn 
perthyn iddo ef, yng ngolwg Duw, yn 
gystal ag yng ngolwg dyn ; a bydd i Dduw 
amddiffyn ei hawl, yn gystal a dial am y 
camwedd a wneir iddo. Yr ydym yn 
gweled bod Naboth yn sefyll ar ei iawn- 
derau. Na ato Duw i mi roddi etifedd- 
iaeth fy nhadau i ti." Nid ^m yn credu 
el fod yn meddwl ei fod wedi ei wahardd 
yn bendant; mae yn ymddangos ei fod 
wedi gwneyd math o Iw neu ammod. Y 
mae lie i feddwl bod ganddo resymau 
digonol dros beidio ymadael a'i winllan, yr 
5~xi. 



NABOTH. 

hon ef allai a fiiasai yn niweidiol i^w deulu 
ar ei ol. Eto, er i Ahab addaw gwinllan 
arall, neu ei gwerth yn arian, nis gallwn 
lai na chredu mai hyn oedd ei reswm dros 
wrthod ei gwerthu. Yr oedd yr etifedd- 
iaeth yn perthyn iV deulu, ac wedi bod 
ym meddiant ei deidiau. Darfu iddynt 
weithio o'i mewn o un genedlaeth iV Hall, 
ac ef allai eu bod wedi eu claddu ynddi yn 
ol arferiad yr luddewon; o leiaf yr oedd 
yn perthyn iddynt hwy, yr hon oedd yn 
awr yn eiddo Naboth. Ynia yr oedd yn 
arfer chwareu pan yn blentyn, yma yr 
oedd yn arfer gweithio; yr oedd yn caru ac 
yn ho£& y He; yr oedd yn rhan o dy ei 
dad, ac yn llanerch gyssegredig iddo. Nid 
oes lie yw feio am hyn. Teimlad sanct- 
aidd sydd yn peri i ddyn lynu wrth yr hyn 
mae wedi dderbyn ar ol ei rienL Mae hyd 
yn oed y bwthyn, er ei fod yn cael ei 
ardrethu, pa le bu fy w am lawer o flynydd- 
oedd, pa le y bu yn planu ac yn llafurio, 
ef allai gydaV sawl oedd yn ei garu, y 
rhai sydd yn awr ym mynwes oer y bedd,* 
neu wedi tyfu fyny, ac wedi ymwasgaru Vr 
pedwar gwynt. Mae yr hen fwthyn yn 
peri iddo gofio Hawer tro ar fyd, y rhai a 
ddaethant i'w gyfarfod mewn gwynfyd ac 
adfyd. Mae rhywbeth yn anwyl yn y 
teimlad ag sydd yn peri i ddyn lynu wrth 
ei gartref a'i wlad; mae yn gwneyd iddo 
barchu ei hun, ac mae yn ei gadw rhag 
bod yn ddifater ac ansefydlog: mae y 
teimlad hwn yn teilyngu cael ei feithrin. 
Nid yw yn beth hoff gweled hen etifedd- 
iaethau a thiroedd yn cyfnewid dwylaw; 
nid yw yn beth hoff gweled dynion yn 
cael eu troi allan (>*u tai; mae yn rhaid i 
hyn fod; ond bydded i hyn gymmeryd He 
mor anaml ag y byddo modd. Nid llawer 
o ddynion sy, nad ynt yn caru gweled teulu* 
oedd yn gwreiddio mewn cymmydogaeth, 
yn tyfu i fyny ac yn llwyddo, un genedl- 
aeth ar ol y Hall ; ac yr ydym yn cael bod 



Digitized by 



34 



YR HAUL. 



dynion yn cynnydda ac vn Uwyddo yn 
gyfartal, fel maent yn onii Duw, ac yn 
rhodio yn berffaith. Dywed y Salmydd 
drosodd a tbrosodd, mai yr unig ffbrdd i 
Iwyddo yn y tir **yw ofni Duw a byw yn 
eyfiawn, a bod y drygionus yn cael eu 
aiwr«iddio o'r tir, a'u hen wan yn myned 
yn anghof." Yr ydym yn gweled hyn yn 
ami. 

Ond i ddychwelyd at Naboth. Yr oedd 
yn caru ei wlad a*i feddiannau, ac yr oedd 
ganddo hawl iV cadw. Gallwn ddy wedyd 
mai mympwy o'i eiddo oedd hwn, os 
gallasai gael gwinllan arall, nea ei gwerth 
yn arian. Cofiwch bod Daw yn foddlawn 
iddo, ac yn ei gyfiawnhau, a darfu iddo 
ymddial am y camwedd. 

Wedi marwolaeth Ahab, cyhuddodd 
Ellas ef, yo enw Daw, o g;yflawnu dau 
bechod. A ddarfu i ii ladd a cbymmer- 
yd meddiant." Lladd Naboth oedd un 
pechod, cymmeryd raeddiant o'r winllan 
oedd y Uall. Ac felly dysgodd Ahab 
ddwy wers bwysig: dysgodd bod cyfreith- 
iau Duw yn sefyll yr un yn oes oesoedd, 
er bod cyfreithiau dyn wedi cael eu 
troseddu a*u hanghofio. Mae yn rhaid i 
chwi gofio bod yr luddewon hyn yn ddyn- 
ion rhydd fel ninnaa. Nid oeddynt, fel y 
Cenedloedd o*u hamgylch,yn gaethweision 
i'w brenin, yr hwn a allasai gymmeryd eu 
meddiannau pan y gwelai fod yn dda. Yr 
oedd cyfreithiau Moses wedi eu gwneyd yn 
rhydd; yr oeddynt i^edi derbyn eu tiroedd 
oddi wrth Dduw, trwy ei gyfreithiau Ef, y 
rhai a ddywed, **Na ladrata; na chwen- 
nych; meiltigedig yw yr hwn a symmudo 
derfynau ei gymmydog." Yr oedd eu 
breninoedd yn rhwym o ly wodraethu wrth 
gyfraith Moses, fel y mae breninoedd 
Lloegr yn rhwym i ly wodraethu wrth ein 
hen gyfreithiau, a gwneyd cyfiawnder aV 
tlawd a'r cyfoethog. Yr oead breninoedd 
annuwiol Israel yn ceisio troseddu y 
gyfraith, a gwneyd eu hunain yn ormes- 
wyr creulawn. Yn gyotaf, ceisiodd 
leroboam hudo y bobl oddi wrth gyfraith 
Moses, trwy eu hattal i fyned i fyny i 
lerwsalem i addoli fel cynt; a gwnaeth 
ddau lo aur, un yn Dan a'r Hall yn Bethel, 
er iddynt eu haddoli. Yr oedd yn gwy- 
bod, 08 gallasai eu gwneyd yn eilunaddol- 
wyr, y gallasai wneyd caethion o honynt; 
a darfu iddo Iwyddo; a daeth cytlwr y 
deyrnas yn fwy truenus naill flwyddyn ar 
ol y Hall; ac yn awr yr oedd Ahab yn 
ceisio ysbeilio meddiannau ei ddeiliaid. 
Ef allai ei fod yn dywedyd yn ei galon, 
•* Myfi y w y brenin, ac nid oes un gyfraith 
yn gryfach na myfi : mae genyf hawl i 
wneyd fel y gwelaf fod yn dda." Os darfu 
iddo feddwl hyn, gwnaeth gamsyuied 
arswydus. Cafodd weled, os darfu iddo ef 
anghofio deddfau Moses, na ddarfu i Dduw. 
Yr oedd y gyfraith bono, yr hon oedd 



wedi cael ei iTurfio ar gyfiawnder iragwy 
ddnl, yr hon a ddaeth allan o eneu l>uw ; 
a chan y gyfraith ag oedd ef wedi dros- 
eddu y cafodd ei farnu, gan gyfraith Duw, 
yr hon sy fel Duw ei bun, yn gwneyd dim 
gwahaniaeth rhwng y tlawd a*r cyfoethog. 
Dywed mor benderfynol wrth y brenin ar 
ei orsedd ag wrth y cardotyn ar y domen, 
"Na chwennych eiddo dy gymmydog;" ac 
mae y gyfraith hon yn aros o hyd, fy 
mrodyr. Diolch i ddoethineb a chyiiawn* 
der ein cyndeidiau, y rhai a ddarfu ifurfio 
ein cyfreithiau ar y deg gorchymmyn, y 
rhai sydd i*w gweled mewn rhan fwyaf o'n 
Heglwysi, ac yn cael eu darllen bob Sul. 
Diolch iddynt, meddaf, a diolch i Dduw, 
mae seiliau cyfraith Lloegr yn gyfartal 
rhwng gwr" a gwr; bydded ef uchel neu 
isel; ac am hyn y dylem ddiolch i Dduw 
bob dydd o'n byw3'd, fod y dyn tlawd, a'i 
ychydig feddiannau, mor ddiogel a golud 
y cyfoethog: ond mae lluaws o bechodau 
gormesol, llawer o bechodau trwy y rhai 
y mae dynion vn chwennych eiddo ereill, 
nas gall un gyn*aith ddaiarol eu cyrhaedd. 
Bydded i'n seneddwyr wneyd cyfreithiau 
mor ofalus ag y medront, mae gan ddyn- 
ion drwg ffordd i fyned trwyddynt, a dianc 
o afeel yr ysbryd, er eu bod yn cadw y 
llythyren; ac mae yn lied debyg mai fel 
hyn y bydd hi hyd ddiwedd y byd: 
gwneler cyfreithiau mor berfPaith ag y 
byddo modd, os bydd dyn yn dewis 
gormesu ar ei gyd-ddyn, bydd yn sicr o 
wneyd hyny mewn rhy w fibrdd neu gilydd. 
Os yw cyfreithiau d>nol yn wan, mae 
cyfraith Duw yn gadarn, a hi a saif byth. 
Os oes bylchau a gw allan yn ein cyfreith- 
iau ni, trwy y rhai y gall hunanles. Sec, a 
phechodau ereill, lusgo i mewn, nis gellir 
gwneyd hyn trwy gyfreithiau Duw, y rhai 
a saif yn ddiysgog; ac nid yw llygaid y 
Duw byw yn hepian, nid yw ei fraich byth 
yn blino; ac o'r nefoedd dywed y naill 
ddydd ar ol y Hall am oesoedd rif y gwlith, 
"Yr wyf yn parhau yn dragywydd; yr 
wyf yn eistedd ar orsedd cyfiawnder: 
teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen fy 
nheyrnas L" " Yr wyf yn barnu y byd 
wrth gyfiawnder: byddaf yn noddfa i'r 
gorthrymedig, ie, yn amser trailed." 
Gwrand^wch y geiriau hyn; clywch ac 
ufuddhewch, os ydych yn earn eich by wyd, 
ac yn dymuno g weled dyddiau da; apheid- 
iwch a meddwl eich bod ar yr iawn, o 
blegid na all y gyfraith eich cyrhaedd. 
Peidiwch byth a dywedyd yn eich calonau, 
pan y byddoch yn cael eich temptio i fod 
yn greulawn, yn chwennych eiddo ereill, 
ac yn uchelgeisiol. Pa niwed yw hyn? 
nid wyf yn tori un gyfraith. Gan nad 
pa un a ydych chwi yn eu haddef ai 
peidio, cyfraith yr hon sy fel mur haiarn- 
aidd, wedi cael ei gwisgo atharanau, er fod 
cyfraith dyn fel edeu ddyrysedig, wrth y 



Digitized by 



YR HAUL. 



35 



gyfraith bono, ac nid wrth gyfreithiau y 
senedd, y cewch chwi a finnau ein barna 
yn y dydd bwnw, pan ddaw dirgelion pob 
caloii Vr aralwg; a bydd i bob dyn fedi yr 
hyn a hauodd; Did yn ol Uyfr y gyfraith 
wladol y cawu ni ein barnu, ond yn ol ein 
gweithredoedd. 

Addysg arall a allwn dynu oddi wrtb yr 
banes y w, os rhoddwn ffordd i^n nwydau, 
yr ydym yn rboddi ffordd iV diafol hefyd. 
Rhoddodd Ahab ryddid iV nwydau. Yr 
oedd yn gwybod ei fod ar fai; canys pan 
ddarfu i Naboth wrtbod gwerthu y win- 
Han, ni ddarfu iddo feiddio ei bysbeilio; 
aeth adref yn drwm ei galon; ac fel y 
gwelsom lawer o blant, y rbai oedd yii 
cael gormod o'u ffordd, aeth i dymmer 
ddrwg am na chawsai yr hyn oedd yn ym- 
ofyn. Nid oedd ond peth bychan; a 
gallasai wneyd faebddo. Yr oedd yn 
frenin Israel; a pha beth oedd uo gwin- 
llan fechan mwy neu lai iddo ef? Darfu 
Vw Iwyddiant ef fel llawer ei ddinystrio; 
yr oedd yn rhaid iddo gael yr hyn oedd ei 
chwant arno; ac yr oedd mor blentynaidd 
ag ymgroesi am na chawsai ra^or, er fod 
gormod ganddo yn barod. Ond yr oedd 
yn gwybod nas gallasai gael y winllan, er 
ei fod yn frenin, a'i bod yn eiddo Naboth, 
a bod cyfreitbiau tragwyddol Duw yn 
sefyll rhyngddo a*r hyn oedd yn ei chwen- 
nych. Buasai yn well iddo ef pe na 
buasai iddo ofidia Gan nad pa un ai tlawd 
ai cyfoethog ydych, cymmerwch sylw o fy 
ngeiriau, pa bryd bynag y gwnewch roddi 
££rdd i hunanoldeb, twyll, hoced, balchder, 
a thymmer ddrwg, mae y diafol yn sicr o 
ymlusgo i mewn, a sisial yn ein clustiau 
feddyliau drwg, a'ch gwneyd yn waeth, ie, 
yn waeth na ddarfu i chwi erioed freu- 
ddwydio am danynt. Yn gyhtaf daw y 
cnawd, wedi hyny y diafol; ac os bydd i'r 
cnawd agor drws y galon, mae y diafol yn 
dyfod i mewn yn ddigon rhwydd. Yn 
gyntaf y mae cnawdolrwydd balchder, os 
cawn ein siomi— cnawdolrwydd, yr hwn 
sydd yn hiraethu am yr hyn nis gallwn 
gael. Dyma yw sefyllfa y meddwl ag 
sydd yn denu y cytbreuliaid i mewn; a 
phan y gwelont ddyn yn y dymmer hon, 
maent yn dyfod yn lluoedd fel brain at y 
gelain. Mae yn rhyfedd, yn ddarostyng- 
dig, yn arswydus i feddwl am y meddyliau 
drwg sydd yn Uanw y galon; ond i ni un- 
waith roddi lie i falchder, tymmer ddrwg, 
uchelgeisiol, meddyliau ag sydd arnom 
gywilydd o'u plegid y fynyd nesaf, 
temptasiynau i bechu wrth feddwl am y 
rhai yr ydym yn neidio yn ol mewn 
dychryn. Pan el hyn heibio, nis gall dyn 
braidd gredu bod y fath feddyliau wedi 
dyfod i'w galon: nid ym yn credu eu bod 
yn perthyn i ni; nid ydyntddim amgen na 
gweithredoedd y diafol ei bun; a phan yr 
elout ymaith, yr Arglwydd lesu Grist 



sydd yn eu hanfon ymaith. Ond os y 
bydd i un o honom roddi ffordd iddynt, a 
rhoddi lie i'r diafol, nid ydynt yn myned 
ymaith; maent yn cymmeryd gafael yn y 
dyn, a chymmeryd meddiant ynddo o 
newydd, ac yn peri iddo wneyd pethau a 
wna ofid iddo am ei oes, a fuasai yn dda 
ganddo dori ymaith ei law ddeheu er 
mwyn iddo fod yn alluog i ddywedyd, **Ni 
ddarfu i mi erioed wneyd hyn." Ond mae 
wedi ei wneyd, le, am dragwyddoldeb; 
rhoddodd ffordd i'r diafol, ac y mae mewn 
mynyd, yn gwneyd yr hyn nis gallasai ddad- 
wneyd mewn pum mil o flynyddoedd; nid 
oes dim i wneyd pan ddel ato ei hun ond 
ymostwng o flaen Buw, a gofyn am 
faddeuant trwy haeddiant Crist, a gwaeddi, 
"Mae fy mhechodau fel ysgarlad; Ti elli 
fy ngwneyd yn wynach na*r eira; mae fy 
mhechod yn wastad gyda myfi. Cospa H 
OS wyt yn gweled yn addas; ond O, 
maddeu, canys mae gyda thi faddeuant f«l 
y'th ofner." A diolch i Dduw, ni fydd i'r 
pechadur alw yn ofer. Feidiwch a rhoddi 
ffordd i'r diafol; os ydych am gadw eich 
heneidiau, gochelwch chwi y pechodau 
hyn, onid e cawn achos i ondio am eiu 
hoes. Hyn fu tynged Ahab. Yr oedd yn 
gwybod ei fod ar fai; yr oedd yn gwybod 
nad oedd ganddo un bawl i feddiannan 
Naboth; ni feiddiai ei ysl)eilo o honynt, ac 
aeth i'w dy yn ofidus, ac ni chollodd y 
diafol ddim amser heb anfon ysbryd aflan 
ato ym mherson lesebel ei wraig, yr hon 
oedd mor bell ag yr ydym yn gweled yn 
fenyw o ysbryd cythreulig, greulawn, 
balch, afradlawn, anghyfiawn, yn gystal ag 
addolydd i dduwiau fliaidd Canaan. 

PecLod cyntaf Ahab oedd priodi y 
fenyw eilunaddolgar hon: darfu iddi hioT 
diwedd ei demptio ef i bechu. Meddai 
wrtho, "Onid tydi sy frenin ar Israel? Mi 
roddaf i ti winllan Naboth." Cyflawnodd 
ei hamcan trwy gamgyhuddo Naboth o 
gabledd. Mae yn ymddangos na chym- 
merodd ef un rhan yn llofruddiaeth 
Naboth. £f allai ei fod yn ofni, a'L fod yn 
ddyn llwfr, ac yr oedd lesebel ar y Haw 
arall yn fenyw greulawn fileinig, ac yr 
oedd yn gallu ei lywodraethu fel y mynai: 
darfu iddi ei arwain i*r drwg hwn fel y 
gwnaeth ei arian at eilunaddoliaeth, ac yr 
oedd ef yn foddlawn i gymmeryd ei 
arwain. Yr oedd yn foddlawn i ereill 
wneyd y drygioni, i gyilawnu pa un yr 
oedd ef yn rhy Iwfr. Yr oedd wedi 
anghofio, pan yr oedd yn gadael i ereill 
gyflawnu y trosedd, ei fod ef yn ateb- 
ol. Pa mor fyny'ch y mae dyn ion yn 
gadael i*w plant, gweision, a'u morwynion 
gytlawnu pethau o flaen eu Uygaid heb eu 
hattal, a dy wedyd, Ei ddrwg ef yw, ac nid 
fy nrwg i; bydded rhyngddo ef a'i mater; 
nis gallaf bod yn atebol am bechodau 
pobl ereill. Mae yn wir ni wnawn un 



Digitized by 



36 



YR UAVL, 



ff hanan. Gan ei fod ef wedi ei wnejd, 
gwnaed y goreu o hono. Os bydd i mi 
ennill arno, nid oe» achoa i mi edrych yn 
fanol iawn iV mater. Felly yr ydym yn 
gweled dynioD, y rhai sydd am fod yn 
onest, yn ennill meddiannan trwy anonest- 
rwydd a chreulondeb ereilL Mae y 
gvfraith yn eospi y derbyniwp yn gvstal 
a r Ueidr, trad mae derbynwyr lladrad i V 
cael nas gall y gyfraith wneyd dim iddynt 
Mae y byd ar amserau yn ymddangos yn 
UawD o honynt; nid yw yr hwn sydd jm 
eeisio cnddio pethau anonest, o herwydd ei 
fod wedi derbyn budd oddi wrthynt, ddim 
pwell na'r dyn sydd yn derbyn eiddo 
lladrad; a chaiff weled yn y dydd olaf y 
bydd i'r pechod orwedd wrth ei ddrws, 
fei y gwnaeth pechod lesebel ddisgyn ar 
Ahab. Nid oedd un acbos i Abab ddy- 
wedyd mai lesebel a'i gwnaeth, ae nid fi. 
Ni adawodd y prophwyd iddo gael amser i 
ymesffusodi. "Fel hyn y dywed yr Ar- 
glwydd, A ddarfu i ti ladd a chymmeryd 
meddiant?*' Trwy gymmeryd meddiant o 
winllan Naboth y cUirfu iddo ennill oddi 
wrth y Uofrnddiaeth, a dyfod yn rhanog 
3mddi; a gorfu arno wrando y ddedfryd 
ofnadwy, **Yn y man V llyfodd y 
waed Naboth, y Uyfa y c^'n dy waed 
dithau, Te, tydi. Codwn ddwylaw gl&n a 
chalon bar. Os cyffyrddwn ft phyg, mae 
3m sicr o lynu wrth ein dwylaw. Na 
tydded i unrhyw elw ein temptio i fod yn 
gyfranog o bechodau dyn ion ereill. Peid- 
mn meddwl, am na all dynion feio y 
troseddwr iawn, na wnaiff Duw hyny. Mae 
Duw yn sicr o roddi y baich ar yr hwn 
sydd wedi ei achosi ; mae Daw yn sicr o 
ofyn taliad oddi wrth yr hwn sydd wedi 
ennill ar y far^en; felly, cadwn ein hunain 
oddi wrth becnodaa pobl ereill, ac hefyd 
o*a condemniad. 

Cyflawnodd Ahab bechod ofhadwy, a der- 
byniodd y ddedfryd am hyny. Fel y sylwyd 
eisoes, nid oedd aim i wneyd ond edifarhau. 
Gwnaeth ef hyn, yn ol ei ddnll ef. Mae 
yn ymddangos nad oedd Ahab yn hollol 
ddrwg; yr oedd yn ddyn o feddwl gwan, 
yn hoffi pleser, ac yn gaethwas i*w nwydau, 
ac yn hawdd ei arwain weithiaa er da, pryd 
arall er drwg. Yr oedd ei edifeirwch yn 
an tlawd; ond fel ag yr oedd, darfu i Dduw 
ei dderbyn mor bell ag oedd yn myned, ac 
ni ddarfa i*r Arglwydd ddwyn yr holl 
ddialedd arno, ac addawodd na faasai yr 
holl ofidiaa hyn yn dygwydd yn ei ddydd- 
iaa ef. Eto yr oedd y ddedfryd yn 
grogedig uwch ei ben, a chafodd ei 
chylawna. Yn faan ar ol byn, cafodd ei 
ladd, nid yn anrhydeddus ar faes y gwaed, 
ond yn ddamweiniol yn ei gerbyd, yr hwn 
a olchwyd yn JAyn Samaria, a llyfodd y 
c^n ei waed yn ol gair yr Arglwydd, yr 
hwn a lefarodd trwy Ellas y prophwyd. 
Felly y terfyna banes an oV ffeithiaa 



mwyaf eglar yn yr holl Feibl o gyfiawn- 
der'Daw. 

Yr ydym oil yn cael ein temptio fel y 
cafodd Ahab; y tlawd a'r cyfoethog yn 
rhoddi ffordd i ddiafnl; nid wyf yn golyga 
twyllo y naill y Hall, ond ymddwyn yn 
annheg taag at ein cymmydogicm, trwy 
wneyd ein hanam yn gysnras, a porthi ein 
balchder ar en traul hwy. Conwch, pan 
ydym yn cymmeryd ein temptio i wneyd y 

Sethaa hyn, yr ydym yn agor y drws i r 
iafol i ddyfod i mewn, yr hwn sydd yn 
dyfod fel ang^l y goleuni. Bydded i ni 
weddio am ysbryd gras a srwirionedd i 
ochelyd y pethaa hyn, a byaded i'r Ys- 
bryd Glan dywallt ei fendith arnom oil, 
a*n dwyn i ddedwyddwch ar ben yr yrfi^ 
wedi darfod & thaith yr anialwch. 



PRIODAS GAN. 

Yr Hwn cymhares drefnodd 

I Adda'n Eden ardd, 
AV andeb a fendithiodd, 

O rhodded heb wahaidd 
Ei fendith ar y ddeaddyn 

A unwyd heddvw 'nghyd; 
Boed gras a hedd i'w canlyn, 

A dedwydd fyddo'n byd. 

Yr ienanc bftr gylymwyd 

Fel hyn wrth allor Duw. 
Pryd Haw wrth law a rodawyd, 

Hir, hir y byddont byw; 
Ea beddwch to fel afon, 

A digon yn ystdr, 
Cyflawnder o fendithion 

Dan wenan'r Dwyfel lor. 

Fel Abraham a Sarah 

Y byddont yn y byd, 
Fel Isaac a Kebeccab, 

Gan ddwyn vr iau ynghyd. 
Ffoed ymaith brwnt ofalon, 

Helbnlon, blin y Uawr, 
I Grist yn filwyr fl^ddlon 

Bdnt hyd yr olaf awr. 

D. Gbiffith. 

Capel Cwig, 



ELFENAU DYRCHAFIAD Y 
DOSBARTH GWEITHIOL. 

Wrth "elfenaa dyrchafiad y dosbarth 

fweithiol*' y golygwn y pethaa hyny a 
aeddant i ddyrchafu y cyfryw ddosbarth. 
Mae y dosbarth gweithiol wedi bod yn is 
yng ngolwg mawrion ein tir nag ydynt 
yn bresennol. Ba amser pan oedd yr 
achelradd yn edrych yn ddirmygus ar yr 
iselradd: ond mae y teimlad yna erbyn 
hyn wedi ei adael ar ol, a llenwir teimlad 
dostnri yn ei le i raddaa helaeth. Bu 
cyfnod pan nad oedd ein boneddwyr yn 
meddwl nac yn cynllunio un llwybr, wrth 
yr hon y gallasent ddj'rchafu y dosbarth 
gweithiol. Ond mae yr amser yna wedi 



Digitized by 



YE BALL. 



37 



myned heibio, a mesurau wedi eu trefnu i 
lesoli a dyrchafu- y dusbarth gweithiol. 
Edrychir ar y dosbarth g^eithioi yn awr 
gyda gwen siriol, a gwrandewir arDynt 
pan lefaront, ac nid yn ami y methant 
gael eu cais. Yn hyn, mae gwelliant 
mawr wedi cymmeryd Ue; ond cofier mae 
gwelliant yn ofvnol eto cyn bydd gwir 
sylw yn cael ei dalu i'r dosbartb gweithiol. 
Mae y dosbarth gweithiol yn rhai a haedd- 
ant en canmol ar gyfrif en hymdrech. 
Hwynt-hwy a drii\iant y mensydd sydd 
yn uawn cnydian toreithiog at ymborth, at 
gynnaliaeth dyn ac anifail, ag sydd a'u 

gvedd yn ysblenydd yn amser y cynauaf. 
wy a weithiant ein cledrffyrdd ardder- 
ohog, y rhai a'n synant wrth edrych ar eu 
cywreinwaith. jjim ond i ni daflu ein 
golwg ar y ffyrdd eodidog hyn, maent ar 
nnwaith yn ddigon i dystio mai rhai a wir 
deilyng^t en canmol a'u dyrchafu ydynt. 
Gwn&nt dori trwy y creigiau mwyaf 
adamantaidd yn ddewr, a mynant eu 
gorchfygu, nes ewneyd ffyrdd trwy en 
canol, er mor gadam yr edrychant Mae 
y dosbarth gweithiol yn haeddn dyrchafiad 
ar gyfrif en dewrder a'r ymddyg^ad mawr 
sydd arnynt. Hwynt-hwy eto a anturiant 
eu bywydau i eelloedd y ddaiar, ac a 
chwiiiant am y ^o gwerthfawr a gawn i'w 
losgi a'n ewresog^ yn y gauaf oer, pan 
bydd y rhew a'r eira yn gorchuddio y 
meusydd. Peth da fyddai i ni gofio pan 
y byddom yn ymdwymo wrth y uln, mai y 
dosbarth ffweithiol a wnaeth ei godi o 
eigion y ddaiar. Mae hyn o ddysgrifiad 
yn ddigon i brofi mai rhai a ddylent gael 
eu dyrchaiHi ydynt. Ni wnelai y cyfoeth- 
ogion hebddynt, ac o'r tu arall ni wnelai y 
gweithwyr heb y cyfoethog: mae y ddwy 
radd yn ymddibynu ar eu gilydd. Y 
ffordd i ddyrchafu y dosbarth gweithiol 
'dyw trwy roddi iddynt, mor belled ag y 
jydd yn alluadwy i farnu, bris digonol am 
eu gwaith. Ni ddylai y meistri wasgu y 
gweithwyr gwan a'u hoU egni, nes maent 
yn ami yn gorfod eweithio am hanner pris 
digonol. Talu iddynt yr hyn y tybient 
hwy eu hunain ddylasent gael am y cyfry w 
waith. Ond mae rhai dynion nad ydynt 
yn malio dim, os medrant hwy gael 
ffwneuthur unrhy w job am lai na'i werth : 
dynion digydwybod ydyw y rhai hyn, y 
rhai nad ydynt yn gofalu dim o'r radd 
leiaf pa fodd y bydd ereill fy w, os medrant 
hwy fy w yn dda eu hunain : dynion ydy w'r 
fath hyn nad ydynt yn meddu ar gariad na 
theimlad at y gweithwyr, nao yn dymuno 
ychwaith am eu gweled yn ymddyrchafu 
mewu cyfoeth, gwybodaeth, na dysgeid- 
iaeth. Mae amryw gymdeithasau wedi 
cael eu sefydlu er lies ac ymddyrchafiad y 
dosbarth gweithiol, megys y clybiau, 
banciau cynnilo, &c. Beth all fod o well 
lies i'r gweithwyr naV clybiau da sydd yn 



beth cyffiredin ar hyd a lied ein gwlad? 
Dim ond iddynt dalu swm fychan bob mis, 
maent a bawl i gael tftl wythnosol pan yn 
afiach. Wei, dyna gynllun da, onid e? 
Mae pob g^eithiwr diwyd, gofalus, a 
chynnil yn ymdrechu bod yn aelod o'r 
gymdeithas werthfawrhon. Aphe byddai 
pob gweithiwr ond meddwl yn lawn am y 
train t o fod yn aelod o'r cyfry w gym- 
deithas, gwnelai entro ei hunan yn dra 
buan. Ambell i weithiwr sydd na all 
fforddio i dalu swUt y mis : nid oes dim yn 
well na gofalu am yr amser dyfodol. 
Felly y deillia lies iddynt, ac yr ymestyn- 
ant at ddyrchafu eu hunnin. Y banc cyn- 
nilo eto sy sefydliad gwerdifawr iawn i'r. 
dosbarth gweithiol: ond bod yn gynnil a 

fofalus gulant roddi rhywfaint i'r gym- 
eithas hon yn fisol, ac yna, trwy fod yn 
ymdrechgar, bydd ganddynt swm hardd 
yn jstor i'w cynnorthwyo pan byddo 
afiechyd wedi gafaelyd y cyfansoddiad, 
mewn amser prin o waith, neu pan fyddo 
y corff wedi methu gweithio gan henaint. 
Pwy bynag ae sydd wedi gwneyd felly, 
mae wedi cael He i ddiolch am dueddu ei 
feddwl at gynllun mor ddaionus. Ac 
hefyd, mae Uawer yn y cyfry w amgylch- 
iadau trallodus wedi edifarhau am buaseut 
yn trefnu eu harian yn well, fel y buasai 
cymhorth ganddynt i ddysgwyl mewn 
angen. Trwy fod yn ddiwyd, cynnil, a 
gofalus y w yr unig ffordd i'r gweithwyr i 
ddyrchafu mewn cyfoeth, yn ogystal ag 
mewn moes a dysgeidiaeth. Pa bethau 
bynag a gynllunir; pa gymdeithasau 
bynag a sefydlir, os na wna y gweithwyr 
eu hunain ymdrechu a'u hoU egni i ym- 
ddyrchafu, ni fyddant o un llesad. Dylai 
pob gweithiwr wneyd ei oreu i gynnyddu 
mewn cyfoeth, mor belled ag y gall wneyd 
hyny trwy onestrwydd; ei ddyledswydd 
y w gwneyd felly. Trwy ddiwydrwydd yn 
unig y dysgwylir iddynt ymddyrchafu: 
nid gwaeddi a chrio byth a hefyd, eu bod 
yn cael rhy fach o arian gan eu meistri, ac 
y mynant hwy godiad, neu eu bod yn 
sefyll allan. Yn yr amser hyn nid oes 
dim braidd a wna ddylanwadu i'w per- 
swadio: maent hwy am frtd yn feistri yn 
lie gweithwyr : felly, ffolineb ydyw y ffordd 
hon ; nid hon a'u harweinia i ddyrchafiad. 
Y meistri sydd yn gwybod beth allant 
rdodi; gan hyny, ammhosibl ydyw i'r 
gweithwyr wybod eu gallu hwy. Os 
ydynt (y gweithwyr) yn barnu y gallant 
ennill vchwaneg mewn rhyw waith arall, 
I mae rhyddid iddynt i dreio eu siawns. 
' Trwy ffordd deg a chyfiawn mae iddynt i 
\ ddyrchafu, ac nid trwy y ffyrdd ffol ac 
afresymol a enwyd. Os gwna rhai 
meistri ormesu eu gweithwyr trwy roddi 
iddynt lai o bris nag ereill, mae dirfawr 
fai arnynt, ac y mae gwaed yn aros uwch 
eu penau. Y*^ rheol gallaf i wneyd a'r 



Digitized by 



Google 



38 



YR UAUIi. 



fath ydyw ea gadael, ac yna ef allat y 
gwnani gyfnewid yn fuan. Os na wna y 
rheol yna effeitbio arnyni, ni wna dim 
arall. 

Trwy ymdrechii i wolla ea moesau y 
gwna y gweithwyr ddyrchafu eu hunain : 
trwy K>d yn ddynion sobr, o rodiad di- 
wyrni, ac wrth wneyd ea gorea i g^tio 
oddi wrth gwmpeini drygionus y ewnant 
ddyrchafu eu hunain yn uchel: ^ma y 
rheol oreu etg; heb hon ni wneir ym- 
ddyrchafu yn uchel iawn mewn un gym- 
deithas. Beth ydyw'r cymmeradwyaethau 
a ofynir gan oin boneddwyr, masnachwyr, 
a meistri y gweithfeydd, pan byddo eisieu 
goruchwylwyr arnynt? Nid, A ydyw ef 
yn gyfoethog? A ydyw ef o deulu 
cyfoethog? Nag e; ond a ydyw ef yn 
ddyn sobr a gonest. Dyma y rhinweddau 
angenrheidiul; ac ond cael y rhai hyn yn 
dda, derbynir ei gynnygiad yn union- 
gyrchol. Fel hyn, trwy fod yn ddynion 
sobr a gonest, ac wrth ymdrechu bob 
cyfle a eeir i astudio ac addysgu eu hun- 
ain, y gallant ymddyrchafu o ris i ris, nes, 
yn lie bod yn weithwyr, i fod yn feistrL 
Gwelwn y daioni a ddeillia o fod o gym- 
meriad da, trwy ba un mae cannoedd cyn 
hyn wedi dyrchafu yn uchel yn ein gwlad. 

Gweithiwr oedd yr enwog George 
Stephenson, yr hwn a ddyfeisiodd ac a 
wnaeth yr agerbeiriant cy wrain. Gweith- 
wyr ydoedd rhai o*n aelodau seneddol 
presennol. Wei, dyma galondid i weith- 
wyr i ymdrechu yn dditlino i fynu dyrchafu 
eu hunain: dyma esampl iddynt fel y 
canlynent eu hoi. Ni daylai neb Iwfrhau 
OS methant trwy un cynnyg ddyrchafu eu 
hunain; na, dylent fod yn benderfynol nes 
cyrhaeddyd eu hamcan. Nid ar y cynnyg 
cyntaf y daeth yr agerbeiriant i weithred- 
iad, ond trwy amrywiol o honynL Trwy 
fod yn ddyfal a phenderfynol mae iV 
dosbarth gweithiol ddyrchafu. Mae y 
ifordd hon yn werth i bawb i'w choflo a'i 
gwneuthur. Maent i'w canmol am ym- 
drechu ymgyfoethogi ; ond dylcnt gofio ac 
ymdrechu hyd ag y medronC, gynnyddu 
mewn moesa dysgeidiaeth : defnyddio pob 
hamddem a gaffont i ddarllen ac astudio. 
Nid oes eisieu i neb, yn yr oes oleu hon, 
fod heb fedru darllen iaith ei fam; o 
blegid cynnygir dysgeidiaeth ym mhob 
congi o*u gwlad. Dyna yr Ysgol Sul yn 
cynnyg ei gwasanaeth yn rhad i bawb. 
Llawer a fagwyd ar ei brouau ydynt 
heddyw yn canu ei chlod, ac yn diolch am 
y fath sefydliad da: llawer a ddvsgwyd 
ynddi sy heddyw yn lenorion gwycn, acyn 
feirdd awenyddol a galluog. Pe buasent 
yn aros gartref, ac yn diystyru yr Ysgol 
Sul, buasent fel llawer yn byw mewn 
tywyllwch ar hyd eu hoesj ond trwy eu 
hymdrech diflino. 



Maent yn addam i'n cenedlaeth, 
Mewn moesan da a gwir ddysgeidiaeth. 

Ac y maent yn sefyll yn uchel yng 
ngolwg eu cymmydogion, a phawb a'u 
hadwaenanL Dylem bleidio yr Ysgol 
Sul, a rhoddi ein hunain i*w gwasanaeth, 
a gwneyd yr hyn oil a fedrom er mwyn ei 
Uwyddiant, am ei bod yn sefydliad daionus 
i ddyrchafu y dosbarth gweithiol. Ein 
darlleniadau ceiniog, ein cyfarfodydd 
llenyddol, a'n heisteddfodau mawrion a 
bychain, sydd yn sefydliadau i allnogi y 
dosbarth gweithiol i ymddyrchafu. Ond 
gofaler ua chamddefnyddier hwynt fel 
achosion difyrwch yn unig, a chyfleusder- 
au gwagedd. Gellir dirv wio pob sefydliad ; 
ac y maeV lies a ellir deillio oddi wrth y 
darlleniadau ceiniog yn arbenig yn ami yn 
cael ei goUi trwy ymddygiadau anystyriol 
y darllen wyr a'r gwrandawyr. Mae 
testynau yn cael eu penodi gan y pwyll- 
gorau at vr eisteddfodau, ac mae rhyddid i 
bawb (o fewn y cylch) i ysgrifenu arnynt. 
Wei, dyma gyfleusdra iddynt i ddiwyUio 
eu meddyliau, a dyrchafu ac eangu eu 
dysgeidiaeth. Cant wybod eu ewallau 
gan y beirnlaid fel ag y gallont ddiwyg^o 
o hyn allan. Os byddant yn aflwyddian- 
uus y waith gyutaf, na fydded iddynt 
roddi fyny ar hyny, ond ymegnio a gwneyd 
cynnyg drachefn. Peidio digaloni mewn 
un modd, felly dyrchafant i enwogrwydd 
llenyddol. Gall v dosbarth gweithiol, 
trwy fod yn ddiwjd, gofalus, ac ymdrech- 
gar, ddyrchafu eu hunain i enwogrwydd 
ac anrhydedd mewn cyfoeth, moesau, a 
dysgeidiaeth. Nai fydded neb ynte mor 
ffol o fewn Prydain Fawr uchel ei breint- 
iau, i borthi ei blys ag arferion llygredig, 
y rhai a'u harweiniant i ddystryw a 
gwarth tragwyddol. Bydded i bawb 
bender fynu fyw yn sobr a gonest, ac ym- 
roddi o ddifrif i ddiwyUio eu meddyliau, a 
gwella eu moesau; ond uwch law y cwbl 
fodyn hyddysgyn addysgac athrawiaeth yr 
Efengyl. Ond iddynt gael gafael ar wir 
grefydd, dyma ddyrchafiad o anfeidrol 
werth. Yn lie gorthrymder a thrallod, 
fod byth mewn 

"Gwynfyd pur heb haint" 

gydaV dorf angylaidd fry ym mharadwys. 
Ar ol ymddyrcnafu i enwogrwydd a chlod 
yn y byd hwn, le, i binacl enwogrwydd, 
gellir ei golli drachefn, neu gellir ei lych- 
wino. Oud ymddyrchafiad i fod yn un o*r 
rhai a fydda'r "palmwydd yn eu dwylaw," 
a chanu yr anthem, **Iddo Ef" yn ddi- 
ddiwedd, dyma ddyrchafiad o werth ym- 
egnio ato, trwy fyrdd o anhawsderau, er ei 
feddiannu, ac na fydd un perygl o*i golli 
na'i lychwino am dragwyddoldob. 

GwiLYM Clydach. 



Digitized by 



YE HAUL. 



39 



Y BEIRDD A»R AWRLAIS. 

Tua'r flwyddyn O.C. 1350, canodd yr hyglod 
fardd Dafydd ab Gwilym i'r awrlais fel hyn;— 

Och i'r cloc yn ochr y clawdd, 
Du ei ffriw a m deffroawdd; 
Difwyn fo'i ben a'i dafod, 
A*! ddwy raff eiddo a'i rod, 
A'i bwysao, pelenau pwl, 
A'i faartban, a'i fwrtnwl, 
A'i hwyaid yn tybiaid dydd, 
A'i felinan afionydd ; 
Cloc anfwyn yw r dec ynfyd, 
Cobler brwysg, cabler ei bryd, 
Coluddyn ffals celwyddawg, 
Cnyciaa ei yn cnecian cawg; 
Mynych glep y monach glos, 
Melin wyll yn malu'r nos. 

Canodd yr ben brydyddion lawer i gloc 
cywrain Sion Trefor, o Ddinbych, ac yn eu 
mysg cawn a ganlyn ; — 

Cloc Sion sy dirion, llawer dam— yw hwn, 
Hynod ddnr a haiam; 
A tfaaro fyth, union fam, 
Gwain o goed, ac yn gadam. 

Rhya Cain» 

Cloc yn glod, trailed troellau, — heb beidio, 
Fel padell a dafnan; 
Clywir cwrs y clera can, 
Cloc wyd yn llawn cliciadan. 

Dyfeisiad, tyniad tano,— a rhaffau'n 
Rhoi ofier i daro ; 
A nyth o'i fewn, ni thaw fo, 
Nob a dydd — nos da iddo. 

Morus Cethin. 

Canodd leuan Lleyn fel hyn i'r awrlais: — 

Dangos heb aros, y bedd,— a rhedeg, 
A'm rbodan prysnrwedd ; 
Boreu a nos b^r un wedd, 
A'n mesur ti fy mysedd. 

Wyf awrlais adlais odlawg— hoff wirfwyn, 
A pherfedd olwynawg; 
A morthwyl dur Ilym wyrthiawg, 
Carwr cerdd yn euro cawg. 

Fel hyn y canodd cyfaill ieuanc i mi, ag sydd 
yn awr ym mhriddellan mynwent Llangyoi : — 

Mesnrydd fy amserau — ^yw'r awrlais 
Ar eurliw fan rodan : 
A dengys ^ bys heb au 
I mi nod fy mynydan. 

D. Griffith. 

Capel Curig, 



GWYLIAU AC YMPRYDIAU. 

"Y mae yn angenrhaid i mi gadw yr wyl 
sydd yn dyfod yn lerwsalem. — Acttau xviii. 21. 

Yn ol y Trioedd, yr oedd "tair prif wyl, 
Nadolig, Paso, a*r Sulgwyn,'* y rhai a 
hynodid ag arddangosiadau o lawenydd 
mawr, yn neillduol yn "nhri prif lys 
Arthur, yng Nghaerlleon ar Wysg yng 
Nghymru, Celliwig yng Nghernyw, a 
Phenryn Rbionydd yn y gogledd.** 



Ccdwai y Cvmry wleddoedd eu Nadolig 
hwy dros ddeuddeg diwrnod. Fel y 
caulyn y dywed Aneurin,' yn ei englyn 
ar fis Rhagfyr: — 

" Lion ceiliog a Thwylluan 
Au deudeng-nyd yn hoean, 
Am eni yspeiliwr sattan." 

Dywed Hector Boethius am Arthur, 
iddo gadw Nadolig halogedig gyda'i ben- 
difigiou yn Efrog, dros drl ar ddeg o 
ddyddiau; ac mai oddi wrtho ef y deill- 
iodd y cyfry w hoenusrwydd a gwledda yn 
y tymmor yma. Ar yr hyn y sylwa 
Buchanan, ddarfod iV hen Saturnalia gael 
eu hadnewyddu, ond yn unig ddarfod iV 
dyddiau gael eu hychwanegu« ac i enw 
Sadwrn gael ei gyniewid i eiddo Caisar, 
canys gelwid yr wyl Julia. Y mae y 
cynnyg hwn i gyfrif am yr enw yn 
wrthun, yn gystal a'r hwn hefyd sydd yn 
olrhain ei ddarddiad o 7o/a, yr hyn yn yr 
iaith Gothaidd a arwydda gwneuthur yn 
Uawen. Y mae yn dygwydd, beth bynag, 
fod tymmor y Nadolig, hyd y dydd 
hcddyw, yn cael yn alw yn arbenodol gan 
y Cymry "Y Gwyliau,*' mewn cyfeiriad 
at ei hyd a'i nodweddiad crefyddol. Ac 
nis gall fod yr un ammheuaeth nad hwn 
ydoedd yr enw cyntefig oedd arno, a'r 
hwn sy gwedi dyrsyu cymmaint o ddynion 
wrth ei esbonio. Mae yn ymddangos hefyd 
yr un mor rhesymol i dybied ddarfod i'r 
Sacsoniaid ym Mhrydain alw Tachwedd 
yn Giule oddi wrth yr amgylchiad hwn, 
ag oddi wrth Giul, yr hyn yn y Gothaeg 
a feddylia "olwyn," neu unrhyw beth 
"sydd yn troi," mewn cyferbyniad i'r 
haul ac estyniad dyddiau. 

Cedwid gwyl y Pasc gan y Cymry ar y 
pedwerydd dydd ar ddeg o leuad mis 
Mawrth, sef gwyl flynyddol y Pasc ludd- 
ewaidd, ar ba ddydd bynag o r wythnos y 
dygwyddai syrthio. Hyn a ellid ddysgwyl 
oddi wrth eu dewisiad o Sant loan ; ac y 
mae ym mhellach yn cael ei brofi yn 
weddol eglur oddi wrth y cofnodiad can- 
lynol yn Annates Menevensis, yr hwn a 
ymddengys nodi y dibarhad neu gyfnewid- 
iad yr arferiad (B.A. 755):— "Pascha 
commutata apud Britones super diem 
Dominicam, emendanteElbodo;" hyny yw, 
** Y Pasc a newidiwyd i Ddydd Sul trwy 
gyweiriad Elfod." Yn gyffelyb i'r Alban- 
iaid, er y gwahaniaethent oddi wrth y 
Catholiciaid yn eu dull o gyfrif tymmor y 
Pasc, eto bob amser a gadwent yr wyl ar 
Ddydd yr Arglwydd, rhaid bod yr olaf yn 
cyfeirio at y Cymry, neu eu plaid yn yr 
Iwerddon,* pan yr ysgrifenent at esgobion 



• Dywedir am yr ail nrdd o seintiaa yn yr 
Iwerddon, y rhai a dderbyniasent lyfr yn offeren 
oddi wrth Dewi, Gildas, a Chatwg, y byddent 
yn cadw y Pasc ar y pedwerydd dydd ar ddeg 
o'r lloer ar ol alban.— cTijAer, t. 474. 



Digitized by 



40 



TE HAUt. 



ae abadiaid y wlad hono: ** Yr ydym wedi 
eael rhai personau o'ch talaeth, mown 
gwrthwynebiad i*r ffydd uniawngred, yn 
ymdrechu adnewyddu hen heresi, gaa 
wrthod mewn tywyllwch dudew ein Pasc, 
ar yr hwn yr aberthwyd Crist, ac yn ym- 
egnlo i'w gadw gyda'r Hebreaid, ar y 
pedwerydd dydd ar ddeg o'r Uoer." 

Yr ydym yn barod wedi sylwi ar y 
terfysg a fu yng nghylch y eynnyg i 

Syfnewid dydd y Pasc. Ac ni ym- 
dengys bod y ddadl wedi ei Uwyr ben- 
derfynu am amry w flyn vddoedd wedi hyn ; 
o blegid darllenwn yn banes by wyd Sant 
Chrysostom (Groeg), i rai offeiriaid, y rhai 
a drieent yn ynysmldd y mor, a theiMTynau 
eithar y byd adnabyddus, eyrchu i Gaer- 
cystenyn, yn nyddiau Methodius, yr hwn 
oedd yn batriarch yno o*r flwyddyn 842 i 
847, i ymofyn yng nghylch rhai traddod- 
iadau eglwysig, a chyfrif cywir a manwl 
o*r Pasc. Gan mai yr hen fry thoniaid yn 
ddiau a feddylir, y mae wedi ei gasglu yn 
gvfiawn bod rhyw ddewisiad dirgelaidd o 
Eglwys Groeg, yn hytrach nag Eglwys 
Rhufain, mewn perthynas iV hawl o ben- 
derfynu y pwnc penouol hwn, wedi Uechn 
yn wastadol yn eu plith. 

Cofiiodir Emrys Wledig ac Arthur yn 
neillduol fel wedi cynnal Uys cyflawn er 
anrhydedd i wledd y Sulgwyn. 

Yn o\ cyfreithiau Hywel Dda, yr oedd 
pedwar swyddwr ar hugain y teulu 
Dreninol i dderbyn brethin gwlan oddi 
wrth y brenin, a lliain oddi wrth y frenin- 
«s, at eu gwisgoedd, ac y Nadolig, Pasc, a 
Sulgwyn. 

• Gosodid dirwy ar bwy bynag a enllibai 
offeiriad pan yn gweinyddu yn ei wisgoedd 
wrth yr allor, ac un o'r tair prif wyliau. 

Ni chynnelid unrhyw orehwylion cyf- 
reithiol yn y tymmorau hyn ; hyny ydy w, 
o brydnawn Nadolig ar ol y prydnawnol 
weddiau hyd Ddydd Calan ar ol yr offeren ; 
ar ol prydnawn Paso ar ol codiad haul 
hyd y Pasc Lleiaf ar ol yr offeren ; ac o 
brydnawn Sul y Pasc ar ol y prydnawnol 
weddiau hyd Sul y Drindod ar ol yr 
•ofleren. 

Yn y cyfreithiau Cymreig, ceir cry- 
bwylliad am Ddydd lau Sanctaidd, nen 
Ddydd yr Esgyniad: hefyd am wleddoedd 
.St, Mair, Michael, loan yr Efengylydd, 
loan Fedyddiwr, Luc, Yr HoU Saint, 
Padrig, Dewi, Teilaw, Curig, Ffraid, a 
Martin. 

Yn Englynion y Misoedd, gan Aneurin, 
•o dan Medi, cawn gyfeiriad at enedigaeth 
y Fair Fendigaid, fel hyn:— 
^'Merch frenhinawl a aned, 
An due o'n dygn gaethiwed." 
Yr oedd rhai oV seintiau brodorol k 
;^yliau wedi eu penodi i'w coffadwriaeth 
mewn cyfnod bore iawn: er enghraifft, 
'darllenwn am y Brenin Ina yn cadw gwyl 



Dewi ym Mansor o ddentn 690 B.G., sef 
cyn pen cant a nan 
farwolaeth. 



cyn pen cant a banner o flynyddoedd ar ol 



dlu, fod i'w caplaniaid gael y gwisg- 
I edifeiriol ( penitential inies ), y rhai a 



Nyni a ddysgwn oddi wrth Cunstantius, 
fod y Garawys yn cael ei gadw yng 
I Nghymrn megys parotoad i Fedydd a 
gwyl y Pasc, yn yr amser yr oedd Garmon 
I a Bleiddian yma. Cywirodd Dyfrig 
anghyssonderau Cor Illtyd yn nhymmor ▼ 
Garawys. Cymhwysai Hywel Dda ai 
gynghor eu hunain at en tasg cenedlaethol 
yn Nhy Gwyn ar Daf, trwy gyflawniad 
addas o orehwylion y Garawys. Ym- 
ddengys oddi wrth y cyfreithiaa a 
basiwyd y pryd hwnw, y byddai y brenin 
aV frenines yn gpvneyd math o benyd yn 
y Garawys; canys y mae yno wedi ei 
sefvdlu, fod 
oedd < 

wisffent ar yr achlysnr. 

Mae yn ymddangos mai yn nhymmor j 
Garawys yn eyffredin y byddid yn cys- 
segru tir at adeiladu Eglwysi amo. Yn 
wir, byddai yr amser a drenlid, sef dengain 
niwrnod, a'r dull a fabwysiedid, sef trwy 
ymprydio, os na awgrymid ato gan y 
tymmer hwn, yn naturiol ddisgyn arno fel 
y mwyaf priodol at y gorchwyl. 

Y mae ysgrifau Cfymreig, ym mhellach, 
yn crybwylT am ''Garawys Mair,** a 
♦'Garawys yr Apostolion," y rhai, fel yr 
ymddengys, sydd yn cyfateb i " Garawys 
Cymmyraeth y Wirjrf Fendigaid," a 
"Garawys yr Apostoiion Sant Pedr a 
Sant Paul," yn Eglwys Groeg. 

Mae y Trioedd canlynol, mewn perthyn- 
as iV Garawys a'r Nadolig, yn ddyddorol : 
**Tri nheth na foddlonir Duw yn dda; dyn 
na wella ei fuchedd yn y Garawys, nad y w 
yn cynnyddu ei lafur yn y cynauaf, ac nad 
ydyw yn gwelliiu ei ymborth ar y Nad- 
olig." 

Cyfrifai y Cymry bob Sul megys gwyJ; 
ac yn ol Gruffydd Meredydd, o 1310 i 
1360 B.A., credid bod y dygwyddiadau 
canlynol wedi cymmeryd He ar y dydd 
hwnw:— creadigaetn yr angylion, tiriad 
Noah, gwaredigaeth yr Israeliaid allau o'r 
Aipht, disgyniad y manna, genedigaetfa 
Crist, ei fedydd, ei adgyfodiad, ei ddygiad 

Adda allan o uffern, troi y dwfr yn win, 
a phorthi y pum mil k phum torth a dau 
bysgodyn. Credid hefyd y byddai i'r fam 
ddiweddaf ddygwydd ar yr un dydd. 

Ymddengys hefyd fod ganddynt eu 
gwvl wythnosol, sef ar ddydd Gwener. 
Fel hyn y dywed un o'r cynfeirdd: — 
"Tydi a bechaist ar ddydd Gwener." Yr 
un peth yn ddiau ydoedd mewn amseroedd 
diweddarach:~"Gwae i'r glwth a demtir 

1 fwyta ar ddyddian Gwener." 

Achwyna Taliesin ar ddosbarth afreolus 
o brydyddion, y rhai a esgeulusent dalu 
dyledus barch i ddyddiau yr Eglwys: — 
**Ni addolant ar Suliau na gwyliau." 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



41 



Darfu i loseph, esgob Llandaf, 1030 0.0^ 
roddi eorchymmyn alias yn erbyn cyf- 
lawDiad unrhyw orchwylidn bydol ar y 
cyfryw ddyddiaa; a diwygiodd lygriadan 
y gwylmabsantau plwyfol; ac arcfaodd Tr 
offeiriaid ddysg;u y bobl i ddarllen yr Ys- 
grythyrau, heb dal na gwobr. 

Mae cyfansoddiadau y beirdd, y cronicl* 
au, a chyfreithiau Cymru, yn helaetb yn 
dangos bod y Cymry 3'n fynych yn dyddio 
dygwyddiadau wrth en hymprydiau a'u 
gwyliau. Weithiau byddai arogylchiad 
cyfnodol yn cael et alw ar yr wyl ar neu 
yng nghykh yr amser y dygwyddai. Fel 
hyn, gelwid dydd loan Fedyddiwr (Awst 
29), **Gwyl loan y moch, neu y coed," o 
blegid ei bod yn arferol yn yr amser hwnw 
o*r flwyddyn 1 ddanfon y moch i ymborthi 
ar y mes yn y llwyni derw. 

LLSCHRS8 O'b 8EINTIAU. 

Yr ydym yn gosod amryw seintiau i 
mewn, y rhai y dy wedir eu bod yn dwyn 
cyssylltiad a'r Eglwys Frytanaidd gyn- 
tefig, er na welir hwyntyng **Ngwehelyth 
y ^intian." 

lonawr. I (Yr Enwaediad), Medwyn (yr 
un a ^ledwy, fel y tybir), Maelerw, 
Gwynodl Ty fry dog, Machraitb Gwenog. 
6 {Ystwylt)^ Merin, Edeyrn, Ulched. 
11, Llwchhaiarn. 13, Cyndeyrn. 14, 
Beano. 15, Lleaddad. 24, Cadog ab 
Brychan, Sophias. 25 ( Trdedigaeth Sant 
Paui), Dwynwen. 27, Paladins (Rbufein- 
wr ac apostol i*r Ysgotiaid). 28, Gildas 
Badonicas. 29, Gildas ab Caw. 30, 
Tyble. 31, Tyssul, Aeddan Foeddog. 

Chwefror, I, Ffraid. 2 (Puredigaeth y 
Wyryf Fendigaid). 3, Meirion. 7, lUtyi 
Augulus, Moses (Brython, meddir, ac 
apostol i'r Saracen iaid). 9, Einion, Teilo. 
11, Cynog, 13, Dyfoog. 18, Edward. 23, 
Milburg. 24 {Sani Matthias yr Apostol)^ 
Catwg Ddoeth. 28, Llibio. 

Mawrth. 1, Dewi, Sen an. 2, GwrthwL 
3, Non, Winwaloc. 5, Caron. 7, Deifer. 
8, Bhian. 15, Aristobulus. 17, Padrig, 
loseph o Arimathea (apostol y Brython- 
iaid). 18, Edward. 19, Cynbryd. 24, 
Timotbeus (mab Pudens a Chlaudia. 25 
(Cenadwriy Wyryf Fendigaid), 29, Gwen- 
lliw Filwr. 

EbrilL 5, Derfel. 7, Bernarch, neu 
Brynach. 8, Dyfan. 15, Padarn. 21, 
Beuno. 23, Dyfnan. 28 (Sant Marc yr 
Efengylydd). 29, Senan. 30, Cynwyl, 
Brioc. 

Mai. 1 (Sant Pliylip a Sant lago^ 
Apostolion). 9, Beatus (uafodd ei droi ym 
Mhrydain: wedi hyn bu yn ddysgybl i 
Sant Pedr yn Bhufain. — Cressy), 13, 
Mael, Sulien. 15, Padarn. 16,'Caranog. 
17, Cathan. 20, Collen. 21, Cystennyn. 
24, Dyfan, Ffagan. 26, Bedyddio Lies. 
27, MelangelL 29, Dyfrig. • 
5— XI. 



Meh^fin, 2, Bodfon. 3, Cwyfsn. 5t 
Tudno. «, Gudwal. 10, Rhychwyn. 11 
(Sant Barnabas, JpostoC). 14, DogfaeL 
I5,Conaid. l6,TriUu, Curig. 17,Myllin. 
20, Padarn (coffkdwriaeth am ei gyssegriad 
yn esgob), Edward. 22, Alban. 24 
(Genedigaeth Sant loan Fedyddiwr), 25, 
Amphibalus. 26, Twrog. 27, loan (sant 
Brythonaidd yn Ffraioc). 29 (Sant Pedr, 
Jpostol), 

Gorphenaf. 1, Julias, Aaron. 2, Oudo- 
oeus. 3, Foadin. 6, EuriiL 13, Dogfan. 
17, Cynllo Frenin. 22, Alban. 25 (Sani 
Jago yr Apostol), Cyndeym ab Arthog, 
Mordeym. 26, Peris. 28, Samson. 29, 
Bleiddian. 31, Garmon. 

AM. 1, Eiined, Winwaloc. 4, Buan. 
5, Ceitho. 7, Claudia. 8. FfEigan, 
Hychan, Blog. 11, Llwni, Martin. 18, 
Elen. 19, Clydog, Mochta. 22, Gwy- 
ddelan. 23, Tydfil, Justimian. 24 (Sant 
Bartholomew yr Apostol). 27, Degeman. 
28, Begalus, Melorus. 29 ( Torfynygliad 
Sant loan Fedyddiwr). 

Medi. 1, Sulien. 3, Mansuetus. 4, 
Bhuddlad, Marcellus. 7, Dunod. 8 
(Genedigaeth y Fair Fendigaid). 9, 
Aelrhiw. 14, Tecwyn. 21 (Sant Mat* 
thew yr Apostol). 28, Tecla. 25, Caian. 
26, Elfan. 29 (Sant Michael yr Arekr 
angel). 80, Nidan. 

Hydref. 5, Cynhafal. 7, Cynog. 8, 
Ceinwen, Cenen. 9, Cadwaladr. 15, 
Tudur, Brothen, Tecla. 18 (Sant Luc yr 
Efengylydd). 21, Llyr, Ursula. 22, 
Mello, Cordula. 24, Cadiarch. 26, 
Gwyno. 28 (Sant Simeon a Sant Iwdas, 
Apostolion). 30, Issui. 

Tachwedd. 1 (Dydd yr HoU Sainf), 
Clydwyn, Dingad, Clydai, Callwen, Gwen- 
fyl, Gwyn, Gwynno, Gwynnoro, Celynin, 
(3eithio, Cadfan, Padarn, Aelhaiarn, Cyn- 
ddilig. Dona, (>wryd, Cedol, Morhaiarn, 
Bhwydrys. 2, Cristiolns, Gwenfrewi. 4, 
Dyfrig. 5, Gwenfaen. 6, Cybi, Edwen, 
Winoc. 7, Cynfarwy, lUtyd. 8, Tyssilio. 
9, Pabo. 10, Elaeth. 11, Bhediw, 
Martin. 13, Gredifael. 14, Meilig. 15, 
Cynfab, Madovius. U, Afan Buallt. 19, 
Llwydian. 20. Celynin, Edmwnd (brenin 
yr Angliaid Dwyreiniol, a nawdd-sant 
Crug Hywel, Brycheiniog). 21, Digain. 
22, Polin Esgob. 23, Deiniolen. 26, 
Teilo. 27, Gallgo. 29, Baruck. 30 
(Sant Andreas yr Apostol). 

Rhagfyr. 1, Grwst 2, Llechid. 3, 
Lies. 4, Emerita. 5, Cawrdaf. 10^ 
Deiniol. 1 1, Cian. 1 3, Gwynau, Gwynwt. 
17, Tydecho. 21 (Sant Thomas yr Apoe- 
tot). 23, Juthwara. 25 (Dydd Nadolig). 

26 (Sant Stephen y Merthyr), Maethlo. 

27 (Sant loan yr Efengylydd). 28 (F 
Gwirioniaid Sanctaidd). 31, Gwynin, 
Maelog. (Dywed awdwr Hanes Mon mai 
lonawr 30 ydy w cofwyl Sant Maelog.) 



Digitized by 



42 



TR HAUL. 



Nis gelltd gosod i mewn yn y lledires 
gofwyliau y rhai canlyool, gati en bod 
naill ai yn ansicr Deu yn symmudol: — 
Mwrog, lonawrO n«u 15; Gwynio, Mawrth 
Deu Mai 2; Gwyrfarn, Sul y Drindod; 
Ellyw, y Sul nesaf o flaen Awst 1; Elian, 

Sm mis Awst; a Bbystud, dydd Mawrth o 
aen y Nadolig. 

Gellir ystyried dms gant a tfarigain o'r 
rhai blaenorol yn fwy neillduol yn seint- 
iau Gymru, gan fod eu cyssylliad a hi 
wedi cael ei brofi yn ddyladwy, a gw»- 
helythaa y rfaan amiaf o honynt wedi eu 
sicrhau yo ddiammheuaeth. 

Y oute enwau yng nghylch tri obant o 
seintiau ychwanegol yn dygwydd mewn 
gwahanol lechresi, y rfaan fwyaf o rai, 
megys seilwyr Eglwysi, a anrhydeddid k 
gwyliau plwyfol, er nad ydyw dyddiadau 
y cyfry w wedi eu sichrau. 

Awgrymir gan y Proifeswr Bees y 
gellid cacl llawer o gymhorth i sicrhau a 
gwirio y cofwyliau oddi wrth lecbres o 
ffeiriau pentrefol, y rhai yn fynych a gyn- 
nelir yn y Dywysogaetb ar ddydd y saot, 
yn ol yr hen ddull. Erenghraifft, dysgwn 
oddi wrth lecbres o seintiau yn y Cambrian 
BegUter, yn gystal ag oddi wrth Ddydd- 
iadur Syr Harris Nicolas, raai cofwyl 
Gwenog ydyw lonawr 3; ac os ychwan- 
egir un dydd ar ddeg* i*r dyddiad hwn, 
syrthia ar lonawr 14, y dydd ar yr hwn, 
yn ol yr almanaciau Cymreig, y cynnelir 
ffair yn Llanwenog, yn sir Aberteifi. 
Wrth draws-ddodi y cyfrifiad, dywed ef y 
gellir cael cyrllun boddhaol er penderfynn 
rhwng gosodiadau gwrtfadarawiadol: er 
enghraifft, yn ol y rhestr yn y Cambrian 
fieffiater^ cedwid gwyl Tyssul ar y Sydd o 
Ghweft-or, pan y rhydd Syr H. Nicolas 
lonawr 31. Gynnelir ffair, beth by nag, yn 
Llandyssul, Ceredigion, ar yr 11 fed o 
Chwefror; ac os rbifir un dydd ar ddegyn 
ol o*r amser hwn, dyg y cyfrifiad i lonawr 
31, ac wrth hyn yn profi mai y ddau osod- 
iad oliif sydd yn gywir. Hefyd, penoda 
Syr H. Nicolas gofwyl Caron ar Mawrth 
4 neu 5, megys pe bai ei awdardodau yn 
mnmheus gyda golwg ar yr amser cywir; 
ond OS rhifir un diwrnod ar ddeg yn ol o*r 
ffair a gynnelir yn Nhregaron ar yr 16fed 
o Pawrth, dengys mai Mawrth 5 y dylid 
cadw cofwyl y sanL 

Gallwn gasglu (»ddi wrth y diwygiad a 
ddygodd Joseph, (isgob Liandaf, -oddi 
i^mgylch, yn nechreuad yr unfed ganrif ar 
ddeg, mai y dull trwy yr hwn y cedwid y 
gvvyliau, neu y gwyl mabsantan hyn gyut 
ydoedd, **trwy weddi ar Dduw, cariad. 



• Anfynych y mae pobl Cymru yn cym- 
meryd i ystyriaeth fod yr anghydfod rhwng yr 
h«n ddull a'r newydd wedi cynnyddu i ddeu- 
ddeg diwrnod, er y flwyddyn 1800. 



elnsengarwch, a choffadwriaath o Dduw a'i 
saint, a'u gweithredoedd canmoladwy.*** 

Yr oedd hoU seintiau Cymru, am y rhai 
y mae genym ddim hanes, yn byw cyn yr 
wythfed ganrif, gyda yr eithriad o bunop, 
sef, Elfod, esgob Bangor, 755—809 O.C.; 
Cyfelach, esgob Morgan wg, o ddeutu yr 
un amser; Sadyrnin, esgob Ty Ddewi, yr 
hwn a fu farw 832 O.C.; Caradog, meudwy 
o Haroldston East, yr hwn a seintiwya 
gan y Pab, ar ddymuniad Giraldus Cam- 
brensis; a Gwryd, mynach, yr hwn a 
flodeuodd tua diwedd y ddeuddegfed 
ganrif.t 



LLINELLAU I LLAN . 

"Ystyriais y dyddiau gynt: blynyddoedd yr 
hen oesoedd.** — Asaph. 

Hewfptch i ti'r man bu R , 

Sant nodedig ar ei hyot, 
Mewn anigedd yn y glaslwyn 

Yn mytyrio'r amser gynt ; 
Yma treufiodd dduwioriachedd, 

Ac arweiniodd lanaf oes, 
Yn nbawelwch hoff neillduedd 

Mewn myfyrdod am y groes. 

Oesau^n ol, T , yntan 

Yn cyfeirio tua'r Llan; 
Lawer dowsnl, hwyr a borau 

Welwyd ; Te, dymaV fan 
Lie y plethodd felas odlao, 

Is y canjpran, yn y cor, 
Lie *r anadlodd ber ganiadau, 

Aeth dros gof, iV Ddwyfol Bor. 

Dyma'r man ^ycbauV tadan, 

Yma cyrchai teidiauV plwy', 
T addoli Duw y duwiau ; 

Yma mae en beddau hwy. 
Llawer torf ar wawr a gosper 

Welwyd rhwng y moriau hyn, 
Ond fe oerodd cariad lawer, 

Ffydd y tadau'r plant ni fyn. 

Cdr y sant ! mae dy ogoniant 

Heddy w*n isel yn y Tlwch ; 
Iraidd wellt dy Iwybrau guddiant 

Ac adfeilia'th fhriau trwcb : 
Llaw difodiant I b;^dd yn araf. 

Caddiwch Yw ei noethni hi ! 
Wrth dy weled, fam sancteiddiaf, 

Rhed fy nagran hallt yn lU'. 

Pwv a na'th welir eto 

Yn dy dro yn Uawen fam ? 
Gauaf adfyd wedi cilio, 

Haf wynfyd pur dinam : 
Dos ym mlaen, weinidog ffyddlon, 

Na Iwfrha tra byddo un 
Yn ymofyn pyrth merch Seion, 

Sy mor wael a thlawd ei llun. 

D. Griffith. 

Capel Curig. 



* "Brut y Tywysogion," "Myvyriau Arch- 
aiology," Cyf. ii. 

t Rees's "Welsh Saints," tnd. 325'. ' 



Digitized by 



YK HAUL. 



43 



MYFYRDOD AR DDYDD OLAF 18fi6 

A'R CYNTAF O 1867. 
Amseb! amsbrI Ie\ amser; y mae yn 
union fel llong nad yw byth yn angori. 

Dumloquimur^fuyerit invida aetaa;* neu, 
" Tra yr ydym eto yn ymgomio, y mae ein 
hoes eiddigus yn myned rhagddi yn 
gyflym." 0, i'e; Young, onid e? a ddy wed- 
odd,— 

" Time, in ftdvaoce, behind him hides his wings, 
And seems to creep, decrepit with his a^e: 
"Behold him, when past by ; what then is seen. 
Bat his broad pinions, swifter than the winds ? 
And all mankind, in contradiction strong, 
Rueful, aghast ! cry out on his career.*' 

(Boed rhwng L D. Fraid a*r cyfieithad o 
bono). Mae yn debyg bod 866 o ddydd- 
iau yn 1866 fel yn y blynyddoedd blaen- 
orol, a dyma yr olaf we U ein gorddiwes; 
¥e, yr olaf 1 O, y fath gynowytj sydd yn y 
gair bach yma; eheda ein roeddyliau at 
ddydd olaf ein hoes, a dydd olaf araser— 
y dydd olaf o hoU ddyddiau yr hen 
ddaiar. Heddyw blwyddyn amser yn 
dybenu, y foryyr oes anfarwolyn dechrea 
i lawer! Heddyw y dydd olaf o Ra^yr 
amser, y fory y dydd cyntaf o lonawr 
tragwyddoldeb i gannoeddl Pan yn 
ed^ch yn ol ar y flwyddyn sy heddyw yn 
terfynu, yr ydym bron yn ammheua ai 
nad ydyw yn terfynu rhy gyflym. Nid 
oes banner yr hyn a fwriadasom ar ei 
dechreu wedi ei gyflawnu. Pa faint, 
tybed, yr ydym wedi el wneuthur oV hyn 
ni ddylasem ei wneuthur, ac a adawsom 
heb ei wneuthur o'r pethau a ddylasem eu 
gwneuthur. Mae y flwyddyn wedi methu 
cynnyrchu digon o amser i ni gyflawnu 
ein holl fwriadau, ac y mae hyn yn cyn- 
nyddu fwyfwy, fel ag y treigla y blynydd- 
oedd yn y blaen. "Treuliasom ein blyn- 
yddoedd fel chwedl," meddai y Salraydd. 
Ac y mae Pope yn paentio yr un meddyl- 
ddrych yn hynod o bert, — 

** Years following years, steal something every 
day: 

At last they steal us from ourselves away/* 

O, y fath feddyliau cyflProus sydd yn 
gwibio trwy y fyuwes y dydd heddyw, 
tra yn adolygu y dygwyddiadau a'r 
cyfnewidiadau pwysig sydd wedi cym- 
meryd lie yn ystod y flwyddyn, yn berson- 
ol, yn deulnol, yn gymdeithas, ac yn 
wladwriaethol. Wrth edrych o un tu 
cawn fod rhai wedi bod yn wrthddrychau, 
ffafr Rhaglnniaeth a gwenau y nefoedd; 
tra o'r tu arall, faint o wasgfeuon celyd, o 
ocheneldiau a dagrau mae y flwyddyn 
hon wedi bod yn dyst o honynt! • 

Mae "brenin braw" wedi bod yn ddyfal 
iawn y flwyddyn hon. Ustl ustl dyna'r 
cloc yn taraw deuddeg, a beth, debygwch 
chwi, sydd yn hongian wrth yr ergyd olaf 



yna? Dim ond bod yr enaid o1a£ o 
25,000,000 o eneidiau wedi myned i ym- 
ddangos ger bron eu Barnwr. O, feddwl 
difrifoll 68,000 yn marw bod dydd, a 
2850 bob awr, a 47 bob mynyd! Faint 
o'r 25,000,000 o'r eneidiau a aethant i'r 
fam yn y flwyddyn 1866; oeddynt yn 
barod, tybied! 

Mae 1866 wedi esgor ar ddygwyddiadau 
tra phwysig, megys y rhyfel Germaaaidd 
ar y Cyfandir, haint y gwartheg^ y geii 
marwol, ao amryw bethau ereill yn ein 
gwlad ni. Mae y flwyddyn hon yn nn 
tra hynod yn ei chyfnewidiadau arutbrol 
ac annysgwyliadwy; llafur canrifoedd 
wedi cael ei ddadwneyd mewn ychydig 
ddyddiau, breninoedd'wedi eu hyrddio yn 
lied ddiseremoni oddi ar eu gorseddau, 
teymasoedd ac ammherodraethau yn siglo 
i'w gwraidd, daiargrynfau gwladol trwy 
holl Ewrop, y fath ni bu er pan yw 
dynion ar y ddaiar; ie, ac wele y Pab, 
druan, yn awr ym mhangfeydd olaf 
marwolaeth, mewn ystyr dymmorol. Ond 
OS yw Pabyddiaeth wedi cael ergyd yn 
Rhufain, y mae yn dringo i fyny yn go 
gyflym yn ein gwlad ni, ac fel rhyw 
budoles deg yn denu ein cyd-ddynion 
wrth y cannoedd oddi wrthym; ond mewn 
gwirionedd, nid yw ond rhyw wynt 
dinystriol yn deifio a gwenwyno pobpeth 
moesol a chrefyddol. 

Hefyd y mae 1866 wedi roddi mantais i 
anffyddiaeth i ddyfod allan mewn gwisg-^ 
oedd Bwyngar a deniadol, cyfeiliomadan 
ynfyd dan enw Efengyl, gelyniaeth farwol 
at burdeb ac ysbrydolrwydd Cristionog- 
aeth, annystyriaeth ac annuwioldeb yr oeS 
wedi cyrhaedd atatus mor uchel yn yr 
Eglwys ac allan o'r Eglwys, nes peri i nl 
gredu braidd bod Prydain wedi cyrhaedd 
ei nod uchaf , a bod hi eisoes on tfie decline^, 
Os yw pethau fel hyn yn wirionedd, pa 
fath ddynion ddylem ni fod? Wei, mae 
tymmor fel hwn yn dymmor manteisiol i 
adf3rfyrio, i ymgynghori fe'n heneidiau ein 
hunain. Tybied ein bod ni wedi adfyfyr- 
io yn briodol ar y gwirionedd mawr 
hwnw, bod "amser yn dragwyddoldeb, ae 
yn f eichiog o bob peth ag sydd yn gwnea*- 
thur i archangylion wenu," a phob peth 
dinystriol i eneidiau dynion? A chan fod 
y flwyddyn hon ar fyned o'n gafael, 
gwnawn benderfyniad doeth o berthynaa 
i'r dyfodol, a gosodwn y geiriau hyny 
sydd ar feddfaen yn Sant Gilgan, yn 
arwyddair am y flwyddyn newydd, — 
"Look not mournfully into the past; it 
comes not back. Wisely improve the 
present; it is thine. Go forth to meet the 
shadowy future without fear, and with a 
manly heart." 

Ond ar ol edrych o amgylch ogylch i ni 
fel hyn, beth pe y syllem ychydig i mewn 
i'r dyn! "Adnebydd dy hun," meddai 



Digitized by 



44 YR If 

rhjw athronydd, ac y mae rhyw f ardd 
wedi ei blethu hyn: — 

" Enow then thyself. Presume not God to scan ; 
The proper stadj of mankind is man." 

le, Biwr; clywch y doc yn dwyn ar gof i 
ni bod yr hen flwyddyn wedi ei llyncu 
fyny, a ninnan yn mwynhau y flwyddyn 
newydd. Dychymmygwn glywed yr awr- 
lais, wrth diro rm, fA pe yn gofyn i mi yn 
ddwys a difrifol, Snt yr aroei di ar y cyntaf 
o lonawr 1867, mewn cyferbyniad i gyn- 
taf o lonawr 1866, a'r lonawriaid blaen- 
orol, gan gilio yn ol yn araf hyd at ein 
blynyddoedd plentynaidd? A ydyw ein 
bywyd mewnol yn ymgryf hau neu yn 
gwanychu? Rhaid mai un o'r ddan 
ydyw, o blegid nid oes y fath beth a 
sefydlog ym mywyd dyn. "Holwn ein 
hnnain," yw gosodiad y Beibl. Tybied, 
ynte, bod cynghor yr athronydd, a gor- 
chymmyn y ]&ibl yn werei ammhoBibl? 
Tybied bod y tneddiadau hyny sydd wedi 
ea plann yng nghynneddfau deallol, le, 
gogoneddufl dyn, ac yn ei gyffroi i ym- 
chwiliad o barth i ddybenion y galluoedd 
mawreddog yma ag y mae wedi ei gyn- 
nyBgaeddn, a'r tynged sydd o'i flaen, i fod 
yn ofer a diddefnydd? Y bod deallol 
hwn; y meddyliau yma sydd yn crwydro 
trwy dragwyddoldeb, tybied, y gellir bod 
yn ddiystyr o honynt a'u fianghofio? 
Tybied na f edr y dyn, yr hwn sydd wedi 
arwisgo yr ager er ei wasanaeth ei hun, 
dadgyssylltu y bwa, a dysgu oddi wrth y 
cysgod ansefydlog, ac amryliw yma, 
"ddeddfau y goleuni," rhoddi ei law ar 
fwng y mdr, a pheri iddo gludo ei Lefiath- 
aniaid derwaidd ac haiamaidd tiwy 
furmiir y t6nan, mesur y gwres, a'i 
gyfaddasu i ddybenion ymarferol, a 
chyflogi y ^ thund^rfooted eltctricity" ys 
dywed y Sais, yn negesydd iddo dros y tir 
a thrwy y mdr, a chyssylltu yr hen f yd a'r 
newydd mewn cymdeithas agos 4'n 
gilydd, peri i oleuni dysglaer pelydrau yr 
hanl weithio f el pin y celfyddwr, a myrdd 

ryfeddodan ereill, ac eto bod yn an- 
alluog i ffonenn y darymsawdd dam- 
weiniol oddi wrth f eddyliaeth, ac felly yn 
nesau at ddadblygiad o foeswersi rhes- 
ymeg? Na; o blegid nid yw y tynged, yr 
hwn a gyflawna ei bwriadan ei hun, wedi 
ei ordeinio i hyn yma. 

Wei, yn awr, beth am danom ni; a oes 
cynnydd wedi bod ynom? Os nad oes, 
gallwn fod yn benderfynol ein bod wedi 
gwaelu y foment y der^dd dyn ymrwyfo 
tuag i fyny; y mae yn y fan yn tynu tuag 

1 waered. Beth, meddaf eto, yw ein 
Uwyddiant, yn foesol, meddyliol, a 
chrefyddol? Beth ydoedd ein ton feddyl- 
iol a gweithredol yn ystod 1866; gwell 
nen waeth nag yn 1865? Beth, tybied, 
yw ein c^wr ar derfyn 1866, a chymmer- 



AIJL. 

yd pob petb i mewn, profit or Umst Ond 
beth bynag am yr hen flwyddyn, yr ydym 
yn sicr o hyn, ei bod hi wedi myned o*n 
gafael, yng nghyd ft'i hoU frychau; eithr 
am y flwyddyn newydd, y mae yn dym- 
mor rhagorol i adael bygones be bygones^ ys 
dywed Giraldns, ac i gydio dwylaw, ac 
adnewyddn cyfeillgarwch. O gsoilyniad, 
chwi bobl ieuainc, byddwch yn dra gwyl- 
iadwrus. 

Y mae yn dymmor nodedig hefyd i 
ddangoB ein haeliooi, ac i gyfranu i'r 
angenus. Dian genyf y bydd y gauaT 
presennol yn an o galedn a thruenns an- 
arferol; o blegid fd ag y mae y gareg a 
deflir i'r Ilyn yn achoei cylchoedd, y rhai a 
daena ar led nes bod yn anganfyddadwy 
gan en gwendid, eto, yn bodoli; felly 
masnach, yn neillduol, y fasnach mewn 
haiam, yr hon sy bron wedi ei thyngedu i 
druenu yn ein gwlad ni, yng nghyd &*r 
galanasdra erchyll yn y gweithfeydd glo 
yn York a Staffordd: bydd degau o filoedd 
yn ddiammhen mewn tanienu mawr. 
Felly, bydd yn ddyledswydd arbenig ar y 
rhai sydd yn gysuras i gynnorthwyo y 
sawl sy mewn eisien — 

" Not to myself alone. 
Play not the niggard. Spurn thy native clod, 

And self disown ; 
Live to thy neighbour — live unto thy God, 
Not to thyself alone." 

Wei, gan ein bod wedi cael y fraint o 
ddechreu blwyddyn newydd, gwnawn ein 
dyledswydd i ddiwyllio ein meddyliaa. 
Mae y Bod mawr wedi ein cynnysgaeddu 
d. galluoedd i V diwyllio, ac nid eu gadael 
i rydu. Fe ddylai fod uwch am can gan 
ddyn, na byw yn unig. Casglwn ein hoU 
adgyfnerthion, a gwnawn rally am dreial 
arall eto. Ymegniwn i ystorio ein 
meddyliau & phob peth sy dda. Yn y 
fan hon, meiddiaf ofyn i'r offeiriaid, Ai 
nid bnddiol fyddai sefydlu dosbarthiadan 
wythnosol er diwyllio meddyliau y do 
sydd yn codi yn elfenan y Llyfr Gweddi, 
yr hwn sydd yn faich ac yn orthrwm ar 
gannoedd o aelodau ein Heglwys? Ac os 
yw hyny yn ormod o waith i'r urdd, beth 
pe y roddent ofal y cyfryw ddosbarth i 
leygwr goleuedig, ac i offeiriad y plwyf 
edrych at roddi darlith fisol eglurhaol o 
wersi y dosbarth? Mae yn gof us genym 
dreulio rhyw naw mis mewn nn plwyf 
yng Ngogledd Lloegr lie y gwnawd hyn; 
ac amlwg yw bod Uafur y periglor hwnw 
wedi dwyn ffrwyth, rhai ar eu ddegfed ar 
hugain, rhai ar eu banner canfed, ac ereill 
ar eu canfed. Nid oes dim yn gymmaint 
o rwystr i Iwyddiant yr Eglwys yng 
Nghymru na'r ffurfwasanaeth, trwy fod 
gweinidogion a dysgedigion (?) yr Ym- 
neiUduwyr yn taenu ar gyhoedd, eu bod 
yn cynnwys ac yn coleddu pob peth sy 



Digitized by 



YR HAUIm 



45 



ddrwg. Yn awr, ob Jeil yr Eglwys, yng 
nghyd &'i Snrfwasanaeth, ea profi yng 
ngwyneb haul a goleuni gwybodaeth, 
dyma le i offeiriaid yr Eglwys yng 
Nghymru 1 hyrwyddo eu llwyddiant yn y 
Dywysogaeth; neu ynte, o'r ochr arall, os 
na ddeil hi ei phrofi, gwnewch yr hyn a 
alloch er cadw y bobl mewn dygn an- 
wybodaeth, a phregethwch ar benau y tai, 
mai mammaeth duwioldeb yw anwybod- 
aeth. " The best antidote to the baneful 
influences of our dastardly enemies/' 
meddai y diweddar Canon Stowell, "is a 
thorough education, and a sound teaching 
of the doctrines of our Church." 

Awn rhagom, ynte, a bydded i'r 
flwyddyn ne^dd fod yn dyst i laf ur ac 
egni dyblyg i'r Eglwyswyr, a pharwn 
wybod i'r gwersyll ymneiMuol ein bod ni 
yn rhywrai. Nid yw y gwangalon o un 
defnydd iddo ei hun, eithr y mae yn 
niweidiol mewn esampl i bawb o'i 
amgylch. Os i'r frwydr, gofalwn rhag 
na byddo ein clwyf au yn ein cefnau. 

^ Be tbou a hero I let thy might 
Tramp on eternal snows its wa^r, 
And, through the ebon walls of night, 
Hew down a passage into day." 

Aponwyson. 

Cwmafon. 



YSGOL RAMADEGOL YSTRAD 
MEURIG. 

Hawddammor, hawddammor, athrofa hynafol, 

Byth y mawrygir dy enw'n ddidawl, 
Meithrinaist nrdd gewri ar fwynlaeth dy fronan, 

Cyfodaist hwy fynj i entrych y gwawl ; 
Maeth enw yn glodwiw mewn arddas anfarwol, 

Yn eilydd i Athen ti ydwyt mewn dysg ; 
Cyfodaist wroniaid i risiau goruchel, 

Fe*a cipiaist o'r caddog orweddai n ein mysg. 

£r nad yw dy itiriaa ond llwyd a diaddnr)!, 

Eto diamdiawd yw cyfoeth dy ddawn ; 
Dysgeidiaeth ddigynnil gyfreni bennyddiol, 

I'r iea'nctyd yn nylon o foreu i nawn : 
Goraddien athrawon fn'n troedio'th fyfyrgell, 

A'a c'lonan dros grefydd yn danllwyth o d^n, 
£u dull yn arwraidd, en naws yn nefolaidd, 

En ffyrdd yn ddichlynaidd, pen feibion y g^n. 

Er dyhir heneiddio dy wreiddyn mewn gweryd, 

Ac hefyd marweiddio dy foncyff tra mawr: 
Ti fwri'n bresennol ryw gangan blodenog, 

Yn ffrwytho doreithiog, pereiddlawn eu sawr: 
Efrydwyr ymgasglant, rai dewrion ymdyrant, 

Yn Uuoedd llettyant yn llawnion drwy'r He; 
Ymdaenir d^ glodydd, a'th edmyg ddiefydd, 

O'r dwyrain i'r acblad, o'r gogledd i'r de. 

Ysgol Glan Meurig sydd fan neillduedig, 

Priodol y w felly ei galw yn ardd ; 
Ei hirdeg blanigion sy'n tjfu'n deleidion, 

Maent deilwng ddullynion o sylw y bardd. 
Trwy lafur di-ildio y garddwyr gorenwog, 

Yn chwalu o'u cwmpas a chwynu y drwg, 
Hwy dvfant yn ystwyth der Iwyni nnionsyth, 

A'n brigau gwehel3rth yn esgyn heb wg. 



I blania Rbydychsin trawsblenir planiffion, 
Planigion Glan Meurig sy'n ffynn'n adiffiiel; 

Yn isel y gwreiddiant, yn uchel esgynant, 
Yn by nod ymlledant, derbyniant eu mael; 

Wi I dan eu cangenau a'u gwyrddion dewfrigau, 
Rhag 'stormydd yn ddiau y Uecha y gwan ; 

Maent gedrwy^d cysgodfawr ym mro Oristion- 
ogaeth, 

Esgynant yn odiaeth uwch mynydd y ban. 

John Jones yr is-atbraw, wel, dyma blanigyn, 
Fe dyfodd yn sydyn ; mae heddjrw yn bren; 

A'n gang'an daenedig ^m mro Ystrad Meurig, 
A'u firigau mawreddig yn cyrhaedd y nen : 

Mawryged yr ardal ei ddoniau digymhar, 
Mae'n ddewr ac ymroddgar yn rboddi ei 
ddysg; 

Nac eled o Gymry boll ddyddian ei fywyd, 
Ac yna fe'i cerir am fod yn ein mysg. 

Parch. Eyans, ben athraw, ei enw go1%idir, 

Yng Nghymru fe'i cofir tra mynydd tra ban; 
Am ei ddaioni a'i ddoniau dyddanns, 

Ac am ei dosturi a'i haeledd i*r gwan : 
New^nog a bortha, y noeth a ddillada, 

El gyfoeth gyfrana (heb ddannod) yn hael ; 
Adlona'r gofidus, cyfhertha'r helbulus, 

Croesawa'n gariadus yr isel a'r gwael. 

Ni chaua ei glustiau rhag gwrando och'neidian, 
A dwys ddeisyfiadau y truein tylawd ; 

Ond ystyr bob prydiau wrth riddfan eu Uefan, 
Ni thry ddymuniadau en henaid yn wawd : 

I daenu dysgeidiaeth bennyddiol mae'n ffydd- 
lawn, 

Mae rhywbeth hynodlawn yn nhegwch ei bryd; 
Ni chredaf fod iddo (ni welf^s beth bynag) 
Ei eilydd yn unman i'w gael yn y byd. 

Hir einioes ac iechyd fo iddo'n ddiffuant, 

A phawb a'i cwmpasant ddywedant. Amen. 
Lion wenan yr heulwen fo arno'n ddigwmwl, 

Na chaffed ei feddwl 'run gofid na sen; 
Ac ar ei 'ymadawiad, O, caffed fynediad, 

Helaeth fynediad i drigfan y Tad, 
Gan uno a'r teulu ar oror sancteiddrwydd, 

Mewn anthem ysblenydd o fythol barhid. 

(D. J.) Dewi Hibaethog. 
Bronbadamy Llanbadam 
Odwyn. 



. LLANSTEPHAN A'I HYNAF- 
lAETHAU. 

Yn y rhifyn diweddaf o*r Haul, ym- 
ddangosodd erthygl ar Gastell Llan- 
stephan, sef rlian o draethawd a ysgrifen- 
wyd yn ddiweddiir ar y pen **Llanstephan 
a'i Hynafiaethau," yr hwn ydoedd yn 
gydfuddugol yn yr eisteddfod a gynnal- 
iwyd yno yr baf y flwyddyn a aeth 
heibio; ond yn awr bwriadwn i'r holl 
draethawd ymddangos—cymmaint ag a 
fydd yn debyg o fod o ryw ddyddordeb i'r 
darllenydd. Gwelir mai math o *^*Hanes 
Plwyfoi" ydyw; ac yn wir, gresyn na fai 
mwy o hanesion plwyfoi gwledig genym. 
Mae rhai wedi eu hysgrifenu yn barod. 
Gwnaeth y dysgedig Gwaliter Mechain ac 
ereill en rhan yu dda yn y cyfeiriad hwn. 



Digitized by 



46 



YR HAUL. 



Byddai yn ddymnnol pe cymmerai rhai at 
y gorchwyl eto, a chyhoeddi eucynnyrch- 
ion; onid e, mae lie i ofiii y bydd ein 
holafiaid mor anwybodus o*n hoes ni ag 
ydym ninnaa yn awr o oes ein hynafiaid. 

TABDDIAD TR ENW. 

Llanstephan sydd air cyfansawdd, o 
Llan==£glwys, Eglwys bentrefol, lie i 
ymgynnulU &c., a Stephan (medd rhai)=: 
y merthyr cyntaf dros yr Efengyl, i'r 
hwn y cafodd yr Eglwys ei chyflwyno ar 
ei sylfaeniad: ond yn ol ereill, cafodd yr 
Eglwys ei chyflwyno 1 Ystyphan, hen 
sant Cymreig, ac nid i Sant Stephan. 
Coleddir y dyb hon, mae yn debyg, o 
herwydd sillaflad y gair mewn hen lyfrau 
ac hen ysgrifau ; Llanstuflan, Llanstyphan, 
Llany8t3ifi^n, &c. Nis gwyddom ddim am 
Tstyphan, na pha le y trigai. Ni chawsom 
un cofnod yn ei gylch, ond yn unig ei enw 
— "Ystyphan ab Mawan ab Cyngen ab 
Cadell Deyrnllwg." ( Cambro- British 
Saints, tud. 595.^ A chan hyny, nis 
gallwu benderfynu oddi wrth ba un o'r 
ddau y tarddodd y gair gyntaf. Ym- 
ddeogys bod y rhan fwyaf o lawer yn 
coleddu'r dyb mai oddi wrth Sant Stephan, 
y merthyr, y deilliodd. Ond y mae 
hynafiaethwyr diweddar yn dwyn trydydd 
person ym mlaen, fel yr hwn y galwyd y 
lie ar ei ol, ac yn honi hefyd mai oddi 
wrtho ef y tarddodd. Hwnw ydyw 
Stephan, bardd Teilo, medd y gwyr dysg- 
edig hyn. Ond gadawer i ni gael gwybud 
yn gyntaf ry wbeth am y Stephan hwn ym 
mhellach, cyn haeru ei fod ef wed! 
sylfaenu na Llan na llys. A ydoedd ef 
yn sant? Yr oeddym ni wedi meddwl yn 
wastad fod enwau cyfiPelyb i hyn yn cael 
ea galw bob amser ar ol hen seintiau. 
Bhaid cael profion cyn honi unrhyw beth: 
ni wna dy wedyd pethau ar antur mo*r tro. 
Beth bynag am hyn, ymddengys i*r enw 
Llanstephan gael ei roddi gyntaf i'r Eg- 
lwys Biwyfol bresennol, a hyny ganrif- 
oedd lawer yn ol; ac yna, ryw amser 
diweddarach, galwyd y plwyf ar yr un 
enw. Mae genym luaws mawr o blwyfi 
yng Nghymru, yn deillio yn yr un modd 
oddi wrth yr Eglwy^i plwyfol, megys 
Llandeilo, Llangyndeirn, Llanegwad, 
Llangynog, Llan Ismael, &c., &c. 

SEFYLLFA, TERFTNAU, &C. 

Mae y plw>f yn gorwedd ym mharth 
uchaf cantref y Derllys, yn y rhan dde- 
orllewinol o swydd Caerfyrddin, ac o 
ddeutu chwech miiltir yn yr un cyfeiriad 
o dref Caerfyrddin. Ei hyd, o Pont 
Brook, hyd y c wr pellaf, ar gy fer Llacharn, 
sy tua chwech miiltir, a*i led yn ol y 
cyfartaledd o ddwy a banner. Amgylchir 
ef, ar yr ochr ogleddol, gan blwyf Llan- 
gy Dog, yn cael eu gwahanu gan afonig, yr 



hon a ymarllwys tV Taf ychydig yn uwch 
i fyny na Llacharn; ar yr ochr dwyreiniol 
gan blwyf Llangain, yn cael eu gwahana 
gan nant Pen y Coed; ar yr ochr deheuol 
gan eneu yr afon Tywt; ac ar y ta 

Sorllewinol gan eneu y Taf, a rhan o 
Iwyf Llandeilo Abercowin. Mae y 
plwyf yn rbanedig i bedair maesdref 
( hamlet Ji sef, 1, Llanstephan; 2, Alistoo; 
3, Laques; 4, Llan y Bri. 

Cyn y flwyddyn 1807, yr oedd ymm 
erwau lawer o dir diffaith ar hyd a lied y 
plwyf, yn gwbl ddiarddel; a chan nad oedd 
ym meddiant neb, nid oedd yn cael ei drin 
na*i wrteithio, na neb yn talu nemawr o 
sylw iddo. Ond yn y flwyddyn hdno, 
pasiwyd gweithred yn y Senedd, yn 
caniatau i amgau tir o'r fath hyn; ao 
felly, amgauwyd cannoedd lawer o erwaa 
o'r tir 3'ma yn y plwyf hwn, ac j'na dog- 
barthwyd ef rhwng y gwahanol dir- 
feddiannwyr yn y plwyf. 

FOBLOGAETH, CREFYDD, OALWEDIQAETH- 
All, Y TLODION, Y FAENORIAETH. 

Yn ol Census y flwyddyn 1801, nid oedd 
nifer y trigolion yn y plwyf ond 974. 
Yn ol Census 1831, sef ysbaid o ddeng 
mlynedd ar hugain gwedi hyny, yr oedd 
eu nifer gwedi cynnyddu i 1274, sef cyn- 
nydd o 300. Yr achos o*r cynnydd hwn 
oedd, o herwydd bod Uawer o dai newydd- 
ion wedi eu hadeiladu yma; canys yn yr 
amser hwn y cynnyddodd nifer y ran nedd* 
au fwyaf yn y plwyf, ac yn neillduol felly 
yn y pentref. Ym mhen ugain mlynedd 
gwedi hyn eto, sef yn 1851, nid oedd 
nifer y trigolion ond tri yn ychwaneg, sef 
1277, yr hyn a ddengys nad oedd yma 
ddim adeiladu wedi cymmeryd lie. Yn ol 
y cyfritiad diweddaf a wnaed, sef yn 1861, 
nid oedd poblogaeth y plwyf ond 1229. 
Os ydyw y cyfrif olaf hwn yn gywir^ 
dengys bod yn y plwyf 48 yn Hai nag 
oedd yma ddeng mlynedd yn ol. Ym- 
ddengys bod mwy na banner y trigolion 
yn cyfanneddu yn y pentref. 

Mae y plwyf hwn, fel braidd pob plwyf 
arall, yn gynnwysedig o ddynion o wahanol 
enwadau crefyddol. Mae y rhan fwyaf o 
lawer oV trigolion yn ddynion crefyddol? 
ond, ysywaeth, mae yma rai eithriadau 
gofidus. Mae yn y plwyf ddwy Eglwys 
Lloegr; tri chapel perthynol i'r Annibyn- 
wyr; un capel gan y Wesleyaid; un gan 
y Trefnyddion Calfinaidd; ac un gan r 
Bedyddwyr. Mae yn amlwg, wrth 
gymharu agwedd bresennol y plwyf a*r 
hyn ydoedd flynyddau yn ol, bod yr Eg- 
Iwyswyr a*r Ymneillduwyr wedi bod yn 
ddiwyd a llafurus yma. Ni chlywsom fod 
Llanstephan erioed wedi bod yn faes i 
frwydrau annymunol rhwng yr Ymneill- 
duwyr a'r Eglwyswyr, fel y mae yn 
dygwydd yn rhy fynych roewn manau. 



Digitized by 



YR HALL. 



47 



Bu y Parch. Stephen Hughes, iicer 
Meidrym, yr hwn a drowyd o'i fywoliaeth 

dan Weithred UnflFurfiaeth, yn ddiwyd a 
llafurns yn y plwyf hwn, gan addysgu y 
trigolion, a phregethu y Gair iddynt. Yn 
y flwyddyn 1672, caniateid math o drwy- 
ddedau i*r gweinidogion anghydifurfiol, y 
rhai a drowyd allan o*u bywoliaethau, i 
bregethu, gan y Brenin Siarl yr Ail, heb 
fod yn ag(»red i ddirwyau a charcharau, 
fel yr oedd wedi bod yn ystod y deng 
mlynedd blaenorol. Ac mewn canlyniad 

1 hyn, cafodd y Parch. Stephen Hughes ei 
drwyddedu i bregethu ac addysgu yn y 
plwyf hwn, yn nhy un Evan Morris (o 
deulu Pant yr Athro, fel y tybir), megys 
ag y gwelir oddi wrth y dyfniadau canlyn- 
ol, a gymmerwyd iillan o restr' y trwy- 
ddedau a roddwyd allan yr amser hwnw 
i'r pregethwyr anghydffurfiol: — 

**The houses of Evan Morris, of Llan- 
9tephan parish, and widow Jenkins, of 
Penkader, Caermar then shire, fiicensed for 
congregational meeting places. Apr. 17, 
1672." 

License to Stephen Hughes to be a 
congregational teacher in Evan Morrises 
house, in Llanstephan parish, and widow 
Jenkins, of Penkader, Caer'martfaenshire. 
Apr. 17, 1672." 

Gweithwyr cyffredin sydd amlaf yn y 
plwyf, er bod rhai crefTtwyr, a gweithwyr 
ereill hefyd i*w cael ynia* megys seiri 
eoed, seiri meini, gonaid, dilledyddion, 
cryddioU;, ac ychydig bysgotwyr. Mae y 
pentref yn cynnwys pob un o*r galwedig- 
aethau hyn, yng nghyd a rhai ereill hefyd. 
T tu allan iV pentref y mae ychydig 
amaethwyr, a chanddynt weision a mor> 
wynion; ond ymddeugys mai gweithwyr 
cyffiredin sydd amlaf. 

Y mae yn y plwyf amryw deuluoedd 
tlodion, y rhai a gynnorthwyir a*r swm 
flynyddol o tua 709p. 15s. 

Mae y Faenoriaeth yn bresennol yn 
cael ei dal gan y Meistriaid Morris, 
arianwyr, Caerfyrddin. 

ASGLWYDDIAETH LLANSTBPHAN, &C. 

Yn y weithred a basiwyd yn y blynydd- 
oedd 34 a 35 o deyrnasiad Harri YIIL, 
dos. 24, adr. 117, gorchymmynwyd bod, 
ym mhlith lleoedd ereill, Arglwyddiaeth 
l^lanstophan i gael ei drosglwyddo o swydd 
Peofro i gantref y Derllys, swydd Caer- 
fj'rddin, a bod y plwyfolion a'r deiliaid i 
fod yn weinyddwyr swydd Caerfyrddin o 
hyny allan; hyny yw, i ateb i unrhyw 
alwadau a wneyd arnynt mewn llysoedd, 
&c. Ymddengys mai math o iawn-dal 
ydoedd hwn yn He rhaglawiaeth Gwyr 
(Gower), yr hwn yn flaenorol i hyn a 
gymmerwyd oddi wrth swydd Caerfyrddin. 

Yn y 27fed flwyddyn o deyrnasiad yr un 
breniD, »icrhawyd gwerth pob iiceriaeth 



yn y deyrnas; a gwerth ficeriaeth Llan- 
stephan, y r hon oedd y pryd hwnw y m medd- 
iant un John Lloyd, ydoedd 6p. 13s. 4c. 
yn flynyddol. 

(Gweler ym mhellach am Arglwydd- 
iaeth Llanstephan yn rhifyn lonawr, tud. 
10.) 

PENTREF LLANSTEPHAN. 

Mae pentref Llanstephan yn sefyll 
mewn man hyfryd a thawel, ar derfyn 
deheuol y plwyf, wrth ymarllwysiad y 
Tywi ddolenog i*r mor, ac o ddeutu wyth 
milltir o dref Caerfyrddin. Mae y pentref 
yn un prydferth a glan, yr hyn sydd yn 
dangos bod glanweithdra yn ffynu ym 
mhlith y preswylyddion. Mae y pentref 
wedi bod yn enwog er ys canrifoedd lawer 
yn ol, a hyny yn benaf ar gyfrif yr hen 
gastell sydd yn sefyll ar ben y bryn, heft 
fod ym mhell oddi wrtho. Nid oedd y 
entref, er ys amryw flynyddau yn ol, ond 
ychan iawn mewn cymhariaeth i*r hyn 
ydyw yn bresennol: nid oedd yma, tua 
diwedd y ganrif ddiweddaf, ond ychydig 
fwthynod gweithwyr tlodion, a'r rhai hyny 
yn wasgaredig yma ac aaw— rhyw nifer 
fechan yn rhan uchaf y plwyf, a thua 
phedwar neu bump ar ymyl y traeth. 
Erbyn heddyw mae yma rai o*r palasau 
a'r anneddau mwyaf deatlus a ellid 
ddysgwyl, ym mhob rhan o bono. 

Dywedir wrthym gan yr hen bobl, nad 
oedd, flynyddau yn ol, ond ychydig yn 
talu ymweliad a'r He yn nhymmorau yr 
haf; a'r achos o hyny yn ddiammhau 
oedd, o blegid nad oedd yma anneddau i 
lettya, na'r angenrheidiau hyny ag sydd 
yn ofynol i ymwelwyr. 

Dywed B. H. Malkin, Ysw. (boneddwr 
a ymwelodd a'r pentref yn y flwyddyn 
1803, pan ar ei deithiau trwy'r Deheudir), 
mai gyda llawer o anhawsder y gallodd ef 
gael boreufwyd yma, ac nad oedd yr un 
drwydded yn y pentref i werthu gwirod- 
ydd. Modd bynag, erbyn heddyw mae y 
diflyg cyntaf wedi ei wneyd i fyny, canys 
y mae yma amrai lettai, lie y gellir cael 
ymborth, a phob peth yn gysurus; ac y 
mae y diifyg olaf (os yn ddiffyg hefyd) 
wedi ei wneyd i fyny: mae yma dri 
gwestty, lie y gellir cael diod, gwirodydd, 
&c. 

Yn y blynyddoedd diweddaf hyn, beth 
bynag, y mae Llanstephan wedi dyfod yn 
hynod fel ymdrochle; y mae cannoedd, o 
Gaerfyrddin a'r ardaloedd cylchynol, yn 
gystal a lluaws mawr o Porganwg, yn 
cyrchu iddo bob haf; ac yn wir, gorlenwir 
y He weithiau gan ymwelwyr, nes y 
gorfodir rhai i fyned trosodd i'r pentref 
cyferbyniol, Glan y Pferi, o ddiflyg Hetty. 
Un diffyg pwysig mewn cyssylTtiad k 
phehtref Llanstephan ydyw, nad oes dim 
cyfryngau trosglwyddiad cyfaddas rhyng- 



Digitized by 



48 



VR HAUL. 



ddo a'r lleoedd cvlchynol; a phe gellid 
flrwneyd y diffyg hwn i fyny, credwn y 
byddai hyny yn foddioD i ddwyn llawer o 
welliantau pwysig yma, ac y byddai gradd 
heiaeth o Iwyddiant i'w weled yn fuan. 
Dywedir bod Cwmpeini Rheilffordd 
Dinbych y Pysgod ac Aberdaugleddyf yn 
bwriadu cael eu llinell heibio i r lie hwn : 
OS cymmer hyny le, mae yn ddiau y 
mynychir y He lawer yn ainlacb eto, ac y 
cynnydda yn ei fasnacb, ei adeiladau, a'i 
drigultoo. 

Ab Mtrddik. 

Ccierfyrddin, 



CHWECH PENNILL 

Er coffcLdwriaeth am y diweddar Air. David 
Owen ( Brutus ), Golpgydd yr Haul. 

Cystadleaaeth Eisteddfod Llanyinddyfri. 

Gymru 1 pa ham 'rwyt yn wylo ? 
Pa ham 'rwyt mor atbrist dy wedd? 

Pa beth sydd yn peri it* gwyno, 

A'r berw sy n blino dy neidd ? 
A ! gwelaf vr achos o*th dristyd — 

Yn colli dy gewri 'rwyt ti; 
Dy feibion gorenwog, er gofid, 

A gwympant^gwrthddrychan dy fri. 

1 chwyddo j rhif, wele Brutus 
O'i fawrfri yn cwympo i fedd, 

Do, canodd ^n iach i'r byd isod^ 
Y gelyn a i gwelwodd a'i gledd; 

Ac er mor amrywiol ei ddoniaa, 
Ei arbed ni chawsom er hyn ; 

Yn fiid y mae'r gwron yn gorwedd, 
Yn ddiogel dan gloion y glyn. 

Os ydyw ^wir grebwyll yn haedda 

Rhyw linell gofiiodol o'n Haw, 
A cholli teg fab i athrylith, 

Yn llenwi ein meddwl % braw; 
Yr awron yw'r cyftiod prudd hwnw, 

*Nol colli ein Brutus a'i ddawn; 
Pa dafod all draetha arteithiau 

Yr archoll drwy hyny a gawn ? 

K feddai ar enaid mawreddog, 

Yn nofio mewn talent a dvsg, 
A'r hwn trwy yr Haul, a ddemyddiai 

I dafla golenni i'n mysg; 
Ei Weithiau a ddaliant gymhariaeth 

A gweithiau prif Gymry vr oes, 
A*i ymgais bob amser a fjrddai 

Mewn pobpetb i ddyrcn'a ein moes. 

Ymdrechodd trwy wrthwynebiadan, 

I buro Uenyddiaeth ein gwlad, 
Cynghorodd, pre^ethodd, areithiodd, 

Er cyrhaedd ei amcan, yn rhad; 
Cynnyrchodd ei bin ysgrifenn 

Gyfrolau o wersi pur, syw, 
A*r rhai fydd ar got ac ar gadw 

Tra iaith y Gomeriaid yn fyw. 

Dystawn, yr Ar^lwydd a'i cjrm'rodd, 
Er cymmaint m' ydoedd ei werth, 

Ac mwyach yng ngwlad y golenni, 
Cynnydda mae wyfwy ei nerth : 



Gadawodd 7 groes am y goron, 
A'r galar newidiodd am g&n 
Na dderfydd ei pheraidd acenion 
Tra gynao y seintian yn l&n. 

J. H. JoasB 
Caerfyrddin, (^Myrddinfab'). 



PREGETH. 

" Canys o gyfodiad hanl hyd ei fachlndiad 
hefyd, mawr fydd fy enw ym mysg y Cenedl- 
oedd : ac ym mhob Ue arogldarth a offrymir i'm 
henw, ac offrwm pur: canys mawr fydd fy enw 
ym mhlith y Oenedloedd., medd ^glwydd y 
llnoedd.— Mal. i. 11. 

Rhyfbdd, OS nid anghredadwy, yn ddiau 
yr yraddangosai y brophwydoliaeth hon i'r 
bobl y traddodwyd hi iddynt; ac os nad 
oedd dim ond offerynau dynol a gallu 
dprnol i fod wrth y gorchwyl mawr y cyf- 
eirir ato, prin y gallasent lai na meddwl 
fod y fath oeth vn ammhosibL Nid oedd 
dim yn fwy annhebyg nag y byddai i enw 
Arglwydd y lluoedd gael ei fawrhau ym 
mhlith y Cenedloedd, a hwythau y pryd 
hyny heb gymmaint a chly wed am dano. 
X r oedd hoU genedloedd y byd yr amser 
hwnw yn rhodio yn oferedd eu meddwl, 
yn rhwym 3'ng nghaethiwed eilunaddol- 
iaeth oV fath ddygnaf, yn 3'mgryma o 
flaen gwaith eu dwvlaw eu hunain, ac yn 
talu parch dwyfol i*r pethau iselaf a 
gwaelaf yn yr hoU p;readigaeth. Tng 
ngwlad Iwdea yn unig yr oedd myntai 
fechan o bobl yn meddu gwybodaeth am y 
gwir a*r bywiol Dduw, ac yn ei fawrygu 
Ef megys Creawdwr a Llywodraethwr yr 
holl fydoedd; ychydig o luddewon, cenedl 
fechan a distadl, mewn cymhariaeth, oedd 
yn unig yn mawrhau enw Arglwydd y 
lluoedd; tra yr oedd tywvllwch dudew yn 
gorchuddio holl wledydd ereill y ddaiar, 
a*r fagddu yn toi y bobloedd. 

Eto er hyny, ym mhen oesoedd wedi 
llefaru y brophwydoliaeth hon, ym- 
ddangosodd seren yn y ffurfafeii i ddadgan 
i w^r doethion fod Haul y Cyfiawnder 
wedi codi, a thvwysodd hwynt at yr Hwn 
oedd wedi cael ei enw i f<.>d yn olcuni i 
oleuo y Genedloedd, yn gystal ag yn 
ogoniant i*w bobl Israel; ae- felly cafodd y 
brophwydoliaeth hon mewn rhan ei chyi- 
lawnu; ac yn yr addoliad addolodd y 
gw^r doethion i*r Hwn oedd wedi ei enl 
yn Frenin yr luddewon, yn yr lachawdwr 
hyd eithaf y ddaiar. Ond yn fwy 
enwedigol fyth, cafodd y brophwydoliaeth 
nodedig hon ei chyflawnu, pan aeth swn y 
newyddion da a gyhoeddid gan genadon 
iachawdwriaeth trwy yr holl ddaiar, a*u 
geiriau hyd eithafoedd byd; pryd yr ym- 
wrthododd tyrfaoedd aneirif o*r Genedl- 
oedd a'u heilunaddoliaeth, ao y cofleidias- 
ant y Geidwad a anwyd yn niuas Dafydd; 



Digitized by 



YML HAUL* 



49 



a mawrye;a8ant enw y gwir Ddaw trwy 

rodio yn ffyrdd ei orchymmynion mewn 
purdeb bacbedd a sancteiddrwydd calon. 

Ond y mae oeaoedd i ddyfod i eael 
ffweled cyflawniad Uythyrenol a manwloV 
brophwydoliaeth bon, pryd y byddo y 
dalhneb sydd wedi dyfod o ran i Israel 
gael ei symmad ymaith, ac iddynt bwy- 
thau edrych ar yr **Hwn a wauasant," a'i 
dderbyn Ef megys eu Gwaredydd a'u 
Hiachawdwr; pan ddel cyflawnder y 
Cenedloedd i mewn; pan ddywedo Duw 
wrth y **gogledd, Dod, ac wrth y deheu, 
Nac attal yna, pan gymmero y pethau 
hyn le, **o godiad haul hyd ei fachludiad 
befyd, mawr fydd fy enw ym mysg y 
Cenedloedd: ac ym mhob lie arogldarth a 
offrymir i*m benw, ac offrwm pur; canvs 
mawr fydd fy enw ym mhlith y Cenedl- 
oedd, medd Arglwydd y lluoedd." 

Ar bwys y geiriaa, ystyriwn — 

L Nodwedd gorucbwyliaeth yr EfengyL 

n. Yr addewid am ei helaethiad; ac, 

III. Y sicrwydd o hyny. 

L Y mae nodweddiad neu gymmeriad 
gorucbwyliaeth yr Efengyl yn cael ei osod 
allan yn yr ymadroddion hyn, mewn dau 
beth ; sef y bvdd enw Duw yn fawr ym 
mysg y Cenedloedd; ac yr OOTymir arogl- 
darth i*w enw, ac offirwm pur. 

1. Yr oedd enw Duw yn fawr ym mysg 
y Cenedloedd, pan, odanoruchwyliaeth yr 
Efengyl y gwelsant ei fawr allu Ef. Beth 
oedd yr olygfa a barodd i'r Cenedloedd 
synu, troi at Dduw, a mawryga ei enw? 
Croes Gwr dirmygedig o Nasareth, yn 
cael ei dyrchafu gan fyntai fechan o 
Galileaid distadl ac anenwog, wedi eu 
cymmeryd o blith y bobl iselradd, heb na 
dysgeidiaeth, na gallu, nac anrhydedd, na 
chyfoeth yn perthyn iddvnt. Dyrchafodd 
y pysgodwyr tlodion hyn y Groes, a 
thrwyddi ennillasant fuddugoliaeth, y rhai 
y methodd hoU ddysg, ac hyawdledd, a 
doethineb yr hoU fyd paganaidd eu dwyn 
oddi amgylch. Gorfu ar ddoethineb Athen 

filio, ac hyawdledd Bhufain ddiflanu, o 
aen dysgeidiaeth ddwyfol y gw^r an- 
llythyrenog hyn. Nid oedd un athraw- 
iaeth ddynol a fedrai ddal ei thir o'u blaen. 
Dygent ddirgeledigaethau i*r golwg, nad 
oedd doethion y oyd wedi cymmaint a 
breuddwydio erioed yn eu cylch; a gwnel- 
ent yn amlwg fawrion weithredoedd Duw; 
dysgent ei ewvUys; ac eglurent ei fwriad- 
au, y rhai a fuasent guddiedig er ys oes- 
oedd a chenedlaethau. Arfau eu milwr- 
iaeth nid oeddynt gnawdol, eithr nerthol 
trwy Dduw i fwrw cestyll i*r Uawr. Cy- 
hoeddasant athrawiaeth eu Hathraw 
dwyfol, a gwnelent i hoU naturiaeth ddwyn 
tystiolaeth i wirionedd eu cenadwri. Yr 
oedd deddfau anian yn ufuddfaau iddynt; 
ac nid oedd neb a fedrai wrthwynebn y 
doethineb aV ysbryd trwy y rhai yr oeda- 
7 — XI. 



ynt hwy yn Uefam. Mawr oedd enw 
Duw ym mysg y Cenedloedd; canys trwy 
ei alluog law a*i estynedig fralch Ef— trwy 
ei air a thrwy ei allu— y ^wnaethpwyd yr 
boll weithredoedd mawnon a rhyfeddol 
hvn; a hwy a ogoneddasant Dduw, yr 
£Ewn a roisai y gyfry w awdurdod i ddyn- 
ion. 

2. Yr oedd enw Daw yn fawr ym mysg 
y Cenedloedd, pan, o dan oruchwyUaeta 
yr Efengyl, y aangoswyd ac y dadgndd* 
iwyd ei nodweddiad a'i briodoliaethaa. 
Dan oruchwyliaeth yr Efeneyl v daneog- 
wyd nodweddiad a phriodofiaetnaa Duw 
yn eu per£feithrwydd a*u dysgleirdeb. 
Arddangoswyd Ef y pryd hwn I'r byd, 
nid fel y duwiaa a addolid ffan y Cenedl- 
oedd yn en ty wyllwch a'u cbllineb, y rhai 
oeddynt lawn cynddrwg a'r gwaethaf o'a 
haddolwyr, os nid gwaeth; ond megys 
Tad yr ysbrydoedd; yn anfeidrol yn ei 
berffeithrwydd, ei bunleb, ei ddaioni, ei 
gyfiawnder, a'i sancteiddrwydd; ac yn 

Sreswylio yn y golenni, yr hwn nis geUir 
yfod ato. Dysgodd yr Efengyl i'r byd, 
mai Ysbryd pur yw Duw, a b^ yn rhaid 
ei addoli Ef mewn ysbryd ac mewn gwir- 
ionedd. Pan ddeaUodd y Cenedlo^d y 
pethan mawrion hyn, parchasant ei allu, 
mawrygasant ei ddaioni, ac addolasant ei 
fawredd; a mawr oedd ei enw yn eu mysg. 
Pan adnabuasant y gwir Dduw, hwy a 
ufuddhasant iddo megys en Creawdwr, ao 
a'i gogoneddasant Ef megys goruchel 
Frenin yr boll fydoedd. 

3. Yr oedd enw Duw yn fawr ym mysg 
y Cenedloedd hefyd, pan, o dan oruchwyl- 
iaeth yr Efengyl, y cyboeddwyd ei ewyllys 
Ef yn amlwg ac yn gyflawn. Ni wyddai'r 
byd o'r blaen pa beth oedd gwir ewyllys 
Duw; ond pan ymwelodd a'r byd godiad 
haul o'r uchelder, dadguddiwyd ewyllys 
sanctaidd Duw i euog aphechadumaddyn; 
a dysgwyd i ddyn yntau ei ddyledswydd 
tuag at y Duw a'i gwnaeth. Yr oedd enw 
Duw yn fawr ym mhlith 'y Cenedloedd 
pan dueddwyd hwynt i gofleidio y ewir- 
loneddau a ddys^wyd i'r byd gan Sylfaen- 
ydd mawr Cristionoga^th, y Dysgawdwr 
hwnw a ddaethai allan oddi wrth Dduw, 
a'r Hwn ni allasai wneuthur y gwyrthiau 
yr oedd Efe yn eu gwneuthur, oni buasai 
rod Duw eydag Ef. Mawr oedd enw Ar- 
glwydd y lluo^d ym mysg y Cenedloedd 
pan ddadguddiwyd iddynt ei sanctaidd 
ewyllys Ef. 

4. Mawr hefyd oedd enw Duw ym mysg 
y Cenedloedd, pan, yng Nghroes Crist, y 
gwelsant iawn wedi ei wneuthur am 
bechod. Gwyddai y Cenedloedd eilunadd- 
olgar fod pechod wedi dyfod i'r byd, ac 
wedi andwyo dynoliaeth; ond nisgwyddent 
pa fodd i gael gwared o bono, na diangf^a 
rhag ei euogrwydd. Gwybodaeth ry 
ryf^d iddynt hwy ydoedd hon; uchel 



Digitized by 



so 



Yft HAUL. 



oedd, ni fedf<eiil oddi wirthi. Dflyiiu 
peehod y eydwybod i bob man; gjttd hi o 
Dob Dod^m; ae nidoedd iddi orpnwysfana 
dydd na nos. Fiechod oedd yn nyehu ac 
yo andwyo dedwyddwch dynoliaeth. Yr 
oedd rbeBwm, yja gystal a ehydwybod, yn 
tystio fod dynion wedi myned yn beeb- 
aduriaid, ac wedi myned yn ol am ogoniant 
IHiw. Dangoeai rheswm i'r Cenedloedd 
fod y Daw y pechasent yn ei erbyn yn 
Bduw cyfiawn a Baneteidd; ond ni 
ddangosai rheswm iddynt pa ibdd y gallai 
£fe fod yn gyfiawn, ac «r yr un pryd yn 
droKarog wrth droseddwr. Ond gwelsant 
y ayryewch bwn yn eael ei doattod, y 
dirgelwoh hwn yn oael ei lawn eglnro, 
yng Nghroes Crist, ar fynydd y Benglog, 
y tu aUan i byrth Caersalem. Dangosai'r 
tywyllwch a*r daiargrjm fod y Duwdod 
wedi ei ddigio. Cyhoeddai lief chwerw y 
Dyoddefydd ei fod wedi ei Iwytho gan 
becbodan rhywrai, ac nid yr eiddo ei hun. 
Ond ei air diweddaf, gair trugaredd 
ydoedd— "Gorphenwydl" Gwnaed iawn 
am bechod; oymmodir y byd k Duw. Y 
mae Daw yn eyfiawn, ac eto yn oyfiawn- 
hau y neb aydd o ffydd lesu. Mawr yn 
ddian yw dirgelwoh duwioldeb. Gogon- 
eddue y w yr arddangosiad hwn o dostur ac 

ddaioni Duw ; o'i gyfiawnder annhyblyg, 
ac o'i gariad a'i drugaredd. Mawr oedd 
ei enw ym myBg y Oenedloedd; eanys, yn 
ei Fab Ef lesu Grist, yr oedd Efe vn 
cymmodi y byd ag £f ei hun, heb gymf 
iddynt eu pechodau. 

5. Mawr oedd enw Duw ym mhlith 
y Cenedloedd, pan, o dan oruchwyliaeth 
yr Efengyl, y gwelsant ddinystr ar 
Ivwodraeth pechod. Yr oedd yr enaid 
dynol wedi ood yn gaeth am oesoedd 
meithion yn Uyfietheiriau pechod ac 
anwiredd; ac nid oedd gan y gonjn o 
ddynion ond dolefain— truan o ddyn 
wyf fi! pwy a'm gwared oddi wrth gorff 
y fiirwolaeth hon?" Yr oedd dydd y 
Pentecost, pan ddisgynodd yr Ysbryd 
Gl&n, yn ddydd o ryddh^ ac o lawenydd 

1 holl gaethion peehod; canys Efe a 
ddisgynodd, ar gvffelybrwydd tan, i roddi 
goruchafiaeth i bawb a gredant yn enw 
Anfonedig Duw, ar y byd, y onawd, a'r 
cythraul. Ar y dydd nodedtg hwn — 
dydd i fod yn rnyfoddol ym mhlith holl 
dyddiau'r ddatar — y goleuwyd deall y 
denedloedd; chwalwyd v tywyllwch yr 
oeddynt wedi bod yn ymbalfalu ynddo er 
ys oesoedd; allewyrchodd arnynt o oleuni 

^wybodaeth gogoniant Duw, ar w^neb 
^esu Grist Dygwyd hwynt i rodio vn 
ffyrdd gorchymmynion Duw a'i ddeddmu 
Ef. -Purwyd eu serohiadau oddi wrth 
bleserau halogedig y byd, a dygwyd 
hwynt i garu Duw, ac i ymbyfrydu yn ei 
wasanaew. Fel hyn, adferwyd dyn i 
yddid gogoneddus plant Duw; ac yn y 



fi 



modd hyn y daoth enw Dow i fttlei hmr^ 
ban ym mhlith t Cenedloedd. 
6. Ond yr oedd enw Dow yn fiiwr mewn 

modd neilldaol ym mhlith y Cene^oedd, 
yn y fuddugoliaeth y nuae yr Bfengyl yn 
ei haddaw ar angen a'r bedd. T mae yr 
Elengyl wedi dwyn by wyd ac aniarw<ddeb 
i'r golenni, a'u dadgnddio i'r sawl • 
eisteddent mewn tywyllwch me yng i>ghy»- 
god angen. Y mae yn cyhoeddi bndd- 
ugoUaeth ar y gelyn diweddaf; y mae yn 
cyhoeddi adgyfodiad oV bedd. Y mae yn 
amddiiadu ang^u o'i golyn, ac yn cyhoeddi 
bnddttgoliaeth i bawb a gredant, trwy leeo 
Grist ein Harglwydd. Gwirioneddaa yw 

Lrhai hyn na wyddai byd yn oed yr 
ddewon, pobl ddewisedig £hiWj ond y 
peth Ueiaf am danynt; ond y maent wedi 
en dadguddio yn eyflawn yn yr Efengyl, 
ac y maent yn cael eu o^hoedai ym myer 
hoU ^enedloedd y ddaiar. Ni wyoiai 
paganiaeth ddim am y dydd y rhaid i'r 
bead roi i fyny ei feirw, a marwolaeth 
ollwng o'i gafael ei charcharorion. Iddi hi, 
tywyllwch fel y iagddu oedd y.^edd; ae 
ar fro cysffod angeu, nid oedd y golettni 
lleiaf yn llewyrcbu. Ond y mae yr 
Efengyl yn dysgu y g^irioneddau hyn, a 
Uawer gyda hwynt, i Imwb o deulu dyn. Y 
mae yn cyhoeddi diwrnod pryd y eaiff 
pawb sydd yn y beddau, ac yn huno yn 
llwch y ddaiar, glywed lleferydd Mab 
Duw; ac y caiff pawb o'i wir ganlynwyr 
ei weled Ef megys ag y mae, fclod yn 
debyg iddo, ac ymgyfranogi o'i ogoniant. 

(1.) Ym mhellaoh, sonia y brophwydol- 
iaeth, y byddai, dan yr oruchwyliaeth 
newydd yr ydym ni dani, arogldarth yn 
cael ei offrymu i enw Duw ym mhob Uoyac 
offrwm pur. Nid oedd dynoliaeth, hyd 
oni ddaeth cyflawnder yr amser, yn adJae 
i dderbyn dadguddiad cyfiawn ac ysbrydol 
o ewyllys Duw. Nid oedd vr holl 
oifrymau, yr holl aberthau, a'r holl ddefod- 
an, porthynol i'r grefydd luddewig, ond 
cysgoi o bethau gwell; nid oeddynt ond 
cysgod daionos bethau i ddyfod, ac nid 
gwir ddelw y pethau hyny eu hunain. 
Peth rhagbarotoawl oeddynt tuag at 
oruchwyliaeth well ac eglurach. Yr oedd 
arogldarth yn esgyn oV thuserau yng 
nghynteddoedd y oyssegr; yr oedd gvnied 
teirw a geifr yn cael ei otfrymu o ddydd i 
ddydd ar allorau'r deml: ond nid oedd yr 
arogldarth hwn ond cysgod o arogldarth 
gwell, yr hwn yw **gweddiau y saint," 
trwy y rhai, o dan oruchwyliaeth fwy ys- 
brydol, y dylai y gwir addolwyr addoli y 
Tad mewn ysbryd ac mewn gwirioneda. 
Ac y mae yr offrwm hwn, tra y mae yn ein 
cyfeirio at Oen Duw, yr Hwn sydd yn 
dileu pechodau'r byd, a thrwy yr Hwn y 
gwneir pob aberth ac offrwm o'r eiddom 
yn gymmeradwy, yn dysgu i ni hefyd 
rodd! ein hunain, gem ac enaid, yn aberth 



Digitized by 



TB HAUL. 



51 



byw, sanetaidd, oymmeradwy gan Ddaw, 
yr hyn y w ein rhesyttol wasanaeth. 

Pan yr ymadawodd v Cenedloedd &'a 
haberthau coelgrefyddol a gweigion eu 
hunain, trwy y rhai y gobeithient ryngu 
bodd %uheilanodmudi(m,ac ycyflwynaaant 
iddo Ef, yr hwa a'u prynodd k gwerthfawr 
waed ei uniganedig Fab, offirwin caion bur, 
achydwybml dda, a Ifydd ddifFuant—yna 
y cyflawnwyd y brophwydohaetli yn eang- 
der mwyaf ei hystyr. "Yin mhob lie 
arogldarth a offrymif i'm henw, ae offrwm 
pur: canys mawr fydd fy enw ym mhlith 
y Cenedloedd* nedd Arglwydd y Huoedil.'* 
II. Yr ail beth i'w vttvried yn y bro- 
phwydoliaeth hon, yw lledaeniad nen ym- 
eangiad yr Efengyf. Y mae genvm bob 
sail i greda y daw a^wedd pethau yn 
llawer gwell nag ydjrut yr awr hon. Y 
maeamser rhagornoh i wawrio ar y byd. Y 
inae enw Duw hyd y pryd hwa yn anhys- 
bys i lawer iawn o drigolion y byd, y rhai 
hyd 3'ma sydd yn talu i eiluood mudion y 
parch aV addoUant ag svdd yu perthyn yn 
unig i Arglwydd y Uiioedd. Y mae 
ty wyll leoedd y ddaiar yn Uawn o drigfan- 
an trawsder; nid yw yr hoU Genedloedd 
eto weiH dy^d yn etiMdiaeth i Fab ])uw, 
na therfynau eithaf y ddaiar iV feddiant. 
Y mae miliynau y pryd hwn o denla dyn 
yn eistedd yng nghanol y tywyllwch 
tewaf: end bid yw pethau fel yma i 
barhau byth, Y mae teyrnasiftd tvwyll- 
woh, ac eilanaddoliaeth, a phechod, i 
derfynu dre» yr hoU ddaiar; canys o 
gyfodiad hwil hyd^ ei iachludiad hefyd, 
mawr fydd fy enw ym mysg y Cenedloedd; 
ac ym mhob He arogldarth a offryinir i*m 
henw, ac offrwm pur." Y mae yr Efengyl 
i ymdaenu dros wyneb yr hoU ddaiar— o 
godiad haul hyd ei fachllidiad. 

IIL Sicrwydd y pethau hyn yw y peth 
nesaf sydd yn ymgynnyg^ i n sylw yn y 
testyn. Er mor annhebyg yw agwedd y 
byd yn breseunel,. 3^ maeV pethau hyn oil 
i gael eu cyflawnn; caoys felly y dywed 
Arglwydd y llnoedd. Y mae hyn i raddau 
weni ei gyfiawnu, y mae i raddau yn cael 
ei gyflawuu,. ac y mae i gael ei gyflawnn 
rhag Haw. Y mae y peth yn sicr; canys 
geneu yr Arglwydd ai Uefarodd. Felly y 
dywed yr Hwn sydd yn Uywodraethu yn 
y nef ac ar y ddaiar; ac Ete a fedr beri i 
bob peth g3'dweithio tuag at gyflawnn ei 
fwriadau aH gynghorion. 

Felly, gan hyny» cyn wired a bod Ar- 
glwydd y Uuoedd weal llefaru, cyn wired 
a'i fod. £f yn Liywodraethwr hollallnog 
ar yr holl fydoedd, y mae*r pethau 
gogoneddus hyn oil i dd3*fod i ben, ac y 
mae "teyrnasoedd y byd i ddyfod yn 
eiddo i'n Harglwydd ni a'i Grist Ef." Pa 
bryd y cymmer hyn la, ay. guddiedig yn 
anolrheinadwy gynghorion- Duw. 
Beth a ddy wedwn ni. wrth y pethau hyn 



— ^ni, y rhai y mae gomohwyliaeth danbaid 
yr Efengyl wedi Hewyrchn amom? Dylai 
ystyriaeth oV pethau hyn lanw eincalonaa 
aV diolch dwysach. Y mae y llinynaa 
wedi syrthio i ni mewn lleoedd hyfryd; y 
mae codiad haul o'r nchelder wedi ym- 
weled a ni; y mae gogoniant yr Arglwydd 
wedi ty wynu amom. A ydym yn gwerth- 
fawrogi y breintiau a fwynhawn megys ag 
y dylem? Meddyliwn yn ddifrifol am 
sefyllfa druenus y bobl hyny i'r rhai nid 
yw enw Duw weai ei ddadguddio hyd yn 
hyn; a bendithivvn enw yr Hwn, yn ei 
ddirfawr drugaredd, a*n galwodd ni allaii 

dywyllwch i'w ryfeddol oleuni Ef. 
Wrth ystyried mawredd ein breintiau, 

ystyriwn hefyd fawredd ein cyfrifoldeb, 
Y mae goleiini y gwirionedd dwyfol wedi 
Hewyrchn arnom; ond ni lewyrchodd 
amom fel y rhodiem ni yn nhywyllwch 
cyfeiliorni a pliechod. Ni roddwyd gras 
Duw i ni, fel y troem ni y gras hwnw yn 
drythyllwch. Ni roddwyd i ni obaith 
bywyd ac anfai^woldeb, fel y byddem ni 
fyw fel pe byddai ein cyfran yn y byd hwn 
yn unig. Blawrhaodd Duw ei enw yn ein 
plith trwy ddangos ei ras a'i ogoniant yn 
ei Fab lesu Grist. Defnyddiwn ei ras Ef 
i'rdyben yr amcanwydEf; sef "adnewyddu 
ein meddwl," a gwadu annuwiol chwantau 
y byd sydd yr awr hon." Bydded yr 
arogldarth yr ydym yn offrymu i'w enw 
fod yn offrwm calon bur, a dyrchafed ein 
gweddi a'n moliant iddo Ef megys arogl- 
darth ewantridol; nid yn unig yng nghyn- 
nulleinfa'r bobl, ond yn ein teuluoedd, a 
phob amser a phob He odd! ar allor gym- 
meradwy ein ealonau. OfTVymwn ein 
hunain, yn gorff ae enaid, i'w wasanaeth. 
Gwyliwu rhag mewn nn modd dynn 
arnom euogrwydd a chospedigaeth 
cyfryw mae Mab Dnw wecfi cynnye ei 
waed iddynt i'w glanhau oddi wrth bob 
pechod, a hwythau yn ei sathrn dan eu 
traed; y cyfVyw y rhoddwyd ei Ysbryd 
iddynt a hwythaii a'i difenwant; y cyfryw 
y cynnygiwyd iddynt ddedwyddwch nef y 
gogoniant, a hwythau a'i gwrthodasant er 
mwyn pleserau y byd darfodedig hwn. 
" Yn wir meddaf i chwi, Esmwythach fydd 

1 Sodom a Gomorrah yn nydd y farn nag 
i'r cyfryw ddynion." 

Q. 



TELYNEG EGLWYSIG. 

T DDEBWEN. 

" Gorea pren, pren dir."— ./Jwrcft. 

nVAN I. 

Ar lawes ddlg^r liaw 
Cangenog daerwen,. 

A saif, er gwjnt a gwlaw, 
¥n barda treainbren, 



Digitized by 



YR HAUL. 



O dan 7 cwrfid cfaa, 

Ei gwraidd aleda; 
£r grjm j oorwynt craSf 

Diysgog safa 1 

Ymwasgar nwch y llawr 
MaeV irdwf gangao, 

Ac o'r cangffnaa mawr 
Ytarddy brigan; 

Ac ar y manfrig, myrdd 

daail flagarant; 

A'n gwedd rn las a gwyrdd, 
Tn arwydd vrddiant. 

Bhaid yw, er ^fii'n hir, 

1 wraidd y dderwen 
Gael sugno nodd o*r tir 

Tn hylif elfen. 

Mae bywyd yn y sudd, 
Sef gwaed planhigyn, 

A rhedeg wna yng n^hodd 
DrwyT corff o'r rhiddyn. 

Aiff drw^r cangenan bir, 
A'r brigan meinion : 

A*r dail ynt arwydd clir, 
01 effiuth ffinvythloD. 

Sylweddol fywyd pren 
YVr nodd a sngna; 

Pe bebddo plyga'i ben, 
A boan trenga. 

Y sylwedd ydyw'r sndd 

A leinwV rhiddyn ; 
A thyma rym a bndd 

Yr hirgam wreiddyn. 

Ond heffd rhaid cael gwynt, 
A gwlaw, a gwlithos: 

Yr awel ar ei h^nt 
Anadla'r deilioe. 

Dibynol ydyw pren 
Ar ddan weithredydd: 

Rhaid cael j ddan'n ddisen 
Cyn gellir cynnydd. 



Yn awr, ddarllenydd mwyn, 
Mae yn fy nammeg 

Wybodaeth gndd yn dwyn 
Dysgeidiaeth landeg: — 

Y dderwen ar v ddSl, 
Al changan n estyn, 

A ddengys nad peth ffi>l 
A gwag fy nhestyn. 

Catholig Eglwys Ion 
Yw'r pren can^enog; 

O'r cynfyd mae ei bon 
Yn gyff ardderchog. 

Gyfateb mae y gwraidd 
Tt dwfii gnawdoldeb; 

A*r hylif drwyddi draidd 
Tr presennoldeb: 

Y rhiddyn yn y pren 
Fr wir es^obaeth; 

Cyfl^nir doman'r nen 
Drwy'r oflfeiriadaeth. 



Y gwynt, J gwUw, v gwlitb, 
I waith yr JTabryd: 

Y deilios wneir yn flitb, 
A'i radan hyiiyd ! 

Y cangan hirion sydd 
Yn Ylawn o bono; 

A thyma'r hyn a fydd 
Yn iraidd ddeilio. 

Hae eangan'r Eglwys L&n 
Ar daen drwyr hollfyd, 

Ac amynt fiigan m&n 
A gwyrdd-ddail hefjrd. 

Holl ranan hon sydd nn, 

O'r boncyff lledynt; 
O ran en Ihw a'n Ikm, 

Cyffclybydyntt 

Mae nodan hon yr nn 
Ym mfaob rhyw hinsawdd ; 

Y brydferth, nefol fun, 
O Ddwyfbl ansawdd ! 

Morwynol wyryf yw, 

Un Idn ddihalog; 
Dyweddi dawel Duw, 

A mam dmgarqg. 

Ei nerth yw Dnw yng nghnawd 

A sail ei gobaith ; 
A ch^n er llid a gwawd, 

A phob rhyw anrhwth 1 

Fe ddaliodd yn ddigwrmp, 
Er biwng dymmestfoedd; 

A pheri pan fo cwymp, 
A gofwy'r bydoedd. 

Trwy bren daeth bam i'r byd, 
Pan goUwyd Gwynfa; 

Trwy bren y Groes caed hyd 
Fr wir ddiangfii: 

A phren yw Eglwys Dduw 

Na dderfydd bythol; 
Blagnra — dwyfol yw, 

A gwir annirwol. 



O lesu, drwy fy oes, 

Rho rin ay angan ! 
Aberth mawr y Groes, 

Dilea 'meiaa. 

Er mwyn dy ing a'th loes, 

A'th ddwys ondiam, 
A grym dy chwerw groes, 

madden 'meian I 

O waedlyd lawn y groes 

Al ddwyfol radan; 
Mae Hwn o oes i oes 

Ar ein halloran I 

Er mwyn T gwaedlyd chwys, 

Yn Gethsemane; 
A'r gwatwar yn y Ilys, 

O dwgfiadre'I 

Er mwyn y goron ddrain> 

A'r poenns hoelion, 
A briw y bicell fain, 

Glonhft fy nghaloxk 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



53 



Fy lor, fy Nuw, fy Mhrawd, 

Bho im' ^CQS^u^cdd; 
Ac yna'r truan tlawd 

A th fola'n rhyfedd. 

Am werth dy iawn a*i fri, 

Fe gana bythoedd ; 
Bydd son am Galfari 

Tra peryV nefoedd I 

GUkSYNYS. 

Calan lonawr, 1867. 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Llywtlyn, Yr wyf fi braidd o'r farn eich 
bod chwi, pobl yr Eglwys, dipyn yn ormod 
eich sel dros gadw eich Heglwprsi yn gys- 
segredig: yr ydych, debygwn i, yn myned 
yn rhy bell yn hyn. 

Jfor. Mae yn ddrwg genyf nad wyf o*r 
un farn a thi gyda golwg ar hyn, Lly wely n ; 
ond yn hoUol ctocs i ti : canys, yn ol fel 
yr wyt yn deaU, nid oes modd i gadw ty 
Dduw yn rhy gyssegredig. Ond rho 
gly wed, a ydwyt ti yn oyfaddef ea bod yn 
gyssegredig o gwbl? 

Uywdyn, O, ydwyf; yr wyf yn addef 
en bod yn gyssegreoig. 

Ifor. Rho ^lywed, yr wyt ti yn Feth- 
odist goleuedig, Llywelyn; pa mor gys- 
segredig, yn ol dy farn di, y aylai Eglwys 
neu gapel fod? 

iMfwelyn, Wei, yn ol fy marn gydwy- 
bodol i, yr Efengyl ddylai fod y prif beth 
yno; ond nid wyf fi am en cyfyngu yn 
gwbl i hyny. 

Ifor, Beth arall, ynte, wyt ti am gael 
yne, Llywelyn bach? 

Llywelyn, Ambell i ddarlith &ch ddigrif, 
fachgen, i gael tipyn o spree yn awr ac yn 
y man. Ni all rod un drwg neillduol yn 
hyn, OS na fydd yn halogedig. 

ijhr, Nis gallaf, mewn gwirionedd, lai 
na chael fy synu yn fawr wrth dy gly wed. 
le, yn ol dy farn di, ^ mae yn rhaid i ti 
gael ty cyssegredig i gael tipyn o spree 
ynddo yn awr ac eilwaith. Ac nid oes 
dim drwg neillduol mewn peth fel hyn, yn 
ol dy logic di, Llywelyn? Yr wyf yn 
rhyfeddu am danat. A oes dim ffordd i ti 
gael tipyn o rali heb fyned i dy Dduw i 
gael hyny, os oes rhaid i ti gael rali hefyd? 
Ond wedi y cwbl, nid wyt ti ond fel y 
Sectwyr yn gyffredin. Nid wyt ond tyve 
cywir o ^ectyddiaeth yn y dyddiau rhai n, 
y» dywed eich Jacks. Beth feddyliwch 
am hyn, fechgyn? 

Sierlyn. Nid oes dim i ryfeddu am dano 
yn y dyddiau hyn. Nid yw Llywelyn 
ddim amgen yn ei farn na*i hoU frodyr. 

Idwal You very right, Llywelyn bach: 
yr wyt yn sicr yn dy le. 

I/or, Paid a chellwair, Idwal; canys 
mewn ewirionedd, yr wyf yn synu ac yn 
rhyfeddu Uawer am y drwg hwn sydd yng 



ngl^n k Seotyddiaeth, ac am ddynion, pa 
mor bell y maent yn gallu myned gyda 
llygredigaethau ac halo^dig^ethau hyd yn 
oed yn nhy Dduw! Mae y gwahaniaeth 
^wysie hwn rhwng Erlwysyddiaeth a 
^tyddiaeth. Myn yr Eglwyswyr osod 
pwys neillduol ar gadw eu Heglwysi yn 
gyssegredig; a beiir hwy gan y Sectwyr 
am fod yn rhy selog. Nid oes yno na 
darlith, na choncert, na dim o'r cyfryw 
bethau; a g^awdir a dirmygir hwy am 
beidio eu cSdw yno. Mae yr Ymneillda- 
wyr, ar y Haw arall, yn halogi eu capeli 
hwy, trwy gadw pob rebeldod ynddynt; 
darlithiau, cyngherddau, penny readings^ a 
lotteries hefyd, am a wn i; ac ymhyfrydant 
ac ymfalchiant yn eu gwarth a'u cywilydd. 
Yr wyf fi, fel Eglwyswr, yn diolch llawer 
nad oes y fath bethau llygredig ag a ddygir 
ym mlaen yn y capeli, yn cael eu dwyn 
ym mlaen yn ein Ueglwysi: ac hyderaf na 
welir dim mo*r fath bethau ynddynt tra 
byddo'r Wyddfa ar ei seiliau, a dwfir yr 
Irfon .yn rhedeg iV mor. 

Llywelyn. Ni all fod yr Eglwys neu'r 
capeli ddim gwaeth o herwydd ambell 
ddarlith ddigrif ynddynt. 

Ifor, Gwir; nid ydyw yr adeilad — y 
coed a'r ceryg — ^fymryn gwaeth : ond mae 
y meddwl o gynnnl rebeldod a fi^wlbri 
mewn ty a fwriadwyd er addoli y Goruchaf 
ynddo, yn adgas ac yn wrthun i'r eithaf i 
feddwl am dano. Ac fel mae gwaethaf y 
modd, dyma, iV Uythyren, fel y mae 
pethau yn cael eu dwyn ym mlaen gan y 
Sectwyr y dyddiau hyn. A phan gym- 
merir pob peth mewn ystyriaeth->fod hyd 
yn oed y gweinidogion eu hunain yn 
kmmharch u ac yn halogi y capeli — pa 
ryfedd fod y werinos yn gwneyd yr un 
pethau yno? Yr wyf yn adwaen gwein- 
idogion sectyddol na thalant fymryn fwy 

barch i'r capel nag i'w tai gartref. Ant 

1 mewn i'r capel, a thynant eu hetiau i 
lawr, fel y gwn&nt gartref: wel, ar ol 
gorphen y bregeth, a chyn gynted ag y 
disgynant o'r pulpud, bydd yr hetiau ar y 

Een; ac yna eir ym mlaen k phob peth 
ydol — y flFair a'r farchnad — rhwng y 
gweinidog a'r lordiaid, fel pe baent yng 
nghanol ffair Awst: le, adroddir yx 
ystoriau mwyaf llygredig a ellir braidd 
feddwl am danynt, weithiau gan y reyer- 
end ac weithiau gan y lordyn, a hyny yn 
y capel, yn y s^t fawr, ac hyd yn oed ar y 
Sul. Yr wyf yn dyst byw o glywed yr 
**ha ha** fawr a'r ielpan yn dyfod o geg 
gweinidog, yn y capel, pan newydd ddyfod 
Eiwr o'r pulpud, a hyny cyn bod y gyn- 
nulleidfa wedi myned al^an ! Wrth feddwl 
am yr ysgafnder hyn, ac am y pethau 
llygredig ereill a ddygir ym mlaen yn y 
capeli sectol, pwy ddywed lai nad ydyw 
Sc^tyddiaeth, o*r bon i*r brig, wedi ym- 
lygru, ac wedi syrthio i ryw ffos a rhyw 



Digitized by 



54 



Va HAUIi. 



ohwi, Uywelyn nen Idwal, wadu nad fel 
hyn y mae yn bod? 

lifweiyn, JTr wyf yn rfawym o addef 
fod Uawer o wir yn yr hyn a ddywedi: 
dichon, ar y oyfan, y dylid rhoddi mwy o 
barch nag y mae rhai yn ei roddi i*n 
baddoldai. 

Ifor. T fpnir ydy w, y mae Seotyddiaeth 
yn suddo o ris i ris yn is mewn llygredig- 
aeth bob dydd. Waeth beth braidii a ddy- 
wedir nac a gyhoeddir am rai Sectwyr: 
mynod ym mlaen, yn eu Uwybrau Hygr- 
edig eu hunain y maent Hobby y Sectwyr 
yn bresennol ydy w caselu arian. Buont 
unwaitb vn fawr eu 'stwr am gasglu trwy 
y. ffyfundraith wirfoddol; ond mae y 
flryrundrefii bono wedi troi allan yn 
fetbiant: buont wedi hyny yn casglu ar 
gefn y gaseg JaUy^ oddi wrth engvm y 
**ddwy ill;" ond yn awr ^ gamOio — y 
cwdyn blewog'^sydd wedi ei gyssegru at 
y gwaitb, ac mewn bri mawr ganddynk. 
X r ydym wedi bod yn siarad o*r blaen am 
y cwdyn blewog yma, sef v gyliindrefn 
newydd a gyssegrwyd j'chydig amser yn 
ol gan y Sectwyr at gasglu arlao tuag 
adeiladn, adgyweirio, a lleihau dyled y 
capeli ymneillduol : -ond gan fod y cwdyn 
wMi peri cymmaint o yst^r a chynhwr^ a 
chan ei fod erbyn hyn wedi tynu cym- 
maint o sylw yn y wlad. gallwn gael 

Sigom eto yn ei gylch. Beth ydwyt ti, 
wal, yn feddwl am yr hen gwdyn anwyl 
erbyn hyn? 

idwaL Hm: yn sicr, nid wyf yn gwybod 
yn iawn beth i ddyweyd am dano: gwn 
fod rhai yn ei gondemnio, a rhai ereill 
drosto. Nid wyf fi yn gweled nn bai 
neillduol ynddo tuag gasglu at ein dyben- 
ion crefyddoL 

I/or, Nis gallaf lai na synu rhywfaint 
am danat ti, Idwal, ac yn neillduol am rai 
o*th fr(»dyr sectyddol, ao hyd yn oed 
gweinidogion sanctaidd yr enwadau, pan y 
maent yn eallu dangos cymmaint o sel a 
brwdfrydedd dros y cwdyn^cymraaint 
felly, nes y maent wedi caeleugyru gan eu 
sel yn ddim amgen na ffanaticiaid a phen- 
boethiaidi Ond er hyny, y mae rhai, o 
fewn gwersyU ^r Tmneillduvi^r eu hunain, 
yn dechren gwmgo yn erbyn y cwdyn, ao 
yn codi eu Uais yn ei erbyn, er ei Iwyr 
ddinystrio, ac yn dechren canfod, trwy y 
nifwl draw, effeithiau gwenwynig a marwol 
y cwdyn yn y diwedd. Chwareu teg i 
olygydd Seren Cymru, y mae ef a*i boll 
allu yn cyhoeddi yn erbyn y cwdyn. Mae 
yn lle&ru yn groch, trwy gyfrwng y Seren^ 
yn erbyn y gyfundrefn wrth-ysgrythyrol 
a bla^rdaidd hon, ao yn ei chondemnio 
yn y modd mwyaf pendant: ac y mae yn 
prophwydo (gyda llawer iawn o briodol- 
deb) y bydd profifeswyr crefydd cyn hir 
yn aicr o droi allan yn gamllers proves- 



edig, a bjrny yn anig o herwydd y cwdyn 
blewog! TystiolaeUi Spurgeon eto. T 
mae Mr. Spurgeon yn ddyn enwog yn 
ddiau : ac os dylid tain sylw i'w eiriau gan 
rai, yn sicr, dj'lai hyny gael ei wneyd gan 
ei blaid ei hun. Y mae yntau eto yn 
gwaeddi yn groch yn erbyn y cwdyn 
blewog yng Nghymru; a dywedodd na 
e]lir galw cy fundraith y cwdyn yn ddim 
amgen na "gambling for the glory of 
God.** Gellid meddwl biid bam dyn o sef- 
yllfa Mr. Spurgeon yn ddigon i benderfyna 
ar unwaith yng ngnylch y cwdyn. Ond 
nid y ddau hyn yn unig sydd wedi dywed- 
yd yn ei erbyn: mae wedi cael ei ddwyn o 
Haen cwrdd cwarterol vr Annifoynwyr yn 
sir BenAro, a chymdeithasfa y Methodist- 
iaid yn y Gogledd. Mae y cwrdd cwartar 
a'r gymdeithasfa wedi do*d i'r penderfyniad 
mai bwystfil drwg ydyw, ao nad ydyw y 
dull yma o gasglu arian at aehosion 
crefyddol yn iawn. Ond hawyr anwyl, 
beth dil siarad? mae rhai dynion yn gallti 
gweled nad oes un niwed mewn cyfundrefh 
oV faih hon i gasglu arian at achos 
crefydd, ap^ y mae Llywodraeth Prydain . 
Fawr wedi gwneuthur deddf bendant yn 
ei herbyn ! Dyma grefyddwyr y Seetan, 
ger g^ydd y wlad. yn tori un o gj^freithiau 
Sen^d Prydain; ac wedi y cyftin, raor 
benuchel a phe na byddai dim yn bod, ao 
yn dywedyd, ac am iV wlad hefyd greda, 
mai gwaith crefyddol, te, ydyw y cy»n sy 
ganddyot mewn liaw. 

Sier/pn, Paid rhyfeddu, Ifor, am ddim 
sydd yng nglyn a Seotyddiaeth yn y 
dyddiau nyn ; canys mewn gwirionedd, y 
mae pethau wedi myned yn ddrwg ynddi: 
ac wedi y cyftin, mae y Sectwyr mor l&n 
ag y gall glendid en gosod. Arwy^dair y 
sectau ydoedd, ac ydyw yn> awr, *'Safweh 
draw; canys sancteiddiaeh ydym ai 
na chwi.*' Sancteiddiaeh y«(yav na Fba- 
byddiaeth; glanaoh ydym na Mahomet- 
iaeth; a phurach ydym nag Eglwys 
Llfiegr, neu unrhyw eglwys arall yn y 
byd! Pan, mewn gair, y mae ganddynt. 
bethan yng ngl^a a*u crefydd na fu eu- 
gwaeth erioed mewn nac Eglwys Khufain, 
nac Eglwys Groeg, nac unrhyw eglwys 
arall. A phwy, ond Seetwr rhaefarnllyd, 
a ddy wed nad oes drwg a pherygTofnadwy 
wr^ wraidd y drwg hwn sydd gan y 
Seotwyr yn bresennol? Mae hooed a 
thwyll y cwdyn blewog eisoes wedi dyfbd 
i'r amlwg ynddo ei hun. Cly woh, feehgyn : 
bum yn ddiweddar yn siarad ag un oedd 
wedi ennill prize yn nn o wyliau- y cwdyn 
blewog (yn Aberdar, yr wyf yn meddwl). 
Ei brize ef ydoedd dryll. Yr oedd y dryll 
wedi ei bnsio yn wytik punt ar iist y 
gwobrau. Felly, yr oedd y pwyllfor am 
rr wlad. gredu ei fod yn werth wyu punt. 
Wedi i'r enniilwr dderbyn y dryll, aeth ag 
ef i slop at ddyn cyfrifol mewn fcref yn sir 



Digitized by 



TE BAUX.. 



55 



G«er, i gad gwybod pa faint ydoedd ei 

bris yn gywir: a faint, debygech chwi, 
oedd ei bris gwerthn, ond dwj bnnt a 
chwengainll I>yma diivyll, dyma hoced, 
dyma swindleriaeth y cwdyn blewog yn 
dyfod yn amlwg i*r goleu. Dyma gym yr 
eUyll Bydd yn dal cyssylltiad & chyfnu- 
diefn y owdyn yn ymwthio i'r golwg o 
flaen ein llygaidl Idwal, ti wyddoot fod 
gwyl i gael ei chynnal eto yn Adolam, 
Merthyr. Beth ydyw y brif wobr, oe wyt 
yn cofio? 

IdwaL Yn siwr, nid wyf yn oofio ar byn 

adeg. 

Sierfyn, Wyddost ti, Llywelyn, beth 
ydyw ef? 

JAywdyn, Hm; nid wyf finnan yn cofio 
yn gywir. O, aros di, ai nid ceffyl ydyw? 

Sierlyn. Garw cyn fyred ydyw eicb cof 
chwi, eich dan. Yr ONeddych yn cofio oV 
goren, mi wn. le, ceffyl ydyw, neu farch, 
f e ddichon. Ac myn hoU gwdau blewog 
Cymru, mi roddaf beint o gwrw da, ac 
banner cwarter o ddybaco shag Franklin 

1 un o honoch am roddi enw y ceffyl neu 
y march hwnw i mi. Yr wyf am gael ei 
enw, OB ydyw hyny mewn un modd yn 
bosibl. Hwyrach na chaiff fod yn 
gydmar bywyd i'r gaseg JoUy Fach, 



PSRIGLOB GBLLIGABB A'i GTHTJDDWTB. 

Y MAE yn hysbys bellach trwy holl Gymru 
bod Feriglor Gelliffaer wedi cyffwrdd & 
nyth cacwn ymneiilduol y Dywysogaeth. 
Pan alwyd arno i roddi atebiadau iV 
gofyuiadau amrywiol a roddes v pwyll- 

rr, a elwir yn gyffi'edin "Pwyllgor Syr 
Fakisgton,^' obarth addysg; fe atebodd 
ef yr unrhyw yn blaen a dmoced. Ond 
yr oedd yn gwrando arno ddynion pwysie 
— dynion meddylgar a deallgar: yr oedd 
Dr. Evan Davies, o Abertawy yno, ac 
ereill hefyd o*r an nodwedd, sef manion ac 
^ion Ymneillduaeth Gymru. Gyrwyd ar 
unwaith i lawr o Lundain, i edrych a oedd 
dy wediadanV periglor yn gywir. Bloeddid 
ar uchelfanau'r maes ei Itid yn dvweyd 
pethau nad oeddynt gywir. Cyhuddid ef 
o bob peth na wnaeth, ac o bob dyben na 
feddyliodd am dano. Ond daeth y Llvfr 
Glas allan, a dechrenodd dynion, o feddwl 
diduedd, chwilio i mewn i'r dywediadau, 
a chawsant allan yn ddioed bod perieior 
Gelligaer yn gwybod mwy am ei blwyf a'i 
angenion naV bonglerwyr ponchwiban a 
aeuiant i fyny i Lundain fel cyflogedigion 
anwireddus Vmneillduwyr Cymru; neu, 
o*r hyn Ueiaf, y dynionach iselwael a 
draethasant eu barn o flaen '*Pwyllgor 
• Syr J. Fakington." 

Y mae plwyf Gelligaer yn blwyf mawr; 



ac yflgwaetberoedd, yr oedd wedi cael ^ 
adael i gigfrain a ch^n ymneiilduol i 
wneyd a wnelent ef hyd ddyfodiad y 
periglor Harries. Ond pan ddaeth ef It 
oerigloriaeth, dechreuodd ar ei waith fel 
dyn o ddifrif; a thy ma grynodeb byr o'r 
hyn a wnaelh. Adeiladodd (heb gyn- 
northwy y Llywodraeth) ysgoldy ym 
Mhontlotyn, yr hwn le a adwaenid gynt 
wrth yr enw ysgrythyrol Gommorah} ao 
wedi hyny, fe adeiladodd yn yr un He Eg- 
Iwys brydferth; ac nid peth bach ydyw 
bod yn y He hwnw dros gant o gymmun- 
wyr. 1 mae yr achos yn y He hwn yn 
dra blpdeuog, os ystyrir yr anfanteision y 
bn yn rhaid myned trwyddynt yn vstod 
adeg ei faboldeb. Y mae yr Ysgol Ddydd- 
iol yn llawn, yr Ysgol Sul yn llawn, a 
chynnulleidfaoedd llawn a gweithear; 
dyna destyn eorfoledd i'r manion aV oHon. 
Mewn pentrei a elwir Fochriw, y mae ys- 
goldy hynod o hardd, a chynnulIeidfEi dda 
wedi oael eu h^la at eu gUydd: nid ydyw'r 
pentref hwn ond cwta dawy fiUtir o Pont- 
lotyn. Yn is i lawr drachefh, y mae ys- 
goldy newydd arall. Mewn lie a elwir 
Cwm Ysgwydd Gwyn, He y eynnelir dan 
wasanaeth bob Sul, yn gystal a chyrddau 
ereill yn ystod yr wymnos, y mae yma 
hefyd Ysgol Sul dda, ac un ddyddiol dra 
blodeUDg. Mewn Uecyn pur fynyddie y 
mae Pant y Wann; yma eto oeir ysgoldy 
tlws, ac ysgol ddyddiol dda, yng nghyd ft 
chynnulleidfaoedd rhag^rof. Yn y 
Dref Newydd drachefn, y mae ysgoldy 
newydd; ac nid oes dadl na eheir, dan 
fendith Duw, Iwyddiant mawr yn y He 
hwn : y mae yno Ysgol Sul er ys Hawer 
dydd, a gwasanaeth a phregeth bob nos 
Fercher. Heb law hyn, y mae periglor 
GeUigaer wedi adgyweirio rhan o*r Fam 
Eglwys yn brydferth iawn, ac nid oes dadl 
na wna orphen y gwaith cyn dtwedd yr haf. 

Yn awr, dyma'r dyn sydd wedi bod 
yn destyn orawc oemadus oy wion cigfrain 
ymneiilduol: dymaV dyn y mae*r manion 
a'r olion vn ceisio Hychwino ei gymmeriad, 
gyda'u giafoer sectol. Yn wir, y mae hi 
yn fain ac yn dlawd ar Ymneillduaeth, os 
y na fedd neb yn amgen iV hamddiffyn 
na'r trueiniaid celwyddog ac anwybodus 
ag sydd wedi bod wrthi yn bytheirio ac 
yn ubain yn y Merthyr Express, Ond 
mae i bob ci ei ddiwmod, ac feUy y mae*r 
c^n hyn yn cael cyfarth eu gwala, tra y 
mae periglor Gelligaer a'i guradiaid yn 
diflin weithio, ac yn cnnill tir o ddydd i 
ddydd, heb drwst na thrybestod; a pha 
ryfedd? onid oes yn agos i ugain o 
wasananaethau eglwysig, heb law byrddau 
ereill, yn cael eu cynnalyn y plwyf hwnw 
bob wythnos? Oes; ao y mae arogi 
esmwyth llwyddiant Eglwys Grist yn peri 
i blant y Fall ymgynddeiriogi. Ond ein 
dymuniad ni ydyw, i Ben yr Eglwys anfon 



Digitized by 



56 



TE HAUL. 



Uft wer eto o'r un ddelw weithgar a pheriglor 
Gilligaer; ac yna oaem lai o sothaoh Ym- 
neiUdaaeth yn hen wlad oin tadau. 

GWTLIWK ODDI AB T GWELTDD. 
HALOGI Y CTBSEOR. 

"Fy nhy I tv gweddi yw; eithr chwi a 
gwnaethoeh ef yn ogof lladron." Y mae 
yn ofidus genym addef bod Uawer llai o 
barch yu cael ei dala yn awr yng Nghymru 
i addoldai, nag oedd pan oeddym yn blant 
Mae dynion sydd yn galw eu hunain yn 
Gristionogion, ac yn weinidogion yr 
Efengyl, yn cefnogi llawer o'r anwedd- 
eidd-dra a'r halogrwydd sydd yn cael ei 
gynnal mewn capeli yn y Dywysogaeth. 
Yr 3'dym wedi clywed dynion crefyddol 
yn dadleu nad oes dim gwahaniaeth rnwng 
tai addoliad a thai ereill. Mae ymddygiad 
ein Hiachawdwr yn glanhau y deml yn 
profi bod paroh ac anrhydedd yn perthyn 
1 dy Dduw. Ty gweddi oedd y deml 
luddewig: yno yr o5ld yr Arglwydd wedi 
addaw ei bresennoldeb i'r rhai hyny oedd 
yn dyfod i adddli; nid yw ein Heglwysi 
yn llai cy ssegredig na'r deml yn lerwsalem ; 
nid oedd y deml hono ond c^'sgod o*r hon 
oedd i ddyfod. Nid ty i ddangos ein hun- 
ain a*n gwisgoedd yw ty Dduw; nid ty i 
wammalu; nid ty i chwerthin, i gnro 
dwylaw a thraed, ac adrodd hen chwedlan 
ffiaidd, y w ty Dduw. Yr oedd yr luddewon 
yn halogi y deml trwy ei throi yn dy 
marchufiS, lie yr oeddynt yn prynu a 
gwerthu, yn cyfnewid arian, &Cm dan yr 
esgus o wasanaethu Duw. Torodd ein 
Hiachawdwr trwy yr holl ffugesgusodion 
hyn, a gyrodd hwynt oil alian, ac ni 
feiddiodd un o honynt ddywedyd gair; yr 
oedd eu cydwybodau yn tystiolaethu yn 
eu herbyn, eu bod yn troseddu, ac mai 
Crist oedd yn iawn. Mae llawer o bethau 
yn awr yn cael eu dwyn i dy Dduw, fel yr 
ychain a*r defaid, sydd yn Ian ynddynt eu 
hunain ; ond nid ydynt yn ddigon glan i*w 
dwyn i*r deml. Ni ddylai balchder, 
anghariadoldeb. Hid, cenfigen, a malais 
gael eu dwyn i mewn yno: dylai y pethau 
hyn gael eu gyru allan a fflangell o iao 
refiPyuau. Y mae yn ofidus eweled ym- 
ddygiad lluaws o'n cynnulieidf'aoedd pan 
y byddont yn ymgynnuU yng nghyd; mae 
eu hagwedd yn dangos nad myned i 
addoli yw eu dyben yn dyfod yng nghyd, 
ond i weled a chael eu gweled. Mae He i 
ofni bod cannoedd yn eio gwlad ni, yn 
debyg i drigolion lerwsalem, yn troi y 
He maent wedi ei neillduo at wasanaeth 
Duw, nid yn unig i brynu a gwerthu, ond 
i gynnal difyrwch cnawdol a Uygredig. 
Gwerthir Uyfrau, tocynau cyrddau te, yr 
art unions yn ein capeH ar y Suliau, 
cyhoeddiadau,newyddiaduron,pamphletau, 
gan bregethwyr, ac ereill. Mae y pulpud 
wedi cael ei droi yng Nghymru at bob 



achos: i bregetha, darlithio, adrodd 
chwedlan, ttctio, sinp llyftran, &c Beth y w 
y cyrddau te, y darlithiau, yr oisteddfodau 
capelaidd, y cyngherddau, y cyfarfodydd 
Uenyddol, lie yr adroddtr pob math o 
sothach, ond cnawdolrwydd, ond haloged- 
igaeth ? Nid oes dim a fyno y pethau hyn a 
thy addoliad : sancteiddrwydd a ddylai fod 
. yma; nid chwerthin, euro traed a dwylaw: 
mae eymmysgu pethau fel hyn k chrefydd 
yn tueddtt i wneyd niwed mawr i grefydd. 
kid yw yn Hawer o ryfeddod bod plant 
Gymru yn Llundain, Awstralia, yn trui 
yn anffyddwyr: mae Ue i ofni bod Uawer 
un i*w gael yn ein plith wedi cael eu dwyn 
i*r cyflwr alaethus nwn, trwy ymgynnefino 
aV ysgafnder sydd yn cael ei ddwyn ym 
mlaen yn ein capeli. Nid y w yn ystyried 
darlleniadau gair Duw ddim gwell na rhy w 
lyfr arall; nid yw yn ystyried bod un 
gwahaniaeth rhwng cyfarfod crefyddol a'r 
darlleniadau ceiniog; mae y naill aV Hall 
yn cael eu cynnal yn yr un He, a than 
ly wyddiaeth yr un personan. Nis gall yr 
un fiynnon roddi dwfr hallt a chwerw. Pe 
buasai angen am ffeithiau i brofi ein 
83'lwadau, gallasem nodi lluaws, ond mae 
yr banes canlynol a ddifynasom oV Cardiff 
Times yn ddigon. 

Ychydig ddyddiau yn ol, bu un Mrs. 
Williams (Miss Evans, Mabws, gynt), yr 
hon sydd yn cael ei hystyried yn ddarHth- 
yddes enwog, yn darlithio yng nghapel y 
Bedyddiwr yng Nhwyn yr Odyn, ger 
Caerdydd. '*Ar ol darHen pennod a 
gweddi hirfaith, cawsomlawero chwedlan, 
er difyrwch, am ddynion ieuainc, y rhai 
sydd yn gwisgo cadwyni aur, ac yn treulio 
awr neu ddwy yn y drych i drefou eu 
barfau, er ennill serchiadau merched 
ieuainc; aV merched &*u plyf, a'u gwisg- 
oedd amryliw, yn pysgotti am fechgynach; 
yng ngh3'd & lluaws mawr o chwedlau 
ereill, y rhai a adroddodd er creu difyr- 
wch : yr oedd hyn yn lied anghydweddol 
aV rhan gyntaf oV cyfarfod. Nid oedd y 
foneddiges hon yn hoHol rydd oddi wrth 
rodres a gorwagedd y byd anwir hwn; yr 
oedd wedi ymwisgo yn fashionable iawn; 
het ddu & phlyfyn gwyn, siaced ddu, dros 
ba un yr oedd cadwyn aur (?) yn hongian, 
ac am ei gwddf. Gan ei bod hi yn 
ammheu pa un oedd y cadwynau mae y 
bechgyn yn wisgo yn aur yn wirioneddol 
ai peidio, yr ydym ninnau yn ammheu pa 
un a oedd ei chad wen hithau o*r iawn ryw; 
yr oedd amryw fodrwyau am ei bysedd, 
y rhai yr oedd yn ofalus iawn o*i darigos 
i*r dyrfa. Yr oedd y cyfarfod hwn yn 
cadarnhau gorchymmyn Sant Paul am i'r 
gwragedd dewi yn yr Eglwysi. Yr oedd 
yr heolydd yn llawn ar ol y cyfarfod: er 
iddo ddechreu yn yr ysbryd, darfu iddo 
orphan mewn cnawdolrwydd." Yn wir, 
nid oes achos i ni ryfeddu am hyn pan ys- 



Digitized by 



TR HALL. 



57 



tyrtom y doll oedd pethaa yn ctel ea 
owyn ym mlaen. Dywed yr un newydd- 
iadur bod Mr. James, gweiDidog y 
Bedyddwyr, yn darlithio mewn capel yn 
sir !Forganwg, ar rhyw hen weinidog o*r 
enw Rhys DcUis. Ymddangosodd y darlith- 
iwr ar yr esgynlawr wedi ymwisgo mewn 
hen hugan fawr, a chap melfed yr hen bre- 
gethwr ar ei ben. Mewn sobrwydd, mae y 
fath bethau a hyn yn rhy ddrwg mewn 
He ag sydd wedi cael ei adeiladn er addoli. 

Beth a ddywedai y werin pe buasai ein 
Heglwysi yn cael eu halogi rel hyn? Ni 
fuasai neb yn fwy parod i estyn bysedd 
atom na'r personau hyn. Traddododd 
Handel Cossam, Tmceilldiiwr selog o 
• Fryste, ddarlith yn ddiweddar ar Ritual- 
sim" Pe buasai yn cyfodi ei lais hefyd 
yn erbyn y gwagedd sydd yn ffynii ym 
mhlith yr enwad ag mae ef yn perthyn 
iddi, yng Nghymru, ni fuasai o un niwed. 
Kid ydym yn gweled fawr o wahaniaeth 
rhwng Mr. Hunt, o Northmore Green, 
a Mr. James o Glyn Nedd. Diwygier! 
diwygier! a bydded i ni oil wylied ar ein 
traed wrih fyned i dy Dduw, a bod yn 
barotach i wrando nag aberthu aberth 
ffyliaid, a bydded i ni barchu ac anrhy- 
deddu — 

The place wherein Thine honour dwells : 
The joy of Thine abode all earthly joys 
excels." 

T COMMON PBATER. 

At Olygydd yr Haul. 
Stb, — Y mae gwahaniaeth dirfawr 
rhwng gwyhodaeih ac anwybodaeth—Qym' 
maint ag sy rhwng goleuniV haul banner 
dydd a thywyllwch dudew y nos. Yn 
ganlynol, y mae gwahaniaeth dirfawr 
rhwng dynion gwybodus ac anwybodus. 
Y mae y blaenaf yn medru pwyso da a 
drwg gwahanol bethau, fel ag i gymmer- 
adwyo y da, ac i wrthod y drwg a fo 
ynddynt; tra y mae yr olaf yn alluog i 
wneuthur hyn, ac yn foddlawn i gymmeryd 
en tyb am bethau oddi wrlh yr hyn a 
glywant o ben i ben, ac yn fynych, os nad 
mynychaf, o benau rhai mor anwybodus a 
hwythau; ac felly, mae yr opiniynau 
mwyaf disail ac anwireddus yn cael eu 
hebrwng i lawr o oes i oes. Os dygwydd- 
odd i rywbeth gael ei ddyweyd gan ryw 
hurlyn tywyll a phenwag gannoedd o 
flynyddau yn ol, y mae hyny yn cael ei ail- 
adrodd a*i gredu o hyd, gan nad mor bell 
y byddo oddi wrth y gwirionedd. Darfu 
i'r hen Ymneillduwyr diddysg ac anwy- 
bodus gynt, dynit)n ag oedd y rhan fwyaf 
o honynt heb fedru darllen gair o lyfr, 
godi cloch dan yn erbyn y Common Prayer^ 
a hyny oddi ar un achos da, sef y byddai I 
eu preeethwyr yn destyn gwawd gan eu 
cynnulleidfaoedd, wrth eu bod yn ceisio 
cripian yn fongleraidd trwy y gweddiau, I 
8— XI. 



ac felly aethant at y ^weddiaa o'r brest, 
I yn y rhai ni byddai eisieu darllen; a byth 
' oddi ar hyny, y mae yr un g&n, fel eiddo'r 

gwcw, yn parhau i swnio yn ein clustiau; 

un yn ei dysgu gan arall o hyd, nes y mae 

pob clwpa o grwt, a phob done o hen 
, feny w, ym mhlith y sectau, yn ei gwybod 
! hi ar flaen eu tarod. **Yr hen uommom 



Prayer" " Yr hen lithiau:" dyma ydym yn 

fael o benauV gwirioniaid yma yn barhaus. 
ito y mae llawer oV Ymneillduwyr, dan 
effaith goleuni cynnyddol yr oes, wedi 
dyfod er ys tro bellach i wybod pethaa 
gwell, ac er eu bod yn parhau yn Ymneill- 
duwyr, y maent wedi dwyn tystiolaeth i 
ragoroldeb Gweddlau yrElglwys, ganaddef 
eu bod ym mhlith ycyfansoddiadau mwyaf 
ysgrythyrol, mwyaf dyrchafedig, ac eto 
mwyaf syml o ran eu dull, a mwyaf addas 
i gynnulleidfa o addolwyr. Darfu i rai o 
honynt, mewn cyfarfod diweddar o wein- 
idogion yn Sheffield, fyned mor bell a 
chynnyg fod i rai o'r gweddiau hyn gael 
eu defnvddio yn eu capeli, gan eu bod yn 
teimlo bod yr hen weddiau o*r brest yn 
rhy wael i feithrin ac i gynnal ysbryd 
erefyddol yn yr addolwyr. Yr oedd v 
gweddiau o'r brest yn gwneyd y tro o v 
goreu yn yr amser tywyll a aeth heibio, 
pan nad oexld y bob! yn abl bamu beth 
oedd yn briodol neu yn ammhriodoi mewn 
gweddi; ond yn awr, os oeddynt am gadw 
y do ieuainc rhag ymadael, a throi at yr 
figlwys, byddai yn rhaid iddynt newid eu 
trefn, a defnyddio ifurf o wasanaeth. le, 
gwrandewch hyo, drigolion ardal Trefach 
a Chios y Graig, yng nghyd k gwrandawyr 
y Graig, Ebeneser, Bethel, a Chastell 
Newydd: fe gynnygiodd y gwyr da yma 
fod iddynt gael Common Prayer yn eu 
capeli, sef gweddiau wedi eu gwneyd ym 
mlaen Haw i'w darllen ar gyhoedd y gyn- 
nulleidfa! Syned wybr a daiar wrth y 
fath beth aruthr ac ofnadwy I Ond eto, er 
hyny i gyd, dyma fel y bul Ac yn 
ddiammheu, dyma fydd yn rhaid iddynt 
wneyd, fel y mae dynion yn parhau i gael 
eu goleuo, os 3'dynt am attal eu capeli 
rhaff royned yn weigion. Fel y mae'r 
wlad yn cynnyddu mewn gwareiddiad a 
chwaeth, hi a ddiflasa ar y gweddiau a 
ddefnyddir yn awr, y rhai sy gan fynychaf 
yn gawdel o bob peth, ac ^n 11 awn o ym- 
adroddion gwael ac annheilwng, ac a dry 
at yr hyn tyddo yn fwy trefnus, ac yn fwy 
unol k syniadau dynion deallus. Y mae 
arwyddion, hyd yn oed yng Nghymru, fod 
gwawr y cyfryw amser yn dechreu tori, er 
y bydd hi dro, ef allai, cyn ennill llawer o 
dir, gan fod y werin yn cael eu dal mor 
dyn yng nghadwynau anwybodaeth gan y 
dynion diegwyddor sydd yn elwa ar eu 
cefnau, a hwythau, druain, mor amddifaid 
ag y maent o foddion gwir addysg; ond 
fel y dywedais y mae pethau yn bod yn 



Digitized by 



Google 



58 



TE HAUL. 



Lloe^, lie mae'r bobl yn cael eyfle i 
ddyfod i ddeall yn well, a dim mor agored 
i lyncu pob sotnach a ddywedir wrtnynt 
Tng ngwyneb hyn, on id yw yn betb 
gwrthun yng ngolwg pob dyn sydd yn 
gwybod dim, i weled un o ddoethioo 
Pentrecagal yn cymmeryd arno siarad yn 
ddirmygus am y Common Prayer y 
papyr a elwir y Byd^ mewn cyssylltiad k 
phont newydd Llandyfriog? Atolwg, pa 
nn ai efe nea Ymneillduwyr Lloegr sy 
fwyaf eang eu meddyliau, a mwyaf coetb- 
edig eu barn a'u barchwaetb? Tybiaf nad 
oes lie i ammbeu am fynyd am y cwestiwn 
hwn. Oddi wrth vr hyn a ddywedwyd, 
yDte, gellir casglu fel y canlyn : — Gan mat 
yn nnig yn y parthau hyny, lie mae anwy- 
wobaeth yn teyrnasu, y cfywir rhedeg ar 
weddiau y Common Player; a'u bod yn cael 
ea canmol a*u cymmeradwyo ym mhob 
man lie mae goleani agwybodaeth, gallwn 
yn ddiammheuol stampio'r neb a siarado 
yn wawdlyd am danynt, megys dyn hollol 
anwybodus a thy wyll, neu, vote, ddyn ag 
sydd yn ceisio, yn groes i w wybodaeth, 
^uad llygaid y werin yn erbyn y gwir- 
lonedd, er elw a mantais iddo ei hunan aH 
blaid. Gall gohebydd y Byd arddel yr un a 
fyno o'r ddau gymmeriad uchod, ac y mae 
cyflawn roesaw iddo ei gael : nid oes ond y 
naill beth neuV Hall iddo wneyd ei ddewis- 
iad o hono. 

Ydwyf, yr eiddoch, 
LI r. Stlltdd. 

O.Y.— Clywais am bos (pose) yn cael ei 
ofyn unwaith, **Ym mha beth y mae 
Macedonia a Mynwy yn debygiV gilydd? 
A phan ddywedodd yr un y gofynwyd ef 
iddo, na wyddai efe ddim ; yr ateb oedd, 
"Am fod y ddw^ yn dechreu ag M," Nid 
oes tebygolrwyud hyd yn oed mor belled 
& h3'nyna rhwng pont Llandyfriog a'r 
Common Prayer; ond y mae~ rhai dynion 
na ymfoddlonant heb fyned allan o'u 
ffordd, ni waeth pa mor belled, i roi ergyd 
ar yr Eglwys. Yn wir, gallwn ddychym- 
mygu un tebygolrwydd rhyngddynt, yr 
hwn, ef allai, na freuddwydiodd yr ysgrif- 
enydd ddim am dano, set ei fod yn bosibl 
i'r Llyfr Gweddi GyffirediD, a'i iawn ddefn- 
yddio, fod yn bont i drosglwyddo dynion 
o ysbryd dichellgar, enllibus, a hunanol y 
sectau, i ysbryd mwy pur, sanctaidd, ac 
efen^ylaidd; os felly, bydd yn fwy o 
fendith nag un bont a godwyd ar Deifi 
erioed. 

SYLWADAU AR LYTHYR HWNTW BEN 
HWNTW. 

At Olygydd yr Haul. 

Gan fod amryw o bethau o duedd niweid- 
iol yn llytbyr hyf Ben, ni ddylai gael ei 
adael yn ddisylw. "BCim yn meddwl 
weithiau,'' medd Ben,"i henEsgob Llandaf 



woeyd eannoedd yn ddiaconiaid ac yn oflfeir- 
iaid, na feddyliodd y nefoedd erioed am y 
fath beth. Ond erbyn heddyw, wele luoedd 
o'r esgobion yn canlyn ei ol." Mae yn 
debygol nas gwyr Ben am benderfyniad y 
gymmynfa eglwyaig, yn ol yr hwn y gweith- 
redai Etgob Llandaf, gan greda bod yr 
esgobion a phrif swyddogion yr Eglwys, yn 
gwybod mwy na Ben a'i ddosbarth am 
sefyllfa ac angenrheidiau yr Eglwys yn eia 
gwlad. (Gwel Journal of Convocation, 
No, I.) Ymddengys i roi bod haeriad Ben 
yn rhyfygus a hollol ddisail; ond rhaid i ml 
fod yn dra gwylaidd yma, rhag ei fod ef 
wedi cael dadguddiadauneillduol o "fwriadau 
y nefoedd" — dadguddiadau na roddir i , 
farwolion cyffredin ; os felly, rhaid i mi ym> 
ostwng, er nad yw yr epistol yn ol sant Ben, 
yn dwyn arwyddion mewnol o'i ysbrydoliaeth. 
Ond OS yw yr haeriad yn wir, y mae yn cyn- 
nwys cyhuddiad pwysig yn erbyn Esgob 
Llandaf, sef gweithredu yn groes i fwriadau 
y nefoedd. Nid Des achos dyweyd gair 
mewn amddiffyniad i'r esgob, o blegid y mae 
cyflwr llewyrchus yr Eglwys yn ei esgobaeth 
yn profi bod y cyhuddiad yn hollol anwir- 
eddus, ac bod sant Ben wedi ei ysbrydoli gan 
un o'r ysbrydion celwyddog fu yn twyllo 
Ahab gynt. Cafodd yr esgob yr Eglwys 
mewn cyflwr o ddirywiad mawr, a rhwystrau 
braidd anorfod yn ymgodi yn ei erbyn ; ond 
er pob peth, fe Iwyddodd tu hwnt i bob 
dysgwyliad; ac fe fydd cyfnod ei weinidog- 
aeth esgobaethol ef yn dysgleirio yn 
ogoneddus yn ffurfafen yr Eglwys Gymreig 
tra fyddo mewn bod; bydd enw Dr. Olirant 
byth yn gyssylltedlg i hi fel un ag oedd fi'r 
Haw flaenaf yn ei hadferu i'w sefyllfa briodoL 
Mae ystadegau yr esgobaeth yn brofion an- 
wadadwy o'i chyflwr blodeuog. Onid yw yn 
rhyfeddod mawr bod y nefoedd wedi bendith- 
io llafur yr esgob fi'r fath ddirfawr Iwyddiant, 
ac yntau wedi gwneyd cymmaint, "na 
feddyliodd y nefoedd erioed am y fath beth I" 
Hwyrach y gall Ben esbonio yr anghysson- 
deb i'w foddlonrwydd el bun ; ond fe wna'r 
doeth dynu casgliad arall, gan adael yr 
Hwntw i bensyfyrdanu rhwng dau gom y 
dilemma. 

Mae yn alarus meddwl, os yw yn wir, 
"nad peth anghyffredin yn y dyddiau yma, 
yw cyfarfod ag ambell gurad, ac hefyd ag 
ambell berson, sy mor anwybodus o'r iaith 
Seisonig, fel nas gall na siarad nac ysgrifenu 
dim banner dwsin o eirlau yn ramadegol." 
Mae eich gohebydd yn fwy adnabyddus na 
mi ^'r dosbarth yna, ac felly nis gallaf wrth- 
brofi ei haeriad, er fy mod yn Hed-dybied ei 
fod wedi myned i eithafion. Beth bynag am 
hyna, yr wyf yn adnabod *' ambell gurad, ac 
hefyd ambell berson, ag sydd wedi eu dwyn 
i fyny o'u mebyd i'r weinidogaeth, ac wedi 
myned trwy ein prifysgoliont yr hwn nas 
gall siarad nac ysgrifenu Cymraeg yn 
ramadegol, na'i darllen ohwaith yn byrwydd: 



Digitized by 



YIi HAUL. 



$9 



•o nid yw yn ammhosibl cael rhai o*x cyfryw 
mewn plwyfi lie nad oes angen am un iaith 
arall.*' Bu llawer o*r fath flynyddoedd yn ol, 
a thyma fu o niwed mawr i'r Eglwys yn yr 
amaer gynt — cael bugeiliaid anghyfarwydd i 
iaith y defaid. Ond gan nad wyf fi yn cael 
fy nienditfaio & g«vybodaeth o fwriadau y 
nefoedd fel eich gobebydd Ben, ni wnaf 
ryfygudyweydnafwriadodd ynefoeddiryw rai 
o*rfatb,yr oes hon, gael eu gosodmewn swydd 
sancteiddlan ; ond mi awn hyn, bod dynnun- 
iadau da eu perthynasau wedi bwriadu hyny. 
Rhoddodd eu rhieni bob chwareu teg iddynt; 
oawaant fanteision y colegau; a'r tebygol- 
rwydd yw, pe puaaent yn cael sefyll ar eu 
gwadnau a*u teiiyngdod eu hunain, ni 
chlywsid byth am danynt tu hwnt i gylch eu 
teuluoedd. Mae yn fantais ammhrisiadwy i 
ddyn gael mwynhau breintiau y prifysgol- 
ion ; mae yno le braf i wrteithio a dadblygu 
y galluoedd sr.eddyliol ; ond os na fydd rby w 
beth mewn dyn, nis gall hyd yn oed y brif- 
ysgol ddim mo-i greu. Mae, fel y dywed 
Dr. Arnold, yn rhoddi ^^introduction" da i'o 
holl alumni, ao fe ddichon rby dda i rai o 
honynt. £to, nid wyf yn ammbeu na all y 
dosbarth yma, mewn rhyw ddull neu gilydd, 
wneyd rhyw gymmaint o les i'r Eglwys, ond 
Did y filfed ran o'r hyn a wneir gan y rhai y 
mae Ben raor acfoneddigaidd a chreulawn 
yn ddirmygu. Mae ein hesgobion wedi 
deall hyn; ac, er mawr les i'r Eglwys, y 
maent yn gweled rhagoriaetbau heb law 
mewn rhyw fanau neillduol — maent yn 
cydnabod, cefiiogi, a gwobrwyo teiiyngdod. 
Rboddir yr un chwareu teg i bob gwr Eg- 
lwys : na wobrwya dim ond teiiyngdod, medd 
Mr. H. Da iawn, dywedaf finnau; ond 
ddaw ef gam ym mhellach ar Iwybr dyled- 
swydd, sef rhoddi yr un chwareu teg i'r rhai 
sydd am ymgymmeryd fi'r swydd 'sancteidd- 
lan i ddyfod yn wir eglwysig i Mae rhediad 
ei lythyr yn cau pawb allan ond y rhai 
ddygwyd i fyny yn y prifysgolion, fel pe na 
byddai modd dysgu na deall dim ond o fewn 
muriau eu colegau. Clywsom am rai o'r un 
meddwl crebachlyd; ond trwy drugaredd, ac 
er mawr les i'r Eglwys, y mae'r dosbarth 
dallbleidiol yn'cyflym ddarfod. Darllenais 
ryw dro am ragfarn a chulni meddyliol pobl 
China. Maent yn tynu map China, a Ilun 
en trefydd, &c., yn ofalns ar fap y byd; ac 
yna yn goaod nodau i ddangos mai. anialwch 
anadnabyddus, terra incognita, yn cael ei 
breswylio gan farbariaid, sy tu hwnt i gyffin- 
iau eu gwlad eu hunain. Yr un peth yw ys- 
bryd ac ymddygiad Ben a'r dosbarth bycnan 
a gynnrychiolir ganddo. Nid oes gwybod- 
aeth na dysg; nis gellir dysgu y celfyddydau 
a'r gwyddorau, ond ar lanau'r Cam a'r Isis! 
Anialwch gwyllt sy tu allan i awyr y prif- 
ysgolion I barbariaid yw pawb ond a ddygwyd 
I fyny yno I China yw yr holl fyd gwareidd- 
iedig i'r Chinaman ; y prifysgolion y w unig 
leoedd lie y gall dyn gael ei gymhwyso i'r 



swydd sancteiddlan; dyma holl lenyddol 
fyd dycliymmygol Chinamen eglwysig. 
Ond y mae'r gymmanfa eglwysig wedi 
gwrihod yr ynfydrwydd a'r ffhlineb yna; mae 
yr hesgobion, a phawb sydd yn deall ansawdd 
angenrheidiau yr Eglwys, wedi bwrw ymaith 
y lledrith a'r hunllef a fu ym mron llethuyr 
Eglwys i farwolaeth, gan dderbyn ymgeiswyr 
ar eu teiiyngdod. Dyiid ystyried fod pawb 
a urddir, gan nad pa le y dygwyd hwy i fyny, 
yn gorfod myned trwy yr arholiad, ac ateb yr 
un gofyniadau. Yr un yw'r safon; ao os 
ceir dynion cymhwys yn bwysau yn y glor- 
ian, onid dyledewydd yr esgobion yw eu 
hordeioio, gan fod y meusydd yn wynion i'r 
cynauaf, ao nid oes cyflawnder o weithwyr 
difefl yn cael eu dwyn i fyny yn y prifysgol- 
ion ? •* Hinter dem Berge sina auch Leute" 
medd y ddiareb Ellmynaidd; ac felly y 
dywedaf finnau; mae dynion tu allan i'n 
prifysgolion; mae dynion tu hwnt i fyiiydd- 
oedd rhagfarn, gwybodaeth ac anwybodaech 
y dosbarth a gynnrychiolir gan eich gobeb- 
ydd Ben. Mae llawer na fuont yn y prif- 
ysgolion erioed wedi, ac yn llenwi swyddi 
pwysig yn anrhydeddus yn y wlad a'r Eg- 
lwys. Dyna Dr. Warburton gynt, ar y fainc 
esgobol; dyna T. Hartwell Horne, yn ddi- 
weddar yu ei wisgoedd offeriadol: dynion 
heb un class, ys dywed Ben ; ond eto y mae'r 
divine legation" mewn bri mawr gan 
ddysgediglon ; ac fe erys yr introduction yn 
gofgolofn anfarwol o ddysg, gwybodaeth, a 
duwioldeb Horne; ac fe ddichon na chyn- 
nyrchodd neb o'n prifysgolion lyfr mor 
werthfawr yn yr oes. Pe buasai yr awdur- 
dodau eglwysig yn dilyn rbeol gul eich 
gobebydd, ni chawsai yr Eglwys ei bendith- 
io a'r fath lyfrau : buasai yn ynfydrwydd i 
wrthod y fath ddyniou am na chawsent eu 
dwyn i fyny yn ysgolion yr Eglwys. Mae 
fy mhapyr yn darfod cyn dyfod at y " clerig- 
wyr lleygol." Caiff Ben ateb cyflawn i'w 
ofyniadau yn siars ddiweddaf Esgob Bangor: 
yr wyf yn ei gynhori i'w darllen, ac yfed yn 
helaeth o'i hysbryd. Gwna les mawr iddo ; 
ac fe ddichon y gwna agor ei lygaid fel y 
gallo weled pethau yn eu lliw priodol. 

Mor Myrddin. 

lonawr 8, 1867. 



YB OFFEIBIAIU. 

At Olygydd yr Haul. 

Syb, — Dywed eich gobebydd "Hwntw 
Ben Hwntw," bod rhai offeiriaid i'w cael 
yn yr Egiwys, nad yw y nefoedd erioed 
wedi eu galw; nid wyf yn gwybod pa un 
a ydyw hyn yn gywir ai peidio; ond gwy- 
ddom hyn, y baasai yn well i rai o honynt 
ganlyn y gorchwylion hyny ag oedd yn 
gweddu iddynt, yn lie rhedeg &'u penau 
yn erbyn y pulp ad. Nid ydym am enwi 
neb; ond yr ydym yn adwaen rhai ag 
gydd wedi cael eu dwyn i fyny yn Eg- 



Digitized by 



Google 



60 



TR HAUL. 



Iwyffwyr, mewn enw, o'u mebyd, ag sydd 
yn gwneyd inwy o niwed i*r Eglwys nag 
o les. Mae eisien rhywbeth ji\ rhagor na 
Bwn heb ddim sjlwedd yu ein pulpudau. 
Nid peth gweddaidd iawa mewu offeir- 
iaid i fyned o dy i dy i gasgiu cUwedlau, 
s gyru dynioii yn benl)en &'u gilydd, 
a gwawdio y Llyfr Gweddi er bod(Uoni 
gelynion yr Eglwys. Os dyma yw yr 
iawu ffordd i wueyd pobl yn Eglwysrwyr, 
gwareder ni rhagddi, Mae hyn wedi bod 
yn foddion mewn un He, o leiaf , i wasgani 
y gynnuUeidfa. Dywedir a fyuer am yr 
nen offeiriaid, yr oeddynt yn ormod o w^ 
boneddigion i ymddarostwng eu hunain i 
niweidio cymmeriadaii a gyru dynion yn 
benben ^'u gilydd, fel mae rhai yr ydym 
yn adwaen yn gwneyd, Mae*r pethau hyn 
yn natariol i'r Ymneillduwyr; oud nid 
ydym am droi ein Heglwysi yn gon- 
venticlts, Mae cyfiawnder yn galw amom 
ddywedyd, nad wyf ^n cyfeirio y sylwad- 
an hyn at jr offeiriaid sydd wedi gadael 
yr Ymneillduwyr, ond ereill — dynion ag 
sydd wedi cael eu haddysgn ar draul Eg- 
Iwyswyr. Bydd genyf ragor i ddywedyd 
ar y pwnc hwn eto; ac oni fydd i'r person- 
an yr wyf yn cyfeirio atynt ymddwyn yn 
fwy addas, yr ydym yn penderfynu 
cyhoeddi eu henwau. Cymmaint a hyn 
yn awr. 

Yr eiddoch, 
nKCX)MPBOMismo Chubohman. 

AITFOESOLDBB YB OES. 
Cynnaliwyd Sessiwn Gwarterol Sir For- 
ganwg y dydd cyntaf o'r mis diweddaf ; 
ac mae yn ymddangos bod troseddau yn 
cynnyddu yn arsvyydus yn y sir; nid oedd 
dim Uai na 100 o garcharorion, yn agos 
ddwywaith i'r uifer arferol. Y mae yn 
alarus meddwl bod dylanwad crefyddol, 
ac addysg, yn methu attal dynion rhag 
cyflawnu troseddau anfad. Mae y cyn- 
nydd hwn mewn troseddau yn gyfartal 
dros y wlad; nid yw yn perthyn i un dref 
nag un ardal yn neillduol. Mae yn ym- 
ddangos bod y wlad yn myned yn fwy 
anfoesol. Mae yn rhaid addef bod y 
boblogaeth wedi cynnyddu yn fawr yn 
ddiweddar, ac mae lluaws o gymmeriadau 
drwg wedi dyfod yma o bob parth o'r 
deyrnas; ond dywed un o'r newyddiadur- 
on, sydd yn cael ei gyhoeddi ym Morgan- 
wg, mae nid hyn yw y prif achos; mae y 
rhan fwyaf o'r troseddwyr yn hen ddwy- 
law, ac yn adnabyddus i'r heddgeidwaid. 
Mae ymosodiadau ar bersonau, . &c., yn 
dangos bod meddwdod yn frigog lawn; a'r 
achos gwreiddiol o'r hoU droseddau hyn 
yw meddwdod. Mae y nifer o ymosod- 
iadau ar benywod a phlant ieuainc yn 
ddigon i beri i ni wrido; ac mae y trosedd- 
au hyn sydd wedi cael eu dadguddio yn 
profi bod anf oesoldeb yn ffynu i raddau 



atswydus yn ein plith, a bod feimladsa 
moesol y werin wedi pylu. Mae y nifer 
anferth o blant anghyfreithlawu yn 
chwyddo y Uechresr ddu o droseddau. 
Mae yn wir bod llawer mercli a fagwyd 
yn anwyl, ac yn ofalus gan ei riiieni, wedi 
cael ei hudo oddi ar Iwybrau riiinwedd, 
gan ddynion digymmeriad, y rhai sydd yn 
liiotlio yn ddigon peirachel wedi eu dwyn 
i warth: gresyu nad oes genym un gyf- 
raith i gospi y fath ddynion: "they ought 
to be tarred and feathered;'* ond mae y 
rhan fwyaf o f aman anghyfreithlawn mor 
galed a'r adamant: nid ydynt yn ystyried 
dim am eu sefyllfa, Dywedir bod llawer 
o ddynion yn cael eu gyru i gyflawnu 
troseddau o herwydd tlodi; ond nid oes nn 
riiith o esgus dros hyn mewn sir o fath sir 
Forganwg, lie mae digon o waith i'r sawl 
sydd yn dewis gweithio, a chyflogau da, 
Mae genym ddigon o brawf bod cys«yllt- 
iad ag'os rhwng anwybodaeth a throsedd- 
au; ac mae yn amlwg na ddygwyd lluaws 
mawr o'r ti-useddwyr erioecl dan ddylan- 
waclau crefyddol, ac addysg. Y cwestiwii 
yw, pa fodd mae gwella y gwahanglwyf 
hwn sydd yn ein plith, yr hwn sydd yn 
ysgubo lluoedd i ddinystr? Mae lie i ofni 
bcMi llawer o'r anfoesoldeb, a'r anwybod- 
aeth sydd yn ffynu yn y wlad, i'w briodoli 
i'r ysbryd eiddugus sydd yn ein plith, a'r 
ysbryd sectol dallbleidiol, yr hwn sydd yn 
gwenwyno ac yn mallu pob peth yn y 
Dywysogaeth. Os bydd i offeiriaid wneyd 
cynnyg i addysgu y plant, gwneirpob ym- 
gais i daflu rhwystrau ar eu ffordd; ac 
mae yn well gan lawer weled y plant yn 
tyfn i fyny mewn anwybodaeth na'u 
gweled yn myned i ysgolion yr Eglwys, 
ym mha rai y cafodd lluaws o'n gwrthwy- 
uebwyr eu haddysgu. Gyda phob dyledua 
barch i'r gweinidogion ymneillduedig 
hyny ag sydd yn treulio eu hamser i geisio 
tyiui yr Eglwys i lawr, ac ymdrabaeddu 
yn Uaid politiciaeth, dywedwn y buasai 
yn fwy cytunol §,'u proffes i dreulio yr 
amser hwn i addysgu y werin, sydd yn 
byw a marw mewn anfoesoldeb ac anwy- 
bodaeth yng ngolwg ein Heglwysi a'n 
capeli. Ef allai y beuir ni am gyfodi ein 
Uais yn erbyn anfoesoldeb yr oes a'i 
hologedigaethau, fel mae yr Haul wedi 
cael ei feio lawer gwaith o'r blaen. Yr 
ydym yn dymuno dywedyd wrth y cyf ry w, 
nad yr Haul yn unig sydd yn cyfodi ei 
lais yn eu herbyn, ond newyddiaduron 
ereill nad ydynt yn dwyn un cyssylltiad 
^'r Eglwys, ond yn hoUol wrthwynebol 
iddi. 

EISTEDDFOD 1867. 

Mae yn wybyddus i lenorion Cymru 
penbaladr, y bydd i'r Eisteddfod Genedl- 
aethol am y flwyddyn 1867 gael ei chyn- 
nal yn y dref hon. Nis gallesid dewis He 



Digitized by 



YR HAUL. 



61 



mwy cyfleus yn y Deheudir na Chaerfyr- 
ddin i*w chynnal. Cynnaliwyd eistedf od- 
au mawreddog, fel y dywed golygydd y 
Bydf yma cyn hyn, pan oedd yr anffodus 
Daniel Ddu, Tegid, Gwallter Mechain, 
Glynadda, Sam Ifans, golygydd Seren 
Gomer, Cawrdaf, Carnhuanawc, a'r Esgob 
Burgess, yn eu blodau, a'r bardd a'r 
hynafiaethydd enwog lolo Morganwg, 
" The good old lolo," fel y dywed Southey. 
Yng Nghaerfyrddin daeth yr enwog 
Thomas Price (Camhnanawc) i sylw 
gyntaf : nn o'r gwladgarwyr mwyaf twym- 
galon a fagodd Cymru erioed. Gwnawd 
ymgais yn ddiweddar, gan uu a allem 
ddysgwyl rhyw beth amgen oddi wrtho, i 
iselhau Carnhuanawc fel hanesydd, &c. 
Cysgodd lolo lawer uoswaith yn hen 
" gadair f arddonol Dyfed," yr hon oedd yn 
cael ei chadw yn ofalus yn Uyfrgell ys- 
grifenydd Cymreigyddion Dyfed, ft i)ha 
un y cawsom lawer ymgom hirfaith cyn 
hyn mewn perthynas i Eisteddfo<lau 
Caerfyrddin, a'r enwogion oedd yn 
arfer ymgynnull yma. Gan pa mor enwog 
bydd yr Eisteddfod Geuedlaethol 1867, 
nid ydym yn credu y bydd yn bresennol 
ddysglelriach talentau na'r rhai hyny 
oedd yn wyddf odol yn yr hen eisteddf od- 
an. Yr ydym yn dymuno Hon gyf arch y 
pwyllgor yn newisiad y beimiaid. 

DYGWYDDIAD TBYGHmEBUS YN 
LLUNDAIN. 

Yu ychwanegol at y dygwyddiadau 
gofidus gy gwedi cymmeryd He ar y 
tywydd caled presennol, cymmerodd un 
amgylchiad torcalonus le prydnawn dydd 
Mawrth, y ISfed o lonawr, yn Regent's 
Park, yn y brif ddiuas. Yr oedd dros 
ddwy fil o bobl wedi ymgasglu oddi 
amgylch y Hyn; ac yr oedd y gred mor 
gyfEredinol bod yr ia wedi dyfod yn 
ddigon cryf, fel y beiddiodd tuamil fyned 
amo, Uawer o'r rhai oeddynt foneddiges- 
au. Tua phedwar o'r gloch yn y pryd- 
nawn, bemid bod o leiaf bum cant ar yr 
ia gyda'u gilydd, pan, gydag ond ychydig 
fynydau o rybudd, y rhyddhaodd yr ochr- 
au, ac yr hoUtodd yn filoedd o ddamau, 
gan daflu rhwng dan a thri chant os/taters 
i'r dwfr. Yr oedd eu hysgrechiadau am 
help, a bloeddiadau y bobl ar y Ian, yn 
gwneyd yr olygfa yn drychynebus, a thu 
hwnt i ddysgrifiad. Gwnawd pob ym- 
drech er achub y trueiniaid yn y dwfr, 
ond, fel y mae yn alarus adrodd, collodd 
41 eu bywydau. Dywed y rhai a fu yn 
Hygad-dyst o'r amgylchiad, na anghofiant 
ef tra byddo an^l ynddynt, gan mor 
ofnadwy oedd yr olygfa— -dynion, ben- 
ywod, a phlant,' yn yindrabaeddu yn y 
dwfr, ac yn suddo y naill ar ol y Hall, pan 
na aUasai yr un cymhorth eu cyrhaedd. 
Gwelodd nn foneddiges ieuanc ei gwr yn 



suddo, ac yn coUi ei fywyd. Gwaeddai 
dwy chwaer yn druenus ar y bobl i achub 
eu brawd. Boddodd yntau, a chynuner- 
wyd y ddwy foneddiges ymaith mewn 
cyflwr gresynol. Gwaeddai boneddwr 
arall yn ddolefus, yr hwn oedd uewydd 
ei achub o grafaug marwolaeth, "Pa le 
mae fy niachgen?" Yr oedd ef wedi 
suddo byth i gyf odi mwy. Berhir bod y 
dwfr-dreiddwyr wedi dyfod o hyd i'r holl 
gyrff erbyn hyn, yn rhifo, fel y dywedas- 
om yn barod, un a deugain. Oawsant 
bftr o lithrwadfnau {skates) yn y gwaelod, 
yr hyn a brawf eu bod wedi chwiHo yn 
dra manwl. 

Nis gallwn lai na chrybwyll un gair am 
gi mawr hynod oedd ar Ian y dwfr. Bu y 
ci am amser maith yn sefyH ar y Ian: ni 
ai oddi yno er dim, ac ni chymmerai ddim 
i'w fwyta. Bemid mai dysgwyl gweled 
ei feistr yu do'd fyny ydoedd: ond yn ol 
pob tebygolrwydd, yr oedd wedi boddi, 
canys ni ddaeth yno neb oedd yn adwaen 
y ci. 

ACHAU A THEULU CORS T GBDOL. 

-4/ Olyyydd yr Haul. 
Syb, — Gan i mi weled ysgrif yn yr 
Haux^ am Tachwedd, am Achau a Theulu 
Cors y Gedol, gweUr oddi wrth yr 
ysgrif uchod, tudfden 344, bod WiUiam 
Fychan wedi myned yn hen, ac heb 
briodi, sef yn 63, yn 1770, y rhyn i'm tyb 
i sy gyfeiliomus; canys y mae cywydd 
marwuad i'w wraig yng ngwaith prydydd- 
ol Mr. Bhys Jones, Yswain, o'r Blaenau, 
Meirion, yr hwn oedd eu bardd teulu. 
Gwelir oddi wrth y cywydd dan sylw mai 
Catherine oedd ei henw, ac mai merch 
oedd i J. Hugli Nannau, Yswain, o Nan- 
nau. 

" Cwympodd Gatrin, eithin oedd, 
Arswydus i'r oes ydoedd: 
Priod WilUam, pryd alarch, 
Fychan, nid bychan ei barch: 
Aur dderwen, mes bren mawl, 
O goedwig Cors y Gedawl." 
A thrwy eu priodas hwy yr unwyd 
etifeddiaethau Cors y Gedol a Nannau; 
ond wedi eu marwolaeth hwy a'u merch, 
sef eu hunig ferch a'u hetifecldes yn ddi- 
blant.aeth etifeddiaeth Cors y Gedol ideula 
Mostyn, ac etifeddiaeth Nannau i Robert 
WiUiams Vaughan, mab R. Howell, Ysw., 
Ystym Colwyn. Merch WiUiam Fychan, 
oedd Ann Fychan, gwraig David Gwynn, 
Yswain, o Daliaris, yr hon a fu farw yn 
ddietifedd, fel y crybwyllwyd ym mis 
Medi, B.C. 1767. Gwelir cywydd marw- 
nad iddi hithau yn Uyfryn Rhys Jones, 
Blaenau. Gan obeithio y bydd i rywun 
araU roi mwy o oleuni ar yr hanes rh^ 
camarwain yr oes a ddM. Gyda dymun- 
iad am Iwyddiaut i'r Haul, y gorphwysaf , 
Yr eiddoch, Dbwi. 



Digitized by 



62 



Yft HAUL. 



NODIADAU LLEKTDDOL. 

Mae dylanwftd mawr fan y wasg ar y 
werin, er drwg neu er daioni. Tn ddi- 
weddar mae archwaeth y to ieuaino wedi 
myned yn hoUol ar ol ehwedlau a sothach, 
y rhai sydd yn cael eu cyhoeddi yn y wasg 
Seisonig am brisoedd isel. Treulir amser, 
yn neilTdnol yn y trefydd, gan weision a 
morwynioB i'w darllen yn Ue cyflawnn eu 
dyledswyddan. Nid oes dim, yn y Uuaws o 
hoaynt, ag sydd o duedd foesol, ao yn 
tueddu tuag at ddiwyllio y meddwL Mae 
Ue i ofni nad oes cymmamt o ddarUen y 
fath lyfrau a gwaith hen Ficer Llan- 
ymddyfri ag a fu. Tr oedd yr hen bobI, 
ddeagain mlynedd yn ol, yn gallu adrodd 
Canwyll y Uymry ar dafod leferydd; ond 
oes nn o bob cant heddy w yn gwybod dim 
am dano? Dywedy Parch. Mr. Kingsley, 
yn ei SenHoru for the Times^ bod digonedd 
o lyfrau yn cael eu rhoddi yn nwylaw 
plant; ond nid ydynt yn ewella eu moes- 
au. T mae yn £Eaith alarus bod Uai o 
barch yn cael ei dalu yn awr i rieni gan 
blant nag oedd ddeng mlynedd ar hugain 
vn ol. Dywed mai yr achos yw, fod mor 
lloied o ddysgu y Catecism: mae dynion 
wedi myned yn rhy gall i ddysgu y 
Catecism iV plant, ac yr ydym yn eweled 
beth yw y canlyniadau; ac mae y Cymry, 
mae lie i ofni, wedi myned yn rhy gall i 
ddarllen Llyfr y Ficer, a lluaws o lyfrau 
ereill: nid oes dim wna y tro yn awr ond 
rhywbeth dadleuol ac yspwrial diwerth: 
hofiem weled argraffiad newydd a rhad o'r 
Uyfr ffwerthfawr hwn yn cael ei gy hoeddi 
er budd y dosbarth gweithgar. 

Yr Olyniaeth Apostolaidd. — Mae Rawer 
o ysgrifenu wedi bod ar y pwnc hwn o 
bryd i bryd. Ychydig ilynyddoedd yn ol 
cyhoeddodd y Parch. £van Lewis, ficer 
Dolgellau, diweddar Aberdar, ddau draeth- 
awd galluog ar yr "Olyniaeth Apostol- 
aidd, a*r "Olyniaeth Wesleyaidd;" ac yn 
ddiweddar cyhoeddwyd yn Gymraeg gan 
J Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Grist- 
lonogol, sylwadau Esgob Sant Andrews, yn 
ei siars ar y testyn hwn. Cafodd ei 

fyfieithtt i'r Gymraeg gan y Parch. James 
[orris, periglor LlanalTgo, sir Fon. Yr ^m 
wedi clywed iV gwaith gael ei eyfieithu ar 
gais un o'resgobion. Byddai yn burion peth 
pe dosbarthid ef mewn gwahanol blwyfau : 
rhy fach o draethodau oV fath sydd yn 
cael eu rhoddi yn nwylaw y to ieuainc. 

Y Miljlwyddiant. — l^lae yn wybyddus, i 
ran twyat o"n dariienwyr, bod Dr. Gum- 
ming wedi bod yn prophwydo y buasai 
diwedd y byd yn y flwyddyn 1866. Mae 
y Dr., fel Rawer un o'i flaen, wedi methu : 
mae y ilwyddyn 1866 wedi myned heibio 
heb i'r amgylchiad sobr hwnw gympaeryd 
He. Nid yw hyn ond rhyfyg mewn dyn, 
gan iiad beth fo ei ddysg a*i ddawn, i 



geisio rhagddywedyd diwedd y byd: ni 
%yr neb ond y Tad yn nnig. Mae y 
Parch. John Jones (Idrisyn), ficer Llan- 
dysilio, Ceredigion, wedi cyhoeddi ei 
ddarlith ar bwnc y " Milflwyddiant," 
pris chwecheiniog, mewn atebiad i'r 
cwestiwn, "A fydd diwedd y byd yn 1866 
neu 1867?" Profa yr awdwr na chymmer 
hyny le hyd 

** Ceir gweled oenedloedd y ddaiar 
Yn dyfod o bedwar cwr byd, 
Ymofyn y ffiirdd tua Ston, 
Y bydd ei drigolion i gyd." 

Ni chaniata ein gofod, onid e buasem yn 
difynu darnau o'r ddarlith alluog hon. 

Y Ddau Gyfammod, gan y Parch, Evan 
Jenkins, Periglor Casllwchwr, — Daeth y 
traethawd uchod i'n dwylaw yn ddiweddar, 
yr hwn sy newydd ei gynoeddi. Mae 
wedi cael ei argraffu mewn llythyren 
eglur, fel y gall pob oedran ei ddarllen. 
Un bai mawr sydd yn perthyn i luaws o 
lyfrau, 'yw argraffwaith ewael. Yr ydym 
yn cyflw^no y traethawd hwn i sylw ein 
darRenwyr: ceir Rawer o hyfforddiadau 
buddiol ynddo. 

Hanes Gilgerran, gan Ah Geraint, Mr, 
J, R, Phillipe, Aberteifi.'-Yn Eisteddfod 
Aberteifi ennillodd Mr. Phillips y wobr am 
yr hanes goreu o Gilgerran; y beirniaid 
oeddynt Dr. James, Pan teg, a'i frawd 
Llallawg: siaradodd y beirniaid yn uchel 
iawn am y cyfansoddiad hwn. Ar g^is 
amry w foneddigion, mae Mr. Phillips wedi 
cydsynio ei gy hoeddi, yng nghyd k photO" 
graphic views o'r castell. Y mae yn 
ddiammheu y bydd y gyfrol hon yn un 
ddyddorol iawn. 

Lfyfruddiaeth y Cymry. — Y mae yn dda 
genym ddeall bod y gwaith uchod, yr hwn 
a barotowyd gan y diweddar Gwilym 
Lleyn, i gael ei gyhoeddi dan olygiaeth y 
Parch. Daniel Silran Evans, periglor 
Llanymawddwy : nis gallasai fyiied i weR 
dwylaw. Hoffem yn fawr pe cyhoeddai y 
boneddwr uchod lythyrau yr enwog leuan 
Brydydd Hir: mae dysgwyliad mawr. 

Mae Ruaws o draethodau gwerthfawr, 
y rhai a ysgrifenwyd yn ddiweddar, allan 
o'r was^; "Enwogion Sir Aberteifi," gan 
ein cyfaill £fyddlawn Gwynionydd: yr ^m 
yn cydymdeimlo yn ddwys yn ei alar; 
"Haues Ty Gwyn ar Daf," gan Llwyd 
Isaac, yr hwn a ennillodd y wobr yn 
Eisteddfod Whitland. Clywsom na 
chafodd Llwyd ddim ceiniog o honi er iddo 
ei hennill. Mae Nicander yn myned i 
gyhoeddi ei hull Weithiau barddonol yn 
fuan. 

Marwolaeth yr "4r»io«rer."— Mae gyrfa 
y cyhoeddiad uchod, yr hwn a gyhoeddwyd 
dan olygiaeth John Hampden, ym Mryste, 
wedi trengu ; ac nid oes un colled ar ei ol. Yr 
oedd yn un o'r cyhoeddiadau mwyaf pigog 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



6S 



a phersonol a gyhoeddwy d erioed : bu Uawer 
gwaith mewn perygl o fyned i afael y 
gyfraith; a gorfodwyd ei olyeydd i gadw 
yr heddwch fwy nag nnwaitb. Tr oedd 
vn perthyn i ^sgol Whalley, Murphy, a*r 
barwn eccentric, o Middle Hill, y rnai sydd 
yn ystyried nob peth yn l>abyddol, os nad 
yw yn taro i w harchwaeth. Ystyrid rhai 
o^r frawdoUaeth hon corganu, &c., yn 
Babyddiaeth rhonc. Yr oedd y fath 
gyhoeddiad a'r uchod yn fwy o warth i 
Brotestaniaeth nag o anrhydedd yn y 
rhifyn diweddaf: cyhoeddodd ei anathema 
ar y Llywodraeth. Gall Mr. Hunt, 

Northmore Green, chwareu ei antics heb 
ofni fflangell yr Armottrer mwyach. 

AT CAISAB. 

Str, — Ef allai bod genyf yr anrhydedd 
o'ch adnabyddiaeth bersonol, eithr ni wn 
yn sicr pwy ydych fel Oaisar. Ni wn 
ychwaith, mal Hywel, ddim am danoch, 
ond fel ysgrifenydd boneddieaidd, ac ys- 
golhaig, a'i Ladin heb ei Iwydo. Y peth 
gwaethaf, syr, yw fy anghof, pwy a 
fenthyciodd Haux yr Adfent oddi amaf. 
Yn fynych iawn y mae yr Haul yn cael ei 
gymmeryd oddi amaf cyn i mi dori y dail. 
Y mae llawer iawn o ddirmygwyr yr 
Haul yn hoffi ei ddarllen ar y o 
herwydd peswch y teetotal yn siop Malen 
Jones. Hoff fyddai genyf bob amser 
ymgomio ft gwr boneddig o'ch bath chwi, 
er bodd i mi fy hnn a darllenyddion yr 
Haul. Yr unig an|;hysur a roisoch i mi 
oedd dwyn ar gof i mi y wialen fedw a 
gefais ddeng mlynedd ar hogain yn ol, am 
fethu parso eich dyfyniad Lladin: collais 
yn yr ablative case. Ai hen gydysgolhaig 

1 ml ydych yn hoff o ddannodiaeth? Os 
felly, brathasoch fi a chleddyf danfiniog. 

At bwnc eich Uythyr. Nid wyf yn 
cofio geiriad fy erthygl ar yr Adfent, eithr 
y mae pob haneswr 'vn g^ybod y ddwy 
ffordd o gyfrif. Cyn belled ag yr wyf yn 
cofio oddi wrth hanesyddiaeth, dymaV 
hanes mewn crynodeb: — Tiberius oedd 
Regent, Bhaglaw, y factotum, Bismark, 
neu larll Derby, y prif gynghorydd, a*r 
llywodraethwr; mewn gwirionedd, yn gym- 
maint felly o ly wyddwr yn amser eenedig- 
aeth ac yn amser croeshoeliad Crist. 
Cymhared Lardner, p. 356-371, last edition, 
Hewlett in loco. Dr. A. Clarke, Roman 
History^ ^c. Darllenwch eto fy esboniad 
yn yr erthygl a nodasoch, os na roddasoch 
chwithau fenthyg yr Haul. Gyda Haw, 
dywedodd Brutus wrthyf y tro diweddaf 
y bu dan fy nghronglwyd, am wneuthur 
mater cydwybod o beidio rhoi ben thy g yr 
Haul i neb. Pe cymmerai y derbynwyr 
a'r cefnogwyr yr awgrym hwn, dyblid o 
leiaf nifer y darllenwyr, a threblid y 
derbynwyr. Cofier nad wyf yn meddwl i 



mi ammheu tystiaeth fy nhestyn ar 
Tiberius Caisar, yn ei gyssylltiad & fly wiad 
yr ymherodraeth gydag Augustus, ac ar ei 
ol. 

Wrth ddiweddu, ef allai y goddefa eich 
darllenwyr Cymreig i mi grybwyll am 
ddysgrifiad o'n Hiachawdwr, sydd yn cael 
ei gyhoeddi yn bresennol yn y newydd- 
iaduron Seisonie. Gwel, er esampl, y 
Pembrokeshire nerald, am lonawr 4, 1867. 
" Dysg^ifiad o*n Hiachawdwr. Y canlynol 
sy gopi o lythyr a ysffrifenwyd yn ystod 
bywyd ein Hiachawdwr. FubUus Len- 
tullus. Ei epistol at Senedd Rhnfaiii« 
yn nyddiau Tiberius Caisar, yng nghyloh 
lesu Grist Ymddangosodd yn y dyddiaa 
hyn ddyn o rinwedd mawr, a elwid lesn 
Grist, yr hwn sydd eto yn fyw, ac yn 
genedlddyn yn byw yn ein plith! Der- 
bynir Ef fel prophwyd \ eitnr geilw ei 
ddysgyblion Ef yn Fab Dnw: cyfyd v 
meirw, a gwellau bob math o glefydau. O 
ran ei gorffolaeth, y mae yn hytrach yn 
dal a phrydferth, gyda gwynebpryd parch- 
edig a deilynga ofn ac edmygedd y rhai a'i 
gwelant. Y mae ei wallt o liw cneuen 
wisgi, yn syrthio bron hyd ei glustiau, ac 

hyny i waered yn gwrlog o liw goleuach, 
ac yn fflwch o amgylch ei ysewyddau. 
Bhenir ei wallt ar ei dalcon fel eiddo 
Nasaread. Y mae ei dalcen yn wastad- 
lyfn. Nid oes brycheuyn na chrychni ar 
ei dalcen, ac y mae ei farf yn brydferth. 
Ni ellir chwilio un bai nac anaf ar ei 
drwyn a'i eneu. Ei farf oedd yn dew ac 
yn ddymunol i*r olwg. Yr olwg yn ddi- 
wair, diniwed, a gwrol. Ei lygaid yn 
dreiddgar ac eglur. Wrth gyhuddo y mae 
yn ddychrynllyd ofnadwy. Wrth cy- 
nghori y mae yn foneddigaidd ac ^n deg. 
Mewn ymadrodd mae yn ddeniadol a 
dwys. Ni chofia neb ei weled erioed yn 
chwerthin; ond llawer a'i gwelsant yn 
wylo. Y mae ei gorff yn uniawn, ac o 
ffiirf berffaith. Y mae ei ddwy law yn 
deleidrwydd perffeithrwydd, Wrth 
lefaru y mae yn hynod ddoeth a chym- 
medroL Dyn yw yn ei lendid yn rhagori 
ar feibion dynion." 

Dywedir bod yr ysgrif wreiddiol hon 
eto ar glawr. A allai Caisar roi rhyw 
oleuni pellach ar y mater? Gohebiaeth 

fyfeillgar,d6aller, fydd o hyn allan rhyngof 
& chwi, Caisar, yn yr Haul. Gan 
obeithio v caiff y Cymry uniaith ryw 
oleuni odai wrthym. 

Y terfynaf, fel cyfaill, 

Yr eiddoch hyd byth, 
HrwsL. 

GAFEL HAWEN. 

At Olygydd yr Haul. 

Stb,— Sylwais yn y rhifyn am lonawr, 
ar Guto yn dyweyd, wrth vmddyddan & 

1 Twm a Shadrach, bod y bobl sydd yn 



Digitized by 



ra HAUL. 



perthyn i Gapel Haweo, yn derbyn 
gwrnddol a aaawodd Mr. Nathaniel 

Griffiths, gynt o Pant y Brain, at y capel 
nchod, a'u bod yn falch iawn o*r arian, 
Dymunaf wneyd yn hysbys nad oes yr un 
**geinior §ooh" o waddol yn cael eu talu 
na*a derbyn tnag at yr acbos yn Ilawcn ar 
ol y gwr da a enwyd uchod, nao ar ol neb 
arall ar wyneb y ddaiar. Byddai yn well 
i Onto, er mwyn cadvr cydwybod ddi- 
rwystr, i ddyweyd y gwirione<ld am bawb 
» phob peth; a chredaf y byddai iddo 
wneyd hyny, yn well hefyd i gymmeriad 
eich cyhoieddiad. 

Ydwyf, yr eiddoch, 

John Daniel Jones. 
[Mae an gwall arall wedi ymddangos yn y 
Gynnadledd," tudalen 13. " Capel y Drindod, 

Sur GasteU Neddf dylai fod "ger Gattell 
ewydd." — Gou] 

BOLWT8 DINAS, PENFRO. 

Cynnaliwyd Plygain yn Eglwys Dinas, 
Fenrro, ar foreu dydd Nadoug diwaddaf 
am 5 o*r gloch, fel arfer yma er ys oesao, 
pryd y gwnaeth Mr. Williams araith 
Dwrpasol; ac olrheiniodd yr arferiad o 
gynnal y fath gyfarfodydd i'r oesau 
boreuoL Er garwed y boreu, ac er oered 
yr hin, yr oeda y cynnulliadyn lluosog, ag 
agwedd syral a defosi^'nol anarferol ar yr 
hoU gynnulleidfa,ya debyg i rai a fyddent 
yn gwir addolL 

CTNirBTCHIGLTDD NBWYDD SIB BENFBO. 

Mb. Gol., — Lied debyg eicb bo<l chwi, 
a*r rhan amlaf o ddarllcnwyr yr Haul, 
yn gwybod mai J. B. Bowcn, Ysw., 
Llwyngwair, gafodd ei ddewis yn aelod 
seneddol dros sir Benfro yn Iley diweddar 
Lort Phillips, Ysw., Lawreimy. Y mae 
Mr. Bowen yn gwerthfawrogi crefydd a 
rhinwedd, yn gefnogwr gwresog i'r Eg- 
lwys gyffredinol. Oafodd ei etliol yn 
ddiwrthwynebiad, ar ddydd Llun, y 26fed 
o Dachwedd, 1866. Llwyddiant iddo. 

Llwyn y Gwair eill loni ^wedd, — ei tlialent 
Etnolw^d i'r Senedd: 
Bowen saif ar ben ei s^d, 
Yn rhadawl fryn anrbydedd. 

R. H. Dtfkd. 



CYWYDD 

O gydlawenychiad a Daniel Lewis Lloyd, 
Yswaittf B,A., Lon, Llanarth, Cerediaion, 
ar eiddyrcJiafiaddiweddar yn Rhydychaiyi. 

E GEIR Llwyd ym mysg gw^r llgn, 
Bhawd uchu yn Rhydcben ; 
Mab Gladstone, a'r Lon o'r wlad 
Wen gndeg gai'r an godiad. 
Urdduniant rn lorddonen* 
Wna'i fri'n yn wir yn y Fronwen 

• Y mae Jordan jn enw tealaaidd y Fronwen 
er amser John Jordan Jones, Yswain, Ynad 
Heddwch enwog dros swydd Ceredigion. 



A Qwyddelwem* f^'dd eilwaith 
Olnd mwy drwy ei glod maith, 
A ninnao, Gymry, wenwn 

hyd yn y codiad hwn. 
Tregaron. Ioan Myntw. 

• Y Parch. Daniel Lewis Jones, M.A., ficer 
Gwyddelwem, sydd ewythr, brawd ei £Eun, i Mr. 
Lloyd. 

Enalynion a wnaed ar benodiad Mr. D. 
WUiiamSf Tregaron, gan y Parch, E, O. 
Phifiips, M.A.^ Aberystwyth, yn Athraw 
Ysgot Lady Bevan, yn Llandysiiio, 
Caerfyrddin, 

Glftn Gymreig jrsgolheigion — a wyHa 
Hoff WiUianis, Tregaron, 
A hyddysg y d^^sg hwy don 

1 sisial fel y Seison. 

O luoedd dysged lawer — drwyV ardal, 
Yn hylawn cystal a Lancaster. 
Parhaed, llwydded y Llan— i leda 
Ysgol Lady Bevan, 
Br d jsgu trwy Gymru'r gwan 
Gwiw neb aar, ac heb anan. 

Ioan Myntw. 



PRIODWYD, 
HuMPHRETS— Dennis. —Hhagfyr 



26. 



yn Eglwys Clydach, ger Abertawy, Mr. 
W. liumphreys, & Miss Anne Dennis; y 
ddau o Ynys Penllwch, ger Clydach. 

BU FARW, 
Bona. — Ion. 19, Mr. Thomas Bona, 
crydd, Pentrepoth, Caerfyrddin, 80 oed. 

Jones. — lonawr 15, Miss Margaret 
Jones, sef unig blentyn Mr. a Mrs. Jones, 
Bryn Saddler, ac wyres i Mr. W. Morgan, 
Ifor Arms, Bryn Ssddler, Morgan wg. 

Saunders.— lonawr 8, Cadben D. 
Saunders, Ty Mawr, 80 oed. 

Stacey.— Ion. 3, yn y Bhodfa, Caerfyr- 
ddin, J. J. Stacey, Ysw., ynad yr heddwch 
dros dref Caerfyrddin, 76 oed. 

WiLLLAMS. — lonawr 5, yn 9 mlwydd a 
dau fis oed, Susanna, merch Mr. B. Wil- 
liams (Gwynionydd), Llangeitho. 

Arwyl galar ar ol ei gilydd — ^gaed 
Yn gwanu enaid ein Gwynionydd. 

Ioan Mynyw. 
Williams.— lonawr 10, vn 26 mlwydd 
oed, Mr. Rhys Williams (Manod Wyllt), 
Hendref, Llanpennal. Yr oedd yn un o 
feirdd ieuainc mwyaf gobeithiol Gymru. 
Gadawodd ar ei ol enw da ym mhob 
ystyv o'r gair. 

Manod Wjllt, mwyned ei wedd, — y Bardd oedd 

Beraidd hyd y diwedd; 
Ow ! Ow ! yn rad yn ei fedd — ^maeV.per dant, 
Ydoedd ogoniant i Dde a Gwynedd. 

Ioan Mynyw. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William SpvitKBLL, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Thurs- 
day, the Slst of January, 1867. 



Digitized by 



Y R 



HAUL. 



"YNG NGWTNBB HAUL A LLTOAD GOLEUNI." 
"A GAIR DUW YN UCHAP." 



Rhip. 123. 



MAWRTH, 1867. 



Cyp. 11. 



PREGETH 

A draeihwyd yn Eglvoya Bodfari, boreu dydd Sul^ 25med o Dachwedd, 1866. 
"A hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwir Ef, Yr Arglwydd ein Cyfiawnder," — Ieremi xxiii. 6. 



T MAE y geiriau hyn yn rhan o'r Ts- 
grythyr a osodwyd i'w darllen heddy w yn 
He yr Epistol; a chan en bod yn cyfeirio at 
ddyfodiad lesu Grist yn y cnawd, y maent yn 
teilyngu ein sylw neillduol ar yr achlysur 

Sresennol; o blegid, ar y tymmor yma o'r 
wyddyn yn benaf, ein Heglwys a eilw ar- 
nom i ystyried mawr ostyngeiddrwydd lesu 
Grist, yn cymmeryd arno ein natur gwael 
ni, ym mru y Fair Eorwyn; ac hi a*n 
rhybuddiani i hwvlioein hunain yn barod, 
erbyn y tro nesaf y daw i ymweled a ni, 
canys yn y dydd diweddaf Efe a ddaw yn 
ei ogoneddus fawredd, i farnu y byw aV 
meirw. Ond, ef aUai y gofynwch, pwy 
ydyw Hwn sydd ar ddyfod? O mor 
Dyfryd gan y credadyn glywed yr ateb, — 
"Hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwir Ef, 
Yr Arglwydd ein Cyfiawnder." A thra 
byddwyf yn sylwi ar y geiriau hyn, yr 
Ysbryd Glan, yr Hwn a ogoneddodd yr 
lesu, a fyddo yn cymmeryd o eiddo Crist, ac 
yn eu dangos 1 ni, fel y caffom ei enw Ef 
yn enaint tywalltedis^ i'n heneidiau. 

L Dymunwn sylwi ar ystyr y gair 
cyfiawnder, Ystyr y gair yn yr iaith 
wreiddiol, sef yr Hebraeg, ydyw pwysau 
cyfartal, neu fantol wastad, neu, fel y 
dy wedir yn iaith y Seison, equal beam. Y 
mae cyfiawnder yn cael 'ei darlunio a 
chlorianau yn ei dwylaw, i bwyso gweith- 
redoedd dynion. Fan fo*r beam yn uniawn, 
ac yn hoUol wastad, y mae yno gyfi awnder. 
Ac y mae cyfiawnder Duw yn cael ei 
ddarlunio yn yr un modd. Y mae amryw 
fanau o'r Beibl yn tystio fod Duw yn 
pwyso gweithredoedd dynion : — " Tydi, yr 
TJniawn, wyt yn pwyso ffordd y cynawn." 
Esai xx3kYi. 7. Ni fynai lob, chwaith, 
ei farnu gan ddynion : gwell oedd ganddo 
gyfiawnder Duw, "fwysed fi mewn 
clorianau cyfiawn, a mynedDuw wybod fy 
9— XI. 



mherfieithrwydd.*' lob xxxi. 6. Y mae 
cyfraith Duw; sef ei ewyllys sanctaidd, 
fel yr ^m yn ei gael yn y jBeibl, yn cael ei 
osod, meeys yn y naill glorian, a phob 
gwelthred o'n heiddo ni yn y glorian 
arall; ac os bydd y fantol yn hollol 
wastad, os bydd ein hufudd-dodyn llawn 
bwysau, y mae yno gyfiawnder: onid e, os 
byddant gymmaint ae un Uyohyn yn rhy 
ysgafn — oddi eithr fol y fantol yn wastaa 
i*r blewyn, y mae yno anghyfiawnder; a'r 
ysgrifen, a barodd gymmaint o fraw i 
Bel sassar, a welir arni— '^Tecel; y mae y 
fantol yn anwastadl Ti a bwyswyd yn y 
clorianau, ac a*th gaed yn brio." Dyna fi 
wedi gosod ger eich bron ystyr eglur y 
gair cyfiawnder: llawn bwysau ydyw, sef 
ufudd-dod perffaith i'r gyfraith foesol; sef 
perffeithrwydd mewn meddwl, gair, a 
gweithred, yn ol rheol, mesur, a chlorian- 
au, sanct, sanct, sanct, Arglwydd Dduw y 
lluoedd. 

Ond awn rhagom i brofi bod 3m rhaid i 
ni gael y cyfiawnder yma, cyn y byddom 
byth yn gymineradwy ger bron Duw. Y 
mae Duw o ran ei natur mor anfeidrol 
berffaith, ac uniawn, nes y mae yn gofyn 
iV dorian fod yn wastad, fel y tysda 
Dafydd am dano: "Yr Arglwydd cyfiawn 
^ g^r gyfiawnder; ei wyneb a edrych ar 
yr uniawn." Y mae mor sanctaidd, ac mor 
gyfiawn, fel na fedr edrych ar anwiredd; 
y mae yn methu goddef y diffyg Ueiaf yn y 
pwysau. ,Y mae'r gyfraith foesol hefyd 
yn gofyn ufudd>dod perffaith a dibaid, ac 
y mae ei gofynion i gyd yn sanctaidd, yn 
gyfiawn, ac yn dda. "Gwna hyn," yw ei 
hiaith awdurdodol, "a byw fyddi," yw el 
haddewid i'r sawl sydd heb drosedduerioed. 
Ond ei dedfryd ofnadwy ar yr anufudd 
ydyw, " Trosedda, a farw fyddi." Y mae 
yr ammodau yn bendant, ac yn anghyf- 



Digitized by 



Google 



66 



YB HAUL. 



newidioL '* C yfia wnder dy dy stiolaethau,** 
medd Dafydd "a berv yn dragywydd." 
A Christ ei Jiun a day wed, yr a nef a 
daiar heibio yn haws nas y palla an iod 
nac un tipyn o'r gyfraitL Y mae rhai 
yn meddwl nad ydyw gufynion y gyfraith 
ddim inor fanwl yn awr a^ yr oeddynt 
gynt, a bod dyfodiad Crist, i r^'w raddau, 
wedi diddymu; a thybiant, os gwnawn ni 
ein goreu, y bydd hyny yn ddigon, ac y 
oawn ein derbyn i deymas nef: ond y 
maent yn camgyromeryd yn ddychryn- 
11yd; nid oes un sail iV fath athrawiaeth 
a hon tu mewn iV holl FeibL Na, fy 
mrodyr, y mae Duw nior sanctaidd, ai 
gyfraith mor g^th, fel nas dichon byth 
gymineryd amcanion diffuant, yn lie 
ufudd'dod perffaith a dibechod. Paul a*n 
rhybuddia ni, mcfwn iaith sobr iawn, rhas y 
fath gamgymmeriad andwyol; **Oni wvad- 
och ch wi,** medd efe,**na chaiff yr anghynawn 
etifeddu teymas Dduw/* Nid oes gan y 
gyfraith un gair i ddadleu dros y rhai sydd 
yn allu, er eu bod yn eeisio cyflawnu — 
dros y rhai sydd yn amcanu yn dda, sef 
dros y rhai sydd yn gwneuthur goreu y 
gallant. Nid oes un gair yn neddilyfr 
cyfraSth Duw i gefnogi y cyfryw rai. 
Nid oes un canol Iwybr rhwng cyfiawnder 
ac anghyfia wnder, rhwng ufudd-dod ac 
anufudd-dpd; y uae ammherffeithrwydd 
yn rhy brin o bwysau yng nglorianau 
cyflawnder Duw; ac nis dichon vr amcan- 
ion naV penderfyniadau goreu byth 
wneuthur y factol yn wastad. Nis gallant 
dtoi draw ddedfryd ofnadwy y Bamwr 
mawr, **Melltigediff yw pob un nad yw 
yn aros yn yr holl bethau ysgrifenedig 
yn llyfr y ddeddf i*w gwneuthur hwynt 
Gal. Hi. 10. A hyn a*m tywys yn 

II. I sylwi ar anallu dyn i gyflawnu 
cyfiawnder y gyfraith. Pan bechodd 
Adda, y pwysau cyfartal a gollwyd, a'r 
fantol drodd i'n herbyn; pan fwytaodd v 
pren gwaharddedig. efe a gymmerodd o r 
dorian yr ufudd-dod ag oedd yn ddyledus 
iw Greawdwr; ac yna fe aeth y fantol yn 
anwastad, a Haw cadarnach nag a fedd un 
creadur, pa un bynag ai dyn, ai angel, sy 
ddigonol i*r gwaith o wastatau y fantol, fel y 
delo gofynion y gyfraith ddwyfol, a thosturi 
trugaredd dwyfol, i gymmod &'u gilydd, 
ac fel y. byddo Duw yn gyfiawn yn y 
gwaith o gyfiawnhan yr annuwioL Y 
mae anghyfiawnder Adda yn dyfod yn 
etifeddiaeth i*w holl blant: y mae holl blant 
dynion yn blant anufudd-dod. Cawsom 
oU ein geni mewn pechod, a phan brofir ni 
wrth reol sanctaidd cyfraitb Duw, cawn 
fod ein holl feddyliau, ein dybenion, a'n 
gweithredoedd, yn ammherffaith. A 
ddichon i un o honom edrych yn ol ar 
gytiimaint ag un awr o*i oes, a dywedyd 
tod pob bwriad, teimlad, dymuniad, gair, a 
gweithred, trwy gorff yr awr bono yn 



cydfyned yn hoUol & gofynion cyfiraitli 
Duw? A allwn ni ddywedyd hyny, hyd 
yu oed, am un awr (/r dydd sanctaidd hwn ? 
A fyddem ni yn foddlawn i roi pwys ein 
heneidiau ar berffeithrwydd ein hufiidd-dod 
am yr awr oreu a dreuliasom erioed ar y 
ddaiar, Na, frodyr, cydwybod a ddech- 
reuai edliw bod rhywbeth ar ol, ac os 
byddai cydwybod yn ddystaw, y Beibl a 
gyhoeddai eich perygl, yn y geiriau 
arswydus hyn, — j^awb a bechasant. ac a 
aethant yn ol am ogoniant Duw." Ni 
feddwn ddim o'r fath gyfiawnder ag y mae 
Duw yn ei ofyn, a'r cyfryw a fedr Efe ei 
dderbyn ; cawsom ein geni iV byd hebddo, 
buom fy w hebddo, ac nis gallwn byth dafla 
y fath ufudd-dod a haeddiant i'r glorian, 
a fyddai yn gystal a phwysau cyfiawn 
gorchymmynion Duw. Os ydym ni, ynte, 
yn wir yn teimlo mai dyma yw ein cyflwr 
ni (a bod heb ei deimlo, a*i addef hefyd, 
ydyw gwadu Gair Duw ei hun), mor 
hyfryd fydd genym gly wed fod cyfiawnder 
i'w gael, trwy yr hwn y gellir ein cyfiawn- 
hau : y testyn a'i ge&yd ger ein bron, 
ddywedyd, mai Crist yw yr Arglwydd ein 
cyfiawnder. Y mae amryw ranau ereill 

r Beibl yn tystio yr un peth. **Eu cyf- 
iawnder hwy sydd oddi wrthyf Fi," medd 
yr Arglwydd. Esai liy. "lesu Grist," 
medd Paul **a wnaethpwyd i ni yn gyf- 
iawnder." 1 Cor. i. 30. A thrachefn. 

Crist yw diwedd y ddeddf, er cyfiawnder 

1 bob un sydd yn credu." Rhuf. x. 4. Yu 
y geiriau cysurus hyn, cyfiawnder Duw y 
Mab a dadguddir o ffydd i ffydd, fel y 
ca£Ebm ni, y rhai sydd'yn credu, obaith yn 
awr, a by wyd tragwyddol yn y byd a ddaw. 
Ond aroswn ennyd, a holwn, ym mha fodd 
y mae Crist yn dyfod yn gyfiawnder i ni? 
Efe y w ein cyfiawnder, a hyn o herwydd 
mai Me y w ein mechmydd, a'n cynnrych- 
iolydd. Nyni a fethasom yn ein hufudd- 
dod i'r gyfraith, ac a aethom dan fam 
anufiidd-dod. Fe ddaeth Crist, gan hyny, 
i ufuddhau, ac i ddyoddef yn ein Ue; 
gelwir Ef, gan hyny, gan Esai, **Gwas 
cyfiawn DuW; canys Efe a gyflawnodd yr 
hyn oil y mae y gyfraith yn ei ofyn." **Y 
mae yn weddus" meddai Efe ei nun wrth 
loan Fedyddiwr, **i mi gyflawnu pob cyf- 
iawnder.' Ac un tro arall dywedodd, "fy 
mwyd ydyw gwneuthur ewyllys yr Hwn 
a'm hanfonodd." Efe a gadwodd y gyf- 
raith i gyd oil, mewn pob meddwl, gair, a 
gweithred, hyd ei oes. Ni wnaeth Efe 
bechod, ac ni chafwyd twyll yn ei eneu. 
Yr oedd yn sanctaidd, yn ddiddrwg, yn 
ddihalog, ac yn ddidoledig oddi wrth 
bechaduriaid. Yr oedd ei fuchedd, megys 
yn un weithred barhaus o ufudd-dod per- 
ffaith dibechod. Nis gallai cyfiawnder 
Duw, na llid ei elynion gael un achos yn ei 
erbyn ; er oeddynt yn ei wylied yn fanwl,eto 
ni chawsant^ un gwall na diffyg yn ei 



Digitized by 



TR BALL. 



67 



fuchedd. Felly y tystiolaethodd y proph- 
wyd am dano, oesoedd cyn ei ddyfod iV 
byd.- "Yr Arglwydd sy foddlawn er 
mwyn ei gyfiawnder, Efe a fawrhaV gyf- 
raitn, aa a'i gwna yo anrhydeddus." A'r 
Tad ei hun sydd yn tystio am dano yn yr 
an modd, gan lofaru oddi wrth y roawr 
rhagorol ogtiniant, " Hwn y w fy anwylFab 
yn yr Hwn y'ra boddlonwyd. Trachefn, 
ean bod y gyfraith gwedi oi throseddu, 
daetb amom ddyled o gospedigaetb. Crist 
a gymmerodd amo i daiu y ddvled hon 
hefyd. Gan byny daetb yn ufudd byd 
angeu, le angeu y groes. Felly, Efe a 
rodidodd ddigon o lawn i gyfiawnder Duw, 
am bechodau y ddynol anian; ac fel 
mechniydd y pecbadur, Efe a dalodd bob 
ffyrling o'i ddyled »maitb i gyd. Yng 
Nghrist, ynte, y mae ufudd-ood yn cyf- 
lawnu a fo yn ateb i boll ofynion y gyfraitb. 
Ynddo Ef hefyd, y mae ufudd-dod o ddy- 
oddefaint yn atebol i boll fygytbion y gyf- 
raitb. Dacw gyfiawnder ei fuchedd dibal- 
eg, a cbyfiawnder ei angeu poenus, yn rboi 
lawn i'r ddeddf, drosom ni. Trwv'r naill 
ennillodd bawl i'r nef, trwy'r llall Efe a 
acbubodd rhag ang^u. 

Yn awr, fy mrcKlyr, ystyriwcb pwy yw 
yr Hwn a gyflawnodd yr byn oil y maeV 
gyfraitb yn ei osod? Yr Arglwydd 
lebofab, lesu." "Daw a ymddangosodd yn 
y cnawd!'* Dyma wirionedd rhyfedd, a 
cbysurUB iawn! Mawr, a graslawn befyd, 
yw dirgelwcb duwioldeb ! x Deddfroddwr 
bwyfol ei bun a ddaetb yn nfudd i'w gyf- 
raitb ei bun, a byny fel y darparai gyf- 
iawnder i feibion dynion. Ymostyneodd i 
ddyoddef v felltitb a gyboeddasai ei hun 
ar bechaduriaid, fel y caffai yr euog 
faddeuant, a throseddwyr annbeilwng eu 
hacbub rhag y Hid a fydd. Gan ei fodEf, 
ynte, yn DdUw ac yn ddyn, yn un Crist, y 
. mae anchwiliadwy olud ei ufudd-dod byd 
angeu, yn ddigon i*n prynu rhag melltith y 
ddeddf, ac Vn gwneutbur yn etifeddion 
teymas nefoedd. 

Awn ym mlaen i sylwi yra mba fodd y 
mae cyfiawnder Crist yn dyf(»d yn eiddora 
ni. Y mae yn cael ei gyfrif yn eiddom ni, 
a dyna fel yr ydym yn cael hawl vnddo. 
Y mae Duw Dad, yn ei gyfiawnder a*i 
sancteiddrwydd aofeidrol, yn gofyn per- 
ffaitb ufiidd-dod iV ddeddf, a chospedigaeth 
eitbaf ar y neb a'i tyr hi. DuwV Mab 
mewn tosturi diderfyn a ufuddbaodd, ac a 
ddyoddefodd, yn lie ei bobl, ac y mae ei 
weitbredoedd a'i ddyoddefaint Ef yn gael 
eu ffosod i lawr yng nebyfrif pawb a 
gredant Y mae ufudd-dod Crist yn 
cael ei gyfrif yn eiddoV credadyn, a 
chyfrifir angeu'r lesu, megys pe buasai'r 
credadyn ei bun wedi ei ddyoddef. Y mae 
Duw yn derbyn cyfiawnder Crist, ac iawn 
ei angeii, megys yn ddigon o d&l dros 
bawb a gredant: y mae yn eu g^anhau 



oddi wrtb.bob bai, ac yn ea rbyddhau oddi 
wrth bob cospedigaetb; a byn yn onig am 
fod Crist wedi ufuddhau, ac wedi marw 
drostynt Y mae cyfiawnder Crist yn gwneu- 
tbur yr un peth i'r credadyn ag y maa 
arian 3' roeichiai yn ei wneutbur i'r dyled- 
wyr, pan fyddo wedi talu ei ddyled; nid 
oes dim mwy o ofyn iddo, **Tal i mi yr 
byn sy ddyledns amat" Dyma'r athraw- 
iaeth byfryd a gynnwysir yn y testjri), 
yn benaf yn y gair bach ein : yr Arglwydd 
ein cyfiawnder; ac y mae byn hefyd yn 
ysgrifenedig yn y Frophwydi; **Ynddiaa, 
yn yr Arglwydd," medd un, **y mae i 'kit 
gynawnder a nerth. Yn yr Arglwydd y 
cyfiawnheir, ac yr ymogonedda boll baa 
Israel" Esai xlv. 24, 25. 

. Yr un athrawiaeth gesyd Sant Paul ger 
ein bron: '*Yr Hwn nid adnabu becbod, a 
wnaeth Efe yr\ becbod drosom ni, fel y'n 
gwnelid ni yn gA'fiawnder Duw ynddo Ef." 
2 .Cor. V. 21. Ein bod yn cael ein gwne^'d, 
neu ein c}'frif yn gyfiawn er mwyn cyfr 
iawnder Crist, ywV byn a feddylir wrth 
gyfiawnhad. Pan fo r Tad yn derbyn 
unrhy w eredadyn yn yr Anwylyd, gan roi 
cyfiawnder Crist ar ei ochr ef o'r cyfrif, y 
mae y dyn hwnw yn ddiogel am dragwydd- 
oldeb, nid oes dim damnedigaetb yn ei aros 
mwy; y mae wedi royned trwodd o farwol- 
aeth i fywyd; y mae wedi cael rhan ym 
niysg y sawl a ddy wed Dafydd am danynt, 
'*Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei 
bechod, ac y cuddwyd ei drosedd. Gwyn 
ei fyd y dyn ni chyfrif yr Arglwydd iddo 
anwiredd, ac ni bo dichell yn ei ysbryd." 
Fy mrodyr caredig, A ydyw'r gwyiifyd 
yma yn eiddo cbwi a minnau? Beth a 
wyddom ni yn brofiadol am byn? Dyina 
gwestiwn o bwys mawr i bob uo o honom; 
aV testyn a rydd i ni ateb, canys yr ^m 
yn dyweyd yma am Grist, " Y gelwir Ef, yr 
Arglwydd ein cyfiawnder," Wrth hyn y 
deallwn y bydd i bob un a gaffo ei gym- 
meradwy o, a i gy fiawnhau, addef a ch v ffesu 
roai Crist, a Christ yn unig, y w ei gyfiawn- 
der. Y fath gyffes a bon a ddengys eu 
bod yn teimlo yn en calonau, nad oea 

fynddynt ddim cyfiawnder o'u heiddo eu 
unain, I'e, eu bod yn hoUol o'r un farn a'r 
prophwyd, pan lef^rodd, Megys bratiau 
budron y w ein boll gyfiawnderau;" a'u bod 
yn gallu tystio gyda Pbaul, **Y pethau: 
oedd elw i mi, y rhai byny a gyfrifais yn 
golled er mwyn Crist. le, yn ddiammheu, 
yr wyf yn cyfrif pob peth yn golled o 
herwydd ardderchogrwydd gwybodaeth 
lesu Grist fy Arglwydd, er mwyn yr 
Hwn y'm colledwyd ym mhob peth, ac yr 
wyf yn eu cyfrif yn dom fel yr ennillwyf 
Grist, ac y'm ceir ynddo Ef, beb fv 
nghyfiawnder fyrhun, yr hwn sydd o'i gyf- 
raitb, ond yr hwn sydd trwy ffydd .Crist, 
sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd." 
Dyma yr apostol yn edrych beibio el 



Digitized by 



68 



TB HAUIm 



weithredoedd a*i haeddiant ei hun, ao yn 
rhoi pwys ei enaid ar afaddd-dod a haedd- 
edigaethau Crist yn anig. A mynai i 
ninnaa bwyso ar nfddd-dod ac aogeu 
Crist yn unig, megys y cyfiawoder trwy'r 
hwn y dymnnwn gael ein cymmeradwyo 
ger bron brawdle Daw. A hyn ydyw 
^dd. Frodyr, a ydy w y ffydd hon genych 
chwi? A ydych chwi wedi dysga galw'r 
lestt ekh cyfiawnder chwi? A ydyw 
Crist, o dan^ yr enw yma, yn werthfawr 
ao yn anwyl gan eich calonau? Fob tro y 
byddwch yn nesiui at Ddnw, ai yn yr enw 
yma y dymunwch ddyfod? A phan 
lyddoch yn talu eich haberth o weddi a 
mawl, a fyddwch chwi yn son am ei 
gjrfiawnder Ef, a dim arau? Ai ynte, a 
fyddwch chwi yn son, nen yn meddwl am 
eich gweithredoedd da eicn hunain, eich 
bnchrad moesol, a*ch amcanion da? Ni a 
wyddom fod hyn yn beth cyffredin iawn, 
ie, dyna fel y mae miloedd, ysywaeth, yn 
oamgymmeryd. A oes neb o honoch chwi 
yn twyllo eich hanain fel hyn? Darllen- 
wch eirian'r testyn, atolwg, a myfyriwch 
amynt ychydig; ysiyriwch, beth ydyw 
cyfiawnder; cofiwch, mai nid cyfiawnder 

?w eich gwasanaeth ammherffaith chwi. 
ystyriwch mai penderfyniad sicr Daw 
y gelwir yr lesu yr Arglwydd ein cyf- 
wnder ^an bawb a fyddont gadwedig. 
Os 3rmddiried yr ydych ar ddim arall heb 
law Crist, nea vn ceisio cymmysgn eich 
gweithredoedd aM gyfiawnder Ef, yr ydych 
yn ffwneuthur yn hollol groes i arfaeth 
pendant y lehofah, crynwcn wrth feddwl 
am y fiith ryfyg. ac anniolchgarwchi 
Gweddiwch am ras, fel y gellwch dderbyn 
Crist i'oh calonau trwy ffydd, a chael 
gafael ar ei gyfiawnder Ef, megys unig 
obaith yr enaid'. Yr wyf yn gobeithio fod 
yma rai wedi cael gras i g^edu yn yr lesu; 
a'u bod yn edrych ar ei ufudd-dod Ef, a'i 
angeo, megys unlg sail eu oysur, a'n 
gobaith o fywyd yr ochr draw i'r bedd: y 
mae yn y testyn, gynghor ac addysg i'r 
cyfry w rai. Os cynawn ydych yng ngolwg 
Duw, trwy rinwedd cyfiawnder Crist, 
rhodiwch yn addas i'ch galwedigaeth ; 
gofalwch am synnyddu mewn gras, canys 
"Uwybr y cynawn sy fel y goleuni, yr hwn 
a lewyrcha fwy fwy hyd eanol dydd:" — 
achofiwch, fod y sawl sydd wedieu rhydd- 
hau oddi wrth lysredigaeth, ac yng 
Nghrist lesu "yn rhodio nid yn ol y cnawdC 
eithr yn ol yr ysbryd." A fyddwch chwi 
yn dy wedyd mai yr Arglwydd y w eich cyf- 
iawnder? Ymostyngwch i rodio gyda 
Daw, ac i rynga bodd iddo Ef; canys wrth 
hyn yn anig y gellwch brofi eich bod yn 
dyweyd y gwir; y mae pob un ag sy 
ganddo y gobaith hwn (sef cyfiawnder 
CristJyn"puroei hun megys y mae yntauyn 
bur: y mae cyfiawnhad, a sancteiddhad, 
wedi en cylymu wrth eu gilydd; y maeV 



an berthynas rbyngddynt ag sy rfavimg 
t&n a mwg, &c. ** Megys gan hyny ag y 
derbyniasoch Grist lesu yr Arglwydd, 
felly rhodiwch ynddo Ef, g^n berffeithio 
sancteiddrwydd yn ofn yr Arglwydd." 
Cymmerwch galon i fyned ym mlaen ar 
hyd llwybr dyledswydd, doed a dd^l, yna 
pellwch fod yn gysurus yn nydd trailed, 
le, ac yn dawef yng ngwyneb angen a 
thragwyddoldeb, pan feddylioch am Grist, 
'*wedi ei wneuthur i chwi gan Ddaw, yn 
ddoethineb, yn gyfiawnder, yn sancteidd- 
rwydd, ac yn brynedigaeth.'' 



DYCHYMMYGION. 

Pan yn fachgen, aiffonodd yr hyglod 
f ardd, Dewi Wyn o Eifion, y dychymmyg 
canlynol i'w gyfaill, Robert ab Gwilym 
Ddu, o'r Bettws Fawr: — 

Mi wn pwy sydd mewn pais aur, — myn'd allan 
Mewn dillad melynaur; 
Gwas cethin mewn gwis^ goethaur, 
Mewn ty Uwm a mantelTaur. 

I'r hyn yr atebodd Robert ab Gwilym: — 

Moel iawn granc melyn ei grys, — llaes egwyd, 
A llais hagyr ecbrys: 
Ar dalar, Uamwr dilys, 
Cawr ar fane, gwr hir ei fys. 

Anfonodd Rt. Williams, o'r Bala, y 
dychymmyg isod i'r godidog fardd, 
Dafydd Ddu o Eryri :— 

Pwy wnaeth bren dyben, gan dybio, — ^i ddyn 
Oedd onest yn rhodio; 
A chadd ei hon, dremun dro, 
Ddu ddymod oddi amo? 

Dyma ddeongliad y»"Bardd Du:" — 

Cymhell a wnai'r drwg Haman, — ^y mawr dwyU, 
Lladd Mordecai, dman; 
E bar'toes, 'n ol bwrw t&n, 
Ddieiiydd iddo'i hnnan. 

Dyma ddychymmyg arall a anfones 
Pereiin Glan Dyfrdwy at Dafydd Ddu o 
Eryri:— 

Os wyt ti fardd o fri, 
Hyn gwestiwn dywed imi, 
Mewn aaa gorff on enaid fu 
Mewn mnd^ yn llefam: 
O'r corff hwn yn groew daeth 
Gweddi bradd at Ddnw yr aeth, 
Gan xm na fedrai ddim o r iaith, 
gyfyng le, mewn lletty llaith. 

Deonglodd bardd Eryri ef fel hyn: — 

Sionas, os iawn 'rwy'n synio, — poen addas, 
Pan oedd yn gwrth^ilio, 
Deugorff, a Daw yn digio^ 
A gaid am ei enaid o. 

Cenadwr amcanedig — ddarparwyd 
Pr perwyl arbenig; 
Dychfamwr trwy'r dyfiiddwr dig, 
Pysgodyn pais gauedig. 



Digitized by 



YK lIAUt. 



69 



Addysgwyd yn ol ei'ddisgyn — Sionas, 
Mewn synwyr a dycnr^, 
Bhoes weddi, yn ddifri' ddyn, 
Biuweddol or anoddyn. 

D. Gkiffith. 

Capel Cwrig. 



Y SAFOIJ ANEFAELEDIG. 

Eb bod Dr. Gumming wedi gohirio'r mil- 
flwyddiant, ymddengys ein bod o'r diwedd 
yn nesau at y nod y mae gwyddoniaeth 
ym mhob oes yn cyfeirio ato — ^nid amgen 
safon berffieiith o foesoldeb, a modd anffael- 
edig i brofi gwirionedd athrawiaethau. Y 
maeV safon hon, uwchlaw nob prawf arall 
a gynnygiwyd, o amser Plato i ddyddiau 
Mr. Spurgeon, yn meddu ar un rhagoriaeth 
hynod— sef ei bod yn addas at wirioneddau 
o bob math, naturiol neu ddadguddiedig. 
Kid oes braidd achos i ni ddyweyd ein 
bod yn cyfeirio at jfom adqabyddus y 
dosbarth gweithiol yn ein dinasoedd 
mawrion ar unrhy w bwnc pa bynag. Yr 
ydym yn dyweyd "adnabyddus," am nad 
ydy w bob amser yn bosibl 1 wybod i sicr- 
wydd beth ydyw barn y dosbarth dan 
sylw : ond y mae ymchwiliadau diweddar 
wedi dwyn i oleuni y ffaith bwysig, bod 
bam y dosbarth gweithiol, pan y mae 
bam ganddynt, yn sicr o fod yn iawn. Y 
mae yn eithaf eglur, er cymmaint o amser 
a dreulir cyn dyfod o hyd i*r hyfforddwr 
anffaeledig hwn, nad oes dim ond amser 
yn eisieu er dyfod o hyd iddo. Nid oes 
eisieu ond cynnal nifer digonol o gyfarfood- 
ydd ym Manchester, a lleoedd cyffelyb, a 
rhoddi chwareu teg i weithwyr i ddadlu'r 
pwnc, er cael en barn benderfynol arno. 
Gan mai yn ddiweddar iawn y sefydlwyd 
y prawf hwn, nid ydyw wedi ei ddefnyddio 
ond at bjmoiau ewladwriaethol a chy mdeith- 
asoL Diolch f r dynion gwybodus hyn ; yr 
ydym yn awr yn deall beth yw ffurflywodr- 
aeth berffaith, a dim ond dros yehydig cawn 
olenni ar ddyrys bethau ereill sydd wedi 
petruso Uywodraethwyr a philosophydd- 
ion yr oesan; ond hyd yma, trwy ryw 
esgeulusdra rhyfedd, nid yw'r safon wedi 
ei chymhwyso at wirioneddau crefyddol, 
ac i gael idlan pa mor belled y mae sefydl- 
iadau crefyddol y wlad yn derbyn cym- 
meradwyaeth y dosbarth gweithiol. Ond 
da genym weled fod y ffrwd yn dechreu 
Uifo yn y cyfeiriad vma. Tua mis yn ol 
cynnaliwyd cyfarfod yn Leeds er mwyn 
trin y testyn, Fa ham nad oes rhagor o'r 
dosbarth gweithiol yn arfer dyfod i leoedd 
addoliad; a thua diwedd mis lonawr, 
cymmerodd cynnadledd bwysicach le ar yr 
un achos yn y London Coffee-House, 
Ludgate Hill, Llundain. Y mae yn 
haeddu sylw nad oedd y ddau gyfarfod yn 
o debyg i*w gilydd yn eu golygiadau. Yn 
Leeds, er esampl, gwadodd rhai o'r llefar- 



wyr fod Uai o barch gan y dosbarth 
gweithiol i'n sefydliadau crefyddol na chan 
unrhyw ddosbarth arall. Yn Llundain, 
ar y Haw arall, cymmerwyd yn ganiatiiol 
fod yr elyniaeth grybwyUedig yn bod, a 
thuedd y ddadl oedd at ganfcm ei hachos- 
ion. Ond nid yw'r amryfnsedd hwn ond 
eglurhad o'r angenrheidrwydd o ddwyn y 
peth yn gysson dan eu hystyriaeth, fel y 
gellir gwybod ffordd y mae'r fantol yn 
troi. Y mae yn ddrwg iawn ^nym, ond 



mae yn ddyiedswydd arnom i ddyweyd, 
jod eu bam ar y oyfan yn erbyn ein 
sefydliadau crefyddol, o leiaf yn eu ffurfian 
presennol. Yr oedd rhai areithwyr yn 
wir o'u plaid; ond y farn gy ffredin oedd, 
bod y grefydd wladol ym mhell is law yr 
hyn yr oedd hawl gan y dosbarth gweithiol 
i ddysgwyl. Gan fod hyn yr un peth a 
dyweyd bod rhaid i*r grefydd wladol gael 
ei diwygio cyn bo hir, fe dal, ef allai, i 
chwilio Deth, yn ol y safon newydd, yw'r 
manau ^wan ynddi. Ac yma hefyd y mae 
golygiadau ewrthwyneboi yn ein petraso; 
o blegid er Dod y dosbarth gweithiol yn 
cytuno a'u gilydd yn eu bam isel am ein 
sefydliadau crefyddol ac mewn rhai 
pethau am ein crefydd, eto, nid ydynt 
mewn un modd yn cytuno ar seiliau eu 
bam. 

I ddechreu gyda chyfarfod Leeds. Yr 
oedd un areithiwr yn ystyried bod cym- 
maint o Eglwysi a chapeli fel na wyddai 
neb pa un i ddewis; ac er mwyn gochelyd 
yr anhawsdra, na ddewisai yr un. Arall 
a aeth at wreiddyn y drwg, a haerodd 
"fod Duw yn y dyddiau gynt yn gofalu am 
y byd, yn siarad a bobl y byd, gan ddyfod 
yn eu plith, yn trefhu eu materion,^ ac 
felly yn y blaen; ond nad oedd "Crist yn 
fawr o ddiwygiwr neu ryddhawr y caethion; 
ac am y rhesymau hyn nad oedd ef (y 
llefarwr) yn myned i gapeli." Yr oedd y 
trydydd o'r farn bod "Cristionogaeth yn 
sefyll yn ffordd social progress y bobl, trwy 
osod bywyd arall yn uwch na'r bywyd 
presennol, a thrwy wneuthur yr enaid yn 
werthfawrocach na'r corff." Y pedwerydd 
"a (iybiodd bod y dosbarth gweithiol yn 
rhy wybodus i weled unrhyw les wrth 
ymgynnefino a thai addoliad crefyddol." 
Fe nas gwyddem bod yr haeriadau hyn a'u 
cyffelyb yn cael eu gwneyd gan weithwyr^ 
y barnem rai o honynt yn blentynaidd a 
niweidiol, nid i ddyweyd cableddus. Ond 
y mae'r ffynnon o'r hon y tarddant yn eu 
cymmeradwyo i bawb fel y dadguddiad 
diweddaf o'r gwirionedd. 

Ymddengys i gyfarfod Llundain gael ei 
gynnal gan w^r yn cymmeryd arnynt fod 
yn grefyddol a dyngarol. Dadleuwyd, yr 
^hosion nad yw'r dosbarth gweithiol yn 
cymmeradwyo ein sefydliadau crefyddol o 
ddau o'r gloch hyd naw, heb arcs ond 
banner awr. Y mae yn gysums i'r eithaf 



Digitized by 



Google 



70 



TR HAUL* 



i wybod fod y dynion hyn yn tefyU mor 
uchel o ran ea rhinweddau moesol a'n 
gwybodaeth: yr oedd agos bob areithwr 
yn credu, os nad oedd gweithwyr yn myn- 
ychu addoldai, mai ar y temlau oedd y bai 
ac nid ar v gweithwyr; ni thrinir pyncian 
politicaidd a chymdeithasol pwvsie y dydd 
yn y temlau hyn ; ac am y greiydd a sonir 
am dani ynddyiit, nid oeddond ** adulter- 
ated false article." **Y gweinidogion, yn 
He edrych i fyny ar y uHn-king-men, a 
edrychent i lawr araynt, a meddylient eu 
bod yn well na hwynt" Y mae yn bleser 
genym allu dywevd nad oedd ond nn 
eithriad i'r hunanbarch a *deimlwyd yn 
gyffredinol gan y dosbarth, ac y mae yn 
ondus ychwaneg^ bod >r eithriad' mewu 
b<medd wr a ddylai wybod well pethau. Mr. 
George Potter a anghofiodd ei hnnan Vr 
fath raddau ag i ddyweyd, **nad oes lie i 
ammheu nad diofalwch a diPaterwch y 
dosbarth gweithiol oedd prif achosion y 
drwg.** Ac er y daeth i*w bwyll yn 
union, gan ddyweyd, **nas gallai b(»d yn 
wahanol gj'da'r oriau presennol o weithio," 
eto yr oedd wedi cvfaddef bod y dosbarth 
difrycheulyd yn ddynion cyffelyb i ereill, 
ac nid yr hyfforddwyr anfiaeledig ag y mae 
y dyb gyffiredin yn ddiweddar wedi eu 
nystyried. Os gwna eu henwogion goleu- 
edig eu hunain gyfaddefiadau o*r fath, beth 
aellireiddysgwyl oddi wrth wrthwynebwyr 
anwybodus, cul, a dallbleidiol fel Mr. 
Lowe ac ereill? Ar ol hyn, un o uchel 
urddasolion yr Eglvn^s, nid llai na Deon 
Stanley, a geisiodd wybod gan y vporkiny- 
men os dylid newid tipyn ar wasanaeth 
WestmiTister Abbey; ac ni ddangosodd Dr. 
Miller fawr o drugaredd i gyfundrcfnau 
eglwysig. Ond ef allai mai Mr. Beales a 
roddodd y cymhorth mwyaf i achos 
Cristionogaeth, pan y cyfeiriodd at ei 
thuedd i agor y ffordd i ddwyn ym mlaen 
yr etholfraint ddynol, neu manhood syffreige, 
"Yr oedd wedi gwneyd rhyw aberthau 
dros iawnderau politicaidd a chymdeith- 
asol ei gydwladwy r, ond gwnelai ddeng mil 
rhagor, le aberthai ddeg cant o fy wydau, 
pe eu meddai, er mwyn eu gwneyd yn 
Gristionogion perffaith— gan ei fod yn 
gwybod. pe buasent yn wir Gristionogion, 
na fyddai unrhyw ammheuaeth yng 
nghylch eu hawliau gwleidiadol a chym- 
deithasol." Ni allasai dim daro yn well i 
ysbryd y cyfarfod, naV ddyfais o ddar- 
ostwng crefydd i ddybenion politicaidd. 
Brysiwn i fod yn "Gristion perflFaith," fel 
yr ennillom, nid yn unig iachawdwriaeth 
dragwyddol i'n heneidau, ond hefyd hawl 
i'r bl^idlais. 

Eglur y w, ei bod yn ddymunol i'r safon 
newydd a pherffaith o foesoldeb — sef barn 
gynnuUiadol y dosbarth gweithiol — gael ei 
chyfleu yn gyntaf at bynciau mwyaf eu 
pwys; eto ni ddylid ei chyfyngu i'r 



pynciau hyn yd nnig. Nid oes braidd 
unrh V w sefydl&d na fyddai yn llesol i'w ail 
chwilio yn y goleu newydd ddarganfydd- 
edig. £r mwy n'pob dim, gadawer i dynged 
ein sefydliadau crefyddol — ^gwasanaeth 
WeMtminster Abbey yn neillduol, a dyled- 
swyddau yr hybarch Ddeon Stanley — 
gael eu penderfynu yn gyntaf, a'u cy- 
mhwyso at archwaeth y dosbarth doethaf, 
sef y gweithwyr. Ond y mae'r safon yn 
rhy werthfawr i'w chyfyngu. Cymhwysir 
hi, gan hyny, at betbau tenluol cyfifredin. 
Beth vw bam dysgyblion Beales a Potter 
am ddefnyddioldeb cribau man, ac effaith 
dwfr a sebon ar y croen dynol? 



BOREU YM MYSG Y MYNYDDOEDD 

Mtbtddau ar fynyddan en penau ddyrchant 
fry; 

Ar lethrau mil o fryniau vrabranciaV geifr yn by ; 
A myrdd o ddefaid gwknog a bawr y marian 
mawr, 

Y f&ydiau gwyllt ddylifant o'r cymoedd erch i 
lawr; 

Ymnndnt yn y doldir, a ffnrfiant afon gref, 
Yr hon yn brysur dreifjla er rhwystrau tua thref. 

Y march a'r ych a borant ei gwyrddion lanau hi, 

Y blithion wartheg dorant eu syched yn ei lli. 
At gopa'r hyll glogwyni marchogar cwmwl 

pwyn, 

A'l hngan mvnych daena dros wyneb d61 a biyn. 
Yr awel iacb chwareua 'mysg dail y goedwig 
werdd, 

A'r adar ar r cangau bergathlant feltts gerdd. 
Mae anian dlos yn gwenu — holl natur sy ar dan ; 
Ymuna'r greadigaeth yn y foreuol gftn, 
Sef can o glod iV Dawdod a greodd oil &'i air. 
Pa beth fmmura'r ffirydlif, ar ciydifei-wedig 
bair? 

Pa beth yw cdn yr adar, tra'n trydar yn y 
Uwyn? 

Pa beth yw taith 'r eidionau a'r defaid ar y 
twyn? 

Pa beth sisiala'r gwyntoedd athbnau m&n y Ilyn ? 
Pa beth yw llwar anian? Eu caniad ydyw 
hyn: — 

" Arglwydd yr arglwyddi, 
Ni ai molwn tra 
Gwelir haul yn codi, 
Duw, ein Duw sy dda. 

" Pobpeth greodd ynddo, 
£i a lawenha: 
Bennvdd maent yn pvncio, 
Duw, ein Duw sy dda. 

" Pobpeth biyga iddo, 
Pobpeth a'i mawrhfi, 
Oil a ad'wed am dano, 
Duw, ein Duw sy dda. 

" Defiro, fod eneidiol, 
Una'r ganiad, gwna, 
Mola'th Grewr nefol, 
Seinia, Duw sy dda." 

D. Grifbith. 

Capel Ctaig, 



Digitized by 



YR HAUL. 



71 



BYWYD AC ATHRYLITH Y PARCR 

THEOPHILUS EVANS, 
Perighr jUangammarch, Awdwr *^J)rych y 
Prif Oesoedd," 

GAN LLWTD. 
RHAGLITH. 

Y HAE eisteddfodau y cyfnod presennol 
yn ateb un pwrpas da, trwy ddwyn sylw y 
wlad at lafur ac athryUth ein hen w^r lien, 
me^ys lolo Morgan wg^, a Theophilus Evans. 
Mae enwau ereill o r un dosbarth a;;; y 
dymunem alw sylw ein pwyllgorau atynt, 
sef Sion Dafydd Rhys, 1560; Edward 
lilwyd, 1690; Moses Williams, 1740; 
Sion Rhydderch yr Almanac wr, 1720; 
Sion Prys o lal, 1760; Eleaser Williams, 
1777 ; lago ab Dewi, 1680, &c, oil yn w^r o 
nod, ac yn dwyn cymmeriad cenedlaethol. 
lilafariasant yn eu dydd, ym mhlaid eu 
biaith, a'u swlad, mewn cyfaasoddi traeth- 
odau a barddoniaeth, sefydlu eisteddfodau, 
cyhoeddi llyfrau Cymreig, casglu llaw- 
ysgrifau, a dodi ar gof a chadw lawer 
englyn a ban, achres, a Uen-gwerin. 
Gwnaethant les dirfawr yn eu dydd; ond 
ni bu gwiw gan neb ddwyn eu henwau 
a'u Uafnr, mewn darlith na chofiant ger 
bron y wlad. 

Fe buasent w^r o ddoniau a gwrhydri 
miJwrol, neu pe buasent arwvr plaid, digon 
tebygycawseni wyngalchiad a santoliaeth; 
ond am eu bod yn ddynion i'r genedl, 
gadewir en henwau a'u hanes fyned o p^of 
a chadw, pan y cedwir trwst gyda dynion 

ddoniau byrlon a llesg, na wyddai y 
Cymry ddim an danynt 

Fel y byddo yr eisteddfod a'r wasg yn 
llwy ddD i ennyn gwladgarwch, daw enwau y 
dosbarth hwn eto i fri. Ni ddylid er dim eu 
gadael yn anghof. 

Uafiiriasant hwy dan anfanteision mwy 
na ni : nid oedd eto vsbryd darllen yn y 
wlad. Ck>da8ant eu bwyell mewn dyrys- 
goed, a gwg Uys a iilan yn fynvch 
aniynt; gweithiasant lawer ym mhlaid 
cadwraeth a choethiad yr iaith Gymreig, 
a Uiniaru bryd y genedli gan roddi gosgedd 
iddi at lenyddiaeui. 

Heb law bod cyfiawnder yn galw arnom 

1 gadw enwau ein hen w^r USn mewn cof, 
mae hefyd rhyw lesmair yn codi ynom 
wrth fyned yn ol, ac edryoh ar y gwr o 
athryjith yn myned trwy frwydr bywyd: 
sefyU wrth y ty ei ganwyd (yn awr ef allai 
yn sitrachog); yr hen ysgoldy, y twmpath 
chwareu, glan yr afon, gweled yr athrylith 
yn dechreu fel nynnonig rhwngtwmpathau 
brwyn, wrth fon craig, gan ffurno yn 
rhidys fechan, yn dechreu sibrydn a 
chasglu nerth, myned yn rhyferthwy nof- 
iadwv, ac yn arllwys i niwl tragwyddoldeb, 
ef allai cyn banner dydd. 

Y ffordd oreu i wneyd bywgraffiad 
fyddai gadael iV bywgrafficdydd lefaru 



drosto ei hun*-ymddyddanion yr aelwyd, 
^r ymgom ar yr heol, bwrlymiadau natur- 
lol ei arabedd, pan oedd y gyfeillach gwedi 
ennyn brwdianwch, y dawn cartrefol pan 
rhedeg yn rhydd fel ffirwd y mynydd. 
Y nodweddiad hwn sydd yn hynodi 
by wgraffiad Johnson gan Bos well, a Christ- 
masia gan Brutus. 

Fe ceffid wythnos yng nghymdeithas 
dyn, a phe rhoddid manylion y gymdeithas 
hono ar len, trosglwyddai hyny fwy o wir 
nodweddiad y person nag unrhy w hanes- 
ion sychion am dano. 

Y mae yn ddyledus i .ni ddywedyd nad 
oes braidd i ddim o'r cyfryw ddefnyddiau 
cyfrinachol gwedi aros am Theophilus 
Erans: mae efe wedi marw er ys can 
mlynedd (1767), ac ni weddillwyd i ni ond 
ei rywyd cyhoeddus braidd yn unig. 

FEN T WBNALLI. 

Nid yw y man genedigol, ynddo ei hun, 
nac yma nac acw; gyda genedigaeth y dyn 
y mae y cofiant i ddechreu; pob peth 
blaenorol nid oeddynt iddo ef ond dy- 
gwyddiadau; ond bydd rhai afonydd yn 
peri ymofyniad: rhaid gweled y ffynnon. 
Wrth ddarllen hanes Moses, yr ydym yn 
hoffi aros uwch ben y "cawell a'r hes?; 
carwn rodio llwybrau lie bu enwogrwydd; 
aroswn ac oedwn i synfyfyrio, a theimlo; 
a disgyn arnom rhyw swyng^faredd 
annaiarol; ailgyfranogwn g3rmdeithas y 
marwolion, gan dreohu angeu. 

Saif hen balasdy Pen y Wenallt yn 
nyffiryn Teifi, plwyf Llandygwydd, o fewn 
dwy filltir i dref Castell Newydd Emlyn. 
Mae y safle yn swynol a rhamantus, ar 
gomel gallt I fyny hyd Emlyn, ymegyr 
dyfifryn Teifi ei ddolydd, yn cael eu cysgodi 
gan fryniau a choedwigoedd. Is law i'r hen 
balas y mae Teifi yn gwneyd tro barddonol 
iawn, ac amglychir hi gan elltydd serth, ao 
nid oes ond llwybr troed rhyngddynt a'i 
glan : ni welir i waered ond rhyw gaiddngfia 
dy well, a chyfyd swn brochus yr afon wrth 

furo yn erbyn y creigiau, a myned yn 
deilchion ar draws ffirydiau Cenarth. 
Yna egyr y dyffryn, gan ffurfio un or 
golygfeydd prydferthaf. 

Tua banner milltir is law y ty, cwympa 
vr afon dros graig. gan mirno rfaaiadr 
bychan. Yr ydoedd yma bwll nodedig 
gynt am eogiaid; ac yn amser lago IL, 
ardrethid ef am 80p. y flwyddyn, pan nad 
oedd y felin ar y pryd ond gwerth pymtheg 
swllt Mae y graig wedi rnoi ffordd yn yr 
oes hon, ac rally darfii enwogrwydd y 
pwll. 

Tua'r ddwyfed ganrif ar bymtheg, sef y 
cyfnod arswydus hwnw pan ydoedd y 
gwrthryfel dan Cromwel yn berwi y wlad 
lel crochan, a'r teuluoedd yn ymrwygo y 
y naill ym mhlaid y brenin Siarl, a'r Hall 
ym mhlaid Cromwel, safodd boneddigion 



Digitized by 



Google 



72 



TE HAUL. 



Cymni gan mwyaf o da y brenin, ac yn eu 
mrsg hen deymgarwr o Ben y Wen- 
alit, nid amgen Ifan ab Graffydd ab Ifan. 
Yr ydcMfedd ef yn deyrng^rwr poeth, ac 
wedi bod yn arwain cadrwysg vm mhlaid 
y brenin. Gwedi i'r gwrthrytelwyr ddar- 
ostwng plaid ^ brenin, bwriwyd ef i 
garohar Aberteifi. 

WJr i'r Ab Ifan dan sylw ydoedd 
Theophilus Evans, yr hwn a anwyd ym 
Mhen y Wenallt, 1694, ac yma y treuliodd 
ei febyd, lie yr ydoedd nator yn tueddu i 
wneyd bardd a meudwy. 

« GWEHELTTtf THBOPHTLUS BYAKB. 

Theophilus Erans ydoedd bammed mab 1 
Charles Evans, o Ben y Wenallt Enw ei 
fam ydoedd Eleanor Beynon, Uangoedmor 
(a thras iddi hi ydoedd y £weddar 
Archddiacon Beynon, yr hwn, yn ol Daniel 
Ddu, ydoedd Mecaenas ei ddydd). Tr 
ydoedd y dywededig Charles Evans yn 
disffyn o wehelyth uddasol* a gwedi bod 
yn Dyw yn y He am amryw eranrifoedd, ac 
yn hanu o Wynfardd Dyfe£ Nid ydyw 
Theophilus Jones, awdwr enwog **Hanes 
Brycheinog," yn gweled yn dda olrhain y 
teulu yn ol yn mhellach na thair ach, sef 
i Gruffydd ab leuan ab lencyn, yr hwn a 
fu farw taa'r flwyddyn 1650, yn 100 
mlwydd oed. Yr ydoedd y teulu yn ym- 
ddangos yn nodedig am eu doniau milwrol, 
yn gystal ag am eu teyrngarwch dyledry w. 

xr ydoedd gan y Gruffydd uchoid fab oV 
enw Ifan, yr hwn oedd yn gadlywydd ym 
myddin Siari L, ac wedi bod mewn rhai 
ysgarmesion, a gelwid ef gan y Cromwel- 
iaid mewn ffordd o ddirmyg yn "Gadben 
Tory who for his king fought and bled.'' 
Mae y cofiannau y n dangos fod y r leuan hwn 
yn wr cadam a chorffol, a choffeir am 
rai gwrhydri o'i eiddo mewn codi 
pwysi, a thaflu bar: mae ei enwogrwydd 
yn ymddangos yng ngwaith iddo gael ei 
garcharu yng Nghastell Aberteifi. Pan 
yn y carchar ar y pryd hwn, dygwyd y 
newydd iddo fod ei wraig wedi esgor ar 
fab. "By God," ebai yr nen wladgarwr, 
**the child shall be christened Charles," er 
anrhydedd i Siarl y brenin. 

Charles ab leuan, neu Charles Evans, a 
briododd a Gwenllian, ferch Meredydd 
Sion, oV Gors Lwyd, ym Mlaenportb, a bu 
iddynt wyth o blant, pump o feibion, a 
thair o ferched, circa 1660, sef oeddynt, — 

1. lonathan Evans, neu dylasem ddy- 
weyd, Samuel Evans, y mab henaf. 
Hwn oedd wr mewn urddau eglwysig, ac 
yn ddyn o nod, a chawn ef, 1670, yn 

fwasanaethu fel athraw yn nheulu y Parch, 
'hilip Henry, oV Broad Oak, Salop; ac 
oddi wrtho ef y derbyniodd yr enwog 
Mathew Henry elfenau cyntaf dysgeid- 
iaeth. Bu farw y mab hwn yn ammhriod. 

2. John Evans, ail fab y dywededig 



Charles Evans, a briododd yn dda, a 
chafodd an ferch, ac etifeddes, yr hon a 
briododd ag an John Griffiths; ac arosodd 
ystad Pen y Wenallt yng ng^ael y gangen 
hon hyd diwedd y ganriT ddiweddal. 

3. lonathan Evans, y trydydd mab, a 
symmudodd i America; yr ydoedd yr hen 
deymgarwch yn aros yn ddiedwi yn hen 
deulu Pen y Wenallt, lin o lin, o dad i fiab; 
a daeth y gangen hon hefyd yn enwoff fel 
ymlynwyr ac ymladdwyr ym mhiaid 
Lloeer, yn rhyfel America. Pan fa farw 
etifedd oiaf Pen y Wenallt yng nshangen 
y John Evans uchod, fel y dywedwyd yn 
barod, daeth y tenia hwn yn ol o America^ 
Yr ydoedd John Griffiths, diweddar o'r lie 
hwn, yn dair ar ddeg oed, pan ddychwelo^d 
i Gymru. 

4. losiah Evans, y pedwerydd mab; yr 
ydoedd ganddo na ferch, yr hon a briod- 
odd & Bichard Pritchett, offeiriad yn 
Uoegr. 

Merched y dywededig Siarls ab leuan, 
oeddynt dair;— Sarah, a briododd ag on 
Pritchett, meddyg yn Arberth : Margaret, 
,a briododd a Samuel Jones, Glasbant; a 
Charity, yr hon a briododd & John Evans, 
Pont Einion. 

5. Deuwn yn bresennol at The<^hilns, 
pummedmab Charles Evans; priododd e^ 
1718, ag Alice, merch Morgan Evan, nen 
Bevan, Gelli Galed, ym Morganwg. Y 
mae Gelli Galed yn aros hyd yn bresennol 
yn hen dyddyndy cyfrifol, ac y mae tenia 
Ab Ifan, neu Bievan, yn trigo eto yne 
Ngljm Nedd. O'r briodas hon cafodd 
bump o blant, tri mab, a dwy ferch; 
priododd y ferch henaf, Eleanor, ag Hugh 
Jones, periglor Llywel, a mab i'r Hugh 
Jones hwn, circa 1 758, ydoedd, 

Theophilus Jones, Yswain, yr hynaf- 
iaethydd enwog, ac awdwr clodfawr 
"Hanes Brycheiniog." 

Priododd Sarah, yr ail ferch k Timothy 
Davies, o Ferthyr Tydfil; ni bu plant 
iddynt; a meibion Theophilus Evans a 
fuont feirw yn anmhriod. 

Dywedasom fod doniau milwrol yn 
reddf yn nheulu Pen y Wenallt. Heb law 
yr Ifen Gruffydd Ifan uchod, yr ydoedd 
John Evans, brawd Theophilus, yn g^ben 
ar gatrawd yn sir Aberteifi. Efelly lon- 
athan yn America. 

COF GWLAD. 

Yr ydym wedi casglu y cofiannau isod 
oddi ar lais gwlad a thraddodiad, gan 
mwyaf trwy law Gwynionydd. 

Bu farw gorwyr i Theophilus Evans y 
flwyddyn ddiweddaf, yn rhy wle yn Lloen*, 
dros 80 mlwydd oedd. Meddyg oedd ere, 
a mab Theophilus Jones yr hanesydd. 
Gwerthwyd Pen y Wenallt er ys tua 24 
mlynedd yn ol, i E. Lloyd Williams, 
Gwernant; ond gorfu i hwnw ar ol prynu 



Digitized by 



YR HAUL. 



73 



y lie, dala rhy w 8wm flynyddol i ferch yr 
«tifeddes, yr hon oedd efryd (idiot) yn 
Aberteifi. Cadben llong oedd tad yr 
etifeddes ddiweddaf hon, yr hwn a fu farw 
yn lied ieaanc; a pbriododd ei mam ag 
an Mr. Baines, Cymro; ac yr oedd y fam 
»*r ferch yn fyw er ys ychydig yn oL 
Symmudodd ^-yr Cadben Tory, sef Jon- 
athan Evans, i America, ac aeth llinach y 
brawd henaf allan; ac felly daeth John 
Griffiths, ei fab, yn ol i Gymru, yn dair ar 
ddeg oed. Gafodd y teulu goUed ofhadwy 
yn ardal Pittsbarg, o herwydd ymlynu 
wrth lioegr yn Bhyfel America. Y mae 
dynion yn fyw ag sydd yn cofio am ei 
i?raig. 

Yr ydoedd gan Mr. Griffiths tua saith 
mab a dwy ferch. Bu farw Anne pan ar 
fin priodi a boneddwr o'r ardal, a pnriod- 
odd yr ail ferch, sef Elisa (yr hon oedd y 
ferch lanaf drwy y wlad, ac wedi cael dysg 
nchel), a hen Iwmpyn o was fferm ei thad! 
Ei enw oedd Samuel George. Buont fyw 
am tuag ugain mlynedd yn Ffynnon Goes, 
plwyf Troed yr Aur, yr hwn le oedd 
eiddo ei thad. Gwerthwyd y He hwn i 
Miss Walters, chwaer i Philipps, Aber- 
glasney. Yr oedd hefyd amryw leoedd 
ereill yn perthyn i ystad Pen y Wenallt, 
megys Uaca yr Wydd, ger Aberteifi, &c., 
&c. Aeth Mrs. George oV diwedd yn 
dlawd, ac yr oedd^ yn drueni mawr ei 
^^eled. Yr oedd yr hen urddas cyntefig 
i*w weled ynddi trwy y cyfan. Aeth plant 
Mrs. George o'r ardal i gyd ond un, sef 
Anne, yr hon sydd yn briod a saer o'r enw 
James DaWes, perthynas i wraig yr hen 
Ddafis, offisiriad Llanybydder ; a dyna i gyd 
sydd o denlu hynafol Pen y Wenallt i w 
cael yn yr ardal. 

Bu Hy wel Griffiths, un o feibion y John 
Griffiths uchod, yn ffisryllydd yn Emlyn, 
a TheophiluB, mab arall, yn grwynwr yn 
yr un Ue. Aeth y ddau i America, ond 
dywedir i Hywel ddvfod yn ol, gwedi 
gwneyd ei bun yn feddyg, ac ymsefydlodd 
yn Llundain. Meddyg hefyd oedd Lewis. 
Ofifeiriad oedd Thomas, y mab arall, a bu 
yn cadw ysgol o fri tua Llundain. 

Mae y Parch. Griffith Evans, ficer Llan- 
ddyfriog, yn honi perthynas a theulu Pen y 
Wenallt. Brodor o Droed yr Aur yw efe. 

THBOPHILUS EVANS YTX EI GTMMEBIAD 
CTHOEDDUS. 

Nid ydyw cofiannau yn ein galluogi i 
wybod ym mha le y derbynlodd Theophilus 
Evans ei ddvsgeidiaeth : gwyddom ei fod 
yn ddysgawawr o'r radd uchaf, a gallwn 
gasglu oddi wrth hyn, yn gystal a chyfrif- 
old^ y teulu, Iddo gael ei ddwyn i fyny 
yn yr ysgolion goren. Yr ydym yn cael 
fod cyfaSirach rhwng teulu Pen* y Wen- 
idlt a Llwydiaid Maes y Felin, yng nghyd 
k Gwyniaid y Garth, ym Mrycheiniog. 
. 10— XI. 



£f allai iV ffydnabyddiaeth gyfodi Inewn 
syniadan gwladyddol; canys vr ydoedd y 
ddau deulu hyn hefyd yn nodedig am eu 
teymgarwch ; a syrthiodd amryw o honynt 
ym mrwydr Sant Ffagan, 1648. Ymddeng- 
ys, yn ol **Hanes Brycheiniog," ddarfod i 
Theophilus Evans dreulio cryn lawer o'i 
faboed yn y Garth: a chan tod athroiiBb o 
fH ar y pryd ym Mhriordy Aberhonddu, 

fallwn gasglu iddo dderbyn boll fanteision 
ysgeidiaeth y He enwog hwnw. Urdd* 
wyd ef yn offeiriad yn 1718, yn 24 oed, 
^n Adam Ottley, esgob Ty Ddewi, yn 
is-beriglor ar Dy yr Abad, ym Mrychein- 
logf hon a wasanaethodd am ddeng 
mlynedd. Symmudodd oddi yno i Lan- 
Ueonfel — y ddau yn rhodd teulu y Garth. 
Yn y flwyddyn 1728, rhoddodd Esgob Ty 
Ddewi iddo berigloriaeth Llanynys, a 
chwedi hyny Llangammarch. Yn y flwydd* 
^n 1739, cafodd ei ddyrchafu i fywol- 
laeth Ty Ddewi, yn Aberhonddu. Wrth 
ymgymmeryd a hon, rhoddodd i fyny 
Llangammarch Tw fab yng nghyiVaith, y 
Parchedig Hugh Jones, a enwyd eisoes. 

LLWTN EIinON. 

Wrth edrych ar yr Ordnance Map, fe 
wel y darllenydd dair afonig yn coal nid 
yn neppell oddi wrth eu gilydd, yn rhos* 
ydd aoghysbell Llanafan Fawr a Llan- 
wrtyd; nid amgen Dulas, Cammarch,.ao 
Ainon. Maent yn edrych fel edau sidan, 
yn crychddolenu rhwng y cymydd culion 
a chunog; ac wedi rhawd fer a gwyllt, 
goferant yn Irfon. Ar Ian Dulas, mae y 
Garth, hen balasdy o urddas, cryd y 
Gwyniaid; bu yno gynt wemp a rhodres. 
Yn y palas hwn, yr hwn sydd eto yn 
cynnal bri, y treuliodd Theophilus Evans, 
yng nghymdeithas Llwydiaid Maes y 
Felin, lawer o ddyddiau ei ieuenctyd. Yr 
ydoedd yn gapelwr i'r teulu, ac yr oedd y 
palas hwn yn sefyll ym mhlwyf Llanlleon- 
fel. 

Ychydig «ym mhellach i'r gorllewin yr 
ydym yn gweled Ainon (ac mor dlws a 
nodweddiadol y w enwau afonydd a chor- 
nentydd Cymru: siaradant hwy, beth 
bynag, y Geltaeg, hyd nes sycho y m6r), 
Ar Ian yr Ainon hon y maeLlwynEinion, 
yr hwn sy hen dyddyndy, ac erbyn heddy w 
yn benllwyd a sitrachog ei wedd, ond er 
hyny yn dwyn nodau amser gwell. Yn y 
ty hwn y bu Theophilus Evans fyw o'r 
flwyddyn 1738 hyd ei farwolaeth, yn y 
flwyddyn 1767. 0*r hen dy hwn y priod- 
odd ef ag Alice, merch y Gelli Galea, ac y 
ganwyd iddynt yno bump o blant Rhwng 
y muriau yma, ac ar Ian y gornont drocfa- 
ionog hon ag sydd yn gwneyd rhy w swn fel 
o dragwyddoldeb, y cyfansoddodd lyfrau o 
fri ucheL Bu yn dysgu ei breeeth yn 
fynych yma dan frig y "Llwynr dyma 
faes cad ei frwydr by wyd ef. Bu yma yn 



Digitized by 



Google 



•74 



YR HAUL. 



T Uaow ft'r trai; wdthiau yn gwenn, wrth 
. nrmial gana rhyw rigymau wnai o gan; 

Weithiau'n llibyn heb un enslm 
A lliw'r ddai ren ar ei radd.'^ 

Ac vma, ar ryw ben boren niwlog, yr 
anadlodd y gwaa hwn i Ddaw ei anadl olaf. 

Mae yn briodol i ni grybwyll ym rohell- 
ach, mai yma, gyda ei dad en, y treuliodd 
Theophilos Jones ddyddiau ei falioed; a 
thebygol iddo dderbyn y brydweddiad 
haaesyddol oddi wrth ei dad cn. Dam- 
weimodd gwedi hvny ddarfod i*r hwn, 
rwedi tym yn ddyn, ddyfod i gyfihrrddiad 
a*r bacngen Thomas Price, gwem hyny 
^Carnhaanawc," awdwr dodfiwr **Hane8 
Cymrn;** a bu yr adnabyddiaeth yn fodd- 
ion i drosglwyddo i hwnw yr anianawd 
hynafiaethoL Gwasanaethodd Theophilus 
Jones felly fel dolen i gydio Theophilns 
£yans & phrif hanesydd Cymru. Mae 
damweinian oV fath yn bethau o bwys yng 
nghwrs oes dyn. Gwasanaetha y dam- 
weinian h^n yn ami i ddwyn allan gynritfa 
athrylith, gan rol eosgedd i'r oes. 

Mae cymmeriaa dyn yn beth a fifuriir 
iddo yn gystal a chanddo. Dywed 
Plutarch, mai clywed gwaith Herodotus 
yn cael ei ddarllen yn yr " Olympic games" a 
gododd awydd yn Thucydides ieuanc i fod 
yn hanesydd; ao y mae Herodotus a 
Thucydides yn ddrych o ddau haneswr 
Cymru mewn rhai pethau ereill. Nid 
ydoedd dim yn y He, nac ym mhlwyf Llan- 
gammarcb yn achlesol i a wen a myfyrdod; 
^anys y mae natur yma fel yn banner 
cysgu rhwng brwyn a piawn; pentrefydd 
gwasgarog a myglyd; by thy nod tlawd. 
Beth bynae, y mae Ffynnon Llanwrtyd yn 
gwneyd chwyldroad graddol ar dai a 
dynion. 

THEOPHILUS EyANS FEL OVFEIBIAD. 

Buasai yn dda genym allu traethu ar 
Theophilus Evans yn y cymmeriad o 
offeinad, yr hyn yn y diwedd sydd i fod yn 
brif nodweddiad gweinidug yr Efenevl. 
Nid ydyw yr elfen awdurol a gwladyddol 
ond ailoeth ym mywyd offeirieS. Pa fath 
fugail ydoedd? Pa fath bregethwr? Pa 
ddrych oedd ar grefydd dan ei weinidog- 
aeth? Pa nifer a gredodd, ac y dadgudd* 
iwyd iddynt fraich yr Arglwydd? A pha 
argrafliadau moesol a chrefyddol a adawodd 
ar ei ol? Fel y dywed ysgrifenydd swynol 
ei gofiant byr yn "Nrych y Prif Oesoedd,** 
argraffiad Spurrell, buasai yn bleser mawr 
genym allu adalw o*r olfodiant ry w foreu 
Sul o*i weinidogaeth. Edrych amo yn 
esgyn i'r ddarllenfa yn ei wisg offeiriadol, 
a chlywed.ei lais yn seinio, "Sanct, Sanct, 
Banct, Arglwydd Dduw sabbaoth," gan 
fyned trwy gred a phader ag sydd wedi 
bod yn chwareii rhwng canghell a chor ar 
wawr a gosper o oes i oes. 



Ond ofer dysgwyl hyn, ac nid oes ond 
ychydig ddefhyddiau wedi en gadael ar y 
mater dao sylw. Pe byddai yr o£feiriaid 
yn cadw cofl^r ym mhdbplwyf, erco&odi 
o flwyddyn i flwyddyn rii ac enwan, yng 
nghyd a man gofiannaa en cymmanwyr* 
buasai hyn yn fanteisiol ar amryw ystyi^ 
iaethan. lUioddasai ddrych o laiur a 
Uwyddiant en gweinidcgaeth, a chedwai yn 
^w enwau hen bobl ada a defayddiol ea 
dydd; ac mor ebrwydd yr aiff enw a 
llafurwaith dyn yn anghof, yn absennoldeb 
coiiannau! Mae genym brofiad parhaus o 
hyn mewn plwyfydd ac mewn capelydd. 
Mae y mynedfa o r cryd iV bedd ar hyd y 
traeth, aV llanw wrth ein sodlau. 

Gkllir ca^ln wrth ddarllen gwaith 
Theophilus Erans, ei fod yn ddyn ffraeth 
ac arabawl, yn llawn sel a brwdianwcfa, 
yn Eglwyswr gwresog, ac yn Gymro 
trwyadl. Wrth ddarllen "Pwyll Pader," 
a rhai daman yn "Nrych y Prif Oesoedd,** 
g^wn gosgln ei fod yn wr o dyraroer a 

fyffroid gan ei bwnc, ao yna gwnai ei 
wnc gyffro mewn ereilL Ei "Bwyll 
Pader sy fath obregethau byrion, ogyn- 
Uuniad syml a phrofiadol; a dangosant ei 
gymmeriad gweinidogaetliol mewn modd 
nafrioL Gyda Haw, mae llawer iawn o 
lawysgrifau ar hyd y wlad, yn cynnwys 
pregethan amryw o offeiriaid a phregetn- 
wyr y ganrif ddiweddaf; a byddai yn dda 
pe cyhoeddid rhai o honynt yn awr ac yn 
y man, nid er mwyn teilyngdod llenyddol, 
ond er rhoddi enghraifft o'u dull a'u dawn. 
Dywed traddodiad fod Theophilus Eyans 

Sn wr corffbl, a llais soniarus, yn bregethwr 
ym a chyffrous, & gair da iddo gan bawb 
mewn Uys a Llan. 

FFYNNON LLANWKTTD. 

Ef allai mai y fan yma y w y He goreu i 
grybwyll am ddamweiniad arall ag sydd 
yn cyfansoddi enwogrwydd Theophilus 
Evans, nid amgen na darganfod rhinwedd 
Ffynnon Llanwrtyd. A rhyfedd cyn 
lleied o beth sy weithiau yn dwyn oddi 
amgylch chwyldroad masnachol a moesol 
mewn He acardal: yn yr ardal anghysbeU, 
fynyddig, ac oerUwm bon, He y mae pob 
peth yn dwyn agwedd wyllt a rhamantus, 
dyma fipynnonig fechan mewn cors yn, 
ffuffio dysgyrchiad, gan ddyfod a*r Ho i M 
trwy Gymru aLloegr; yn peri trafnidiaeth 
a bywoliaeth; yn creu tref^ ac yn tynu 
yng ngrym rhin ei dwfr gledrffyrdd drwy 
benedd mynyddoedd. 

Mae yn beth syn iV Ffynnon ddianc 
rhag sylw y Khufeiniaid, yn enwedig pan 
ystyriom fod gweithfeydd mwn anferth 
ganddynt ym Mrycheiniog, a*r Via 
Montana, a'i chwrs ddim ym mheU oddi 
yma. X mae hanes dargaYifyddiad y 
ffynnon mor adnabyddus, fel naroddir ond 
geiriau Theophilus Evans yn unig ar y 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



71 



«* 1 782. The writer hereof; being 
ahnoet worked out by radicated scurry oi' 
many years continuance, and very n^ar 
leprosy, so that his blood and juices were 
all tainted, was casually informed of this, 
Chen r^Mted venomous spring, his curiosity 
led htm that way, which by the smell he 
could easily find out without a guide. . He 
sat on the, brink of it a long time dubious 
what to do. As he was thuA musing, and 
reYolFins in his thoughts what he had 
best to do, a fro^ popped out of the bottom, 
looked cheerfaUy, and as it were inrited 
him to taste of the water. He then 
immediately concluded that the water 
could not have any poisonous quality, and 
because of that creature's liring so com- 
fortably there, took a moderate draught 
(about half a pint or more) widiout any 
concern or dread of danpr; repeated the 
same in about half an hour, and it had 
created a keen appetite, and finally effected 
complete cure." Owel "Prvse's Hand 
book;** llj-fr teilwng iawn, gyda Haw. 

(Pw orphen yn y nesaf, ) 



CYWYDD YR EDIFEIRIOL, 

Da fawi>edd edlfeiriol, 
Drecha gaddug a ffag Ifol, 
O'r fynwes, er lies a Tlwydd, 
I Todiaw ffyrdd diw'radwydd, 
Dan dywYsiad ei rad Ri, 
I lanwodd fi^d golenni; 
A gwenu wna ein Gwiwnaf 
Ar nod clwy' yr enaid claf. 
Cofier, Mocs ond Dnw cjrfiawn 
All roddi mad welled llawn, 
A'i godi'r Ian, wiw]an waith, 

'i ^euboen i fiyn gobaitli. 
DawTi lion, fal gwr digonawl, 
Gwn, am hyn, i ganu mawl; 
Gwir acfaos i'r Goruchaf, 
Teym rhadawl vw'n byfawl Naf ; 
Gan ddVevd fal mad grodadyn, 
Da yw edinu-wcli dyn; 

HofT, etliawl yw effeithiau 
Edifeirwch clydwch clau: 
Rhwydd i'li liawl y rhydd yn wych 
Lonwedd anivnedd mw;^iiwych, 
Er gelyriion, olinion blaid, 
A'u gAvyiiiau am ddiil gweiniaid. 
Yn eu badfyd, tristvd trwch, 
Fliu eiddig afloiiyddwch, 
Amynedd wech, lanwedd, Ion, 
Astnd yn y gw Gristion, 
Sydd drysor didor dedwydd, 
Gwayl y daitli fel goleu dydd, 

1 ddisgwyl anwyl enaid, 

Wyrth rlnvydd gjmuortliwy wrth rhaid, 

I fyw er clod, wiwnod wawl, 

Y pviwddoeth Ion tragwyddawl; 

A'l obaith ar daith bob dydd, 

Wir adwaen ei Waredydd, 

Trwy ymgais, nid trais un tro, - 

I fy w'n addas fwyn iddo. 



Edifeiriul, ddwrfol ddawn, 
A lithra'n wael hiraetblawn, 
Am gyflawiiiad, llwyddiad Ilea 
wiwde^ addewidion; 
Addewidion doetliion Daw, 
Gwir hyddawn y Goiwidduw. 
Mor hedd eu addas, 
A'u porion felnsion flas, 
Danteithion ydynt ethawl, 
Pur i |yd yn peri gwawl, 
Vt enaid o wir anian, 
las brwd glew yr Ysbryd Gl&n; 
Gobaith bywiol, nefol nod, • 
Al wlfeen am breswylfod 
GweU naV ddaiar fyddar f\Dul, 
O gwe]?m t mwy golud; 
Mwynhaa Daw ym mhen y daith 
Yn gwblim we(ld a'n gobaith, 
Yng nghol ein gwir Eiriolwr, 
Ein Llywydd a'n dedwydd D^. 

firain edlfeirwch, 
Cwyd y gwan i'r Ian ol Iwch; 
Bhydd i'r tlawd, er ffawd, wir ^dd, 
A gobaith nod i gvbydd. 
Mae gobaith rhy faith i fil, 
A*a ayfais ni wna dwyfil 
Dd'weyd ei werth fel y perthyn, 
Llwys ar daith er lies iV dyn. 
Yn Eden, % dawn odiaeth, 
Llais Dduw er lies a ddaetfa. 
Fod gobaith iawnfaith wynfyu, 
Ged air byw, i godi'r byd; 
Tra hardd, o Dduw y tarddodd, 
Gwir obaith yn rhwyddfaith rhodd; 
A'r an Duw yw'r Hwn a'i dal, 
Ac hynod Ef a'i cynnal, 
Er mawr werth i ddinerth ddyn 
Didwyll i fyw'n gredadyn. 
Gobeithio, oer dro arw drem, 
Ddilwydd, am beth na ddylem, 
Sydd warthas anweddus waith, 
Ffaig aball nea fiug obaith: 
A brwdlais ceir jm orydlawn 
Eywbeth hy ar obaith iawn; 
Trwy'r ddigweryl Tengyl fod, 
Dwys gwelir, mai disgwyliad 
Yw gobaith mwyn waith, mae'n wir, 
lawn adwaen fefiy nodir; 
Addewidion mwynion mad 
Yw sel iwyn ei sylfoeniad; 
A'i wrthddrych sjdd wych ei wedd, 
01 ddewis yn ddiddiwedd — 
Y di ffug a r Penbugail, 
Hedd ei rin, sef Adda'r Ail ; 
Unig wrthddrych croewych cred, 
Am wiwrwyddlawn ymwaredj 
A gobaitli y blinwaith blant, 
Gwiw gynnydd, er gogoniant, 
Yn ddwys edtfeiriol ddaw, 
O'i gerydd i ymguraw; 
Ymguraw am drugaredd 
Ei Ddaw cu, heb haeddn hedd; 
Dwyn ei alar dan wylaw, 
Mewn gorthrymderDrudd-der braw. 
Am rwydd hynt i ymryddhau 

dduloes ei feddyxiau; 
Yn syn, gwna benderfjmn, 
Oerwas caeth, ar lesa en. 
Am drngaredd, rinwedd rad, 

1 gyrhaedd nawdd ei gariad. 



Digitized by 



Google 



76 



YB HAUL. 



A gwasgu dan ei gysgod 
Yn y fan y dylai rod, 
A'i rwrn odiaeth fynediad 
I borth ter aberth y Tad; 
A bona hyd ei einioes, 
Gyda grym, mai gwaed y giroea 
Yw'r iawn sy'n rboi llawn wellad, 
I'n codi at ein Geidwad, 
Yn iach o'n boll afiecbyd, 
I ncfol, anferwol fyd. 

Gwiwddoeth, gwna arfer gweddi 
At Dduw dwyfol, radol Bi, 
Yn fawr ei edifeirwcb, 
A llese wael adyn y llwch, 
Yn y baicb am ei bechod, 
O flaen Duw mae'n flin yn d'od, 
0*i hen gors at vr orsedd, 
Gan waela beb baedda bedd ; 
Gre&'n fad er ei Dad dwys, 
Am wirflFjrdd i ymorphwys 
Ar yr iawn Wr cyfiawn cu, 
Gras tywysog Grist lesu; 
Yna ca bedd i'w enaid, 
Heb ammbeuon, blinion blaid. 

Y diweddar T. ab Gwiltm, 
Cilfynydd. 



ESGOB FFARRAR; 

Sef Araith a draethwyd gan R. Jennings^ 
Ysw., Gelli Deg, ar nos Fawrth^ lonawr 
22fed, 1867, yn yr Ystafell Gyhoedd, 
Caerjfyrddin, yny ^* Winter Evening En- 
tertainments" 

FONEDDIQESAU A BONEDDIOION, — Ar ol 

y ganig ardderchog yr ydych wedi bod yn 
wrando, yr wyf braidd yn teimlo fy mod 
dan rwymau i wneyd esgusawd am alw 
eich sylw at destyn athrist^ a difrifol. Yr 
wyf yn credu, modd bynag, mai amcan y 
cyfarfodydd hyn ydyw uno digrifwch a 
materion o les dwysach: ac wrth eich 
cadw ag un oV rhai hyn am ychydig 
amser, gaUaf o leiaf ddysgwyl, megys 
wrth dywyllu y cysgodau mewn darlun y 
gwneir y ffoleu yn iwy dysglaer, y bydd i 
chwi werthfawrogi yn well swynion llen- 
yddiaeth a cherddoriaeth leisiol ac offer- 
ynol, yr hyn fydd yn cymmeryd i fyny y 
gweddill o*r hwyr. Yr wyf yn cynnyg, 
ynte, i ddwyn dan eich sylw rai dygwydd- 
iadau cyssylltedig a bywyd dyn enwog a 
da, yr hwn, tua thri chan mlynedd yn ol, a 
syllodd ar y bryniau o'n ham'gylch, a gerdd- 
odd ac a farchogodd trwy yr beolydd hyn, 
a ddaliodd yr un opiniynau a'r rhan fw3'af 
o honom, mewn perthynas i*r mwyaf 
pwysig o*r hoUbynciau, ac o blegid iddo om- 
medd gwadu gwirionedd y daliadau hyny, 
a ddyoddefodd farwolaeth greulawn ac 
hirboenus mewn mangre ychydig dros gan 
Hath ffordd o*r ystafell hon. Braidd y 
mae yn rhaid i mi ddy wedyd fy mod, wrth 
ddwyn ei hanes o'ch blaen, yn cael fy 
pghyffroi gan grediniaeth, pe byddai yn 



fwy hysbys, y byddai yn cael ei werthfawr- 
ogi yn fwy, y byddai el gofiadwriaeth yo 
cael ei fynwesu yn fwy, ac y denai ei enw 
yn air teuluol yn eich mysg. Ar yr nn 
pryd, byddwn yn gwrthod pob bwriad i feio 
unrhyw un o herwydd annheimlad nea 
esgeulusdra mewn gadael i'w enwogrwydd 
fed mewn ty wyllwcn. Mae yr nn prydydd 
ag sy gwedi dywedyd wrthym, — 

^ Lives of great men all renuod us, 
We can make our lives sublnne," 

wedi dyweyd wrthym hefyd am •*weith- 
redn yn y presennol;" ac nid gydag nn 
dymuniad i edrych yn ol ar gjrfeuiornadau 
a diffygion yr amser a aeth heibio yr wyf 
am i chwi ystyried gyda mi rai dygwydd- 
iadan yn hanes Robert Ffarrar, unwaith 
Arglwydd Esgob Ty DdewL Ni wnaf 
gadw eicl\ sylw gyda llawer o adroddiadaa 
manwl bywgrai^'ddol. Yr ychydig ddy- 
gwyddiadau a gaf fi adrodd ydynt, y rhan 
fwyaf, wedi eu hysbysu i mi gan y Parch. 
G. J. Townsend, awdwr amryw weithian 
ar Hanes Eglwysig, a phynciaa ereill. 
Gellir eu cael yn Athens Oxonienses" 
Wood, "Hanes Eglwysig" Dodd, "Acts 
and Monuments'' Foxe, ac "Hanes Hali- 
ffacs" Watson. Yn y chweched gyfrol o 
"Hanes Lloegr," gan Froude, gellir hefyd 
cael rhai manylion dyddorol. 

Ganwyd Robert Ffarrar yn Haliffacs, yn 
swydd Caerefrog, a derbyniwyd ef yn gyn- 
nar yn ei fywyd i'r urdd Awstinaidd o 
Fynachod. Yr oedd ar y cyntaf yn 
fyfyriwr yng Nghaergrawnt, o'r He y 
trosglwyddwyd ef i Rydychain, He y 
daeth yn ysgolor o Goleg Merton, ac a 
drigiannodd yno o 1522 hyd 1533, pryd y 
derbyniodd y swydd o "ddarllen braw- 
ddegau," yr hyn, mae yn debyg, oedd yn 
gyfartal i r gradd o Faglor Duwinyddiaeth. 
Gwnawd ef yn fuan ar ol hyn yn benmyn- 
ach St. Oswals, neu Fynachdy NosteU, yn 
swydd Caerefrog. Ar amser ei diddymiad, 
gwnawd y cofuodiad hwn yn llyfran y 
brenin: — "A pension of £100, assigned to 
Robert Farrar, the late prior." Dywed 
Dodd:--"Efe ydoedd y mynach cyntaf a 
dderbyniodd adchwaeth Lutheriaeth," a 
phriodola ei ddi£Pyg i'w gyfeillach ag 
un Thomas Garrett, o ddinas Llundain, 
yr hwn oedd yn ei ^ynnal a Uyfrau. 

Yng nghylch 1545, penoawyd ef yn 
gaplan iV Archesgob Cranmer, ar ol 
esampl yr hwn yr ymgyfammododd mewn 
priodas. Yr oedd hefyd yn gaplan i Ddug 
Gwlad yr Haf, yr Amddiffynydd, a thrwv 
eu dylanwad hwy, efe a wnaed yn Esgob 
Ty Ddewi, i'r hon esgobaeth y cyssegrwyd 
ef Rhagfyr 9fed, 1548. Hwyrach y byddai 
yn ddyddorol genych gly wed am gymmer- 
iad yr Esgob yn y cymod hwn o'i yrfa, ac 
hanes yr esgobaeth hon, fel yr adroddir ef 
yn hanesiaeth Froude. Fan yn siarad am 



Digitized by 



- YR HAUL. 



77 



Ffiurar, dywed, **Yr oedd yn ddyn o 
ddynoliaeth eaog, o gyfiawnder, ac o 
gywirdeb, heb fod yn amlwg fel duwinydd 
nac yn hynod fel pregethwr, ond yn 
Bodedig yn benaf am synwyr da a 
thynerwch caredig. Cafodd ei esgobaeth 
wedi ei Uygru gan annhrefnau cyffredin yr 
amserau. Yr oedd senedd yr Eglwys 
gadeiriol yn mwythfoddio ea hunain i'r 
eithaf mewn pleserau ammheus. Yr oedd 
y nawdd eglwysig wedi ei gwneyd yn 
ysglyfiaeth i haid o gyfreithwyr cadeiriol; 
ac mewn awr ddrwg iddo ei bun, ymdrech- 
odd yr Esgob wneyd pethau ceimion yn 
aniawn." Dilynwyd dadymchweliad Dug 
Grwlad yr Haf, cyfaill a noddwr Ffarrar, 
gan ei ddienyddiad yn lonawr, 1562. Yr 
elyniaetb yr hon a deimlid yn ei erhyn a 
gyfeiriwyd gwedyn yn erbyn ei gaplan 
blaenorol, a derbyniwyd yr acfawyniadau 
am ymddygiad yr £sgob yn ewyllysgar gan 
y weinyddiaeth newydd. Ar ol tair bly- 
nedd o ymdrech, yr oedd ei ganoniaid 
afreolus yn anallnog iV oddef yn hwy, ac 
anfonasant at Ddug Kortbumberland gyfres 
fanwl o acfawyniadau. Dygwyd un ar 
bymtheg a thrigain o erthyglau cyhudd- 
iadol yn ei erbyn gan George Constantine, 
cofrestrydd yr esgobaeth, yr hwn a 
geryddwyd ganddo am ladrad a gwastraff; 
gan Thomas Young, yr hwn a gafodd ei 
droi ymaith o*i swydd o gorganwr yn yr 
Eglwys Gadeiriol, am anfoesoldeb dirfawr, 
ond ar ol hyn a ddaeth yn Archesgob 
Cadiolicaidd Caerefrog; gan Hugh 
Rawlins, clerigwr; a Thomas Lee, gwr 
lleyg. Atebodd yr Esgob y cyhuddiadau, 
a gellir gweled y papyrau a roddwyd i 
mewn o bob ochr ym mysg y Llawysgrifau 
Harleiaut yn y Gy wreinfa Brydeinig. Dyma 
eiriau llythyrenol rhai oV cyhuddiadau, 
fel eu cofnodir yn Hanes Froude: — "Nid 
oedd ei ymddyddanion am dduwioldeb, 
ond am faterion bydol, megys, pobi, maesu, 
aredig, mwngloddio, rhyddhau deiliaid, a*r 
cyfiFelyb." "I ddangos ei ffolineb mewn 
marchogaeth, defnyddia ffrwyn aboglynan 
agenfagwyn, gwartholion Ysgotaidd gwyn, 
ysbardynau gwynion, clustogan Ysgotaidd, 
yng ngfayd k ffon fechan tri chwarter 
Uath o hyd." "Pan yr oedd ganddo fab, 
efe a aeth o fiaen y fydwraig i'r Eg- 
lwys, gan gyflwyoo y plentyn i'r offeiriad, 
a rhoddi yr enw Samuel, gyda deoneliad 
difrifol o'r enw, a phenodi dau dad bedydd 
a dwy fam bedydcf yn groes i'r rheol, gan 
wneuthur ei fab yn angnenfil, a'i hunan yn 
watwarnod." " x mae yn ddyddiol yn arfer 
chwiban ar ei fab, a dywedir ei fod yn 
adnabod ei chwibaniad pan nad oedd ond 
tair blwydd oed." "Pan yn siarad am 
brinder yr ysgadan, gosodai y bai ar 
drychwant y pysgotwyr, y rhai, yn amser 
llawndid, a gymmerasant gymmaint, fel y 
dystrywiasant y rhai a grawn ynddynt" 



"Pan yn siarad am newidiad y daman 
arian, gobeithiai, gan nad o ba fetel bynag y 
gwneid hwynt, y byddai y geiniog mewn 
pwysau yn werth ceiniog o'r un metel." 
Mae cyhuddiad hefyd yn ei erbyn yr hwn 
na fynegir gan Fronde, o " siarad yn dda 
am y Cymry, er iselhUd i'r Seison." 
Gorwaeledd y cyhuddiadau hyn ydyw 
y prawf coreu, fe ddichon, o ddiniw- 
eidrwydd oy wyd yr Esgob : ond ni allai 
anghyffawnder godidog fweinyddiaeth 
Northumberland oddef esgob yr hwn oedd 
wedi gwrthwynebu gweinyddiaeth halog- 
edig o nodded; a chan fod ei eglurhadan 
yn cael eu dal yn annigonol, g^ysiwyd 
Ffarrar i Lundain, a thaflw/d ef i garchar. 

Ar ddyfodiad Mari i'r orsedd, dygwyd 
cyhuddiadau mwy peryglus yn ei erbyn, 
ar gyfrif ei ddaliadau crefyddol, ac yn 
neiliduol ei briodas. Cyhuddwyd~ef ym 
mhlith y carcharorion cyntaf a ddyswyd 
o flaen brawdle Gardiner, esgob amfaddeu- 
gar Caerwynt; ac ar y 4ydd o Chwefror, 
1555,dygwyd efi brawf,yng nghyd a'r esgob 
Hooper, a phregethwyr enwog Croes Sant 
Paul, Braaford a Rogers. Y tri hyn a 
gondemniwyd ac a losgwyd gydag am- 
gylchiadau o greulondeb anarferol; ond 
archwyd i Ffarrar gael ei drosglwyddoi 
Gaerfyrddin, i'w brofi yno. Yr oedd un 
o'i erlynwyr, Henry Morgan, wedi ei ben- 
odi i'w esgobaeth, a phrofwyd Ffarrar 
ganddo ef yn gyhoeddus ar wahanol 
ddaliadau — gweddwdod yr offeiriaid — y 
gwir bresennoldeb yn y cyssegriad — yr 
offeren fel offrwm cymmodol — y grediniaeth 
mewn purdan — a dywedyd gweddiau i'r 
Wyryf Fendigaid. Dywed Foxe, "Dygwyd 
ef chwech gwaith o flaen Henry Morgan, 
esgob Ty Ddewi, yr hwn a geisiodd ganddo 
waduei uy^d, yr hyn a wrthododd wneuthur 
yn frwdfrydig; a'r esgob, yn ei dymmer 
ddrwg, a'i cyhoeddodd yn heretic esgym- 
munedig, ac a'i trosglwyddodd drosodd i'r 
llywodraeth wladol." "Ar y SOfed o 
Fawrth, 1555, sef y Sadwrn nesaf o flaen 
Sul y Dyoddefaint, llosgwyd ef trwy 
orchymmyn y sirydd yng Nghaerfyrddin, 
yn y farchnadfa, ar yr ochr ddeheuol i 
groes y farchnad." Dygir tystiolaethau 
ddigon i'w ddewrder a'i ffyddlondeb. " Un 
Richard Jones, mab i Fai;chog, a 
gydgwynodd ag* ef am boenusrwydd ei 
ddyoddefaint dyfodol : dywedir r Ffarrar ei 
ateb, pe gwelai efe ef un waith yn symmud yn 
y filamiau, am iddo beidio rhoi coel i'w 
athrawiaethau. Ac fel y dywedodd, felly 
y gwnaeth ; canys dywedir am dano, iddo 
seiyll yn syth. heb gyfnewidiad yn ei 
wynebpryd, nac un arwydd o gyffroad, yng 
nghanol y fflamiau; ac yr o^d mor Hon- 
ydd a gwrol, hyd nes o'r diwedd i un o'r 
edrychwyr, naill ai mewn ysbryd o dru- 
garedd neu mewn gwth o ddigofaint, el 
daro i lawr a'i ffion Vr t&n." 



Digitized by 



Google 



78 



TB HAUL. 



T mae y ffeithiau hyn, fe ddiehoD, yn 
ddigon i'n gallnogi i fi^rfio amcsniaeth 
gjrwir o gymroerifMl Robert Ffarrar. Yr 
wyf yn awr ya. gofvn eich caniatAd i 
wneawur ychydig syiwadau amynt Yn 
eynta^ mewn perthynas i ^estiynau o 
Sdyddordeb lleoL Am y rhai hyn nid oes 
genyf ond ychydig i*w ddywedyd ym 
mhellach nag a welir yn Uyfr sodidog 
Mr. William Spnrrell ar Gaerfyrddin, 
yr hwn sydd yn awr allan o argrafF, ond 
o'r hwn, y mae yn dda genyf glywed, 
y d3rgir argraffiad newydd allan yn fiian. 
Vng nghylch y farehnadfa, yr hwn y dy- 
wedir ydoedd lie y dienyddiad, y mae liawer 
honoch yn cofio yr hen groes, sef y fareh- 
nadfa ym Mhetryal Nott, a elwid y pryd 
hwnw Heol y Farchnad Uchaf. High-atreet 
yw enw'r neol yn narlunlen ^peed, a 
gyhoeddwyd yn 1610: dangosir croes jrno, 
ac hefyd y cyffion a'r gwddf-gylfion. 
GelHd meddwl bod hyn yn brawf digonol 
i*w nodi fel mangre dyoddefiekiDt Ffiurar: 
ond yn yr un darlunlen, dangosir dwy 
groes arall, an yn Heol Awst ac un araU 
yn Heol y Prior; ac y mae traddodiad 
mai yn agos i*r groes ddiweddaf y cafodd 
yr Esgob el losgi. Gallai hyn rod wedi 
eyfodi oddi wrth y ffaith fod y sirydd yn 
by w yn y Priordy, a*i fod yn cael ei ddal 
mewn adgasrwydd am ei ymddygiad yn y 
dienyddisul, yr hyn, yn ganlynol, a ddaeth 
yn gyssylltodig &'i enw, ac ef allai hef}'d 
&*i drigfan. Dywed Uyfr Mr. Spurrell, 
*'*Dayid Griffith Leyson, of Carmarthen 
Priory, High Sheriff of Carmarthenshire, 
who had turned Papist in Queen Mary's 
reig^, would not suffer Bishop Farrar to 
speak at the stake. Leyson died soon 
after, and when he would hare spoken he 
coukl not' " Ond pa fodd bynag y mae y 
traddodiad hwn wedi eyfodi, y mae yn sicr 
ei fod yn rhaid bod sirydd y sir wedi 
cyflawnu dyledswyddau ei swydd yn y 
rhan hdno o'r dref, yr hon nid yw o fewn y 
fwrdeisdref. Yr oedd y fwrdeisdref wedi 
ei chorffori & breinlen o dan Harri VIIL 
yng nghylch wyth mlynedd cyn yr amser 
hwn; a'r unig eitbriad ydoedd, "yCastell 
a'r ffosydd perthynoL" Y mae yr am- 
sylchiad hwn yn ateb i benodi lie y 
dienyddiad. Mae y rhan fwyaf o honom 
wedi gweled yr hen borth prydferth ym 
muarth y Buffalo Inn, yr hwn, yr wyf yn 
gobeithio, a ddaw eto yn ddefayddiol ac yn 
amlwg pan adeiledir swyddfa yr heddgeid- 
waid, i'r hyn y mae wedi el fwriadu i frarfio 
y dynesia[a. Yr oedd y porth hwn yn 
rhan o'r Qastell, a safai ar yr un ochr i'r ffos. 
Dangosir ef felly yn narlunlen Speed, a 
dangosir hefyd gyferbyn ag ef, ar yr ochr 
arall i'r ffos, borth neu rag-glawdd arall, 
yr hwn gan hyny a safai ym Mhetryal 
Nott, ger llaw Croes y Farchnad. Mae 
yn rhaid bod hwn yn cael ei gyfrif fel 



rhag-ddiffynwaith, neu ran o Amddiffrafh 
y ffos; ac yr oedd, gan hyny, o fewn 
awdnrdodaefn y sirydd; ac yno, yii ddi- 
ammhen. y cymmerodd y dienyddiad le. 
Os bendithir y dref hon byth & chofadail o 
ferthyrdod Frarrar, megys y mae Rhyd- 
ycbain wedi ei breintio & chofadail o 
ferthyrdod Cranmer, Latimer, a Ridley, a 
Chaerloew d chofadail o ferthyrdod Hooper, 
oawsai ei osod hwyrach ger llaw y Castell, 
naill ni yj ochr hyn, neu mewn man mwy 
amlwg ar yr hen wrthgloddiau, lie yr wyf 
yn hyderu y bydd i weuiantau bwriadedig 
y Carchar birol ganiatau heol i'r cyhoed£ 
Gallaf hefyd gr^wyll fod traddodiad, fod 
yr Esgob, i'r dyben o ochelyd ei erlidwyr, 
yn fynych yn ymneillduo i Ben y Graig, 
ffermdy sydd yn sefyll uwch law Cwmins 
AbergWili. 

I droi oddi wrth draddodiadau at ** bre- 
gethau mewn ceryg," dichon nad ydych oil 
yn wybyddns fod y gareg, yn yr hon yr 
oedd yr ystanc wedi ei osod, yn awr weifi 
ei dodi ar ben y clochdy yn Eglwys 
Abergwili, yr hon a gyramerwyd jtio pan 
ailadeiladwyd y clochdy, yn 1843, o Heol 
Awst, i'r He y symroudwyd hi yn flaenorol 
o Betryal Nott. Yr wyf wedi fy hysbysu 
na osodwyd y gof-faen fechan yn Eglwys 
Sant Pedr yno gan neb cyssylltedig &*r 
gymmydogaeth hon; ond gan Mr. Ffarrar, 
Doctor's Commons. 

Gan yn\adael ft phynciau lleol, ac ystyr- 
ied yn gyffredinol yr ychydig fanylion o 
fywyd Ffarrar, y rhai wyf newydd osod 
o'ch blaen, mae yr banes cyntaf, feddylia^ 
ar ol ei ymwrthodiad o'i ffyddlondeb i 
ly wodraeth Eglwys Rhiifain. yn peri i nl 
deiralo mai braidd llai hynod nai argy- 
hoeddlad bore o wirioneddau y Diw3'giad, 
oedd diysgogrwydd ei ymlyniad i'r gwir- 
ioneddau hyny. Yr oedd gweddwdod yr 
offeiriaid er ys hir amser yn cael ei ystyr- 
ied gan Eglwys Rhufain fel rheoL unrhyw 
doriad o'r hon ydoedd yn anfaddeuol; or 
na roddwyd hi mewn grym yn ei manyl- 
rwydd hyd yn yr unfed ganrif ar ddeg, 
gan Hildebrand, fel rhan o'r iawn-osodit^ 
hwnw, perffeithiad yr hwn nad oes wfedi 
myned tu hwnt iddo. Byth oddi ar hyny 
y mae wedi ei ystyried am resymau eglur, 
meg3's cymhwysder anhebgorol i aelodau 
yr Eglwys bono. Beth ynte raid fod 
tjmged un, yr hwn a fn yn fynach ac ofleir- 
iad, wrth ymwrthod ag egwyddorion 
Rhufain, — a ymunodd mewn priodas yn y 
fath gyflwr anscfydlog ar grefydd ag oedd 
y pryd hwnw yn bod, a'r tebygolrwydd 
y byddai i'r Frenines Mari ganlyn y 
bachgen anaddfed oedd ar yr orsedd? I'r 
fath un nis gallai fod aildderbyniad, na 
lloches, na maddeuant, o dan un amgylch- 
iad. 

Y mae ffiiith arall, I'm tyb i, yr un mor 
nodedig o*t dewder a'r oofnder gyda pha 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



79 



na yr oedd Ffarrar yn gweithreda yn ol 
ei argyhoeddiadau. Ar ol byw yn y 

S^mmydogaeth hon am yn agos i bedair 
ynedd, cyhuddwyd ef o sfarad yn dda 
am y Gymry, er iselh&d iV Seison." Ac 
ystyried fel y mawrhawyd y cyhuddiadau 
ereill yn ei erbyn, yng nghyd 4'u gorwael- 
edd, gellir barnu yn rhesymol, feddyliaf, 
fod y oyhuddiad hwn wedi cyfodi oddi wrtJi 
y fi&ith ddarfod iddo siarad am, ao ym- 
ddwyn tuag at bawb y deuai i gyffyrddiad 
a hwy, yn gyfiawn a chy wir, yn ol en tcil- 
yngdod. Yn ein gweithfaoedd a'n trafnid- 
iaeth cyfoethog a chynnyddol, ni wrthodid 
mwy ar ddyn o alln ac uniondeb y n bresennol 
o blegid na fyddai yn frodor o*r ardal, nag a 
wrthodid (i ddefhyddio cymhariaeth gy- 
ffiredin) ar gefiyl Arabia, ych Durham, neii 
ddafad Southdown, o blegid yr un rheswm. 
Ond nid dyma fel yr oedd o ddeutu 
dri chan mlynedd yn ol. Yr oedd y 
llw a weinyddid yn jynych y pryd hwnw i 
aelodau cymdeithasau a chwmpeini mas- 
nachol, ar eu mynediad 1 mewn, yn eu 
rhwymo i beidio dadguddio dirgelwch eu 
galwedigaethau, a pheidio croesawu dy- 
eithriaid." Y cyfryw oedd y teimlad 
cyifredin y pryd hwnw tuag at estroniaid 
— cul, distaol, hunanddinystriol, — ond yn 
cael ei gymmeradwyo yn gy ffredin ; ac ni 
feiddiai neb ond dynion cyffelyb 1 Ffarrar, 
o ddewder anarferol, ei wrthsefylL Wrth 
wneyd hyn, eosododd ei hunan yn agored 
i'r cyhuddiad hwn ; ac mewn un arall o*r 
cyhuddiadau ag yr wyf wedi ddarllen, y 
mae gwedi d'od i'ch meddwl, fe ddichon, ei 
fod yn cynnwys awgrym o deunlad rhydd 
cy ffelyb ar ran yr Esgob tuag at yr Ysgot- 
iaid. Am yr hyn yr ydym wedi ennill 
wrth orchfygu y teimlad hwn o eiddigedd, 
ac ymddwyn tuag at bawb yn gyfartal, 
yn ol eu haeddiant, y mae hanes ein 
trafiiidiaeth, o ddiddymiad deddf Nantes 
i'r amser presennol, yn un eglurhsUi hir- 
fiButh, pe ystyrid yn unig y gwasanaeth 
y mae ein Llywodraeth yn y blynyddoedd 
diweddaf wedi dderbyn gan frodorion o 
wahanol ranan o*r Deyrnas GyfunoL Y 
mae Ysgotiaid wedi eu calonogi i gynnyg 
eu gwasanaeth, ac y mae ein cyfreithiau 
wedi< eu gweinyddu gan Brougham a 
Champbell. Y mae Gwyddelod wedi eu 
dyrchafii, a chafodd y Wladwriaeth ei liar- 
waen gan Falmerston, a'i hamddiffyn 
gan T\^llington. Y mae Cymry wedi 
eu cefnogi, ac i grybwyll enwau Uai 
hynod, ond yn agosach ac yn fwy anwyl 
gan drigolion Caerfvrddin, y mae ein 
cyfreithiau wedi ennill north a dysglaerdeb 
trwy ddwylaw Williams, a chyrhaeddodd 
ein harfau loewder newydd yn nwylaw 
Picton a Nott 

Y fl&iith olaf a gaf ystyried yn fyr ydy w 
ateb yr Esgob i gydymdeimlad pryderus 
ei gyfaill [Bichard Jones]. Vr rhan fwyaf 



feddyliaa ystyriol, y mae rbywbeth 

yn ammheuaeth a dirgelwch ymddattodiad 
dvnesiadol, yr hwn, fel y darlunia Hamlet 
ef, sydd yn **dyrysu yr ewyllys;'* ac yn y 
rhagolwg o flaen Ffarrar, vr oedd dyoddef- 
iadau hefyd o farwolaeth boenns i*r eithaf. 
Ond ei eiriau u fynegent yn unig bender- 
fyniad ei ewyllys; a phroiai ei weith- 
redoedd ei fod yn adnabod ei hun. Y 
mae amryw o honom wedi ein dyseu i 
edmygu dewrder y llano Bhufeinaidd, yr 
hwn, pan ddyg\vyd ef o flan Pyrrhus, a 
wthiodd ei law i fflain yr allor, er dangos 
ei fod yn diystyru poen. Yr oedd yn 
arwydd godidog: ond llawer mwy godidog 
mewn amcan, mewn gradd, ac yn neilldud 
mewn canlyniadau, ydoedd ymddygiad 
ein Prelad uchelfrydig. A pha beth, 
ynte, ydyw canlyniadau y fath weithred- 
iadau o wroldeb a hyn a*ii cyffelyb, sydd 
wedi eu dangos gan amddiffynwyr y 
gwirionedd? Er Uawenydd, yn y wlad 
hon, nid oes genyin i edrych ym mhell 
am atebiad. Pe y gofynid i ni gan estron, 
pa fodd y mae fod y wlad hon o'n heiddo 
ni — mor dlawd mewn cynnyrchion naturio], 
wrth ei chymharu a*r gwledydd hyny sydd 
yn llifeirio o laeth a mel, gwledydd y 
gwinwydd a'r olewwydd, rhyfeddod y 
dyddiau gynt—fud y wlad hon o gymmaint 
oerfel a gwlaw, o anafau meithion ac hafan 
byrion, wedi dyfod yn gyrchle i gyfoeth 
braidd annychymmygol, cartrefle gweithfa- 
oedd a thiufhidiaeth, calon ymherodraeth 
ar yr hon nad v w yr haul byth yn machlud, 

Ea fodd y mac fod y dynion sydd yn ei dal fel 
yn wedi tynn oddi wrth natur ei rhoddion 
godidocaf, — atebem, hwyrach, heb am- 
mheuaeth, — Y mae hyn yn ddyledus i'n 
mwynh&d o ryddid gwladol a chrefyddoL 
A phe y gofynid i ni ym mheUach pa fodd 
y mac gwedi dygwydd ein bod ni braidd 
^n unig wedi sicrhau braint mor ddeniadol 

1 ereil( ac mor fuddiol i ni ein bunain, 
gallem ateb,~-0 dan deymasiad un o'n 
breninesau Tudoraidd— k>s gellid ei galw 
felly hefyd, yr hon ydoedd briodgaria(uawn 
i dywysog Yspaenaidd — cymmerodd yr 
olygfa ganlynol le mewn tref &V hon yr 
ydym yn hollol gydnabyddus : — ^Ar ddydd 
marchnad,taflwy d porth y Castell yn agored, 
a phrysurai gorymdaith hyll trwyddo tua'r 
farchnadfa. Yr oedd y sirydd yno a'i 
fyddin, a cheidwad y carchar a'i weision; 
ond yr oedd Uygaid y Uuaws yn gyfeiriedig 
at un a safai yn bennoeth, ac a wisgai 
wisg ofifeiriadol. Yr oedd yn ddiwedaar 
weoiei brofi yn gyhoeddns mewn perthynas 
i'w gred yn athrawiaethau y Diwygiad. 
Gwvddai y byddai cyfaddefiad o*i gredin- 
iaeth ynddynt yn gnul marwolaeth iddo; 
ond gwnaeth y cyfaddefiad hwn yn ddiofh. 
Nid oedd yr un achos iddo fod yn flinedig 
o fywyd; ac yng nghwrs natur, gallasai 
fy w lawer o flynyddau. Yr oedd ef gwedi 



Digitized by 



Google 



80 



YR HAUL. 



teimlo serch tenluaidd ; y r oedd gwedi profi 
melosderan seibiant dysgedig; yr oedd 
wedi adnabod swynionnerth ac awdurdod; 
canys rhoddodd gam o'r palas esgobol at 
yr ystanc. Ac eto, fel ag yr oedd y gad- 
wyn haiarn yn oael ei sicrhaa oddi am- 
eylch ei aelodau, ni "aeth ei enaid mewn 
naiam/* eithr efe a safai yn dawel a 
digyffiro hyd nes y caddiai y fflamiaa ef o 
olwg y dorf, 3m ferthyr yn achos y gwir- 
ionrad. Fel y cyfry w, gallwn ychwanegn, 
ydoedd ein hynafiaid mewn oes o ormes a 
gorthrymder. A ydych yn awr yn gofyo 
pa fodd y mae, ein bod yn mwynhau 
bendithion rhyddid gwladol a chrefyddol? 
Gan ba feddyliau yr oedd yr Esgob yn 
cael ei feddianuu pan yn suddo iV or- 
phwysfa, nis gallwn ond dychymmygu. 
Gallasai ei fod yn cael ei feddiannu yn 
gwbl gan feddyliau am y byd yr oedd yng 
nghyloh myned iddo; fe allasai ei fod yn 
teimlo rhyw ofal a chydymdeimlad am y 
byd yr oedd yng ngnylch ei adael. 
Gallasai ei fod (y mae genym ganiatad i 
dybio) yn teimlo rhyw hyder y buasai i 
genedlaethau dyfodol ddysgu gwerth y 

Swirionedd a rhyddid cydwybod trwy ei 
dyoddefiadau ef; ef allai, hyd yn oed 
rhyw ddysgwyliad y buasai, yn y dref ag 
oedd wedi ei dewis lel lie ei ddienyddiad, i 
ryw golofn gael ei chyfodi ef allai ryw 
ddydd i ddyfod, 1 gofno<li buddugoliaeth ei 
egwyddorion. Os oes rhai o honoch o'r 
farn y gellir yn hawdd wneyd hyn, nis gwn 
am un amser yn well naV presennol, pan 
y mae siars ddysgedig a hyawdl ei ganlyn- 
ydd, ein parchedig Esgob, gwedi nodi 
allan, nid yn yr esgobaeth hon yn unig, 
ond ym mhell y tithwutTw chyffiDiau, y 
perygl ag sydd i'w ofni oddi wrth 
ddajiadan defodol a Bhufeinaidd. Y 
fath waith, fel y mae genyf resymau i 
gredu, a dderbyniai g^fnogaeth wresog, 
nid yn nnig yn y sir hon, ond 
ym mhob rhan o'r Deyrnas GvfunoL 
Xr wyf, ef allai, wedi dywedyd gor- 
mod yn barod ar y pwnc hwn. Fy 
nnig amcan wrth eich anerch ydoedd 
cynnyg ychydig sylwadau 1 goffadwr- 
wriaeth un o ferthyron cyntaf y Diwygiad, 
yr hwn ydoedd brelad o'r esgobaeth hon, 
a'r hwn a ddyoddefodd yn y dref hon. 
Ni ddylid goddef i unrhy w weithredoedd o 
rinwedd a dewrder gael eu hanehofio. Ni 
ddylid taflu ymaith un esampl dda. Y 
mae yn ddeddf mewn natur fod pob peth 
tyfol, hyd at y distadlaf, i raddau pell yn 
cael ei ddal a'i gynnal gan yr hyn ag sydd 
ewedi ei adael gan ei flaeoafiaid. Yn y 
byd anianol, y mae planigau acauifeiliaid 
yn cael eu cynnal gan weddilion planigau 
ac anifeiliaid. Fan fo craig danforawl foel 
y cwrel wedi ei chyfodi uwch law gwyneb 
y mdr, nid y w yn cael ei gorchuddio ar y 
cyntaf ond gan fwsyglau a tharwdenau 



(lichens), hyd nes, yng ngweddillion y rhai 
hyn, y mae y rhedyn a'r glaswellt yn cael 
eu cynnaliaeth; ac yng ngweddillion y 
rhai hyn eto y mae y pren Cocoa a^ 
palmwydd yn blaguro, ac yn eu mysg hwy 
y trig yr adar a*r bwystiilod sydd yn pori 
y llysiau ac yn gwibio yn y goedwig; ac 
wedyn parotdir He i ddyn— ef allai dyn 
anwaraidd — arglwydd y greadigaeth 
anianol. Felly hefyd y mae yn y byd 
moesoL Fan yr ydym yn darllen gweith- 
iau y rhai hyny sy gwedi byw o'n blaen* 
yr ydym yn sugno ac yn derbyn eu 
cynnyrchion; a thrwy y maeth hwn, y 
mae ein meddyliau yn cael eu cryf hau a'u 
helaethu : ac fel y ma y mae y wybodaeth 
ddynol bob amser ar gynnydd. Gall un 
genedlaeth fod yn gawr mewn desdltwriaeih, 
a gall y nesaf fod yn gorach; ond 
dyrchafir y corach ar ysgwyddau y cawr, 
a chan hyny mae yn gwekd ^m mhellach, 
ac yn gwybod mwy. Yn ddiweddaf, felly 
y mae, neu yn hytrach felly y dylasai fod, 
canys yn awr yr ydym yn dynesu at 
etifeddiaeth cyfrifoldeb dyn; felly y mae 
gwedi ei fwriadu, ac y dylai fod yn y byd 
moesoL Dylasai esamplau dysglaer y rhai 
hyny sy gwedi myned o*n olaen fod yn 
ymborth ac yn gynnaliaeth moesol i ni 
Mae gorchymmynion yn dyweyd wrthym 
pa betb ddylai gaelei wneyd; mae esampl- 
au yn dangos i ni pa beth sydd wedi a 
chan hyny a ellir ei wneyd. Ac ar y 
cyfrif hwn y mae cenedloedd mwyaf 
ff wareiddiedig o bob oes gwedi ymorchestn i 
fy tholi coffad wriaeth y gweithred wyr blaen- 
af yn eu hanes. Mae y Groegiaid, trwy 
eu temlau, eu delwau, a'u pres, cyflwynedig 
i addoliad y dewrion — y Khufeiniaid, yn y 
dirgel gan eu Lares, yn y cyhoedd gan 
eu bwau maen a*u colofnau—yr Aipht- 
laid a'r Hindwaid gan eu hadeiladan 
Titanaidd — yr Almaen, trwy ei Walhalla 
— Paris, trwy ei theml fawr, y Pantheon — 
Llundaic, trwy ei Mynachlog Westminster, 
oil yn yr un modd yn tystiolaethu i'r 
egwyddor hon, fod coffadwriaeth pob un 
ag sydd wedi anturio a dyoddef yn wrol, yn 
etifeddiaeth werthfawr a ddylai ei diogela 
a'i bytholi er lies i genedlaethau dyfodoL 

Ciif, Ab Mtbddin. 



HYNT I LANDDWYN. 

Stlwai un ysgrifenydd, "Frofir banner y 
budd o deithio, nid ar yr adeg y cwblheir y 
daith, ond gwedi y dychwelo y teithydd 
adref. Fan y teithia y meddwl yn 01 i'r 
manau yr ymwelwyd a hwynt eisoes, y 
teimlir yn eglur y lies o adael cartref am 
olygf eydd newydd o ddyddordeb. Adnew- 
ydda y meddwl y pleser a brofwyd wrth 
jnnsymmud o le i le. Teimla fel wedi 



Digitized by 



TR HAUL. 



di 



yvMKUgvi, SjTTth cnloi ymaith, ft chwymp 
oen megys o'r llygaid.^ Dan brofiad o 
wiredd y dyfyniad Dwn, y cymmorwn ein 
hyserifell [ mewn Uaw er tynu rhy w fraslun 
o^i hymweliad ag ynys fechan Llanddwyn, 
jrn Awst diweddaf. Gwedi hir wlyban- 
laetli cafwyd haul ar fryn, ac ar y ]3ydd 
o*r mis dy wededig, hwyliasom ein cerdded- 
iad tua gorllewinbartn Mon, gan ddewis 
yn hytraoh dramwy y tywyn tywodlyd na 
lliaflu ein hunain ar ^garedd tonau y 
mdr aflonydd ei naws. Arweiniai ein 
Uwybr ni trwy bentref tawel Uangeinwen, 
Tm mar clochdy yr Eglwys wl^ig hon 
mae yng ngbadw ddaa nen Iwydfaen, yn 
dwyn amynt engfaraifit hynafol o^'arwydd 
y Grog.** Ond pryBnrwn ym mlaen tua 
hen dreflan dywysogol v Rhos Hir. Wrth 
dramwy •* croes y £ev mae yr olwg ar ei 
phedair heol 3rn dwyn ar gof i ni Lan 
•nghyfiinnedd y bardd C^oldsmith. Trown 
ein ewynebau taa*r jforllewin. Ar ein 
fibrdd awn heibio i rar mynwent dirion 
Uanano, nen Eglwys Fair a Fhedr yn 
Rhos Hir. Cyn myned gam ym mhellach 
rhoddwn dro >*'ym mysg y meirw," ac 
eisteddwn ennyd ym **mhorth y Llan." Yma 
nis gallwn lai na sibrwd i*r hen adail gys- 
segradig hon lineUaa tlysion Eben Fardd 
i Gdr &nno. 

*'Agos o ddechren Grist'noeaeth, — yma 

Bhwymwyd y dystioJaeth : 
Aro6 yn y nos a wnaeth — ^yng nghadw, 
Ki bn hi nuurw, yng ngwjmeb ymyraeth. 

** Os parhaes ei gras per hi — oV dechtvUf 
Nid ochrwn i ofhi, 
Nad ernes ydyw ami, 
Y myn ei braint bifth mewn bri." 

Wrth rodio ym mysg y beddan teimlwn 
kus o'n hoi megys yn dywedyd, — 

^Thegnmnd is holy: pilgrim I lightly tread, 
Beaeath thy feet repose the mishty aead I 
Warriors and saints haye jostined the claim, 
From these its sanctity, from those its fame." 

Awn rhagom. Bellach nid oes ond 
^rwyn eang o*n blaen, debygem, fiUtiroedd 
rai— trigfs y cwningod a lloches gwylanod a 

Shob aderyn m6r yn amser y dryehin a'r 
jrmmestl, heb ddim i ddenn y ilygaid, 
oddi gerth y brynian tywodlyd, oni ym- 
w^wn &*rffynnon hynod sydd yn bwrlymn 
«i dwfr i'r lan yng nghanol y diffaethle 
anffhyfanneddol, ac a elwir yn gyffredin 
••Crochan Llanddwyn," am fod y tywod 
eoraidd yn ymferwi byth ac hefyd o'i 
^aelodioiu 

" Duw mawr y rhyfeddodan maith, 
Bhyfeddol yw pob rhan o'th waith." 

Mae y ffordd yn faith, a*r llwybr yn 
anhygrych ; ond ym mlaen. Yn awr, dymB. 
ni ar gopa "Creigian Gwladys;** eu has- 
enaQ a ysgytiwyd yn ysgyrion gan y 

11— XI. 



cryf ddwvreinwynt: en copan a gradwyd 
yn nlw ymon gan y poeth ddeheqwynt, a 
gwynt y gorlTewin a banner gnddies eu 
noeth lechweddau k thywod a graian. 
Rhyfedd, pan ystyriom fod y tywyn 
Uiffi'wyth hwn a welwn ar dde ac aswy, 
unwaith yn feusydd Uydain a gerddi 
fFrwythlawn. Rhyfedd y oyfnewidiadf le, 
rhyfeddach fyth pan feddyiiom fod tdnan 
yr eieion mawr sydd yn awr yn ymagor 
o'n blaen, gan ymestyn tua gororan yi^ 
Eifl a Chareg y Llam, yn ymdreifi;lo dton 
fan a fu unwaith yn wastadedd meiUionog, 
gan ymchwaren goruwch adfeilion hendref 
enwog Caerarianrod, is dinas Dinlle! 

WyUt wenwr, hallt ei waneg, 
Llawn dwyll yw ei wen deff ; 
Llyfn iawn ydyvr, heddyw h^ 
aAt don ar hyd ei wyneb. 
Y don flin, erwio, orwyllt, 
Eflfro'i naws, gyflfroai'n wyllt, 
Nes vdoedd yn arswydaw 
Pob bron, llenwi pawb & braw, 
heddyw mewn naws addien, 
Yn lie cyfl5x)*n ^^wisgo gwgn : 
Och, fffUsder digder y don ! " 

Bellach, nid oes ond culfor bychan 
rhyngddom ag ynys Llanddwyn^ ac y 
mae*r gweddill o'r llanw yn prysur gilio 
tua Menai a Malltraeth. Kid oes rhyw 
amser maith er pan weithiodd y weilgi 
wyllt ei ffordd drwy " Wddf Uanddwyn." 
Bwriedir cyn hir uno yr ynys fel cynt &*r 
arfordircyfagos; neu, mewn geiriau ereill, 
ei chylymu wrth arffedog **Mon mam 
Cymru. Maent eisoes wedi dechrea 
morglawdd i'r perwyl, yr hwn ond odid a 
orphenir rywbryd, ac fe fydd o wasanaeth 
nid bychan i'r sawl a ddymunant **brynu yr 
amser." 

Dyma ni o'r diwedd yn iach a diangol 
ar un o hen glogwyniduon Llanddwyn, yn 
mwynhau goly^a wir ardderchog, a llawn 
o bob amry wiaeth dymunol i'r Uygaid. 

How lovely from this cKifs snperi(»r height 
Spreads the wide yiew before my straining sight. 

Above, below, where'er I turn my eyes. 
Bocks, waters, woods, in grand succession rise." 

Ond amser a ballai, pe amcanem ddysgrifio 
y panorama ysblenydd svdd yn ymagor o'n 
blaen yn ei boll brydferwch. Gwnelai 
destyn campus i bryddest cyhyd a '^Choll 
Gwynfa," ac ni feddwn ninnan na medr 
nac amser at y cyfryw dasg anorphen. 
Cyfyngwn ein nodiadau i ororau yr ynys. 
Yma heddyw, yn ffodus. 

" AU's gentle motion and continual eahn. 
Oh, that thescene's content wecould drink in I " 

Er bod rhyw ddyddordeb neillduol yn 
perthyn i bob pant a bryn o fewn i'r He, 
eto mae rhai Uanerchau yn arbenigol felly, 
ac yn awr ymwelwn a'r cyfryw lanerchan. 



Digitized by 



Google 



82 



TR HAUL. 



Arweinia ein Uwybr Di encyd drwy fath 
ar wastadedd bychain tywodlyd ag sy 
megys yn chwareu **mig/* ys dywed y 
plant hefoV mor, gan ymlochesn rhwng 
dwydrnm redynog. Ar ein haswy, yng 
nghudd ym mysg y rhoncwellt a*r rhedyn, 
cawn hen forddyn Uwydaidd yr olwg, ond 
odid adfeilion periglordy Llanddwyn, ac 
annedd Eyffin, offeiriad olaf y plwj^f, a 
oresgynwyd weithian gan dywod a thonan 
y mor. Ymsynimudwn eto yn araf ar hyd 
y tywod eras, a nesawn gyda gwylder at 
adroilion y fynachloe sydd yn sefyll yn 
unie a pnruddglwyms ar y gwastattir 
bycnan tua chanol yr ynys, me^ys an yn 
wylo am ei phlant, a'r gogoniant wedi 
Uwyr ymadael o honi er ys dyddiau lawer. 
Yn ei dydd, feddyliem, yr ydoedd yn 
wych ei gwawr. Sylfaenwyd yr adail ar 
1^ croes. Nid oes nemawr o'i murian yn 
arcs oddi gerth y ganghell. Mae hon eto 
yn lied berfifaith, ac iddi dair o ffenestri 
mawrion, un yn y pen dwyreiniol a dwy 
yn yr ystlysau. 

Wei, dyma'th gangell wiwgu, 
Ond p'le mae'th allor fawr, 

Lie gwelwyd gyut yn mygn 
Y thuser lawer awr? 

Yn uniad mur gogleddol y ganghell a*r 
north transept mae gweddillion rywbeth 
tebyg i d^r hanner-grwn. O gylch yr 
Eglwys mae olion gwal, mur y fynwent, 
mae yn debyg;- ac ychydig gamrau i'r 
eorllewin, olion rhy w adeilad neu adeiladau, 
hwyrach gweddillion pentref bach Llan- 
ddwyn. Sylfaenwyd yr Eglwys hon ryw- 
bryd tua'r flwyddyn 590 O.C., gan Dwyn- 
wen, ferch Brychan Brycheiniog, yr hon 
a ddewisodd neillduaeth Uanddwyn yn 
hytrach na mwyniant a phleserau y llys. 
Sylfaenodd ei cnwaer Ceinwen ei chell yn 
Ilangeinwen, a sefydlodd ei brawd Dyfnan 
ei Eglwys yn Llanddyfnan, yn yr un sir. 
"Y cyfiawn fydd byth mewn coffadwr- 
iaeth/' ac y mae nifer mawr o Eglwysi 
Cymru hyd y dydd heddy w yn gofgolofnau 
o dduwioldeb teulu Brychan. Cedwid 
cofwyl Sant Dwynwen, lonawr 25. Far- 
haes cell Dwynwen yn gyrchfa pererinion 
bron hyd wawriad seren foreu y Diwygiad 
Protestanaidd, pryd y darfu am obaith elw 
y mynachod. Dy wedir i ymosodiad ysbeil- 
gar gael ei wneyd ar ** gyff" Dwynwen yn 
nyddiau Owain Glyndwr, ac mai Llan- 
ddwyn oedd y brebendariaeth frasaf yng 
ngl^n ag Eglwys Gadeiriol Bangor, yn 
nheyrnasiad Harri yr Wythfed. 

Hen farian ardderchog, pe meddent dafbdaa, 
Llefarent gyfrolan am ddyddiau a fn, 

Mynegent i'r meibion weithredoedd y tadan, 
Hanesion hen oesau hwy draethent yn Uu. 

Yr oJaf, meddir, fu yn gweinyddu wrth 
allor Dwynwen, ydoedd y Deon Kyffin. 



Ar hjn o bryd nis gallwn yn well na 
rhoddi bywgraffiad Gwylim iJeyn o bono 
yn ei nodi^lau ar Ddeoniaid Bangor, yn 
hanes yr Eglwys Gadeiriol bono. 

'* Richard Kyffin^ LIB, (deon), o ddeuta 
14B0. Yr oedd efe yn berson Llanddwyn^ 
Mon, aV olaf yno; canys y mae y mor 
a*r tywod wedi goresgyn j plwyf. x mae 
rhai gweddillion o*r adeiladau yn sefylL 
Dy wedir i'r deon hwn weithredu ynfywiog 
iawn o blaid Harri Vll., trwy ddyfeisio i 
anfon hysbysiad iddo, ar hyd y mor, o 
Landdwyn, am sefyllfa wladwriaethol y 
deyrnas hon, a'r hyn a hyrwyddodd ei 
ddyfodiad i'r orsedd; a chafddd yntau 
wedyn roddiad o lawer o diroedd, a 
rhyddid i sefydlu a gwaddoli mawldy ar y 
tu deheuol i'r ail groes, yn Eglwys Bangor. 
Y gwaddoliaeth yw deg3rmau tri phlwyf 
ym Mon — ^Uangoed, Llaniestyn, a Llan- 
fihangel Dinsylwy. Ger y mynediad i'r 
Ue hwnw y claddwyd ef, ac y mae ei fedd 
yn cael ei alw **Bedd y Deon Du" hyd 
heddy w. Bu farw yn 1492, neu 1502. Yr 
oedd cerfiad ar gareg y bedd unwaith fel 
hyn :— * Orate pro anima Eichardi Kyffin, 
hujus Ecclesise Cathedralis decani, qui in 
dicta Ecclesia fundavitCantoriem Sacreda- 
tum, ordinavit ad celebrandum pro anima. 
Obiit xiii. die mensis Ang^sti, mccccii.'(?)" 
—Gdud yr Oes, cyf tt., 342 

Gadawn y fynachlog gyda sibrwd,— 

Clogwyni'n herio'r tbnan 

Sy eto yn y fan, 
Ond nid ateba'a crei^n 

Mo adsain cloch y Xlan, 
Sain c^n a moliant ballodd, 

A nodau'r organ ber; 
Dinodedd a'th draflyncodd, 

G8r enwog Dwynwen der, 

Bellach, ymsymmudwn tua ch3rmmyd- 
ogaeth y Goleudy, yr hwn a berthyn i 
gorfforaeth Caernarfon. Saif ar gopa 
clogwyn danneddog yng nghwr eithaf yr 
ynys, a cheir golygfa ramantus o bono ar 
yr eigion mawr. in union o danom mae 
" Ynys yr Adar " ac " Ynys y Crane." Tr 
flaenaf nid aiff ond a ehedo, gan sythed ei 
glanau. Trwy garedigrwydd y Ceidwad 
cawsom weled "goleuni coch Llanddwyn" 
a'r lamp gywrain sydd o fewn i'r "t^T 
gwyn." Ar y feisdon, is law, gwelwn 
nifer o ymwelwyr parchus yn ymddifyru 
gyda chasglu y cregyn prydferth a geir 
mewn cyflawnder ar y lie. Yn nesaf 
ymwelwn a'r hafan, lie yr angora cychod 
y pilots. Ar ei min saif un o orsafau y 
National Life-boat Association, [Da genym 
ddeall i foneddiges ddyngarol ym mhen 
rai dyddiau wedi ein hymweliad 4'r lie, 
anrhegu yr orsaf & bywydfad newydd o 
wneuthuriad rhagorol, ac yn tra ragori ar 
yr hen gwch ym mhob modd. Bendith 
y nefoedd a fyddo ami.] Gan ein bod yn 



Digitized by 



YR HAUL. 



83 



teimlo syched ar ol lludded y daith, drachtiwn 
yn helaeth oddyfroeddoerioD Ffynnon Trenail 
Sant, yr hon a ymarllwys ei cbynnwysiad 
amrofarisiadwy i*r Ian ar fin yr heli. Gadawn 
y porth bychan yma, ae awn am dro can 
belled a Phortb y Cwch a Phorth yr Halen» 
ar ochr ddeheuol yr ynys, Penrhyn gynt 
Ond i ddyebwelyd eto tua obyfeiriad y 
goleudy, gan fod ein cyfaill a'n cydymaitb 
yn y daitb yn anewyllysgar i ganu yn iacb ft 
Llanddwyn, eyn eael yehwaneg o ymgom 
ft*r brodorion rbwyddgalon, a gweled eu 
pedwar bwtbyn gwyn ar ael y fron. 

** It was a ^l(Hioii8 sight as we passed on ; 
The sweeping bay wiUi golden sands lay rimmed, 
On which the prond imperious sea advanced, 
With heavy murmurs each translucent scroll." 

Dyma y tai yn y golwg; caiff y cyfaill y 
, gweddill o'r ffordd iddo ei bun, ac ar gyfer y 
Fynachlog. 

** Upon the upland, slanting to the main, 
(Gently as slants a bird witn outstretched wing) 
l>reaming witli half-closed lids I listless he. 

And whilst I rested for a season brief, 

My spirit fell into a quiet muse, 

And soon 1 peopled all the space around 

Quaintly, in fasnions of a day gone by, 

The footsteps heard of all that trod these paths. 

Perfect the picture — as it was of old. 

Save human hearts which have for ever passed." 

I dori ar ddystawrwydd dymunol y llethr, nid 
ydoedd ond ambell ysgrech aderyn m6r, 

"Heb un sain ond swn y tbnau" 

yn ymdreiglo ar y draethell draw. Wrth 
edrych ar y gladdfa is law, dywedem gyda'r 
bardd, — 

*'Ar feddau anghofiedig defaid bawr." 

Wrth ayllu ar furiau moelion yr Eglwys 
sibrydem, — 

" Dianmiheu jn y cwrt agored hwn 
Sy'n noeth i wyllt-ruthriadau gwyntoedd 
blin, 

Ac erch dymmestloedd, mae yn gorwedd rai 
Yr Eglwys a garasant, ac &'u da 
Yn helaeth waddolasant — tybient hwy 
Y cysgodasai hi eu hesgym hyd 
Udganiad olaf udgom Duw; ond mae 
Ei ddiwedd i bob peth sy is y nen. 
Eglwysydd a dinasoedd gwywo wnllnt 
A chwympant, gan falurio, megys dyn ; 
Eu diwedd fel ein diwedd ninnau sydd." 

Wrth gymmeryd ein olaf drem ar yr hen 
fynachlog, goddefer i ni ddyweyd gyda'r 
per awenydd Alun, — 

Pa sawl bron a oerodd 3rma ? 

Pa sawl Uygad gadd ei gloi ? 
Pa sawl un sydd yn y gladdfa 

A'r cof o honynt wedi flfoi ? 
Pa sawl gwaith ar Wawr a Gosper, 

Seiniai r gloch ar hyd y glyn ? 
Pa sawl Ave J Cred, a Phader, 

Dd'wedwyd rhwng y muriau hyn ? 



** At y gareg sydd gyferbyn, 
A faluriwyd ean yr hm 
Tybiaf wel'd o flaen ei eilun 

bererin ar ei tin; 
Tybiaf fod y mwg o'r thnser 

Eto'n codi'n golofii wen, 
A bod swn yr or^an seinber 
Etoyn dadseimo'r nen. 

" Ond dystawrwjrdd wnaeth ei babell 

Lie cartrefiuV anthem gynt, 
Nid oes yma, o gdr i ganf^ell, 

Un erddygan ond y gwvnt: 
Felly darfo pob coelgr^ydd 

Crymed byd o flaen y gwir, 
Hedd a chariad ar eu cynnydd 

Fo'n teymasu dros y tir. 

Gwedi y cyfan, y mynaehod, gyda'u boll 
wyrni a'u ffaeleddau, oeddynt esamplau i ni 
yn nyddiau y breinti&u mawr hyn, fel eu 
gelwir. Cadwasant y gorohymmyn dwyfol, 
''Derbyniasoch yn rhad, rboddwch ynrhad," 
Yr ydym yn rhy hoff o'u eondemnio am eu 
cyfeiliomadau, tra ar yr on pryd yr esgeulus* 
wn y gorchymmyn dwyfol sydd yn ein oy- 
mhell i garu ein gilydd, ao 1 estyn deheulaw 
ymwared i'r tlawd a'r oystuddiedig. Y 
mynachlogydd oeddynt lochesau i'r olaf a'r 
angenus ; ac ynddynt y croesawid y teithydd 
lluddedig. — Historical Notes by GiraMus, 

Er mor ddymunol neillduaeth Llanddwyn, 
mae murmur y tdnau ar y traeth yn dywedyd 
mai " teg yw edrych tuag adref," a chan fod 
ein* cyfaill wedi dychwelyd, cymmerwn yr 
awgrym rhag dygwydd peth a fo gwaeth. 

Dyddgwych, ynysig dlos, dy adael raid i ni, 
Cyn taeno'r dywell nos ei mantell drosot ti; 
Mae'r haul bron myn'd i lawr i wely'r eigion llaith, 
A'r llanw fynvd awr, nid erys wrthym chwaitJi. 
I'th fwyn frodorion mad, boed gras a hedd yn lli, 
Bhaid tynu tua'n gwlad; nos da yn awr i ti. 

D. Griffith. 

Capel Curig. 



TREM AR FY MEBYD. 

" Sweet memory, wafted by the gentle gale. 
Oft up the stream of time I turn my sail. 
To view the fairly haunts of lone lost hours, • 
Blest with far greener shades, far fresher 
flowers.'' 

Tra yr oeddw'n yn gogwyddo ar brydnawn 
syber o dan gyegod gwasgaredig llwyfen 
rwysgfawr, cymmerodd cofifadwriaeth fwy o 
awdurdod nag arferol dros fy meddwl, a 
darluniodd ger fy mron liwiau gloewaf 
lluaws o olygf eydd fy mebyd. Dygwyddodd 
hyn ar brydnawn hafaidd, pan oedd cysgod- 
au'r hwyr yh cau amaf o radd i radd, ac yn 
amgau pob gwrthddrych o gwmpas mewn 
caddug, megys & chuddlen. Ymneillduodd 
fy meddwl o'r presennol, ac ymgyrchodd at 
ddygwyddiadau fy ieuenctyd, y rhai sydd yn 
wastad yn llawn dyddordeb i mi. Meddyliaia^ 
fy mod yn crwydro ar hyd y manau hyny lle> 



Digitized by 



Google 



84 



TR HAUL. 



y obawrenais yn nyddiaa fy maboed, pan 
oedd pob dygwyddiad yn myned heibio 
heb adael yr UQ argraff barhaus ar fy ineddwl. 
M or lluosog oedd y ayniadau prysar oedd yn 
mado trwy fy meddwll Ymddangosai 
golygfeydd maboed fel pe buaaent yn 
bresennol, ao o'r braidd nas gallwn gael fy 
ban i gredu fod cwpan fy nedwyddwoh hyd 
hyny beb ei drycbvrerwi. Dyohmmygw n 
weled ger fy mron yn nwyfua a diffuant bo 1 
gyfeillion fy maboed; yr oeddwn bron yn 
etfyn eu clywed yn dywedyd, oroesaw i ti. 
Yna gwelais yr ysgoldy He y dysgais sillebu 
y gair cyntaf erioed; ac arosais yno gan 
obeitbio cael trem ar wynebau fy ngbym- 
deitbion cyntaf yn myned allan yn llawn 
oyffro trwy ei bortb isel, fel gwenyn ar foreu 
mwyn yn y gwanwyn, yn awyddns i ddicblynu 
eu Uvych oddi wrtb bob blodeuyn prydferth. 
Cerddais wedi hyny yn hwyrfrydig oddi wrtb 
ei gyffiniau hofius, gan ymchwelyd toag at 
yr addoldy yn yr hwn yr arferwn ofirymu ar 
Ddydd yr Arglwydd: yna sylwais ar y bedd- 
feini cerfiedig, y rhai oeddynt yn fflwch ar 
hyd ei barwydydd oyasegredig. Braidd nad 
oeddwn yn dysgwyl gweled gweinidog difalcb 
a gostynedig fy maboed yn eagyn i hen 
balpud derw y Cyssegr, ao yn ein hannogi 
unwaith eto, yn enw y Ceidwad bendigedig, 
i ymddwyn yn gyfiawn, ac i fod yn dnigarog 
wrth bawb, gan rodio yn ddifalch bob ameer. 
Ond adgofiwyd fi gan gareg ymneillduedig 
ei fod yn gorwedd yn dafwel yn eigion y bedd. 
Yna alUudwyd fi ar adenydd diurfelydd i'r 
preswylfod hwnw lie y tynais yr anadliad 
eyntaf erioed, ac er ei fod wedi peidio bod 
yn gartref i mi er ys Uawer blwyddyn, 
gorchuddiwyd fy meddwl gan syniadau 
pruddaidd pan y cefais yr olwg gyntaf arno! 
Gwelais y rbieni y rbai oeddwn wedi hir 
alaethu fel oyfanneddwyr o'r bedd, yr hwn 
oedd yn cael ei feddiannu fel ag y dymunent 
iddo fod yn yr ameer gynt. Yr oeddwn fel 
pe yn syllu arystam brydferth fy mam dalent- 
og, yr hon oedd yn brysur yn ei gofal o*i 
blodau tlws, y rhai, fel ei meistres saoctaidd 
oeddynt yn fuan i fod yn gymmysg &'r Uwoh ! 
yna cly wais lais tyner fy nhad yn dadgan ej 
fendith ar fy ngwaith yn ymadael i chartre|>, 
am y waith gyntaf erioed. Xraethai y fen 
dith hdno gyda'r fath ddifrifoldeb effeithiol, 
fel pe yn gwybod mai hdno oedd yr olaf a 
draethai uwch fy mbeo i. Y fath gyfiroad 
oedd yn fy meddwl y pryd hyny ; yr oedd yn 
rhy hyfrydlawn i fod yn barhaus, ao yn rby 
effeithiol i gael ei darlunio. Adgofiodd fi o 
foreuddydd fy oes, pan oedd haul dedwydd- 
woh yn ymddysgleirio uwch fy mhen, a 
therfyngylch fy mywyd yn dangos eangder 
dysglaer o awyr. Ond yn disymmwth, tra 
yr oeddwn eto yn mwynhau y weledigaeth 
hyfryd hon, aflonyddwyd fi gan law annhru- 
garog, a theimlais gyda hiraeth nad oedd y 
cwbl ond breuddwyd gwahanol, gwahanol o 
lawer, oddi wrtb y gwirionedd. Yr wyf eto 



yn aniddifad o dad a mam, ao megys crwydr- 
yn mown gwlad estronol, ym mhlith pobl 
y rbai nad oes ganddynt ddim yn y cyfiredin 
ag sydd yn unol fy chwaeth i. Nid ydynt 
yn feddiannol ar galon ag a all gydymdeimlo 
& mi yn fy adfyd, ac ysgaihbau fy ngofid. 

A. RHTa Thomas. 
AlfieUm, twydd Derby. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Iwan, £r cymmaint o goro sydd ar yr 
art unions gan Dr. Price, Aberdar; Jones, 
Llanllyfni; a Spurgeon Fawr, mae y syoi- 
mudiad gogoneddns hwn yn myned ym mlaen 
yn ardderchog ; ac maent yn dyfod yn fmy 
poblogaidd bob dydd. Mae dwy i gael en 
eynnal ym Merthyr, un ym Mbontlottyn; ae 
un arall yn New Tredegar; os oes un ofaonoch 
am cael tri thy am ddeunaw ceiniog, yn awr 
yw yr amser; mae un o art wwma Merthyr 
yn eynnyg un ty, a'r Hall yn cynnyg dan a 
oheffyl i beth wyt ti, Hy wel, yn feddwl am 
byn? 

HyweL Yr wyf o'r farn bod ymddygiad 
eefnogwyr y lotteries crefyddol byn yn warthua; 
maent yn dwyn anfri ar grefydd, ac mae 
dynion call yn eich plith 3m eieh ffieiddio 
am eich halogrwydd, ao yr ydycb yn wawd ym 
mhlith y Seison. Yr oedd llawer gormod o 
halogedigaethau yn ein plith yn barod, heb 
droi y capeli yn gamhUng-lumses. 

Deio. Pwy yw y dynion call, sydd yn en 
condemnio? Nid wyf yn gwybod dim ond am 
un neu ddau, sef Doctor Price, ac ereill. 
Mae callach dynion na Price yn eu eefnogi o 
lawer. 

Hywel. Os ydynt yn ddynion call, nid 
ydynt wedi dangos llawer o gallineb yn y 
fosnes halogedig a llygredig hon. Nid yw 
Dr. Price ddim i mi, ond dywedaf hyn, mae 
wedi ymddwyn fel dyn, trwy ddyfod i maea ! 
ddynoethi eich twyll a'ch booed mewn cy ssyllt- 
iad i*T lotteries, 

Iwan, Yr wyt ti, Deio, yn dywedyd calon 
y gwir, mae callach dynion dden^ waith na 
Price fi'i gyfeillion o*n plaid. A ddar- 
llenaist ti, Hywel, lythyr Mr. Jackson, New 
Tredegar, mewn perthynas i'n art union ni, 
yr hon sydd i gael ei chynnal er talu dyled 
Capel yr Uchdir? Mae Mr. Jackson yn 
pro^ nad oes dim drwg ynddynt: mewn 
bettio mae y drwg. 

HyweL Do, mi ddarllenais llythyr, a'r 
enw Jackson wrth ei gynffon; ao mae yn 
rhaid i mi ddywedyd fy mam yn onest, na 
ddarllenais er ys tro ddim mo'r llipa a 
gwagsaw; os nad wyf yn oamsyniad, ei 
ddyben yn cyhoeddi y llythyr dan sylw oedd 
pwflSo y te a toys lottery Capel yr Uchdir; 
a. methodd gwneyd hyn heb droedio yr £g- 
Iwys. Yr wyf yn eithaf boddlawn iddo 
wastraffu faint a fyno o sebon meddal ar 
nwyfau y lottery, ond iddo adael heibio tafla 



Digitized by 



TR HAUL. 



85 



llaid am draws ereilL Mae hyd yn oed 
Jackson yn addef nad yw hon yn Sordd iawn 
i gasglu arian at yr achos ; ae ar yr un anadl 
mae yn eu oefnogi, ao yn pwffio eu nwyddau : 
a all unrhyw both fbd mwy anghysson na 
hynf 

Iwcm. Mae genym ddynion gwir fawr yn 
y lie uchod. Cafodd Harries, GeUigaer, 
wybod hyn heiyd. 

HyweL Pwy sydd yn dywedyd dim 
amgen ? Cly wais bod irn person yn neilldool 
wedi Uynou llawer iawn o wynt yn ddiweddar; 
a'i fod wedi oyhoeddi yn y newyddiaduron 
bod yr offeiriaid yn bwyta y^* Ddegfed rhan o*r 
plwyf!*' nidcynnyrch y plwyf, cofia,ond .y 
phmf yn grynswth. 

3eio, Mae yr art uniims yn well na'r 
Dreth £glwys. Yr ydych chwi yn gormesu 
ar y wlad, ac yn ein gorfodi i gynnal eicb 
Heglwysi ; rhoddion gwirfoddol y w arian yr 
art unions, 

HyweL Hen ystori yw hon, Deio, ac mae 
wedi myned mor ddiflas a ch&n y grec gree 
yn y gwair. Eiddo cyfreitblawn yr Eglwys 
yw y dreth, yr hon a osodwyd ar y tir cyn 
bod son am Dan na Bethel. Mae lotteries 
yn groes i gyfraith nef a daiar. Yr oedd un 
yn wasted yn credu bod yn ddyledswydd ar 
bob un sydd yn galw ei bun yn Gristion 
nfuddhau i gyfreithiau y wlad; ond yr ydych 
chwi yn eu troseddu yn ddigon digywilydd. 

WiL Egwyddor wirfoddol yn wir; wydd- 
est ti beth, Deio, mae yn gas genyf dy 
glywed byth ac hefyd yn siarad am ormes yr 
Eglwyswyr, ac am yr egwyddor wirfoddol. 
Pwy sydd yn gormesu mwy na chwi, mi 
garwD gael gwybod ? Mae yr egwyddor wir- 
foddol, ar gefh pa un yr ydych wedi bod yn 
marehogaeth am flynyddoedd, wedi myned 
allan o wynt er ys tro, ac mae wedi methu; 
onid e, ni fuaseoh yn defnyddio y fath fodd- 
ion anghyfreithlawn i godi*r gwynt Mae 
dynion yn prynu y tocynau er mwyn cael 
deg cymmaint yn ol; ysgwaetheroedd, nid 
cariad at yr achos sydd yn peri bod dynion 
mor barod i dalu eu harian ; maentyn gwneyd 
yr un peth a box Brown y nigger, yr hwn 
sydd yn cynnal math o lottery mewn cyssyllt- 
lad &'i entertainments, Os rhoddion gwir- 
foddol yw yir arian a dderbynir, beth yw yr 
achos o'r boll achwyn a'r cweryla sydd ar ol y 
draunngsf Nid yw y lotteries hyn ddim ond 
asgwrn y gynhen ; a goreu po gyntaf, er lies 
erefydd a moesoldeb y werin, i'r nuisances 
hyn gael eu symmud ymaith. 

Iwan, Yr-wyf yn dy herio di, Wil, i enwi 
un man He mae anfoddlonrwydd wedi bod. 

WiL Maindy, Casnewydd ar Wysg. Mae 
y lottery a gynnaliwyd yno yn gorn cEn yn y 
dref uchod; o herwydd bod rhwy Vai yn 
baeri y darfu i'r pwyllgor gyhoeddi rhestr 
anghywir o'r rhifnodau a ennillodd. Daeth 
y prize blaenaf i ran yr ysgrifenydd, yr hwn, 
meddant, oedd wedi dywedyd ym mlaen Haw y 
buasal yn sicr o'i ennill. A dywedir nad 



oedd y prizes yn werth ei cario oddi yno ; a 
bu agos i swyddfa y Star of Gwent 
gael ei stormio pwy ddydd gan achwynwyr; 
ond llwyddodd y golygydd en oadw allan; 
Nid wyf yn gwybod dim am y rali, a'r tyngu, 
a'r. enllibo sydd wedi cymmeryd lie yno, end 
trwy'r banes sydd wedi yrnddangoa jm 
y newyddiaduron. 

Iwan, Ni fydd gan neb acbos i aehwyn 
am brizes Merthyr a New Tredegar ; bydd y 
rbai hyn yn werth eu oael. 

WU, Yr oeddyt yn dywedyd bod ceffyl ar 
y rhestr yn un o*r lotteries; ai an o hen 
geffylau y canal yw e, wys? Ac am y tai jrr 
wyt ti yn brolio yn ei cyloh, a gall neb 
roddi teitl iddynt ? Yn'ol tystiolaetii y Parch. 
Thomas Price, un o'r dynion blaenaf yn 
eich plfth, "ni iyddant yn werth pytaten 
bwdr." Mewn sobrwydd mae y byd erefydd- 
ol wedi dyfod i gyflwr arswydus: nid ym 
dynion yn meddwl am ddim ond addoli y 
daw mammon. Arian, arian yw pob beth. 

Iwan. Nid ydym ni y Seotwyr gymmaint 
am arian a'r offeiriaid. 

WU, Paid di ft ehamsynied, nid oes neb 
yn caru arian yn well na'cb gweinidog- 
ion ehwi, nid llawer a wneir heb d&l. Yr 
ydych yn eodi t&l am wrandaw pregeth. 

Deio, Pwy wnaeth hyny? 

Wil, Blaenoriaid Capel Pilgweally, pan 
bu Mr. Spurgeon yn pregethu yno. Yr 
oedd dynion yn gorfod talu swllt y pen am 
fyned i'w glywed; a mawr y eynhwrf sydd 
yn y dref ochod yn awr o herwydd yr arian 
a gasglwyd; maent wedi achosi split yng 
Nghapel Pilgwenlly ; ac mae y gweinidogion 
yn benben, a gellir meddwl bod cariad brawd- 
ol wedi Uwyr ymadael &'r He. 

itoan. Clywais ben gair er ys tro yn ol am 
yrymrafael; ond yr oedd un yn ereda fod 
pob beth wedi tawelu: gad i ni glywed 
ycbydig o'i hanes, WU. 

WiL Tua biwyddyn a banner yn ol, 
gwnaeth aelodau Pilgwenlly gytundeb ft Mr. 
Spurgeon i ddyfod i Casnewydd i bregetba 
er budd y oapel, ar y telerau fod banner y 
casgliad i fyned at goleg Mr. Spurgeon. 
Anfonwyd bcUance sheet, ar ba un oedd 
banner cant punt, i Mr. Spurgeon, a chafodd 
yr banner; ond rbywfodd neu gilydd aeth 
y gath allan o'r cwd a chyhoeddwyd fod 
Hawer rhagor o arian wedi eu derbyn na ehym- 
maint arall y swm a anfonwyd i Lundain. 
Gwrthodwyd oyhoeddi y cyfrifon, a ohym- 
merodd ffrwgwd wyllt le yn y newyddiad- 
uron. 

Deio, Nid wyf yn credu gair o'r hanei 
celwyddog. 

WiL Gwna di fel y mynot; cred di neu 
beidio, nid yw o un pwys genyf. Gwnawd 
ymchwiliad i mewn i'r mater gan dri o wein- 
idogion y dref; a chan dy fod di yn 
ammheu yr 'stori, wele gopi o'r ohebiaeth 
yr hon a gymmerwyd allan o'r Star of 
Gwent: — 



Digitized by 



86 



•TR HAUL. 



[copy.] 

Clapham, Dec. 21, 1866. 

** My Dear Sir,— I did not raisethe question 
about Mr. Thomas, but if asked what I 
think upon the matter, I can only lea?e the 
answer to you. An agreement was made to 
g!?e to the College one-half of the dear pro- 
ceeds, and I received for that institution 
£25 f besides which £5 was paid for the travell- 
ing expenses of myself and friend. To 
justify this result, a balance-sheet was sent 
accounting for all moneys received, and 
reducing by many heavy items the half of 
the net results to £25. If this sheet was 
correct, of course well and good. 

"Since then a blustering sort of person 
has written and abused me for having the 
presumption to suppose that I was to receive 
half of all net receipts for the College, and 
explains that the railway gave a donation to 
Mr. Thomas's chapel, or what he says was 
the same thing; the •committee considered 
that all money arising from friends coming 
out of the country was not to be divided. I 
send you all the letters I can find, and leave 
the case with you. I don't desire to have a 
farthing more. It is the same thing to me 
which way the money is spent so long as it 
is used for the Lord's cause; only there 
should be honesty. What Mr. Cooke said or 
did not say is nothing to do with it. It has never 
been put to us in the light of Mr. Thomas's 
cause needing help. The £25 was sent as 
one- half the net residue. If Mr. Cook did not 
say that, I would have said it, .and do say it 
now ; but there is much difference between 
right and gift. If more than £25 was gained 
by Mr. Thomas's friends by my visit, my 
opinion of the transacton is very distinct. — 
I am, dear sir, to you and your kind coadju- 
tors, yours most truly, 

"C. H. Spurgeon. 

** To Rev. J. W. Lance." 

" On the Slst December we wrote to Mr. 
Spurgeon acknowledging the receipt of his 
letter, and telling him that we had strongly 
urged upon the Rev. Evan Thomas that he 
should acknowledge to him the wrong that 
had been done, and adding-*—* We hope, if 
he should do so, you will give him a kind 
and patient hearing.' To this we 
received the following replies, copies of 
which we immediately forwarded to the Rev. 
Evan Thomas: — 

[copy.] 

"Clapham, January 19, 1867. 
" My Dear Mr. Lance, — I have no inten- 
tion of seeing Mr. Thomas. The affair is 
much too bad to admit of any truthful 
excuse, and I leave the offenders in the 
hands of God. I have never yet seen 
another copy of the balance-sheet sent to 



me. I am sorry I put it away, for it was in 
no respects like the one now presented. It 
showed a considerable sum as received, and 
then, by heavy items of expenditure, 
reduced the net balance to £50, of which 
they sent me one-half. Thanking you, and 
your brethren, for investigating the matter. 
— I am, dear sir, yours truly, 

"C. H. Spurqbon." 

[copy.] 
" Clapham, January 21st 
To Messrs. Lance, Williams, & Darnton. 
" Gentlemen, — After the manner in which 
I have been treated, you will not be surprised 
that I decline having any further inter- 
course with Mr. £. Thomas, until he has 
acknowledged the wrong done to the college, 
and to the Christian public. The case is 
too clear for me to enter into controversy 
about it. The authors are in the hands of 
God. Their wrong was never a personal 
one to me, and therefore I have no resent- 
ment, but before the Lord this evil was done, 
and already we can awswer the question, 
''Shall it prosper?" Although I could 
wish to say nothing more concerning this 
sad transaction, I am willing to do anything 
to allay resentment, to facilitate a settlement, 
or to heal divisions, so far as you may 
judge expedient. Thanking you for your 
careful investigation. — I am, brethren, yours 
truly, 

"C. H. Spurgeon." 
We have no personal feeling against the 
Rev. Evan Thomas, as is evident from our 
letter to him published by J. Jones in the 
Star of last week, and now republished by 
us. We hope that we shall not have to 
trouble you again in this painful matter, 
but we will not, as public men and teachers 
of truth, stand by and see a public wrong 
done ' in the name of religion, without 
entering our solemn protest against it. — 
We are, sir, yours respectfully, 

"J. W. LANCE. 

" JOHN WILLIAMS. 

"P. W. DARNTON." 
''The Jetters from which the above 
extracts are made we have in our possession, 
and shall be happy to supply them entire, 
should Mr. Jones wish it." 

Dyma gyramaint a ddywed y ^Star of 
Gwent;^ ni wn i ddim am dano fy hun, gwna 
di fel y mynot a'r hanes. A glywaist ti, 
Hywel, fod gweinidog yng Ngeredigion wedi 
wedi bod yn ei rhoddi yn lied hallt i'r Eglwys 
yn ddiweddar? Ond nid petb dyeithr yw 
hyny. . 

Hywd. Do; ao yr oeddwn yn meddwl 
rhywbeth gwqll am. dano, gan fod gwell 
gwaith ganddo na myned i ergydio ar hen 
loches crefydd yn Nghymru. 

Deio. Gwnaeth yn iawn; mae eisieu cael 
yr Eglwys i lawr, a'i diosg o'r hoU babydd- 



Digitized by 



Y& HALL. 



87 



iaeth sydd ynddi. Beth . yw y wenwisg a'r 
gwn du sydd yn cael ei wisgo gan yr 
offeiriaid, ond Pabyddiaeth ? 

WH Gan bwyll, Deio. Nid yr ofieiriaid 
yn unig sydd yn gwisgo gynau ; mae eich 
pregethwyr chwithau yn gwneyd yr un peth 
yn Lloegr; acnid wyf yn gweled dim bai 
arnynt; os yw un yn babyddol, mae y Hall 
befyd. Mae un o weinidogion yr Independ- 
iaid yng Ngbaerodor wedi bod yn pregethu 
er ys biynyddoedd yn ei wn du; ac yn ddi- 
weddar darfu i rhyw ddyrnaid bycban selog, y 
rhai oeddynt uwch law eu gwybodaeth fel 
titbau, ffromi am byn, ae maent wedi ym- 
adael, ae wedi decbreu achos eu bunain ; ac 
wedi cael rbywun i'w "bugeilio;" ond mae 
y gweinidog yn parbau i bregethu yn ei wo 
fel o'r blaen ; ac y mae rbai hyd yn ocd yng 
Ngbymru yn gwneyd yr on petb. 

Iwan. Mae Hawer o'r offeiriad yn ddycion 
anfucheddol, ac nid oes ddim dysgyblaetb 
genyoh chwi yn yr Eglwys. 

Hyweh £f allai bod ambell un i'w gael 
ddim yn ymddwyn fel ag y dylai; ond nid 
Uawer sydd i'w gael yn awr o ofieiriaid 
anfoesol; onid oes dynion anfoesol yn eich 
plitb ohwithau yng Ngbymru. 

WU, Oes, fel mae gwaetbaf, mae gan yr 
Independiaid ddigon o waith gartref. 
" Asgre l^n diogel ei pberchen." A glywaist 
ti, Iwan, am helyntion carwriaethiol un o'cb 

gweinidogion tua chymmydogaeth T 1, 

sir Aberteifi? Nid yw yn beth addas iawn i 
ddynion sydd yn byw mewn tai gwydr, 
daflu ceryg at eu cymmydogion. Mae 
digon o waith i weinidogion yr Efengyl, heb 
enllibo yr offeiriaid a chreu digasedd yn 
erbyn yr Eglwys, i oleuo jt anwybodus, a 
gwella moesau y werin y rhai sydd yn isel 
iawn' yng Ngbymru y dyddiau byn. Mae 
eisieu mwy o gariad brawdol, a llai o lid a 
malais, digasedd, bwriad drwg, ao anghariad- 
oldeb. 

Iwan. Mae moesau y werin yn llawer 
gwell yng Ngbymru nag un man dan 
lywodraeth Victoria, yr wyf yn gwadu yr 
baeriad bod sefyllfa foesol y wlad yn gwaeth- 

Wil, Onid yw yn ffaith alarus bod nifer y 
troseddwyr yn cynnyddu naill fiwyddyn ar 
ol y Hall? Flynyddau yn ol, nid oedd son 
am gynnifer o ymosodiadau ar blant ieuainc 
a menywod ag sydd yn awr. Nid oedd ddim 
llai na cbant o garcharoiion yn Sessiwn 
Gwarterol sir Forganwg ; braidd cymmaint 
arall ag arferol ; a elli di, Iwan, wadu byn ? 

Veio. Y mae yn wir bod y nifer yn fawr 
y tro diweddaf, ond mae y boblogaeth yn 
cynnyddu. 

Wil, Ac mae troseddau yn cynnyddu 
llawer mwy cyflym. 

Iwan. Y mae yn wir bod Hawer yn ein 
plitb heb gael eu haddysgu, ac yn tyfu i fyny 
mewn anwybodaetb. 

Hywel. Pwy sydd yn taflu pob math o 



rwystrau ar fibrdd yr offeiriaid, ond rbai o 
honoeh chwi, i addysgu y werin? Beth 
oedd dyben cyfafod mawr y Dref Newydd, 
ond gwrthwynebu Ysgolion yr Eglwys? 

Deio. Ni wnaiff un ysgol y tro i Gymry 
ond yr Ysgolion Brytanaidd. Dyben ysgol- 
ion yr Eglwys yw gwneyd y plant yn 
Eglwyswyr. 

Wil, Felly gyda chwithau, eich dyben 
yw eu gwneyd yn Ymneillduwyr, bob copa 
walltog o honynt Yr ydych yn cybuddo yr 
Eglwyswyr o geisio proselytio y plant, pan 
ar yr un pryd yr ydych chwitbau, nerth 
braich ag ysgwydd, yn gwneyd yr byn yr 
ydych yn achwyn o'i blegid. 

Deio, Nid ym am ddysgu Credo gyfeil- 
iornus Eglwys Lloegr i'r plant 

Hywel. A ydyw oredu yn y Drindod 
Sanctaidd yn gyfeiliornus, a ydyw y Goroh- 
ymmynion, Gweddi yr Arglwydd yn gyfeil- 
iornus? 

Iwan. Nac ydynt 

Hywel, Wei, ar ba sail yr ydych yn 
condemnio yr oil o Gatecism yr Eglwys? 
Beth yw yr achos eich bod yn condemnio yr 
byn ydych yn gredu eich hunain. Yr ydych 
yn eu condemnio o blegid bod yr Eglwys 
yn eu defnyddio. Dywedodd Mr. Johnson, 
un o weinidogion yr Independiaid ym 
Merthyr, bod credoau y Diwygwyr Protestan • 
aidd wedi bod yn fur rhyngom a Phabydd- 
iaeth, er cymmaint o elyn yw ef i'r Eglwys. 

Iwan, Pregeth alluog oedd hdno a dra- 
ddododd ar *'Arwyddion yr Amserau." 
Beth wyt ti yn feddwl am ei sylwadau ar yr 
Eglwys, Wil? 

WiL Yr wyf yn meddwl bod digon o 
waith ganddo i ofalu am el fusnes ei hun, a 
gwneyd ei ddyledswydd; canys mae digon 
iddo i wneyd ym Merthyr heb ymyraeth i'r 
Eglwys. Pa ham na fuasai yn codi ei lais 
yn erbyn yr halogrwydd sydd yn flynu ger 
Haw iddo? A wyt ti ddim yn meddwl y 
buasai yn fwy gweddus i'r boneddwr uchod, 
geisio cyfnewid rhai o'r dynion a'r menywod 
anffbdus, y rhai sydd i'w gweled ar hyd 
heolydd Merthyr, yn He ymyraeth fi'r Eg- 
lwys. Nid fel byn byddai yr hen Ymneill- 
duwyr yn gwneyd ; en prif bwnc hwy oedd 
achubiaeth eneidiau. Mae He i ofni bod 
"Ichabod" ysgrifenedig ar lawer o'cb 
capeli. Yr oedd gan yr hen Ymneillduwyr 
barch mawr i'r Eglwys; ond pwfiwaith 
llawer o'i bolynwyr yw cablu a difrio ei 
gweinidogion a'i gwasanaeth. Yr wyf yn 
gydwybodol o'r fam y buasai yn well gan 
lawer o honoch weled dynion yn treulio eu 
amser mewn tafarndai ar y Sul na myned i'r 
Eglwys. Cynnaliwyd plygain yn Eglwys 
Aberystwyth boreu dydd NadoHg; ac yr 
oedd yno rai Ymneillduwyr; ae am hyn 
cawsant eu gwawdio yn anwyl yn un o'r 
newyddiaduron Cymreig. A chlywais, fod 
un o'r cenadwyr cartrefol, nid cwbl can 
mUltir o swyddfa yr Haul** yn condemnio 



Digitized by 



88 



YR HAUL 



Dydd Nadoligf oncl nit gwn pa nn ai gmir 
ai anwir yw hyn. Ai Cristionogaeth jw 
pethau o'r fath byn. Fcl yr wyf wedi dywedyd 
yn barod, mae eisieu mwy o gariad brawdol 
yn y wlad, a Uai o gooi, traflyncu, en- 
llibo» a ohabla, y naill f lUH. 

Deio. Nid oes un aail ysgrythrol drot 
gadw gwyliao, y rhai mae yr Bglwyswyr 
mor boff o bonynt 

Hywd, Nid oes un gorcbymmyn pendant 
mae yn wir; ond ar ba sail yr ydycb cbwi 
yn eadw eicb gwyliaa T Nid oes un awdurdod 
ysgrytbrol i gynnal eyrddau misol, deufisol, 
ewarterol, a blynyddol. £r nad oes un 
gorohymmyn i*w oadw, nid oea dim drwg 
ydg ngwyliau yr Eglwys, yn fwy na'ch 
gwylian cbwithau. 



HANES BYR O DEULU CORS Y 
OEDOL, 

O Osbwm Wyddd, yn amser Uywdyn y 
. Mvoyaf, Tywywg Cvmru, 1228, i lawr yn 

y Uineu wrywaiadi Wiliam Fychan, Ysw., 

y meddiannydd yn 1770. 

(Parh&d.) 
BHYS FYGHAN. 

Bhyb Ftchan, Ybw., o Gore y Gedol, a 
briododd Gwen Anwyl, unig fercsh ac 
etif eddes Qrnfiydd ab William ab Madog, 
o Lwyndyiys, yn swydd Gaemarf on, Yew. 
(deilliedig o Syr Gnmydd Llwyd), yr hwn 
« ddygodd y genadwri i Edward y Cyn- 
taf, am enedigaeth ei fab yng Nghastell 
Caernarfon, am yr hyn y cafodd ei wneyd 
yn Faichog. O honi bu iddo Bichard 
^chan, Robert Fychan, a Thomas Fychan: 
ao hefyd bedair o f erched, Elisabeth, yr 
hon a briododd John Wynn, o Ynys y 
Maen Gwyn; i h6no bu mab o*r e^nw 
Humphry Wynn. Priododd wedi hyny 
Dafyad llwyd ab Huw, un o feibion 
ieuengaf Mathaf am, a bu iddi fab, Rhys 
Llwyd, o Ddolgelynin. Catherifte, yr ail 
ferch, a briododd Gmfiydd ab RMsiart 
llwyd, o'r Ddol, Ysw. Ann, y drydedd 
ferch, a briododd Huw Nannau, o Nannau, 
Tsw. Mary, y pedwaredd merch, a briod- 
odd William Madzyn, o Madryn, o swydd 
Gaernarf on, Ysw. 

Efe a sefydlodd etifeddiaeth Cilgerran 
4Kr Robert, ei idl fab, yr hwn a fu farw yn 
blentyn. Rhanwyd yr etifeddiaeth rhwng 
J merched, f el ym mhen ychydig o amser, 
nid oes nemawr o honi yn aros ganddynt. 
Bu am hir amser yn nheulu Cors y Gedol, 
AC yr oedd yn gryn werfch yn y dyddiau 
liyny, sef tua SOOp. yn y flwyddyn. Ond 
XJwyndyrys aY Plashen, neu Talbont, a 
wnaethant i fyny y diffyg yn fuan. Am 
^omas, ni wyddys ddim mwy am dano. 



BIOHABD FTOHAH (T OnTTAF). 

Richard Fychan, o Gors y Gedol a 
Llwyndyrys, a gymmerodd yn wraig 
Janet, merdi i Robert Fychan, o Dal yr 
Hen Bont, yn swydd Caernarfon. O honi 
bu iddo chwech o feibion a chwech o 
f erched. Gruffydd, Hatri, William, Rhys, 
Robert, a John. Lowri a briododd Evans 
o Edeymion; Gwen, Tudur o Bgryn; 
Gras, Wogan o Stone Hall; Man, Pugh 
o Lanfendigaid; Margaret, Edward o*r 
Llwyn On; Elen a fu farw heb briodi, 
Harri a briododd ferch Moras Wynn, o'r 
Glyn, a bu iddo bedwar mab a dwy ferch: 
Harri, Rhys, Morgan, a Rowland; Ann a 
Lowri. William Fychan, trydydd mab 
Richard, a briododd Mari, merch ac eti- 
feddes Harri Fychan, o'r Gtelligoch, yn 
swydd Drefaldwyn. Priododd Rhys 
F^^chan. Am Robert a John, ni ddywedir 
dim am danynt. Richard ydoedd uchel 
sirydd dros swydd Gaarnarfon yn 1678. 
Cafodd ei attaf aelu o herwy dd rhyw ddiffyg 
t&l dros y sir; ond cafodd ei ryddhau yn 
fuan: nis gallaf gael allan dros ba sir. 

OBUFPTDD* FTOHAN (Y PEDWABTDD). 

Ghnffydd Fychan, mab henaf WiUiam 
Fychan, a briododd Catherine Gruffydd, 
merch i William Gruffydd, o Gaemarfon, 
Ysw.; ac o honi bu iddo ddau tab, a 
phedwar o. f erched. William a- John. 
Margaret, y ferch henaf, a briododd yn 
gyntaf Hooks, ao wedi hyny Wynn o 
Gonwy. Yr ail ferch, Jane, Llwyd y 
Rhiwgoch: Janet, y bedwaredd ferch, a 
briododd John Owen o'r Cleneneu, wedi 
hyn Syr John Owen. Y drydedd ferch, 
Ann, a briododd Moras Nannau, Ysw. 
John, yr ail fab, a briododd, wedi marwol- 
aeth ei dad, Catherine, merch ac etif eddea 
Harri Wynn, o'r Pant Du yn Arfon, Ysw., 
ac o honi bu iddo Gruffydd FVchan, yr 
hwn a briododd ferch i ' Glynne, o'r 
Lleuer, a bu iddo ddwy ferch; oddi wrth 
yr henaf y deillia yr holl Garaons, yng 
Ngogledd Cymnu 

Ar y oynnygiad o fod i briodas gym- 
meryd lie rhwng Gruffydd a Catherine 
(yn ol hyn ei wraig), yr ydoedd yn hynod 
dderbyniol gan y teulu o bob ochr, a byddai 
pob rhwyddineb i'r teulu ieuanc fod yng 
nghwmni eu gilydd; ond beth bynag wrth 
barotoi trefniad y briodas, o herwy dd rhyw 
anghytundeb mewn pwnc arianol, bu i*r 
hen bobl dori ymaith y briodas yn hollol, 
a'r cariadau a wahanwyd; ond yroedd 
y cariad rhwng y ddau wedi gwreiddio 
gymmaint fel yr oedd y gwahaniad 
yn waeth na marw iddynt; ond buan y 
trefnasant f odd i ymgyf arf od &*u gilydd, 
a phriodasant yn ddirgel heb gyds^ed y 

^Dylatai fod " Riohard." 



Digitized by 



TR HAUL. 



89 



rhieni, yr a gynddeiriogodd yr hen 
bobl gymmaiiit, fel na chaent dywyllu 
drwB en ty hyd yn oed am noswaith: felly 
bu gorfod i Groffydd a'i wraig fod yn 
gnddiedig yn hen dy yr ardS. (yr hwn 
sydd yn awr fel y pryd hwnw) yng 
Nghors y Gedol, He y buont am rai wyth- 
nosau; a Safr fawr iddynt fa cael myned i 
fyw i fPermdy bychaii a elwir Core y 
Gedol Uchaf , lie buont fyw hyd f arwolaeth 
ei dad. Y crenlonder hyn, a bychandra y 
ddogn a ganiateid iddo, a eSeithiodd ar y 
boneddwr ieuanc, fel yr aeth yn segur a 
diofal, gan wario ei amser athreuUo yr 
holl arian a fedxai gael gafael ynddynt yn 
y tafamdai oddi amgylch gyda chyf eillion 
ammhriodol iddo. Ar nn noswaith, fel yr 
oeddynt yn llawen gyda en gilydd, daeth 
oenad i fewn gan hysbysn fod ei dad 
newydd farw; aeth ymaith o'r ystafell 
ef allai i daln teymged o ddagrau ar ol 
tad ymadawedig, ond nid aeth ym mhell- 
ach oddi wrth ddrws yr ystafell, nad aUai 
yn hawdd glywed yr ymddyddan rhwng ei 
gyfeillion oddi mewn. Gyda mawr lawen- 
y dd, clywai hwy yn dyweyd, ** Cawn bellach 
ddigon o dir ar werth, a chawn yr arian a 
fentiiydasom iddo yn eu hoi gyda llog 
anarferol; ni fydd iddo allu d^ yn hir, 
cawn fyw yn dda gydag ef tra parhao: ei 
haelfrydedd a*i afradlonrwydd a'i dif etha 
cyn hir." Clywed hyn a effeithiodd nid 
ychydig amo, fel y dywedai wedyn. Daeth 
ato ei hun, newidiodd ei f uchedd flaenorol, 
aeth yn ei ol atynt, talodd yr hyn oedd 
arno, ymadawodd & hwyntyn gyfeillgar y 
noswaith h6no. Boreu tranoeth gyrodd 
ei steward atynt oil, talodd y cwbl oedd 
yn ddyledns iddynt, gan roddi gwahardd- 
iad iddynt oil na ddeuent byth yn agos 
i'w dy ; trodd allan yn ddyn sobr a synwrol, 
parotodd yn helaeth ar gyfer ei deulu, y 
rhai a welodd wedi eu sefydlu yn hapus 
oU oddi gerth ei fab John, yr hwn oedd 
heb bricSi pan fu farw; ond gadawodd 
iddo ran helaeth at ei gadwraeth, a 
rhoddodd yr etifeddiaeth i'w fab henaf. 

Ailadeiladodd y rhan fwyaf o dy Core 
y Gedol yn 1692 a 1593. Adeiladodd 
hefyd gapel y teulu, yn gyssylltedig ag 
Eglwys Llanddwywe, yn 1616, a bu farw 
y flwyddyn ganlynol; ac y mae yn aros 
faen cofiEadwriaeth hardd, ar dduU allor, a 
gyfodwyd iddo gan ei fab, k beddargraflE 
cyflawn ami. Ef e ydoedd rhaglaw swydd 
Feirionydd a sirydd yn 1686 a 1604. 

WILLIAM PTCHAN (YE AIL). 

William Fychan, o Gore y Gedol, ei fab 
henaf, a briododd Ann, merch ac etif eddes 
i Bichard Fychan, o'r Plas Hen, neu Dal 
yr Henbont, Ysw., yn swydd Gaemarfon. 
O honi bu iddo unig fab, Richard Fychan. 
Bi ddilynydd, William, a ailadeiladodd y 
Plas Hen fel y mae yn sefyll yn awr, 1607 
12— XI. 



—can mlynedd cy wtr cyn i'w ^yr, y medd* 
iannydd presennol, gael ei em. Ef e hefyd a 
adeiladodd y portib ardderchog sydd i 
fyned at Ctore y Gedol. Bfe ydoedd 
sirydd swydd Gaemarfon yn 1632. Bu farw 
yn 1633, a'i weddw a briododd William 
Uwyd, un o feibion ieuengaf Bodidris yn 
laL Hwn fu sirydd swydd Gaemarfon 
yn amser Olifer. Daliwyd ef ar y ffordd 
wrth fyned i Gaemarfon, gan blaid o'r 
Breninolwyr, yrhai yn annynol a'i rhodd- 
asant ef i farwolaeth. Dywed rhai iddo 
gael ei lusgo yn lledfywi'r groes i Fangor, 
a'i adael yno i farw. 

' BICHABD BTTCHAJBJ (TB AIL;^. 

Richard Fychan, Ysw., o Gtora y Gedol 
a'r Plas Hen, a briododd Elisabeth, jnerch 
John Owen o'r Cleneneu, a bu iddo fab o'r 
enw William. Cynnrychiolodd ef swydd 
Feirionydd yn y Senedd. Yr ydoedd mor 
dew ac ymrosgo fel y byddid gorfod agor 
dorau mawr plygedig Ty y CyflEredin i'w 
oUwng i mewn, yr hyn ni fyddai yn cael ei 
wneyd un amser ond pan byddai swyddog 
y Wialen Ddu yn dyf od i wysio yr aelod- 
au i ymddangos o flaen y brenin yn Nhy yr 
Arglwyddi. Pan welid y dorau hyny yn 
cael eu hagor, byddai sibrwd yn rhedeg 
drwy y ty fod y Wialen Ddu, neu y Maer 
Cymreig, yn dyf od i mewn. Ei dewdra o'r 
diwedd a aeth mor boenus iddo, fel y 
penderfynodd gymmeryd meddygon 
gydag ef o Lundain i'w dy, i Gore y 
Gfedol, i dori ymaith ei frasder, a'r weithred 
a gyflawnwyd yn llwyddiannns; ond trwy 
ryw anflEawd ddiwmod neu ddau wedyn 
torodd rhai o'r gwythi'enau gwaed, yr hwn 
nis gellid ei attal rhag rhedeg, a bu farw 
tua deg ar hugain oed. Gadawodd ei 
faban, William, dan warcheidwad Syr 
John Owen, tad ei fam. 

WILLIAM FYCHAN (Y TBYDYDD). 

William Fychan, Ysw., a briododd Ann, 
merch Gruflfydd Nannau, Ysw., ac o honi 
bu iddo ddau fab a phedair o ferched. 
GruflPydd, ei fab heni^, a fu farw heb 
briodi yn 45 oed. Mwynhaodd etifedd- 
iaeth ei dad amryw o flynyddoedd, ac a'i 
gadawodd i'w frawd Richard. Elisabeth, 
merch henaf William, a briododd Athel- 
ston Owen, Ysw., o Rhiwgausor. Ann a 
briododd Vincent Corbett, Ysw., o Ynys 
y Maengwyn. Catherine a briododd 
GrufEydd Wynn, o Bodeon, ac iddi bu dau 
fab, Thomas, wedi hyny Syr Thomas 
Wynn, o GlynlliEon a Bodeon, Barwnig, a 
Syr William Wynn, Rhaglywydd mintai o 
bensioners y brenin Sior XL, yr hwn a 
roddes iddo urddas Marchog. Priododd 
Catherine eilwaith Hugh Nannau, Colonel y 
Militia, Efe ydoedd aelod seneddol dros 
swydd Feirion yn amser William y Tryd- 
ydd: o bono ef bu ganddi bedair o 

Digitized by GooqIc 



90 



TE HAUL. 



ferched. Ann, a fa f arw heb briodi, sef yr 
etifeddes, a Catherine ei chwaer a'i 
dilynodd hi Priododd William Fychan, 
o Gore y Gedol, Yaw. Janet, y drydedd 
ferch, a briododd Robert Fychan, Ysw., o 
Hengwrt, a ba iddi dri mab ac on ferch, 
heb law rhai ereiU fuont feirw yn eu 
babandod. Marl, y bedwaredd ferch, a 
fu farw heb briodi Ef e a fu farw yn y 
flwyddyn 1669, yn 37 oed. Efe a 
wnaeth chwanegiad trwy estyn y pen 
gorllewinol i*r ty yn y flwyddyn 1660. 
Ann ei wraig a f u farw yn y flwyddyn 
1701, yn 64 oed. 

BICHABD FYCHAN (T TBYDYDD). 

Richttrd Fychan, o Gore y G«dol, a 
ddilyaodd ei frawd Gruffydd yn yr eti- 
feddiaeth. Yn y flwyddyn 1689, priododd 
Margaret, merch ac etifeddes If an Uwyd, 
o Fodidris yn lal, Barwnig; ohoni bu iddo 
ddau fab, William ac If an Fychan, Ysw., y 
rhai sydd yn awr yn fyw, ac hefyd bedair 
o ferched. Ann- Maria a fu farw yn 
faban; Elisabeth, Catherine, ac Ann. Bu 
farw Ann, Chwefror 6, 1760. Mae Elisa- 
beth Fychan yn fyw, a Chatherine hefyd, 
yr hon a briododd Dr. Hugh Wynn 
(brawd i Robert Wynn. Ysw., o'r Creu- 
ddyn, yn swydd Caernarfon, a chynnrych- 
iolydd tref Caernarfon yn y Senedd); o 
hono bu iddi fab, yr hwn a f u f airw yn ei 
fabandod, a merch o'r enw Margaret, yr 
hon sydd yn wraig i Syr Roger Mostyn, 
o Mostyn a Gloddaeth, Barwnig, ac mae 
ganddynt ddwy ferch, a " Duw " a ganiata- 
odd iddynt f eibion hefyd. Richard Fychan 
ydoedd sirydd swydd Caernarfon yn 1698, 
a Meirionydd yn 1699. Dewiswyd ef yn 
Aelod Seneddol y flwyddyn gynt^ i'r 
Frenines Ann, a chynnrychiolodd yr 
unrhyw mewn naw o Seneddau olynol; 
ac o herwydd unionoldeb ymddygiad, 
ennillodd gymmeradwyaeth gyifre&iol. 
Bu farw yr 28fed o Fawrth, 1734, yn 68 
mlwydd oed. Gwnaeth lawer o ddiwyg- 
iadau yn ac o amgylch y ty: y gwaith 
cyntaf oedd, adnewyddu'r ty, gan adgy- 
weirio y wainscots a'r Uoriau drwy'r hoU 
dy : tynodd i lawr yr hen ffenestri ceryg, a 
gwnaeth rai newydd i agor; gwnaeth 
lawer o weUiant yn. y gerddi, a chwaneg- 
odd hefyd gyfran newydd yn y ty, yn 
cyilnwys amryw ystafelloedd. Dechreu- 
odd hefyd rodfa o'r ty i'r Eglwys, a 
•gwellaodd lawer ar y fferm. Claddwyd 
ef yn y capel yn Llanddwyre, lie maecof- 
adail wedi ei adeiladau er coffadwriaeth 
am dauo gan ei weddw. Sefydlodd yn 
ystod ei fywyd, i'w fab Williani, gyn- 
naliaeth hardd; gadawodd gynnysgaeth 
helaeth i'w weddw heb law ei hetS edd- 
iaeth hi, Bodidris, ac i ddisgyn ar ei hoi i 
Ifan Fychan, yr hwn sydd yn awr yn ei 
mwynhau hi. Gadawodd hefyd gynnysg- 



aethau gwych i'w dair merch. Willllun, ei 
fab henaf , a briododd Catherine, ail ferch 
ac etifeddes y Milwriad Huw Wynii, o 
Nannau. Ei ferch henaf a fu farw heb 
briodi Dyma yr hanes yn gyflawn f el ei 
cafwyd o hen ysgriflyfr, oddi eithr ychydig 
newidiant a wnawd yn y rhagenwau. ' 

J. J. (Mybddin Fabdd). 
Llanystumdwy, 



DYBCHAflADAU EOLWY8IO. 

Y MAB y Parch. Ebeneser Morris, o 
Geleg y Frenines, Caergrawnt, a mab y 
Parch. El>eneser Morris, ficer Llanelli, 
wedi ei benodi i guradiaeth Sant Idloes, 
Llanidloes, ac wedi dechreu ar ei swydd 
yn y lie hwnw y Sul diweddaf yn yr hen 
flwyddyn. 

Deallwn ddarfod i Esgob Ty Ddewi 
ddyrchafu y Parch. Evan Davies, Felinfoel, 
i fleeraeth Ystrad, a'r Parch. Mr. Powell, 
curad Llanbadarn Fawr, i berigloriaeth 
Trefiian. Mae mawr ddysgwyliad am eu 
gweled yn dechreu eu Uafur gweinidog- 
aethol yn eu plwyfl newydd. 

AQOBIAD EGLWYS SuANT CLEMENT, 
LLANSAWEL. 

Dy dd Mawrth, y 1 5f ed o lonawr, cyssegr- 
odd Arglwydd Esgob Llaridaf Eglwys 
Sant Clement, yn y He uchod. Yn y 
boreu, yr oedd y Gwasanaeth yn gorawl, 
a phregethodd yr Hybarch Archddiacon 
Blosse, Llandaf, oddi ar Mat. v. 14. Yr 
oedd Gwasanaeth Cymreig yn yr hwyr, 
pryd y pregethodd y Parch. John Griffiths, 
fleer Cwmafon, i gynnuUeidfa luosog. 
Rhoddodd Arglwyddes Waddolog Jersey 
dir yn rhad i adeiladu yr Eglwys amo, ac 
hefyd y rhodd hael o ddeuddeg cant o 
bunnau tuag at yr adeilad. Y mae yr 
eisteddleoedd oU yn rhydd, ac offrymf a i 
f od bob Sul. 

CANU CYNNULLEIDFAOL. 

Y mae llawer o son yn ein dyddiau ni am 
ganu, a cherddoriaetb gyssegredig; ac y mae 
yn hyfryd meddwl bod symmudiad wedi ei 
wneyd yn yr iawn gyfeiriad er mwyn diwygio 
canu ein Heglwysi, ac i ddwyn y gynnuU- 
eidfa yn gyffrediool i uno ym moliant Duw 
Israel yn ei gyssegr. Hyd y blynyddoedd 
diweddaf yr oedd yr Eglwys ar ol yn y gwaith 
sanctaidd a phwyeig yma, ond y mae gweith- 
garwch wedi diagyn ar yr Eglwys, ac y mae 
wedi bod yn rhyfeddol o weithgar yn yr 
ugain mlynedd diweddaf; ac ym mhlith 
pethau ereill y mae'r canu wedi cael llawer 
o'i sylw. Byddai yn dda pe bai pob arch- 
ddeoniaeth yn ffurfio pwyllgor er mwyn 
carlo ym mlaen y diwygiad cyflredinol sydd 
wedi cymmeryd lie yn ddiweddar, ac er 
dwyn ein cynnuUeidfaoedd i uno ym mawi yr 
addoliad. Y mae Archddiaconiaeth Caerfyr- 



Digitized 6y 



YR HAUL. 



91 



ddin wedi ffurfio Choral VnUm, a chawsom wyl 
gampue yn Llandeilo y flwyddyn ddiweddaf ; 
ac eleni yr ydym yn deall y maent yn bwr- 
iadau cynnal en gwyl yn Eglwya Dewi Sant, 
Caerfyrddin, pryd y bydd yn agos i fil o 
gantorion wedi ymgynnull yng nghyd. Yr 
ydym yn deall eu bod hefyd yn bur ymdrech- 
gar gyda'r canu tuag Aberhondda. Onid yw 
yn bosibl i ni gael gwyl fawr bob pedair neu 
bam miynedd o'r prif gorau yn yr es^obaeth 
yng Ngbaerfyrddin neu rywle hygyrch arall ? 
Gallem feddwl bod y fath beth yn bosibl, »c 
yna, dim ond i bawb gydweitbio, bydd 
gwelliant i*w weled ar ein canu cyssegredig. 
Dywed y Sais, A good pull, a strong pull, and 
a pull altogether — dyna*r fibred i weithio. 
Y mae canu da yn cael cymmaint o ddylan- 
wad ar deimlad dyn a phregetb dda; a chan 
ei fod yn un o'r rhanau pwysicaf o'r Gwas- 
anaeth, dylai fod o'r rhyw oreu, a mwyaf synil, 
er mwyn ei wneuthur yn gynnnlleidfaol; a 
buasai yn dda heddyw i'r Kglwys pe bai wedi 
dangos mwy o sylw i'r canu nag y mae wedi 
wneyd, ond y mae wedi deffroi atei gwaith yn 
awr,ac ymae lie iobeithioy bydd y canu yn ein 
Heglwysi oil yn fuan iawn yn amgen nag y 
mae wedi bod yn y blynyddoedd a .aethant 
faeibio. 

Llanedi. Hywel Idloes. 

MANOD WYLLT WEDI MARW. 

£f allai dy fod, anwyl ddarllenydd, wedi 
clywed y newydd galarus a gynnwysa ein 
penawd. Ydyw, y mae y bardd ieuanc ac 
anwyl, atbrylithgar a fifraethbert, ilafarus a 
gobeithiol hwn wedi rayned yn aberth i 
angeu a*r bedd pan ar ymagor i enwogrwydd 
anfarwol. Mab oedd ein cyfaill i Mr. 
Dafydd ac Elisabeth Williams, Hendref, 
Blaeupenal, Ceredigion. Nid oedd ond 
26 oed pan y bu farw, sef yn yr ail wythnos 
yn y flwyddyn 1867. Ni dderbyniodd Manod 
fawr o fan teision addysgiadol^agorfuiddo ym- 
adael yn hollol a*r ysgol pan yn 15 oed. Un 
o feibion ein cyfarfodydd Ilenyddol oedd 
Manod, a thrwy ei fawr yradrech a*i sel 
ddiflino, daeth i sylw yr hyglod loan Mynyw, 
a than ddysgyblaeth a dysgeidiaeth hwn 
daeth yn hyfedr yn y Mesurau Caethion ; a 
diau nad oedd genym braidd ei well yng 
Nghymru am doddaid neu englyn. Ym 
mhliih ei gyfansoddiadau biiddugol gallwn 
enwi yn benaf y rhai a ganlyn : Pryddestau ar 
"Daniel,** yn Llanwrtyd; beirnad, Lleurwg. 
"Paul," ym Mhonty Prydd; beirniad, Cyn- 
ddelw. "Y Dylif,** yn Llangeitho; loan 
Mynyw. "Y M6r," yn Blaenpenal; loan 
Mynyw. Desgrifgerddi ar "Y Teulu 
Dedwydd,*' yn Llannon; H. Glan Cefni. 
Toddeidiau " I Daniel Rowlands," yn Llan- 
geithio; loan Mynyw. "I'r Llywydd," yn 
Llanwrtyd ; Llew Llwyfo. " I'r Llywydd," 
yn Aberystwyth ; Llew Llwyfo. Englynion, 
" Pont y Gwr Drwg," yn Aberystwyth ; Llew 
Llwyfo. " Beddargraff," ym Mhonty Pridd; 



loan Emlyn. " Bara Ceirch," yn Bwlch y 
Llan ; Teilo. " Cronicl," J.R. yn Cilcenin ; 
Emrys. "I'r Llywydd,** yn Aberaeron; 
Caledfryn. Arwrgerdd ar "Samson," ym 
Mhont y Pridd ; loan Emlyn. Cyfansoddodd 
ugeiniau ar ftn destynan ereill. Astudiodd 
lawer o Ramadeg Tegai, Drych Caledfryn, a 
Thafol Cynddelw. Yr oedd yn ddarllenwr 
helaeth a meddy Igar. Nid oedd me wn un modtt 
yn ymfirostgar, ond yn hollol ddiymhongar, 
a phrofodd yr ysgrifenydd ef yn gyfaill 
hynod o garedig ac ewyllysgar. Ni theiralai 
yr un poeu i wneuthur lies ac estyn gwybod- 
aeth i rai Ilai eu cyrhaeddiadau un amser. 
Cafodd ei urddo yn Eisteddfod Aberystwyth, 
1865, yn B.B.D., yr hon urdd, yn ol ei 
dystiolaetb ef ei han, ni chyfrifai yn well 
na thegan piidd yn y ffurf y cafodd hi. 
Cyflwynwyd ef i Clwydfardd gan Teilo, ei 
gyfaill anwyl ; a'r unig ofyniad a gafodd oedd, 
pa gynghanedd oedd y llinell hdno, "Ni thyr 
neb eich esgyrn chwi." Mae cyfansoddiadau 
Rhys Williams (Manod Wyllt) yn rhy 
werthfawr i'wgoUwng i dir anghof, a dymunwn 
welod ei holl gynnyrchion yn d'od allan 
mewn cyfrol hardd dan olygyddiaeth loan 
Mynyw, Gwilym Teilo, neu Gwynionydd. 
Hynyna o eiriau annhrefnus a ysgrifenwyd 
mewri galar dwys am y gobeithiol fardd a*r 
lienor Manod Wyllt, gan ei gyfaill hiraeth- 
lawn, Aeromian. 

ART UNION MAINDY. 

Dyma hi yn galch ; mae ffeirio gwyllt, ys 
dywed y Gogleddwyr, ym Maindy, Cas 
Newydd ar Wysg, o herwydd rhyw gam drefn 
ag sydd wedi cymmeryd lie mewn cyssyllt- 
iad i prizes yr art unions alias lottery^ 8fC,^ 
pertbynol i un o'r capeli yn y lie uchod. 
Nid oes llawer o achos rhyfeddu. Yr ^m 
yn ystyried yr art unions yn warth i grefydd- 
olion yr oesau, y rhai sydd yn defnyddio y 
fath fesurau er casglu arian. Siarad am yr 
egwyddor wirfoddol, ac am haelioni Ymneill- 
duaeth, nid oes genym ddim amynedd efo y 
fath faldordd; os yw Ymneillduaeth yr 
hyn mae yn cael ei darlunio, ac yn galla 
cynnal ei hachos trwy roddion gwirfoddol, 
pa ham maent yn gorfod defnyddio lotteries i 
gael arian? " Gwneyd drwg fel y del daioni'* 
yw yr egwyddor, os daioni hefyd. Clywsom 
yr Ymneillduwyr lawer gwaith yn bostio eu 
bod yn cynnal eu hunain, pan mae yr Eg- 
Iwys yn gorfodi dyn ion i dalu y Dretb 
Eglwys. Nid yw hyn yn wirionedd, nid yw 
yr Ymneillduwyr yn cynnal eu hachos eu 
hunain. Prynir y tocynau er mwyn cael y 
gwobrwyon, dyna yr anican sy mewn golwg 
gan y prynwyr; mae masnach y tocynau fel 
pob masnach arall, nid oes un rhith o wir- 
foddoliaeth yn perthyn i'r art unions; 
meddwl am ennill mae dynion, ac nid ydynt 
yn hidio pen bwtwn pres beth a ddaw o*r 
arian, pa un ai talu dyled capeli, neu ynte i 
box brown, yr hwn sydd yn arfer rhoddi 



Digitized by 



92 



YR HAUL. 



prizes, er mwyn tynu dyalon i'w entertam- 
wtents. T mae yn dda genym ddeall bod dyn- 
ion call, yn perthyn i bob plaid, yn eondemnio 
y dull gwartbas ao anweddaidd bwn o gasglu 
arian atachosionorefyddol. Ymddangosodd 
ertbygl yn ei herbyn yn ddiweddar yn Seren 
Cymru, wedi ei hysgrifenu gan Dr. Price. 
Pe boasai i Mr. Price gyhoeddi ei anathema 
•myntcyn i hUeries y Bedyddwyr ym Merthyr 
a tlhumafon gymmeryd lie, baasai Uawer yn 
ddiolcbgar iddo. Dywed golygydd y Star 
of Gwentf siop yr bwn sydd wedi cael ei llanw 
gan ohebiaethau ar y pwnc, y dylid galw 
sylw yr Ysgrifenydd Cartrefol at y pwno. 
Gwneler byny er mwyn rhoddi terfyn ar y 
fasnaeb. 

T 8ENBDD. 

Agorwyd dan dy y Senedd, gan y 
Frenines, ar y 5med o Chwefror, pryd yr 
ymgynnollodd braidd yr oil o'r aelodna 
a llaaws o wyddfodolion yng nghyd, i 
glywed yr araitb freninol, fel ag i wybod 

Sa fesurau y mae'r Ceidwadwyr yn fwriada 
dwyn ym mlaen. Yr oedd Reform yn un 
o honynt; fb diau fod larll Basse! 1 a*i 
gyfeillion yn barod i ddawnsio am fod ea 
plentyn gwedi cael ei ddwyn oddi arnynt; 
canys maent wedi ei fagu yn anwyl am 
flynyddau maitb. Ehy w fodd neu gilydd 
y mae'r Wbigiaid yn bawlio Reform iddfynt 
eu bunain: pa fodd y maent yn gallu 
gwneyd byny, ni wyddom, gan eu bod wedi 
twyllo mwy ar y werin yng ngbylch Di- 
wy?iad Seneddol na wnaeth y Ceid- 
wadwyr erioed. Yr oedd y mesaraa 
canlynol hefyd yn yr araetb freninol: — 
"Mesur er gwellau y berthynas rbwng y 
Meistri a*r Gweitbwyr, a dirprwyaetb i 
gyhoeddi eu barn ar effeitbiau yr Undebaa 
Masnachol, a chymdeitbasau ereill, fel ag i 
wellaV gyfraith ar y pwnc." "Mesur er 
rhyddhau Uongau rbag y t&l a osodir ar y 
cyfry w rbwng Lloegr a Ffrainc." " Mesur 
er estyn effeitbiau Uesol y Weitbred 
Weithraol, fel ag i wella sefyllfa y gweitbdai 
yn ein dinasoedd, lie yr burir Uuaws o 
feny wod a phlant." " Mesur er sicrhau i 
drigolion ein dinasoedd poblog gyilenwad 
beunyddiol o ddwfr pur, yng nghyd a 
mesur er Gwellau cyflwr y Tlawd aV Claf 
yn y brif ddinas," yng nghyd a mesurau 
ereuL 

Gwelir oddi wrth y cyfryw fesurau nad 
yw gweinyddiafeth larll Derby yn bwriadu 
bod yn segpr: a gobeithio y rhodda'r 
wlad yn gyfifredinol y cymborth dyledus 
iddynt, fel ag i'w galluogi i basio'r mesurau 
uchod. 

0WLE1DTDDIAETH 

Ef allai mai i'r Ceidwadwyr y bydd yr 
oesoedd sydd yn codi yn ddyledus am 
eangu yr etholfraint, wedi yr boll faldordd, 
yr boll dwrw, a'r siarad segur ag sydd 
wedi bod yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, 



gan Mr. Bright al gynffon. Dag Welling- 
ton ddarfd t>a8io yr Emancipation bill, » 
Syr Robert Feel ddarfu basio Masnaoh 
Bydd. Dyweded y blaid arall beth » 
fynont, yr ydym yn ddyledus i'r bUid 
geidwadol am oedi, nid gwrthwynebu ac 
attal, y cyfhewidiadau pwysig byn. Fel y 
sylwodd Mr. Brace ym Merthyr y dydd 
or blaen, "mae cyfoewidiadau disymmwth 
yn beryglus.** fe baasai Mr. Bright ytk 
cael ei ffordd yn y Senedd ddiweddaf, baasai 
ein ffarflywodraeth wedi cael ei dadym- 
chwelyd, a buasem erbyn byn yn dechrea 
cael ein cludo lifeiriant taa throbwll 
republicaniaeth. 

Mae y Dywysogaeth yn lied ddifater 
mewn perthynas i'r pwnc, er yr boll siarad 
a gymmerodd le yn Aberaeron ac Aberteifi, 
gau yr ex-reverends Miall a Bichard; ao 
ym Merthyr gan y oynhyrfwr Mantle; a 
chan y Meistri Osborne a Craw yng 
Nghaerdydd. £r yr boll faldordd sydd wedi 
bod, Did y w y dosbarth gweithiol yn cym- 
meryd fawr o ddyddordeb yn y pwno. 
Cafwyd prawf arall yr wythnosau a aeth- 
ant heibio, o ryddfrydedd y blaid Badical- 
aidd yn Waterford. Yr oedd yno ddau 
ymgeisydd am yr eisteddle, Mr. De la 
Poer, Bbyddfrydwr, a'r Cadben Talbot, 
Ceidwadwr; yr oedd yr ethoHad uchod yn 
un o'r rhai mwyaf gwarthus a gymmerodd 
le, hyd yn oed yn Erin go Bragh, Mob- 
iaeth oedd yn teymasu yno, a dim arall; 
curwyd a baeddwyd yr etholwyr Ceidwadol, 
yng nghyd a'r heddseidwaid a'r milwyr, 
gan y mob yn arswydas, ac o herwydd eu 
hymddygiad creulawn methodd llaaws o 
gefnogwyr y Cadben Talbot k chefnogi ea 
pleidleisiau drosto. Yr oedd ymddygiad 
bullies y blaid Byddfrydol cynddrwg, nes 
gorfod i'r Lancers a'r heddgeiwaid danio 
arnynt fwy nag unwaith, a chafodd lluaws 
eu clwyfo : ennillodd De la Poer a'i bleid- 
wyr y dydd. Dyma y dosbarth mae y 
Meistri Bright, Beal, a Lester am rodcU 
ychwaneg o allu iddynt; os nad ydym yn 
camsynied, mae gormod ganddynt yn 
barod; mae lie i ofni y gwnelai Uawer yr 
un peth a bechgyn Dungarvan yn Lloegr, 
pe caent eu ffordd eu bunain. Mae y 
newyddiaduron Badicalaidd yn Uawenhaa 
o herwydd y fuddugoliaeth hon o eiddo y 
mob ; ond nid oes dim gair i'w gly wed am 
y cam a dderbyniodd y blaid arall oddi ar 
eu dwylaw. 

Yehydig ddyddiau yn ol ymddangosodd 
adolygiad ar araitb Mr. Bright, yn 
Glasgow, yn y Fortnightly Magazine, ym 
mha un yr oedd amryw gamsyniadau. 
Ennynodd hyn ddigofaint Mr. Jacob Bright, 
brawd i'r aelod dros Birmingham, ac ys- 
grifenodd at j golygydd am enw yr ad- 
olygydd, a chymmerodd gohebiaeth le 
rhyngddynt, yr hon a derfynwyd gan Mr. 
Jacob Bright, mewn llytbyr pigog a chig- 



Digitized by 



Google 



YR VAVL. 



93 



noeth ; y mae yn amlwg fod yr ysgrifenydd 
wedi trwytbo ei ysgrifbin yn lied dda 
mewn wermwd, cyn iddo ddechreu ys- 
grifenn. Mae yr oil oV ohebiaeth wedi 
cael ei chyhoemli yn y Morning Star, 
papyr John Bright, yr hwn hefyd yn ei 



-nby Seyi 

A.S., yr hwn a ysgrifenodd lythyr at Mr. 
Bright, yn gwneyd ymddiheiriad o 
herwydd y gwallau; a dywed nad oedd 
yn cydnabod hawl & Mr. J. Bright i'w alw 
i gyfrif. Mae yn rhyfedd fod Bright mor 
groen deneu, pan y bydd ef yn ei chael, 
pan mae ef yn camdystiolaethu yn barhaus 
yn erbyn ereill.^ Dywedodd yn Leeds, yn 
faan ar ol etholiad Aberhond^tU ddarfod 
i deulu Tredegar ddyfod i'r wlad hon 
gyda Gwilym y Goresgynydd, a thyna yr 
unigbeth a wnaethant' Dylasai wneyd i 
ereill fel y dymunau i ereill wneyd iddo 
yntau. Nis gallasai ddywedyd dim mor 
wrthwynebol i'r gwirionedd am y teulu 
hwn, pa un sydd yn deulu hollol Gymreig. 

Darfu i un o aelodau y Cyngrhair 
Diwygiadol anfon Uythyr haerllug a di- 
gywilydd at Mr. Robert Lowe, A.S., i 
ofyn iddo a oedd ef wedi cyfhewid ei farn 
mewn perthynas i'r dosbarth gweithg^r, y 
Thai a ddarfu ymddwyn mor weddaidd yn 
y cyfarfodydd mawriou yn Llundaiu. 
Atebodd Mr. Lowe ei lythyr, a dywedodd 
ar ol yr oil enllib, a*r gwawdio sydd wedi 
bod amo yn y newyddiadnron, mewn 
pamphletan oddi ar ^sgynloriau gan yr 
ysgrifenydd ac aelodau y Cyng^air, nas 
gallasai ohebu k hwy; ao nid oedd yn 
peddwl rhoddi ei opiniynau i'r fath ddyn- 
ion. Dywedodd nas gallasai wadu yr hyn 
na ddarfu iddo erioed ddvwedyd. Cod- 
demniodd Mr. Neate, yr aelod rhyddfrydig 
dros Cambridge, mewn cyfarfod cyhoeddus 
yn y dref uchod, y Reform DemoTtstrations, 
dybeu y rhai oedd diddymu y Senedd, a 
pheri iddynt basio y Reform Bill, bodd 
neu anfodd. Dywedodd Mr. Neate y bydd 
iddo ef mor fuan ag y gelwir y Senedd 
yng nghyd, os na wna neb arall ofyn i'r 
Ysgrifenydd Cartrefol, pafesurau agymmer 
i roddi y cyfarfodydd hyn i lawr; yr oedd 
hyn yn ormod o damaid i*r Morning Star 
i'w lyncu, a dywed "fod y fath fifolineb yn 
annyoddefol.*' 

Dy wedir mai arwydd da iawn yw gweled 
y Star mewn nwyoau drwg, yn neillduol 
pan y bydd Bhyddfrydwr wedi ennyn ei 
digofaint 

Yr ydym 3m dymuno Uongyfarch ethol- 
wyr sir Benfro yn newisiad J. B. Bowen, 
Ysw., Llwyngwair, i'w cynnrychioli yn y 
Senedd; nis gallasent gael gwell cynnrych- 
iolydd, yn ol ein bam ni; y mae yn ddyn 
ieuanc, yn ei flodau, ac yn ddyn galluog, 
ac yn gynnrychioly^d un o'r teuluoedd 



henaf yn y sir. Mae rhai o V tnka newydd- 
iadnron Cymreig yn bygwth dyfod ag 
YmneiildHwr i wrthwynebu Mr. Bowen 
yn yr etholiad nesaf; ac edryohed ef ati 
y pryd hwnw. Gallant ranu eu geirian, 
gwell iddynt beidio oyfrif y cywion cyn 
iddynt gael en deor. 

Cynnaliodd bwrdeisiaid barwniaeth 
Cemmaes gyfarfod neillduol er cyflwyno 
anerchiad i r aelod newydd i*w longyfarch 
ar ei etholiad; yn yr hwyr, ciniawodd 
lluaws mawr o nineddieion yn y Llwyn- 
gwair Arms. Yr oedd Syr Thomas 
D. Lloyd, A.S., yn wyddfodol. 

T7NDEB COKAWL ABCHDDIACONIAETH 
CAXBFTBDDIN. 

Cynnaliodd pwyllgor Undeb Corawl 
Arcnddiaconiaeth Caerfyrddin eu cyfarfod 
cyfiredinol prydnawn dydd Llun, lonawr 
28, mewn ystafell yn Neuadd y dref, 
Caerfyrddin; yr Hybarch Archddiacon 
Williams yn y gadair. Yr oedd hefyd yn 
wyddfodol, y Parch. W. James, ficer 
Abergwili, Parch. Richard Lewis, periglor 
Lampeter Velfry, y Parchedig Broflfeswr 
Williams, Llanbedr, a Bees Gorine 
Thomas, Ysw. A mean y cyfarfod ydoedd 
derbyn adroddiad o'r gweithrediadau yn 
Llandeilo y flwyddyn ddiweddaf, i gael 
gwybod cyflwr presennol yr undeb, 1 
brofi y cyfrifon, ac i benodi swyddwyr am 
y flwyddyn ddyfodol. Darllenwyd a 
phasiwyd yr adroddiad, ac y mae erbyn 
hyn wedi ei gyhoeddi. Ar ol talu holl 
dreulion y gymdeithas am y flwyddyn a 
aeth heibio, yr oedd y swm o Ip. 15s. yng 
ngweddill. Ailbenodwyd y swyddwvr, 
ac ychwanegwyd nifer o aelodau newydd- 
ion at y pwyllgor. Addawodd y Proffeswr 
Williams yn garedig barhau i lanw y 
swydd o ysgrifenydd, a chanmolwyd yn 
fawr ei wasanaeth gwerthfawr er pan y 
sefydlwyd yr Undeb. Y mae B. Goring 
Thomas, Ysw., hefyd yn parhau yn y 
swydd o drysorydd, yr non swydd y mae 
ef wedi lenwi gyda ei hynawsedd arferoL 
Hysbysodd yr yssrrifenydd bod 42 o gorau 
yn bwriadu ymuno a'r cyfarfod corawl ag 
sydd i'w gynnal yn Eglwys Dewi Sant» 
Caerfyrddin, ym mis Awst nesaf; a 
chyfrifwyd y bydd tuag 800 o gantorion 
yn wyddfodol ar yr achlysur hwnw. Fe 
fydd dau wasanaeth, Cymraeg a Seisoneg, 
y cyntaf yn y boreu, a*r Hall yn y pryd- 
nawn. Hysbyswyd ym mheUaCh bod y 
pwyllgor wedi bod mor ffodus a chael 
gwasanaeth Mr. Scotson Clark, organydd 
Coleg Ecseter, Bhydychain, fel meistr 
corawl, yr hwn a lanwodd ei swydd y 
flwyddyn ddiweddaf gyda medrusrwydd, 
fel y gall pawb dystiolaethu ag a fuont yn 
y cyfarfod yn Llandeilo. Bydd y 
corau Cymreig yn cael eu haddysgu gan y 
Parch. W. Howells, Llanedi, a Mr. Elias 



Digitized by 



94 



YR HAUL. 



Davies, meistr corawl talentog presennol 
esgobaeth Llandaf. Dethol wyd y gerddor- 
iaeth gan y pwyllgor, pa un sydd wedi 
ei ddanfon i*r wasg. Bydd yn faan wedi 
ei argraffii yn llyfr, yr hwn, fel y 
penderfynwyd, sydd i gael ei werthn am 
chwecheiniog, fel y gallo pawb dd*od o 
hyd iddo. Y Salm Seisonig ydyw, **0 
give thanks unto the Lord, gan George 
Elvey, Rhydychain, Terfynwyd y cyfer- 
fod trwy roddi diolchgarwch i'r cadeirydd. 

ADDT8GIABTH. 

Nid oes un pwnc ag sydd wedi bod yn 
destyn cymmaint o ysgrifenu a siarad, 
dadleu ac ymrafaelio yn ei gylch, ag 
"Addysg." Yr ydym yn cofio y cyffro 
mawr a gymmeroda le tuag ugain mlyn- 
edd yn ol, mewn perthynas i sefyUfa 
addysg yn y Dywysogaeth. Penderfyn- 
wyd agor coleg Normaiaidd yn Aberhon- 
ddu, He yr oedd yr ysgolfeistri i gael eu 
caboli mewn byr amser; ac yr oedd ysgol- 
dai newyddion i ^gael eu nadeiladu ym 
mhob pentref yn * y Deheudir. Cynnal- 
iwyd cyfarfodydd mawrion i gondemnio 
ymyriad y Uywodraeth ag addysg, a 
gallesid meddwl y pryd hwnw na faasai 
yr Ymneillduwyr yn cyffwrdd ag arian y 
Llywodraeth k phigfforch; ond dangosodd 
y Coleg Normaiaidd arwyddion o wendid 
yn ei gyfansoddiad ; a phenderfynwyd ei 
symmud i Abertawy, gan feddwl y buasai 
awyr y He olaf yn cytuno a*i gyfansoddiad, 
ona yn ofer: aeth yr ysgolion Normaiaidd 
Vt dim; yr oedd yn rhaid cael arian y 
Llywodraeth wedi y cyfan ; Mr. David Rees, 
gweinidog Capel Als, yr hwn oedd un o'r 
person au yn erbyn ymyriad y Llywodraeth, 
oedd un o'r rhai cyntaf a dderbyniodd 
rodd y Llywodraeth. Mae yr Eglwys 
wedi llwyddo i sefydlu cannoedd o ysgol- 
ion yng Nghymru er y flwyddyn 1848, 
pryd yr agorwyd Coleg HyflPorddiadol 
beheudir Cymru yng Nghaerfyrddin. 
Beiddiwn ddywedyd mai i'r Eglwys ac i'r 
Eglwyswyr mae Cymru yn ddyledus am 
addysgu yr oes sydd yn codi, yn gystal a'r 
oesau sydd wedi myned heibio. Eglwys- 
wyr oedd sylfaenwyr yr ysgolion dyddiol 
cyntaf yn y Dywysogaeth; yr oeddynt 
wedi dihuno at y gwaith pwysig hwn cyn 
i udgorn Ymneillduaeth swnio yn y wlad. 
Nid ydym yn ysgrifenu hyn dan ein dwy- 
law, mae genym fPeithiau hanesyddol i 
brofi hyn. Mae yr Ysgolion Eglwysig yn 
ddrain yn ystlysau rhai personau y dydd- 
iau hyn; nis gall eu cydwybodau tyner 
oddef i'r plant fyned i'r ysgolion hyn; 
mae yn well gan lawer eu gweled yn tyfu i 
fynu mewn ani^ybodaeth a phenrhyddid, 
na*u gweled yn myned i ysgolion yr 
Eglwys, ac ymddielir ar yr offeiriaid, a 
chyfodir yr i^ fawr eu bod yn proselytio 
y plant, a'r offeiriaid mwyaf . gweithgar : 



sydd fynychaf nod i*w saethau. Nid 
oes llawer o offeiriaid wedi cael cymmaint 
o erlid a'r Parch. G. Harries, ficer Gelli- 
gaer, sir Forganwg, yr hwn sydd wedi 
adeiladu tua phump o ysgoldai yn y plwyf 
poblogaidd hwn, et pan ddaeth y fywol- 
iaeth i'w feddiant, ac un Eglwys, a phyn- 
elir gwasanaeth yn yr ysgoldai hyn bob 
SuL Darfu i Mr. Harries roddi tystiol- 
aeth fiaen y pwyllgor addvsg, a darfu 
iddo roddi rhif yr Ymneillduwyr yn ei 
blwyf ychydig amser yn ol. Ennynodd 
hyn ddigofaint yr Ymneillduwyr yn 
aruthr; penderfynwyd cyfrif y bobl, ac 
anfonwyd marchogion y lapstones o am- , 
gylch ar ddydd Sul i gyfrif nifer yr 
Eglwyswyr. Wedi yr hoU ddwndwr, yr 
hoU erlid, a*r camgyfrif, cafwyd allan fod 
yr offeiriad yn ei le, wedi y cwbl, a bod 
lluoedd i'w cael o apigylch heb fynychu 
un lie o addoliad. Buasai yn fwy gwedd- 
aidd Vr personau sydd yn erlid y ficer i 
wneyd ymdrech i droi y tyrfaoedd hyn o 
gyfeiliorni eu ffyrdd, ac estyn cymhorth 
iddo i oleuo dynion, yn He taflu rhwystrau 
ar ei ffordd ym mhob dull a modd, a cham- 
ddarlunio ei dybenion. Er y pryd hwnw 
mae ficer Gelligaer wedi bod yn nod i*w 
saethau maleisus. Traddododd un o 
weiuidogion Merthyr un o*r pregethau 
mwyaf cableddus a ddarllenasom erioed, 
OS cofnodwyd hi yn gywir mewn ffordd o 
atebiad ; ac mae y newyddiaduron yn cael 
eu llanw ag ymosodiadau ar Mr. Harries, 
y rhai sydd wedi cael eu hysgrifenu gan 
ex-reverends, ex-onifribus conductors. Gwel- 
som lythyr hirfaith yn un o newyddiad- 
uron Merthyr yn ddiweddar, ag enw un 
^o^^wrtho; ac os ydymi farnu oddi wrth 
ei lythyr, mae He genym i farnu fod yr 
ysgrifenydd, nid yn Hogg hy name, ond yn 
hog hy nature; dywed fod yr offeiriaid 
yn bwyta y ddegfed ran o'r plwyf. Yr 
unig gasgliad a allwn dynu oddi wrth y 
frawddeg hon yw, eu bod yn bwyta y 
pridd a'r ceryg, &c. Nid ydym yn gwybod 
dim am y boneddwr hwn, ond ei fod yn 
athraw yr Ysgol Frytanaidd, ger Haw 
Rhymni; gall fod ynddyn mawr amddim 
a wyddom ni, ond y mae yn rhaid i ni 
ddywedyd nad ydym yii meddwl llawer 
am ei lythyrau at offeiriad Gelligaer, y 
rhai sydd wedi ymddangos yn y newydd- 
iaduron. Os na all ysgrifenu yn fwy 
moesgar, goreu pa gyntaf iddo roddi ei 
ffidil yn y to. Wrth derfynu, yr ydym yn 
dymuno hir oes a llwyddiant i'r ficer i 
wneyd daioni, a bydded i'w ymosodwyr 
ddysgu y wers bwysig bono, " Wele, mor 
ddaionus a hyfryd y w trigo o frodyr yng 
nghyd." Mae digon o waith ym mhlwyf 
Gelligaer, a phob He arall, i weinidoeion 
yr Efengyl i droi pechaduriaid o gyTeU- 
iorni eu ffyrdd, yn He vmrafaelio ar y 
ffordd. 



Digitized by 



YE HALL. 



95 



Y PFENIAID. 

Y mae'r Ffeniaid yn fyw eto, gwedi'r 
holl garcharu a throsglwyddo dros y mor 
sydd gwedi bod amynt. Y maent gwedi 
cyfodi o'r newydd yn rhai manau o'r 
Iwerddon, a chreu dychryn mawr ym 
mhlith y trigolion: ond nid ydynt yn 
bwriadu cyfyngu eu gweithredoedd i'r 
Iwerddon yn unig, ac wele hwynt yn 
dyfod drosodd i Loegr, a gwneyd ymos- 
odiad ar Gastell Caerlleon. Er mor gyf- 
rwys y mae'r Ffeniaid yn cario eu gweith- 
redoedd ym mlaen, y mae rhai o honynt 
hwythau hefyd yn gallu chwaren rhan 
Iwdas, a bradychu yr achos. 

Rhoddwyd hysbysiad. (dywedir mai gan 
nn o'r Ffeniaid) bod ymosodiad i gael ei 
wneuthur gan nifer fawr o honynt ar 
Gastell Caerlleon ydydd canlynol, ermwyn 
cael gafael ar yr'ystor fawr o arfau rhyfel 
a gedwid yno. Danfonodd maer y 
dref genad yn uniongyrchol at Mr. Wal- 
pole, tin o weinidogion y weinyddiaeth 
bresennol, a danfonodd y Llywodraeth yn 
uniongyrchol nifer o filwyr i Gaerlleon i 
amddiffyn y castell. Yr oedd y ddinas 
erbyn hyn yn y cyffro mwyaf, gan f 6d o 
ddeutu 1600 o ddyeithriaid wedi dyfod 
yno, a meddylid mai Ffeniaid oeddynt, a 
brawychwyd y trigolion yn fawr. Yr 
amser hyn amddiSynid y castell gan 
gatrawd o wirfoddolion, a nifer o hedd- 
geidwaid. Cymmerwyd amryw bersonau 
a feddylid mai Ffeniaid oeddynt yn 
garcharorion, a gwedi ychydig amser, 
dystawyd y terfysg. 

Ni allwn lai na chymharu ymddygiad 
dioedi y weinyddiaeth bresennol ag eiddo 
un larll Russell, yr hon a adawodd i 
Stephens, penaeth y Ffeniaid, ddianc o'r 
carchar yn yr Iwerddon, a hwylio yn 
ddiangol i America, Ue y bu yn areithio, 
a rhoddi hanes ei ddiangfa, er mawr 
ddi^wch y trigolion, y rhai a'i cofleidias- 
ant yn roesawgar. 

Ond y mae'r Morning Star gwedi cael 
gafael yn y gwirionedd o'r diwedd yng 
nghylch achos y terfysg; a diau y dylai 
deiliaid ein Mawrhydi fod yn dra diolch- 
gar iddi am dano, canys y mae yn werth 
ei wybod, ac ni wnelem ei gadw oddi wrth 
ein darUenwyr er dim, a dyma fe: — "Yr 
oedd rhai o drigolion LlerpwU yn bwriadu 
dal ymladdfa ceiliogod yn agos i'r He, ac 
er mwyn cael gwared o'r heddgeidwaid i 
gael eu bwriad i ben, dyfeisiasant yr 
ystori yng nghylch y Ffeniaid a Chastell 
Caerlleon, yn yr hyn y Uwyddasant tu 
hwnt i'w dysgwyliad." Diau bod ym- 
ddygiad dioedi gweinyddiaeth larll Derby 
yn gosod diwedd ar y terfysg, gwedi 
aflonyddu bustl golygwr y Morning Star, 
a'i fod yn meddwl mai gwell cyfnewidio'r 
gwirionedd, na'i osod i lawr yn ei liw 
priodol o flaen y cyhoedd. 



CAPBL HAWBN. 

At Olygydd yr Haul. 
Str, — Garw mor gyfrwys ac anfon- 
eddigaidd y mae John Daniel Jones yn 
ysgrifenu. Ymdrecha yn ei gyfrwysder 
awgrymu yn eithaf pendant fod " Cynnadl- 
edd Abercornant" wedi traethu anwiredd, 
a hyny yn fwriadol. Ymddengys fod 
Capel Hawen wedi' rhoddi fyny, er ys 
ychydig amser ynol,gymmunrodd Nathan- 
el Griffiths, yr hyn beth nid oedd wedi 
dyfod yn hysbys i Abercomant, na chwaith 
i nemawr aber arall. Fa ham na fuasai 
Mr. Jones yn traethu eu bod wedi rhoddi 
y gymmunrodd i fyny, o blegid ei bod yn 
fechan, a hwythau yn cael eu hedliw gan 
lawer, a'u bod wedi ei derbyn am ugeiniau 
o flynyddau? Na^ yr oedd yn rhaid i Mr. 
Jones gelu y rhan fwyaf o'r gwirionedd, 
gan fod mor ffuantus a ffiig-grefyddol a 
chy feirio at gydwybod : cydwybod yn wir, 
gwyr pobl Abercornant yn eithaf da sut 
gydwybodau sy gan bobl glan Teifi yna 
pan yn cychwyn gyda thvstebau a gyru 
cerbydau. Ymddengys fod y Parch. D. 
Davies, Aberteifi, wedi marw; yr hwn 
oedd yn arfer pregethu naiU ai yn fisol 
neu yn ddeufisol yng Nghapel y Drindod, 
ac y mae yn syn genym os rhydd yr 
Annibynwyr yr hawl hon i fyny ar ei 
farwolaeth. 

Yr Ysqrifbntdd. 

Abercornant, 

SIRTDDION T DBHElTDIR AM 1867. 

Sir Benfro.— Mark Anthony Saurin; o 
Orielton, Ysw. 

Sir Aberteifi. — John Loxdale, Castle- 
hill, ger Aberystwyth, Ysw. 

Sir Gaerfyrddin.— John Lennox Grif- 
fiths Poyer Lewis, Henllan, Ysw. 

Sir Forganwg.— -Thomas Fenrice, Kil- 
vrough House, ger Abertawy, Ysw. 

Sir Frycheiniog. — John Williams Mor- 
gan, Bolgoed House, Ysw: 

Sir Fynwy. — George Relph Greenhow- 
Belph, Beech-hill, Ysw. 

Sir Faesyfed.— Charles Marsh Vialls, 
Hendry, Ysw. 

EGLWYS LLANOATHEN, SIR GAERFYRDDIN. 

Y mae Eglwys Llangathen o ddeutu cael 
ei adgyweirio yn helaeth, a bydd y draul yn 
600p. Cynnaliwyd Festri ar y 7fed o Chwef- 
ror, pryd y gwnawd Treth Eglwys digoool i 
glirio traul yr adgyweiriad gan y plwyfolion. 
Claddwyd Esgob Rudd, gynt Esgob Dewi 
Sant, yr hwn a fu farw yn y flwyddyn 1614, 
yn yr Eglwys uchod, ac y mae cofadail, a'i 
ddelw ari)0 yno i'w goffadwriaeth. Y mae'r 
cofadail mewn cyflwr da, pnd bod y ddelw 
gwedi cael ei anafu gan yr adyn Cromwell a'i 
ganlynwyr. Y mae yn dda genym weled y 
plwyfolion yn dyfod allan mor hael i adgy- 
weirio Eglwys eu plwyf. 



Digitized by 



96 



TR HAUL. 



REFORM ! REFORM ! ! REFORM ! ! ! 

Gwnawd un ymddangosiad eto gan y 
Radicaliaid er mwyn dangoa ea teimladau ar 
y pwDO uchod. Ymgynnullodd tyrfa fawryn 
ddiweddar yn Trafalgar Square, Llundain, a 
gwnawd gorymdaith oddi yno i'r Agricultural 
Hall, Islington, lie y bu rhai o ser dysgloiriaf 
y blaid yn areithio hyd nes peri i'r gwyddfod- 
olion ddawnsio gan lawenydd. Yr oedd gan 
rhai o'r personau yn yr orymdaith, fanerau ag 
arwyddeiiiau arnynt yn cyfateb i'w daliadau. 

Ni allwn ddeall pa fodd y gall y cyfryw 
orymdeithi«u ddyrchafu acbos y Reform, gan 
ea bod gan nawyaf yn gynnwysedig o heidiau 
a segurwyr, a gwehilion ein dinasoedd 
mawrion, y rhai sydd gwedi bod mor barod i 
wneyd archiad Mr. Bright, sef i greu 
oymmaint o gynhwrf ag a allant, er mwyn 
gorfodi'r Llywodraeth i gydsynio E'u cais. 
Yr unig ddaioni a welwn sydd yn deillio oddi 
wrth y cyfryw orymdeithiau yw, y cynauaf 
toreithiog y mae boneddigion Llundain yn 
wneuthur o honynt, — sef anaddifadu rhai o 
flaenoriaid yr ymddangosiad o'u horiorau, yr 
hyn a wnaethant yn dra llwyddiannus y tro 
diweddaf. 

Dywedwn yn awr fel yr ydym gwedi 
dywedyd o'r blaen, bod Yagrifau Diwygiadol 
larll Derby yn ddigon eang i bob dyn 
rhesynaol, y rhai sydd yn rhoddi pleidlais i 
bob dyn sydd, o ran ei wybodaeth a'i 
gymmeriad yn ei haeddu, pa un ai meistr 
tir, deiliad, neu lettywr. 

CTNNTG I LWTR DDINY8TRT0 EGLWTS. 

Gwnawd cynnyg gwrthun gan rhyw berson 
neu bersonau i losgi Eglwys yn Rochdale 
ycbydig amser yn ol. Pan oedd yr oifeiriad 
yn pasio'r Eglwys, meddyliodd ei fod yn ar- 
ogli tan yno, ae aeth i inewn, pryd y gwelodd 
fod blwch & defnyddiau hylosgedig ynddo 
gwedi cael ei daflu i mewn, ac wedi ffrwydro. 
Yn llwyddiannus, ni wnawd fawr o niwed, gan 
iddynt arogli y t&n mor gynted. Diau fod 
Uwyddiant yr Eglwys yn y lie gwedi bod yn 
achos o*r weithred ysgeler. Ni wyddys pwy 
a'i gwnaeth, ond y mae gwobr gwedi cael ei 
gynnyg er mwyn cael gafael ar yr adyn. 



ESGORODD. 

Ttwtsoobs Cymru— Chwefror 20, am 
6.30 boreu, ym Marlborough House, Llun- 
dain, Tywysoges Cymru, ar ferch. 

Llewellyn— Chwefror 2, yn Heol Sant 
Pedr, yn y dref hon, pried Mr. W. 
Llewellyn, cistanwr, ar ferch. 

PRIODWYD, 

Roderick— WoosNAM— Chwefror 8, yn 
Eglwys plwyf Llanidloes, gan y Parch. J. 
P. Morgan, curad TreflFynnon, Mr. John 
Roderick, asiedydd, a Miss Elisabeth 
Woosnam; y ddau o dref Llanidloes. 



BU FARW, 

Dayies— Chwefror 18, ar olhirgystadd 
yn y darfodedigaeth, William, mab Mr. 
Dayid Davies, dilledydd, Ffynnonddrain, 
ger y dref hon, 20 oed. 

Edwards — Chwefror 8, ym Magazine- 
row, yn y dref hon. Miss Mary Edwards, 
dilledyddes, 56 oed. 

Evans— Chwefror 18^m Merthyr Tydfil, 
Eleanor, priod Mr Stephen Eyans, a 
merch ienengaf y diweddar Mr. James 
Morris, haiarnydd, oV dref hon. 

Griffiths— Chwefror 13, yn IJchel- 
sarn Waterloo, Caerfyrddin, Mrs. Griffiths, 
gweddw y diweddar Mr. Griffiths, gynt o 
Bentrehydd, 86 oed. Yr oedd yn hen 
wraig grefyddol, & pherchid hi yn fawr 
gan bawb a'i hadwaenai. 

GwiLYM— lonawr 19, yn 82 mlwydd 
oed, Mrs. Margaret Gwilym, gweddw y 
diweddar Mr. David Gwilym, arwerthwr, 
Llanidloes. Perchid vr ymadawedig yn 
fawr gan ei hoU gydnabyddion. 

Jones— lonawr 12, Miriam, gwraig Mr. 
Francis Jones, Bwth Melin Pontgareg, 
Johnstown, 74 oed. 

Jones — Chwefror 1, yn y Fron Wen, 
Llanarth, yn y 61 fed mlwydd o*i hoed, 
Anne, gwraig Mr. Jones, Frou Wen, a 
merch y diweddar John Jordan Jones, 
Ysw., o'r un lie, ac Ynad yr Heddwch 
dros Ceredigion. 

Richardson— Chwefror 3, oV dwymyn 
fraenol, y Parch. Thomas Richardson, 
curad Llanllwchaiarn, Ceredigion, 39 <»ed. 
Claddwyd ei ran farwol y Mercher nesaf 
ym mynwent Llanllwchaiarn. Ar y Sul 
canlynol pregethodd y Parch. John Jones, 
Idrisyn, y bregeth angladdol i gynnulleidfa 
luosog, oddi wrth y rariau **Myfi a wn 
fod fy Mhrynwr yn fyw." Perchid Mr. 
Richardson yn fawr gan ei gynnulleidfa; 
ac maent wedi cymmeryd arnynt i dalu 
holl draul ei gladdedigaeth. 

Roberts— Chwefror 18, yn Rhyl, ar ol 
cystydd hirfaith, Mr. Edward Roberts (lor- 
werth Glan Aled). Yr oeod yn un o feirdd 
ac areithwyr paenf Cymru. 

Thomas — Chwefror 3, yn Upper Park- 
street, Llanelli, yn ddisyfyd, Mary, priod 
Mr. Henry Thomas, gynt o Fryncymau, 
a merch i'r diweddar Mr. W. Davies, 
Waundwrgi, ger Arberth, 62 oed. 

Williams— lonawr 25, oV bronchitis, yn 
68 oed, priod Mr John Williams, cyfrwy wr, 
Heol y Brenin, o'r dref hon. 

Williams— Chwefror 10, yn ei hannedd, 
yn Heol y Cai, yn y dref hon, Elisa, 
merch y diweddar Daniel Williams, Ysw., 
cyfreithiwr. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by Wicliam SpvSirbli.. 
at his Printing Office, situate and being at No. 87, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Thurs- 
day, the 28th of February, 1867. 



Digitized by 



Google 



Y R HAUL. 



"YNG NGWYNBB HAUL A LLYGAD GOLBUNI." 
"a GAIR DUW YN UCHAF." 



Rhif. 124. EBRILL, 1867. Cyf. 11. 



PREGETH NEWYDD I GYMRU. 

TraethtPjfd sylwedd y bregeth Hon i nifer o Eglvoyswyr ar acMyswr penodd 
yn Adfent, 18<>6. 

" Gwagedd o wagedd, medd y Pregethwr, gwagedd o wagedd ; gwagedd yw y cwbl." 
Pbeoethwb I 2. 



Y mae's Gwr Doeth wrth syllu ar yr hyn 
oedd yo cymmeryd He o'i ddeuta yn ei oes 
ef yn rhoddi dyiarniad cryno a phwrpasol 
ar y cyfangwbl a welodd ae a glywodd, 
gan eu galw yn wagedd, gan nad pa beth 
oeddynt. Yr oedd ef erbyn hyn wedi 
•Gael prawf beth oedd yr ad-daliad a geid 
oddi wrth •yr hyn a elwid yn ei oes yn 
adloniant diniwed. Ar yr olwg gyntaf, ni 
fcddyliodd et galon bod dim drwg mewn 
«hwareuyddiaethau, nac mewn difyrwch a 
Uawenydd; ond daeth yn hen, a rhoddes 
ei fryd ar adolygu ei oes; ac yna y mae 
yn -gweled erbyn hyn mai ** gwagedd o 
wagedd,** mai gwagedd oedd y cwbl.'* 
Gwagedd oedd y dawns a'r canu. Gwag- 
edd oedd y chwareu a'r diofal adloni. 
Gwagedd o wagedd, medd y Pregethwr, 

fvagedd o wagedd; gwagedd yw y cwbl." 
n awr, er mwyn tynu addysgiadau 
pwyUog oddi wrth -eiriau pruddglwyfus yr 
KwB a elwir y doethaf o feibion dynion, 
dymunir galw sylw at y pethan canlynol, 
^BLE eu cymhwyso i Gymni. 

L Gwagedd y cwd blewog (the art 

II. Gwagedd y darUeniadan ceiniog 
penny readings), 

III. Gwagedd yr Efengyl yn y cylcban 
{^the ' Gospel in the crinolines), "Gwagedd 
o wagedd, gwagedd yw y cwbL** 

L Gwi^edd y cwd blewog, neu'r hyn a 
^w Mr. opurgeon, "gambling for God;" 
neil ebyehiad olaf cyfandrem wirfoddol 
Gymni, fel y galwn ninnan ef. Fan oedd 
yr hen YmneUlduwyr yn dechreu ar eu 
ffwaith o sefydlu eu hamrywiol Sectau ar 
13— XI. 



hyd a lied ein gwlad, nis gellir gwada nad 
oedd Rawer byd o hunanymwadiad yn 
cael ei arddangos ganddynt. Yr oeddynt 
yn offrymu eu cysuron, ac yn aberthu eu 
moddion, er mwyn yr hyn a olygent hwy 
yn wir grefydd. Yn en pregethau byddent 
bob amser yn galed a didderbyn wyneb yn 
eu hymosodiadau ar yr hyn a ystyrient yn 
felltithion eu gwlad. Dywedent fod y 
twmpathau chwareu, fod y dawnsio haf, 
fod yr ymladd ceiliogod, fod y Mart 
Lwyd, fod y bowlio, fod cicioV bel droed, 
&c., yn bechodau anferth, fod chwareu 
interliwd, ac hefyd cadw noswaith lawen, 
yn gyfryw bechodau nad oedd bron un 
gobaith am faddeuant am danynt 

Nid oes dadl nad oedd yr hen bobl' 
annysgedig hyn, fel en gelwir yn awr, 
hyny ydyw, yr hen bobl annysgedig 
dan sylw, yn Uymdost a didderbyn 
wyneb yn erbyn yr hyn oedd yn eu barn 
hwy yn Uygru ac yn dyfetha moes a rhin- 
wedd eu gwlad. Gwrthwynebent yn hyf 
ac eofn arferiadau ereill, megys hapehwareu 
mewn ffeiriau a marchnadoedd, ac nid oedd 
un peth yn fwy adgas eanddynt na'r cwd 
blewog. Wrth y cwd blewog y meddylir 
yr hen arfer o werthu pethau yn y dull 
canlynol: — Byddai bwrdd yn cael ei osod i 
lawr, ac arno ryw ychydig neu lawer o 
nwyddau, yn ol fel y tebygid y byddai yr 
angen am hud-ddenu. i na byddai rhy w 
fwbach cegrwth yn galw ar bawb ddyfod 
yno i dreio ei hap, i gael ei siawns; "dim 
ond ceiniog, a cheir gwerth swUt;" felly 
denid lluaws o fechgyn a genethod i roi 
treial ar y cwd blewog* Gwneid y cwd 



Digitized by 



98 



YR HAUL. 



yn gyfiredin o groen ysgyfarnog, nea y ate 
o groen cwningen, a phwy bynag a roddai 
ei geiniog i lawr, yr oedd i gael rhoddi ei 
law yn y cwd blewog i dynu ei docyn, a 
pha beth bynag fyddai y rhif, ceid ar 
unwaith werth ffyrling am y geiniog! 
Deuai un arall, a roddai ei geiniog i lawr, 
a chynnygiai yntan; a deg i un, na chaffai 
end dau bin bach, ac yna yr oedd yntau 
wedi cael ei fendith o*r cwd blewog! Tn 
awr, yr oedd y pethau hyn er ys blynydd- 
oedd meithion wedi Uwyr ddarfod yn 
fifeirian ein gwlad, a thy bid yn gy£fredin, 
na fyddai dim mwy o son am danynt mwy 
nag am ** fendith y mamau,*' aV " bwci coch." 
Ond mor gywir y darllenodd Solomon 
doeth, ar bryd arall, gymmeriad y natur 
ddynol! Dywedodd nad oes dim newvdd 
dan haul; ac y mae yr adgyfodiad rhyi^dd 
hapchwareuon, a*r "gambling for God," yn 
brawf o'r hen ddywediad y "cydia dyn 
pan ar foddi mewn gwelltyn, er mwyn 
ceisio cadw ei fywyd," wedi cael ei wireddu 
yn drylwyr yng ngwaith y wlad yn rhedeg 
yn bendronog ar ol y cwd blewog. Dim 
newydd o dan hauL Buasid yn meddwl 
oddi wrth lythyrau bostfawr Mr. H. 
Richard, fod "Cymru, paradwys ymneill- 
duol y byd," yn rhy ddilychwin, yn rhy 

gydwybodol i ymyraeth a'r fath bethau 
alogedig, yn rhy sanctaidd a duwiol i 
ymwneyd mewn un modd a*r fath driciau 
iselwael; ond pan edrychir i'n newyddiad- 
uron, y maent wedi eu britho hefo'r 
sothach uffernol hyny a fernid yn felltith 
gwlad yn nyddiau yr hen bregethwyr 
didderbyn wynebaddaethant allan unwaith 
1 ymlid pethau llawer mwy diniwed yn ein 
gwlad. Wrth edrych dros un newyddiad- 
ur yn ddiweddar, nid oedd ynddo lai na 
banner dwsin o art unions^ a'r cwbl er 
mwyn naill ai talu dyled Tsgolion Bry- 
tanaidd, neu ynte dalu dyled y capell Yn 
awr, OS ydyw Ymneillduaeth Cymru mor 
lewyrchus; os ydyw'r bobl mor haelfrydig 
a hunanymwadol; os ydyw ein gwlad mor 
drylawn o haelioni ag y dysgrifir hi, onid 
y peth olaf ar ran olynwyr y tadau 
sectyddol, fuasid yn meddwl, fuasai codiV 
cwd blewog o fedd anghof, a syrthio yn y 
"dyddiau goleu hyn'* i'r fath dwyll a 
"gamble dros Dduw." Ond rhaid 
cyfaddef mai dyma'r sefyllfa yn yr hon y 
aaif delw fawr Cymru ami yn bresennoll 
Dywedir a fyner, yr oedd yr hen 
Fethodistiaid wedi rhagweled mai fel hyn 
y deuai pethau cyn pen hir, a buont hwy 
mor ddoeth a sylwgar a gosod yn eu 
"Bheolau," nad oes i neb o'u haelodau 
wneuthur y fath beth a hapchwareu, neu 
ymyryd a lotteries, Ond pa beth ydyw 
"rheol," pan ddaw "llais y wlad i fod yn 
lais Duw," yn lie, fel yr ystyrid unwaith, 
fod "llais Duw yn rheol gwlad?" Yn 
awr, yr ydym yn gweled yn eglur nad oes 



gan YmneiUdnaeth, fel y mae, ddim hyder 
ynddi ei hun; neu ynte, yn enw pob 
rheswm, pa ham y mae yn gorfod rhcKldi 
ei hyder ar dwyfl, a'i goglud ar anonest- 
rwydd, er ceisio cynnal ei hun ? Os ydyw 
yr adnoddan mor fawrion, pa ham yn enw'r 
daioni y rhaid iddi gamblo, y rhaid iddi 
swindlo, er mwyn dal ei phen uwch law 
tonan digofus methdaliad? Ond yn y 
dyddiau golenfrydig hyn, nid oes gan y 
British Schools a'r capelau mawrion 
addurnedig, a*r organ bereiddswn ond 
bwrw eu coelbren yn y cwd blewog, ac 
nid oes gan en gweinidogion, druain gw^r, 
ond dysgwyl am nerth yn ol y dydd wrth 
"gamblo er mwyn Duw." Llawer a son- 
iwyd o bryd i bryd am hyn a'r Hall mewn 
cyssylltiad a*r Eglwys Wladol, fel ei gelwid. 
Gofynai rhai o'r saint Pengrynol, " Pa le 
y mae son yn y Testament am osod neu 
dalu degwm? Pa le y mae son am Dreth 
Eglwys?" O ddyfnder gwydodaethi 
Pa le y sonir am gyfarfodydd te? — am 
ddarlithio ar hwn a hwn, neu'r Hall acw? 
Ac yn bendifadden, ym mha le y cry- 
bwyllir am g^l art union, neu*r cwd 
blewog, i gynnal crefydd l&n y Llyfr 
Cyssegredig? Gwagedd o wagedd! le yn 
ddilys ddigon, dyma eithafnod pob gwag^ 
edd a fn, pa beth bynag am a ddaw. 

Os ydyw yn rhaid 1 Ymneillduaeth 
Cymru gael y fath fifynbaglau, goreu po 
gyntaf yr ysgubir y cyfryw ymaith ag 
ysgub dinystr, ac y Uynca anghof hi 

Pa beth ond gwagedd diail ydyw cynnyg 
ty am swUt, er mwyn dentr dynion i 
hapchwareu, a hyny o dan yr enw o 
wasanaethu Duw? Da y dywedodd 
Daniel Ddu er ys llawer blwyddyn bellach 
y cynghor bendithfawr hwn : — 

"Gwel wallau dy gamrau, da Gymr^." 
Dyna ran fach o*r hyn sydd i ddyfod 
allan ar wagedd echryslawn a melltigedig 
y cwd blewog yn ei gyssylltiad a*r hyn a 
gamenwir yn erefydd yng Nghymrn. 

II. Gwagedd y Darllenitulau Ceiniog. 
Condemnid a chondemnir yr hyn a wneid 
yn yr oesoedd canol, neu yr oeseodd 
tywyll, gyda golwg ar ddefnyddio'r 
miraglau (rniraeles), sef math o chwareuon 
a arferid ar brydiau nodedig i ddysguV 
bobl. 

Nid oes awydd ynom ninnan i'w 
hamddiffyn. Ond pa beth a ddywedwn 
am ganeuon masweddol a serthaidd y 
cyrddau hyn? Dywedir mai dyben y 
cyfarfodydd dan sylw ydyw denu dynion 
rhag mynychu'r tafamdai, gan roddi 
iddynt gyneusdra 1 gael difyrwch a dyr- 
chafu eu chwaeth (?) 

Caniataer am fynyd, er mwyn dadl, fod 
tuedd yn y cyfryw gyrddau, os y dygir 
hwy ym mlaen yn ol y dull gwarantedig, i 
wneuthur hyn. Ond ym mha le y ceir y 



Digitized by 



TR HAUL. 



99 



gwurantrwydd? Y mae pawb yn myned 
vm mlaen yn ol eu mympwy. Mewn rhai 
ueoedd ceir dynwareda pregcthu: mewn 
manau ereill ceir y darnaa mwyaf 
gwammal ac anfoesol; ac mewn Ueoedd 
ereill ceir cymmysgedd o gprefydd, moesol- 
deb, sertbedd, a maswedd. Os ydyw'r 
hyn a ymddengys yn ein papyrau newydd- 
ion yn gy wir, po mwyaf rbonco a 

Shechadurus fydaoV gan neaV darn a 
darllenir, mwyaf yn y byd fydd y tryst- 
ian traed a'r euro dwylaw, a'r gwaeddi 
** eto" gan y bobl sydd yn cael dyrchafiad 
chwaeth o dan ddylanwad ffwlbriog y 
cyrddau anghymbarus hyn. 

Os mai eisieu dyrchafu moes a rhinwedd 
sydd mewn golwg, ai interliwdan a 
nwyfus ganiadau ydyw*r dull goreu i 
ddwyn hyn oddi amgylch? Bhyfedd mor 
groes i ysbryd Cristionogaeth, feddyliem 
ni, ydyw gweled offeiriad y plwyf yn 
cymmeryd y gadair, ac yn eistedd ynddi 
yn dawel ddigon, pan y mae caneuon 
difoes a dirinwedd yn cael eu dadganu yn 
ei gly w ! Onid y petb rhyfeddaf o bob beth 
ydyw fed Ueoedd ag y pregethir Gair 
!Duw ynddynt ar brydiau yn cael eu 
defnyddio fel chwareudai — fel Ueoedd y 
noswaith lawen am geiniog? Un noson yn 
7 He, fe gly wir, "MaeV gwaed a redodd 
ar y Groes," neu " Cofia, f 'enaid, cyn it' 
dreulio,*' yn dadseinio drwy'r adeilad, a 
nos dranoeth, "Mae Robin fy ngbariad 
yn Uiwgar a glan;" neu ynte, "OfcnuV 
Ueuad," a phawb yn uno yn y gydgan, 
*Bwyf fi yu wr i Betsi, a !betsi*n wraig i 
mi." 

Yn awr yr wyf yn appelio at bob dyn o 
synwyr cyflFredin ac o deimlad Cristion- 
ogol, a ddylai hyn fod? Ai tybied nad oes 
dim digtm o nerth yn yr Efengyl ei bun i 
ddenu dynoliaeth ati, heb gymborth y 
pethau hyn? Ai tybied fod trefn Eglwys 
Crist, ar ol yr boll ddyoddefiadau yr aeth 
y saint, y merthyron, y gwyryfon, aV 
cyffeswyr trwyddynt, yn y diwedd, yn 
ddim amgen na btildordd ynfyd, a bod yn 
rhaid cael ffolineb annbymmyg fel y dar- 
Ueniadau ceiniog i ddiwyllio, i godi a 
dyrcbafii chwaeth dynolryw? Llawer 
sydd wedi cael ei ragddyweyd gan ein 
hynaiiaid y delai "Cymru fawr ei breint- 
iau," yn hwyr neu yn hwyrach, i'r trobwU 
syrflTedlyd yn yr hwn y mae yn awr 
ynddo. Pan oedd Cymru yn ei " thy wyll- 
wch mawr," cyn codiad gwawr oleu Yni- 
neillduaeth, fel y bostir, ai ypg ngl^n a 
chrefydd y dygid ym mlaen y campau? 
Ai chwareuon oedd y moddion a gymmerth 
Rowlands o Langeithio, Charles o'r Bala, 
a Jones o Langan, i geisio deffi-oiV wlad 
"i ffoi rhag y Hid a fydd?" Na, na, yr 
oeddynt hwy yn ymddiried mwy yn yr 
**arfau, y rhai nid ydynt gnawdol, i fwrw 
cestyll annuwioldeb i'r Uawr." Gyda pha 



beth y gwnaeth hen Ficer Llanymddyfri 
ei ymgais? Pa fath ganiadau a roes 
Williams Pant y Celyn yng ngeneuau ei 
gydgenedl? Pa beth a lefarai John Ellas 
a Christmas Evans wrth eu cydwladwyr? 
le, pa beth fu dysgeidiaeth barhaus hen 
Eglwys anwyl ein gwlad? Onid hyn 
oedd, — 

" CSr dy gymmydog fel ti dy hun, 
A Duw Tri yn Un &'th galon." 

Wei yn awr ynte, rhaid i ni gydnabod 
mai methiant hoUol oedd eu gwaith hwy 
heb yr ysgafifaldiau diweddar hyn, neu 
ynte alw'r pethau dan sylw yo chwyn, 
yn ddrain, ac ysgall — yn ffrwyth y iblltith 
mewn ystyr fi)esol a chrefyddoL Hynyna 
o barth i'r ffwlbri ynfydlawn a'r gwagedd 
diderfyn a el wir y Darlleniadau Ceiniog. 
" Gwagedd o wagedd, medd y Pregethwr, 
gwagcSd o wagedd; gwagedd yw y cwbl." 

in. Yr Efengyl yn y cylcbau. Nid oes 
dim ar wyEeb daiar las ag sydd yn argoeli 
mwy o wendid yn y gyfundrefn ymneill- 
duol fel cyfundrefn, na'r ffaith hon. Er y 
myn rhai o ddysgawdwyr anfarwol y 

Eleidiau "fod yn rhaid myned ym mlaen 
efo yr oes, a bod goleuni dadblygol 
newydd yn ein dyddiau ni, na wyddai'r 
hen bobl ddim byd am dano." OV goreu. 
Dynaaddefiad mai peth anhebgorol angen- 
rheidiol ydyw "newyddian yn y flfydd;" er 
fod Sant Paul wedi condemnio*r f&th beth 
mewn iaith eglur a diammwys. Ond i ba 
beth y sonir am Sant Paul? Onid mewn 
oes farwol yr oedd ef yn byw? — mewn oes 
nad oedd dim arliw o'r goleuni dysglaer 
ag y mae'r "deallol" yn ddiweddar wedi 
ei dderbyn? Onid oedd apostol lesu Grist 
yn ffol pan y garchymmynodd i'rbenwyod 
dewi yn yr Eglwysi? Dywedodd ef yn 
eglur wrth ysgrifenu at y Corinthiaid mai 
dyledswydd merched oedd peidio Uefaru 
yn yr Eglwysi! Ond yn ystod y blynydd- 
oedd diweddaf hyn, y mae pob sir yng 
Nghymru wedi cael ei bendithio neu eu 
melltithio hefo merchetos tafodrydd yn 
myned ar draws gwlad i areithio a phre- 
gethu. 

Pe buasai rhyw Ddewines o Endor, neu 
o ryw le arall, ar gael yn y dyddiau hyp, 
coeliwn yr aethem fel Saul gynt ati, gan 
ofyn iddi anfon i ni John Ellas am un 
dydd Sul, i weled gwrhydri'r dadgaddiad 
newydd — i weled y fan y bu ef ei hun yn 
sefyll ynddo cyn hyn, yn awr wedi cael ei 
lenwi gan globyn o grinolin (crinoline), ac 
Efengyl y dyddiau "goleufrydig" yn cael 
ei bytheirio allan gan ryw wrach o fenywl 
Y mae yn debyg mai trem ofnadwy a 
gawsaiV ferch ganddo, ac y cawsai teulu'r 
"newyddian yn y ffydd" wers nas 
anghofiasid mo honi yn rhawg gauddynt. 
Neu, pe cawsid gofal ar yr hen Christmas^ 
coeliwn y cawsai'r lodesi eu gyru tua tbref 



Digitized by 



100 



TR HAUL. 



ganddo chwap, i ddysgn gwau a ewnio, 
gwarchod gartref yn dda," yn lie dyludo 
fel y maent ar draws gwlaS i bregetha, a 
dangos eu hunain, &c. Ond i ba beth y 
eryb'wyllir am yr hen bobl hen ffasiwn 
hyn? Fa beth ydyw John Ellas iV ^'oes 
olen hon;" ac er i Henry Bees roddi 
gwrthwynebiad cryf iddynt tua Chaer yn 
Arfon draw, mewn sasiwn, nid oedd ei 
waith ond chwiban ar y gwynt; y maeV 
** Gospel yny crinoline" heddyw yn cael 
nawdd a nodded y Corff o Fon i Fynwjr. 
Pa ddyben son am Christmas Evans? onid 
oes benyw yn awr yn gwneyd y gwaith a 
fethodd ef ? sef hela tocynau yn rhwydd 
yng Nghymru, Lloegr, a LUnrwst, a'r 
cenedloedd yn dylifo ar ei hoi? Ac onid 
ydyw hi yn medru clirio dyled capeli'r 
fiasiwn newydd? 

Ond O wagedd, wagedd, wageddl Os 
ydyw'r hen Ymneillduwyr yn gwybod am 
y chwyn, am yr efrau hyn sydd wedi 
cyfodi ym meusydd eu Uafur, coeliwn, ym 
mha le bynag y maent, eu bod yn wylo yn 
hidl wrth weled yr h;^n oeddynt hwy wedi 
ei blanu mor ofalus, yn cael ei ddamsang 
dan draed herlodesau diwyldermorddiser- 
emoni. 

Ond ni waeth hyn na mwy, y mae rhyw 
oleuoi newydd o'r u^ ansawdd a'r un ag 
oedd gan MarCr PanteU Wen, a MarthaW 
Mynydd, Bela o Ddinbych, a Besai o Lan- 
santffraidy wedi dyfod eto i lewyrchu ar 
Gymru, ac nid oes neb a ^yr na cheir ry w 
chwaer i Johanna Sonthcott mewn rhyw 
dwU neu gilfach yn nheml fawr Ymneilldu- 
aeth Cymru cyn pen hir, ac v-bydd y 
miloedd — y bydd plant doniol y Cwd 
Blewo^ — y bydd dynion gwrhydrus a 
dysgedig y Darlleniadau Ceioiog — y bydd 
merch addolwyr y Gospel yn y Crinoline 
yn dylifo ati. Poed hyn fel y bo, y 
mae yn ddiddadl fod Oes y Bendro wedi 
gwawrio arnom, ac mai rhagoriaeth 
crefyddol Cymru yn y dyddian hyn 
ydyw y Cwd Blewog, y Darlleniadau 
Ceiniog, a'r Efengyl yn y Cylchau, neu 
Gospel in the Crinoline. **Gwagedd o 
wagedd; gwagedd yw y cwbl." 

"Gwel wallau dy gamrau, da Gymru." 
Poed felly y bo. Amen. 

G. 



YMNEILLDUAETH. 

Dtwbdib yn ami mai achos Tmneilldu- 
aeth yn ein gwlad y w, o herwydd nad oedd 
yr offeiriaid yn y blynyddoedd a basiodd 
yn cyflawnu eu dyledswyddau; eu bod yn 
esgeuluso eu swyddi, yn byw (y rhan 
fwyaf o honynt) mewn oferedd a phechod, 
ac yn cefnogi pob drygioni a chwareuaeth 
ar y Sul: neu, fel y dywedodd un hen wr 
yn ddiweddar, "Jr offeiriaid gynt a fwyt- 



asant yr afalaa, ac ar ein dannedd ni y 

mae y dincod.'* Gwir, ond pwy roddodd 
yr afalau iddynt? onid y bobl eu hunain?" 
O herwydd os edrychwn i mewn i ddyled- 
swydd wardeciaid y plwyf, gwelwn ei bod 
yn ofynol iddynt ofalu y bydd pob peth yn 
cael ei gario ym mlaen yn rheolaidd ac yn 
drefnus yn yr E^lwys; ac os nad yw yr 
offeiriad yn cyflawnu ei swydd fel y cyf- 
ryw, dylent roddi gwybodaeth i*r ordinari 
(neu yr esgob) am bob esgenlusdod. 
(Gwel Canon IIL) Ac ym mhellach, os na 
fydd i'r wardeniaid wneyd eu dyledswydd 
hwythau, dylai y plwyfolion roddi hysbys- 
rwydd iV archddiacon. Felly, gallwn 
olrh ain yr esgenlusdod i lawr at y bobl en 
hunain. Yr ydym yn dueddol iawn i 
daflu y bai ar bawb a phobpeth ond arnom 
ni ein hunain ; gwaith anhawdd iawn y w i 
gario ein beichiau ein hunain ; gwell genym 
eu rhoddi ar ysgwyddau dynion ereilL 
Pe bai pob plwyf vn gofalu am i'r warden- 
iaid gyflawnu eu dyl^swydd fel y dylent, 
yna yn ddiammheu byddai gwell trefh ar 
bethau. Nid un diffyg yn nhrefn ein 
Heglwys y w, bod esgenlusdod ac annhrefn 
i'w gweled weithiau, ond diffyg ar y plwyf- 
olion yn unig, o herwydd nad ydynt yn 
galw sylw y wardeniaid at y drwg, a 
hwythau ddim yn hysbysu y swyddog 
appwyntiedig i chwilio i mewn i*r peth. 
Edryched y plwyfolion at eu gwaith, ac 
yna bydd y wardeniaid a*r offeiriaid yn 
cyflawnu eu gwahanol swyddiau yo 
iawn. 

Dywedir yn ami hefyd bod yr Eglwys 
weithiau yn derbyn i'r weinidogaeth ddyn- 
ion hoUol anghymhwys. Wel,ai tybied mai 
ar drefn yr Eglwys y mae*r bai? Nag e, 
ond ar y plwyfolion y maeV bai yn gyran- 
gwbl. Mae trefn ein Heglwys yn dda, os 
gweithredir yn ol y drefn. Mae yn ofynol 
i*r ymgeisydd am urddau sanctaidd roddi 
hysbysrwydd yn yr Eglwys am hyny, fel 
y gallent (os nad oedd yn ddyn cymhwys i 
dderbyn urddau) ardystio yn ei erbyn. 
Ac y mae yr esgob hefyd yn gofyn y 
cwestiwn canlynol i'r gynnulleidfa cyn eu 
hurddo "Fy mrodyr, od oes neb o honoch a 
^-yr un rhwystr, neu fai cyhoeddus yn neb 
o'r rhai hyn a gyflwynwyd i'w hurddo yn 
ddiaconiaid, o herwydd yr hyn ni ddylai 
gael ei dderbyn i'r swydd bono, deued ger 
bron, yn enw Duw, a dangosed beth yw'r 
bai neu'r rhwystr." Gwneir yr hysbys- 
iadau difrifol hyn yn gyhoeddus yng 
nghlyw y gynnulleidfa; ac y mae yn 
ddyledswydd eglur ac arbenig ar bob 
gwrandawr a ^yr am uni^yw anghy- 
mhwysder yn yr ymgeisydd i fynegu'r 
cyfryw i'w offeiriad neu i'r esgob, fel y 
gellir chwilio i mewp i'r achos mewn pryd, 
yn lie eu cadw mewn tywyllwch. Beth all 
fod yn well na hyny? Fel y dywedasom 
o'r blaen, y mae'r drefn yn dda; ond ar y 



Digitized by 



TR HAUL. 



101 



bobi en hnnain y mae'r baL Os yw dynion 
anaddas yn cael eu derbyn i*T weinidog- 
aeth, na fieient y drefn, ond beient evt 
hunain. Felly gallwn olrhatn pob diffyg 
at y bobl; gyda bwy y maeV drwg yn 
gorwedd. Ni fyddai Ymneilldnaeth yn 
bodoli yn ein ewlad pe bai ein cyndadau 
yn eflro ac yn selog dros Eglwys Crist. Ond 
y mae gwell golwg ar betnau yn awr, ac y 
roae yr offeiriaid a'r bobl wedi ymysgwyd 
o'r trymgwsg oedd wedi dyfod arnynt; ac 
yr ydym yn gobeithio y call yr oes nesaf 
rifo Ymneilldnaeth ym mnlith y pethau a 
fii. 

Htwbl Idloss. 
JUanedi, Ckwefror 21, 1866. 



YR EIRA AR Y BEDD. 

Ymson uwch heddrod y Deon Cotton, 
ym mynwent Bangor Fawr, ar foreu Calan, 
1867. 

" He was a man, take him for all in all, 
We shall not look npon his like agai^." 

Shakespbabk. 

Mae'r eira ar ei fedd 

Yn awr yn gwrlid gwyn ; 
Cudd olaf annedd cen ad hedd 

Ym mhriddell oer y glyn. 

Ei fron dyneraf ef 

A oerodd yn y Uawr; 
Ni chlywir adsain ber ei lef 

Rhwng mariauV Fangor fawr. 

I*r tlawd bn'n noddwr hael, 
Gwrandawai gwyn y gwan ; 

Ba*n gymborfch i'r angenns gwael, 
Cy&dodd In i'r Ian. 

Efe yn ffyddlawn was 

Pw Ddnw a'i Eglwys gaed: 

Oedd fawr ei ddysg, ond mwyei ras, 
Gorchfygodd drwy y Gwaed. 

Ei oes, pwy dd'wed ei gwerth? 

Ei larur, draetha'i faint? 
Ond adref aeth o nerth 1 nerth 

I gwmniV Oen a'r saint 

Mor felus yw ei hun, 
'Nol lludded einioes faith : 

Gorpbwysa'n dawel, uniawn an, 
Ca'dd wobr gwediV gwaith. 

Ei ysbryd pur mewn hedd 

Fawl Ion ar Sion fryn, [bedd, 
A'i gorfif yng nghudd yng ngwaelod 

A gwsg dan gwrlid gwyn. 

D Gbiffith. 

Capd Curig, 



Holl waith ein prynedigaetb a'n hiach- 
awdwriaeth a orpnwysa ar y gwirionedd 
hwn yn nnig — Cnst y w Mab Duw. — Esgob 
HaU. 



YR HYBARCH JOHN HUGHES, 
DIWEDDAR ARC HDD I AC ON 
CEREDIGION. 

(Parhdd o dudalen 867, Rhagfyr, 1866.^ 

Ni allai yr hennriaid luddewig roddi mwy 
o ganmoliaeth i ganwriad cenedlig Caper- 
naum naV hyn a gynnwysir yn y eeiriau 
hyn, "Y mae efe yn cam ein cenedl ni, ac 
efe a adeiladodd i ni synagog." 

Dy wedasom o'r blaen am amry wiol beth- 
au fel attynfa i ddyeithriaid ymweled ag 
Aberystwyth o wahanol barthau o'r 
Deyrnas Gyfunol bob blwyddyn, ond 
hwyrach na allem enwi un peth arall 
braidd yn fwy pwysig na hwn, sef gwein- 
idogaeth rymus, t>leu, a Uafnras Mr. 
Hughes. Hwyrach na ddarfu i drigolion 
Aberystwyth erioed ystyried hyn yn ei 
olen a'i ganlyniadan priodoL Efe ydoedd 
ganwyll yn llewyrchu ac yn goleuo mor 
danbaid fel y dymunai ugeinian a chan- 
oedd lawenychu dros amser yn ei oleuni ef. 
Gwledd ydoedd hi i ugeinian bob blwydd- 
yn o foneddigesau a boneddieion an- 
rhydeddus a gwir GristionogoT i gael 
eistedd am ychydig wythnosan neu fisoedd 
o dan ei weinidogaeth oleu a grymus; a 
chai pob un ei ddiwallu. Nid peth dyeithr 
oedd gweled pump neu chwech o esgobion, 
deoniaid, arcnddiaconiaid, a hwyrach dde? 
neu bymtheg o arglwyddi, barwniaid, 
aelodau seneddol, a barnwyr y deyrnas, 
yng nghyd &'u boneddigesau a'u plant, yn 
eistedd dan ei weinidogaeth o fewn muriau 
Eglwys Sant Michael, Aberystwyth, a 
rhoddai Mr. Hughes, ar ol dychwelyd o'r 
. helwriaeth yn ei lyfrgell, fwyd blasus ac 
ysbrydol iddynt. A pha ryfedd, gan ei fod 
wedi cael ei ddwyn i fyny yn y gelfyddyd 
fireiniol hon dan sylw a gofal neillduol 
Llywydd, Ferchen, a Fhen mawr yr holl 
deulu yn y nef a'r ddaiar. Rhoddai bob 
amser deisenau brwd ac iachus ar y bwrdd, 
bwyd cryf i'r gw^r cryfion, a mel a Udetb 
i'r babanod gweiniaid. Gwyddom am 
amryw a aent bob blwyddyn i Aberys- 
twyth, nid cymmaint er mwyn mwynhao 
yr awyr iachus, pleser ac iechyd y corflP, ond 
yn hytrach er mwyn cael bwyd iachus i'r 
enaid; ac arosent amryw weithian yn y 
dref dros fisoedd oerll^d y gauaf, er mwyo 
cael mwynhau ei weinidogaeth faethyddol. 
Dydd y dadguddiad olaf yn unig a rydd 
oleuni pa faint o ddaioni a wnaeth Mr. 
Hughes yn y dull yma. Nid peth o bwys 
bychan ydyw cael gweinidogaeth bur yn 
yr Eglwys mewn trefydd ar Ian y mor, lie 
y cyrcha cymmaint o ddyeithriaid o bob 
graddau yn yr haf. Llais anhynod mewn 
Eglwysi felly a wna niwed dirfawr; a 
dylai y rhai hyny, i'r rhai y perthyn 
iddynt fod yn dra gofalus pa fath ddynion 
a benodant i lenwi y fath orsafocdd. Yr 
ydoedd- ol gweinidogaeth Mr. Hughes yn 



Digitized by 



102 



YR HAUL. 



dra amlwg ar ei gynnalleidfaoedd. Tuag 
wyth mlynedd ar hugain yn ol cefais y 
fraint a'r hvfrydwch o bregetha droitm 
iddynt yn Aberystwyth a Llanbadarnfawr; 
a gallaf dystio na ddarfa i mi ericied 
bregethu i gynnulleifaoedd mwy lluosog, 
mwy astud, mwy goleaedig, a mwy defos- 
iynoL 

Mewn cydsyniad a gofyniadaa y Gym- 
deithas Gydgorffoledig, cyhoeddwyd agos 
banner yr eisteddleoedd yn Eglwys Sant 
Michael **yn rhad ac heb unrhyw feddiant 
priodol am byth." Ni ellir gorbrisio yn 
lawn bwysfawrogrwydd y fath am mod a 
hyn. Pan welwyd ei bod yn angenrheid- 
iul, tua dechreu y ganrif bresennol, i 
adeiladn rhifedi ychwanegol o Eglwysi, 
gwelwyd hefyd ei bod yn angenrheidiol eu 
gwneuthar i gynnaleu hunain, gan na ellid 
cael ond ychydig neu ddim gwaddoliaeth 
iddynt yr amser hwnw. T canlyniad o 
hyn oedd, fod yr eisteddleoedd rhad a geid 
yn yr Eglwysi braidd mor Ueied ag ydoedd 
^n aUnadwy iddynt fod. Gan fod y tal- 
ladau er dwyn ym mlaen y Gwasanaeth 
Dwyfol yn y cyfryw Eglwysi, mewn 
Uawer o fanau, i gael eu casglu oddi wrth 

Jr cyliidan a darddent oddi wrth yr eistedd- 
eoedd, ystyrid ei bod yn gymhwys i'r 
eisteddleoedd am y rhai y telid i ddwyn 
cyfartalwch anghymmedrol i'r rhai ni 
thelid am danynt. A'r eisteddleoedd olaf 
hyn a osodid yn ami mewn sefyllfaoedd 
tra anfanteisiol. I hyn yn wir mewn rhan 
y gellir cyfrif yr ymddyeithriadcywilydd- 
ns oddi wrth y Gwasanaeth Dwyfol a 

fymmer le mor gyffredinol ym mysg y 
oblogaeth weithgar. Teimlant na o^lir 
am ei Uesoldeb mewn materion ysbrydol 
yn gymmaint ag y dylid; fod ty Dduw 
wedi cael ei wneathar yn dy i'r cyfoethog 
ao nid iV tlodion, yr hyn a gondemniwyd 
mor ddifrifol gan yr Apostol lago. I hyn 
y gellir dywedyd am Lundain, ychydig 
flynyddoedd yn ol, mai dan o bob cant o*r 
boblogaeth weithgar a wolid mewn un He o 
addoliad o gwbl, pan haerir am y wlad yn 
ffyfFredinol, "nad yw poblogaeth Lloegr 
ddim wedi bod yn bobl a fynychant yr 
Eglwysi er dyddiau y Frenines Anne." Y 
mae cyfundraith ragorach, pa fodd bynag, 
wedi cael ei gosod yn deg mewn gweith- 
rediad; ac ni all Eglwyswyr Lloegr fod yn 
rhy ddiolchgar fod y gyfundraith hon 
wedi derbyn nawdd cyfreitbiaa y Deyrnas 
Gyfunol. 

Yn gymmaint a bod gweithred tra 
phwysig Arglwydd Blandford, yr hon a 
ddaeth i awdurdodyn y flwyddyn 1857, yr 
hon a gynnwys erthygl yn awdurdodi fod 
ym mhob Eglwys a adeiledir rhag Haw 
dan ddarpariadau y weithred uchud, fod 
banner yr eisteddleoedd i fod yn rhyddion, 
a rhaid iV rhai rhyddion fod ym mhob 
ystyr mor gyfieos a'r rhai ereill y telir am 



danynt Gweithredwyd yn ol yr egwydd' 
or hon yn Eglwys Sant Michael bnmp ar 
hugain o flynyddoedd cyn i'r cyfryw gael 
ei gorifori yn, a'i wneuthor yn feddiannol 
ar awdurdod y gyfraith yng ngweithrei 
Arglwydd Blandford; canys nid yw yr 
eisteddleoedd rhyddion yn yr Eglwys bono 
wedi cael eu gwthio i dyllau a chonglau, 
sefyllfaoedd y rhai ydynt tu ol i golo^au, 
y rhai a rwystrant y gweled a'r clywed« 
Maent wedi cael eu gosod yng nghanol 
corff yr Eglwys, yn gystal a chanol yr 
ochrau. Ceir amry wiol o honynt hefyd o 
fewn y ganghell ei hunan. Ond fel y 
sylwyd yn dra phriodol gan yr esgob 
difrifol, ymarferol, a thra gweithgar, yr 
hwn yn bresennol a lywydda dros esgob- 
aeth Uundain, **Ni wna calch a meini 
wneuthur i fyny Eglwys.'* Bhaid i Eg- 
lwys yn yr ystyr ysgrythyrol o*r gair fod 
yn gynnwysedig o eneidiau byw; eneidiau 
wedi eu ** golchu, eu cyfiawnhau, a'u sanct- 
eiddio yn enw yr Arglwydd lesu, a thrwy 
Ysbryd ein Duw ni." I fod yn foddion 
dan fendith y nefoedd i gyfranu bywyd 
ysbrydol i eneidiau yn farw mewn pechod, 
yn gystal a grym newydd i eneidiau a 
fyddant yn barod wedi eu bywhau, a 
ddylai bob amser fod dyben penaf pob 
gweinidog fifyddlawn o Efengyl CrisL 
Er dwyn o amgylch effeithiau cyffelyb 
ydoedd y dyben mawr mewn golwg gan 
weinidog Sant Michael, yr hwn bob amser 
oedd yn ewyllysgar i dreulio ac ymdreulio. 
I'r dyben hyn sefydlodd ddau wasanaeth 
ychwanegol ar y Suliau, yng nghyd & 
chyfarfod i'r cymmunwyr, a hefyd un, ac 
weithiauddau wasanaeth wythnosol idrig- 
olion dwyieithog ei blwyf. 

Yn y flwyddyn 1833, daeth ficeriaeth y 
fam Eglwys yn rhydd, a chafodd ei 
chynnyg i Mr. Hughes gan esgob diweddar 
yr esgobaeth (Dr. Jenkinson), oddi wrth 
yr hwn y derbyniodd hefyd yn fuan wedi 
hyny gadair gorawl prebendaraidd yn 
Eglwys Golegawl Aberhonddu. Ar ol el 
farwolaeth, cafwyd llythyr ym mysg ei 
bapyrau oddi wrth yr esgob tra boneddig- 
aidd hwnw, yn yr hwn y cymhelia ei 
Arglwyddiaeth Mr. Hughes yn garedig i 
beidio llafurib tu hwnt i'w allu, i r hyn y 
temtid ef yn ami trwy ei ddymuniad 
difrifol i wneuthur cyflawn brawf o'i 
weinidogaeth. 

O'r flwyddyn 1833 hyd ei farwolaeth, yr 
hyn a gy mmerodd le yn 1860, daliodd y 
fam Eglwys yng nghyd a'r berigloriaeth 
yn y dref. Nid ydym i feddwl pa fodd 
bynag fod gwerth y ddwy fywoliaeth yn 
fwy na chynnaliaeth gymmedrol i ofleiriad 
o'r Eglwys Sefyxlledig. Nid oedd y 
gwaddoliad a berthynai i Sant Michael yn 
rhagor na 70p. yn flynyddol, yr -hyn a 
ychwanegid i 200p. oddi wrth y tal a 
dderbynid oddi wrth yr eisteddleoedd. 



Digitized by 



TK HAUL. 



lOS 



Ar ol tyna allan yr ell o gyflog an ourad, 
yog Dghyd a rhan o gyflog un arall, braidd 
y oyrhaeddai yr oil o'r taliad blynyddol 
oddi wrth y ddwy Eglwys un amser 300p., 
y swm a ystyrir yn bresennol gan y 
dirprwywyr eglwysig fel y gyflog leiaf a 
ddylai pob offeiriad gael oddi wrth ei 
fywoliaeth eglwysig. Nid oedd y gadair 
gorawl, at ba un y cyfeiriwyd, er ei bod 
yn cael ei .gwertnfawrogi yn fawr fel 
arwydd o barch ei esgob, braidd yn werth 
dim mewn ystyr arianol. Ni dderbyniodd 
erioed fwy na lOp. yn y flwyddvn oddi 
wrthi, gan ei bod wedi ei rhentu allan dan 
ysgrif ammodol tua phedwar ugain 
mlynedd am dri by wyd, yr olaf o ba rai 
ydoedd yn fvw yn y flwyddyn 1860. 
Dylasai y cyllid blyuyddol fod yn 300p. 
Gellir enwi ffaith o bwys mewn cyssylltiad 
a'r mater hwn. Tn y flwyddyn 1855 
gwnawd cynnyg i Mr. Hughes gan wr 
eglwysie nrddas<»l, i*r hwn yr oedd hawl 
b«rsonoT i'r hyn a ddeilliai oddi- wrth y 
gadair gorawl, ar iddo gy tuno i adnewyddu 
yr ysgrif ammodol (leawe) trwy osod i 
mewn fywyd newydd yn y weithred 
ammodoL Wedi 'derbyn y cynnygiad 
hwn, ymgynghorodd Mr. Hughes k sefydl- 
iad cyfreithiol ac eglwysig enwos^ yn Heol 
Seneddol Westminster, a rhoddasant en 
bam fod y fath weithred vn ber£fkith 
^fiawn yng ngolwg y gyfraith Brydeinig. 
Bhoddodd gwr cyfreithiol arall ei fam y 
dylasai y swm a ellid ei ofyn gan Mr. 
Hughes, fel ammod o'i fi;aniat&d, fod ddim 
llai na lOOOp. Teimlodd Mr. Huehes, pa 
fodd bynag fod y weithred, er ei bod yn 
gyfiawn cyfreithiol, yn foesol anghyfiawn, 
ac yn daull na ellid mewn un modd ei 
gynawnfaau wrth drafod meddiannau yr 
Eglwys, y rhai a fwriadwyd yn eglur vw 
hystyried fel taledigaeth am waith yn cael 
ei gyflawnu, ym mha rai gan hyny ni allai 
yr hwn a'u daliai gael rhagor na lies 
oddi wrthynt dros ei fywyd yn gydwybodoL 
Gwrthodwyd gan hyny y cynnygiad yn 
benderfynol. . Fan gafodd Mr. Hughes ei 
wneuthur yn Archddiacon Ceredigion, 
ddwy flynedd cyn ei farwolaeth, oafwyd 
allan fod cyllid yr arohddiaconiaeth wedi 
cael ei rwymo yn ammodol yn yr an 
ffordd. Felly nid oedd y budd mewn 
ffordd arianol a dderbyniodd oddi wrth 
y swydd archddiaconaidd y flwyddyn 
gyntaf ddim mwy na'r swm tra chy- 
mhedrol o 12p. neu 14p. Yn nechreuad y 
flwyddyn 1860, pa fodd bynag, syrthiodd y 
cyllidau i ddwylaw y dirprwywyr eglwysig, 
gan y rhai y telir cyflog sefydlog o 200p. 
yn flynyddoL 

{Fw barhau,) 



Dieon yw an pechod i ddamnio yr enaid; 
un lifer-hollt i suddo'r Uestr.-^Esgob Hall 



BYWTD AC ATHllTLITH Y PABCH. 
THEQPHILUS EVANS, 

Feriglor lAangammarch, Awdwr ^Drych y 
Pnf Oesoeddr 

GAN LLWTD. 

(Parhad o dudalen 75,) 

THEOFHILUS ETANS YN EI OTMMEBIAD 
LLENYDDOL. 

Ymddbnots fod Theophilus Evans yn 
ysgolor rhagorol; yr oedd ef yn perthyn 
i'r hen ddosbarth o ysgolheigion, pryd yr 
ydoedd dynion yn treulio pymtheg nea 
ugain mlynedd mewn efrydiaeth golesawl. 
Nid oedd eto gynlluniau colegawl addfed 
a Uym yr hen fangorau a*r hen fynachlog- 
ydd gwedi dybenu o ran eu dylanwad ar 
addysgiad gw^r i urddau eglwysig; ac 
nid oedd gwyugalchiad golegawl yr oes 
hon gwedi dyfod i fri, pryd y gwneir 
ysgolor fel gwneyd ysgubelll Yr oedd 
Theophilus Evans gwedi ei drwytho yn 
nysgeidiaeth Groeg a Rhufain, a gaUai 
ysgrifenu ynddynt yn rhwydd a dillyn; y 
mae ei symledd ieithyddol yn y Gymraeg 
a'r Uadin yn daugos ysgolor addfed a 
gorpheuedig. 

Cfyhoeddodd Theophilus Evans amryw 
lyfrau. Gellid meddwl wrth dystiolaeth 
awdwr The History of Nonconformity in 
Walea^ na wnaeth ofleiriaid ddim ym 
mhlaid llenyddiaeth yng Nghymru yn y 
17fed ar 18fed ganrif; a dywedir ar ei ol 
gan ddynion egwan-bwvll, **Ni chym- 
merwn amom ddywedyd ddarfod iddynt 
wneyd cymmaint a allesid ddysgwyl, a ni 
chymmerwn arnom ddywedyd na wnaeth- 
ant hyny." 

Nid oes rhaid adgofio y pwyllog eu bod 
hwy yn byw mewn oesoedd ereill, a than 
ddylanwad syniadau ac anhawsderau gwa- 
hanol i*r eiddom ni. Ni ddvlid rhuthro 
ar wyddfeydd yr hen offeiriaid ynohwym, 
a byrbwyll, a bustlog. Mae y progressive 
development yn ddeddf syniadau yn gystfd 
a deddf natur; mae pob dydd yn dechrea 
mewn gwawr. Beth a ddy wed ystadegau 
ar y mater dan sylw? Yn ol cofres 
Moses Williams, 1740, ac eiddo yr hynaf- 
iaethydd clodfawr, Gwilym Lleyn, cy- 
hoeddwyd yn y 17fed ganrif 260 o lyfraa 
Cymreig; ac yn y chwarter cyntaf o'r 
18fed ganrif, sef hyd amser llieophilus 
Evans, 160 o lyfrau. Yr awdwyr a'r 
cyhoeddw3rr oil, gydag ychydig eithriad, 
oeddynt yn Eglwyswyr, a chan mwyaf yn 
offeiriaid. 

Dygodd Moses Williams, periglor 
Llanwenog, seren yr hwn oedd yn mach- 
lud pan oedd eiddo Theophilus Evans yn 
cymmeryd yr wybren, bymtheg o wahanol 
lyfrau, oil yn awdwriaeth yn golygu lies ei 
genedl ac o werth anfarwol. Cyhoeddwyd 
! yn y cyfnod dan sylw» yng nghyd ag yn y 



Digitized by 



104 



TR HAUL. 



16fed ganrif, lyfravayBtyrir yn safon hvd 
y dydd heddy w, megys *H!!)yfieiuiad y Beibf ;** 
''Gramadeg Sion Dafydd Rhys;" "Geir- 
iadur Dr. Dafis," &c., ac arosant mewn bri 
ar ol i enw awdwr y Nonconformity in 
Wales fyned i Iwnc anghof. 

Wrth edrych yn ol, yr ydym yn sylwi 
fod y dynion sydd wedi bod o ddefnydd 
arosol yn y byd yn gyffiredin yn ddynion 
rhydd, ac yn dyner a pharchus o 
■yniadau a hawliai pobl ereilL Yr ydym 
yn gweled hefyd fod yr awdwr dan sylw 
yn agog mor Uawdrwm ar y Bedyddwyr 
ag wrth yr Eglwyswyr; ni ddywedir 
hynyma oddi ar un pleidgarwch, ond barnu 
yr ydys nad peth hannerog a sectol ydyw 
^anesyddiaeth i fod. Mae gwyrdroi 
ffeithiau hanesyddol yn gymmaint o golled 
i'r byd ag ydyw o anonestrwydd. 

Cyhoeddodd Theophilus Evans y llyfrau 
■oanlynol : — 

1. " Galwedigaeth Ddifrifol i'r Cry nwy r," 
40tud. Cyfieithad. Amwytbig, 1715. 

2. . "Drych y Prif Oesoedd." 1716. 
Argraffydd, John Rhydderch, Amwythig. 

Brodor o Lanbedr Pont Stephan ydoedd 
y John Rhydderch hwn; sef Sion Rhydd- 
erch yr Almanac wr (o 1716 hyd 1741), ac 
yn perthyn i deulu yr AUt Goch. Tr 
•oedd ef yn Gymreigydd ac yn hynafiaeth- 
wr godidog, ac yn argraffydd Cymreig 
■antariaetbus. Y mae Erasmus Williams, 
ficer Llanbedr, yn crybwyll am dano fel 
•cyfoedwr iddo ef. Mae Rhydderchiaid yr 
Allt Goch yn hen deulu cyfrifol. Bwr- 
iwyd un o honynt, sef John Rhydderch, i 
:garchar Trefgaron yn 1683, am daenu eg- 
wyddorion Cwaceriaeth; achladdwyd am- 
ry w o'r teulu mewn lie a elwir Hen Feddau, 
yn agos 1 Lanbedr, lie yr oedd claddfa gan y 
hohl dda hyn gynt Gwel Bees^s Hist of 
4he Quakers, 

2. »*Gwth i luddew." Pregeth. Am- 
wythig. 1752. 50 tud. Sef banes uchel- 
freintiau yr luddewon, eu dirywiad, y 
ibarnedigaethau arnynt. 

4. "Prydferthwch Sancteiddrwydd yn 
y Weddi Gyffredin." Pedair pregeth. 
Amwythig, 1722. 

6. "Llythyr Addysg;" sef rhagymad- 
rodd i lytr ar ddyledswydd egrwyddori yr 
-anwybodus. 1730. Dengys y rhagymaid- 
podd hwn fod addysgiaeth y werin yn agos 
at galon yr hen wladgarwr o Langam- 
march. Yr oedd ef yn gydoeswr a 
Griffith Jones, ficer Llanddowror, ae yn 
;gydweithydd ag ef yn addysgiaeth y 
,genedl. in y flwyddyn 1730 y cychwyn- 
wyd Ysgolion Rhad Griffith Jones (^MaOam 
Bevan's Schools), a gwnaeth yr ysgolion 
hyn ddaioni mwy nas gellir ei draethu i*n 
•cenedl ni. 0*r flwyddyn 1737, hyd y 
£wvddyn 1760, ffurfiwyd 3186 o ysgolion, 
« rhoddwyd addysg i 150,215. 
Argwffydd y llythyr hwn ydoedd 



Baikes, sylfaenydd yr Ysgol Sol, pe 
sylfaenydd hefyd, canys yr ydym yn cm! 
Ysgolion Sul yn sir Fjmwy dan drefioiant 
addysg Grunydd Jones, rhyw ugain 
mlynedd oyn eiddo Baikes. Gallwn gasgla 
ddarfod i Baikes dderbyn yr awgrym oddi 
wrth y ddau Gymro dan sylw. (Gwel 
Llythyr P. Thomas, is-Beriglor Grelligaer. 
1732.) Mae eisien ailbwyso hen dybiadan 
hanesyddol, yn lie dywedyd ar ol ein 
gilydd. 

6. "PwyllPader." 1733. Cyfrol ddel 
o fan bregethau, mewn iaith syml, a del- 
weddan poblogaidd. 

7. Llythyr Addysg Esgob Llundain at 
bobl ei Esgobaeth." Caerloew, 1740. « 

Penboethni crefyddql ydyw pwnc y Uyfr 
hwn, a chyhoeddodd Whitfield atebiad 
iddo, yr hwn a gyfieithwyd i'r Gymraeg 
gan un John Lewis, y Maesgrwyn, ae 
argrmffwyd ef ym Mhont y PwL 

8. '^mstory of Modera Enthusiaara." 
1752. 

Mae yr awdwr yma yn trin ymraniadaa 
crefyddol o bob math yn dra Ujrm; ond 
ergyd y Uyfr yn benaf ydyw gwrthladd 
penboethni ac ofreoleiddiwch crefyddol; 
megys gwynfydn a neidio, yr hyn bethaB 
a goUfemir yn awr gan bawb, ond a 
achlesid gan amryw yn yr oes bono, gaa 
ddwyn Cristionogaedk i anfri yng ngolwg^ 
pob dyn gwybodus: d}moethir yma yn 
Ilym y pious frauds^ neu *'chwedlaa pobl 
wallgof grefyddol,'' y rhai a welent angyl- 
ion ; y byddai y cythraul yn marchogaeth 
wrth eu hysgil, ac yn procio eu ce%laa; 
breuddwydion ; gweledigaethau; codi y 
cythraul; clywed cana yn yr awyr; 
darogan diwedd y byd, &c. Cyhoeddodd 
Wesley, Whitfield, &c., erthyglaa ym 
mhlaid y cyfryw chwedlau celwyddog, 
tuedd y rhai oedd gyru dynion anllythyr* 
enog yn wallgof. Mae pethau rhyfedd yn 
caefeu dwyn i'r golwg yn y llyfir hwn, yA 
werth eu darllen, er taflu goleu ar dde« 
chreuad Methodistiaeth. Ymddengys yr 
awdwr yma yn ddyn golenbwyll 
gwroL 

9. "Drych y Dyn Maleisus.'*j;i752. 

10. "Gwir Ddoethineb." Pregeth. P. 
Llandnlas Abercoesni. 1757. 

Gwir grefydd sydd yn cael ei hesbonio 
al chymhell yma. 

11. "Pechod yn erbyn yr Ysbryd Gl&n," 
Ficer Dewi, Aberfaonddo. Amwythig. 
1760. 

12. "Pedwar Englyn i waith Esgob 
Beveridee." Nodwn hwn er dangos fod 
Theophilus Evans yn fardd, a cbynghaa- 
eddwr gwych. 

13. "Drych y Prif Oesoedd." Gan 
Theophilus Evans, ficer Llangammarch, 
yng Ngwlad Buallt, a Sant Dewi, ym 
Mrycheiniog. Ail argraffiad, yn llawnaoh o 
lawerna'rcyntaf. Mwythig,Darston,1740. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



105 



Cyflwynwyd yr argraffiad cyntaf i 
Adam Ottley, esgob Ty Ddewi. 

Mae amryw o argraffiadau wedi dyfod 
allan gwedi hyny. Cyhoeddwyd argraffiad 
Seisonig yn America, ac y mae argraffiad 
Seisonig yn awr yn y wasg gan John 
Pryse, Llandloee. 

"DRYCH T PRIP 0B80EDD." 

Prif awduriaeth Theopbilus Erans 
ydyw "Drych y Prif Oesoedd," a hwn 
yn benaf sydd wedi gwneyd ei enw mor 
adnabyddus yng Ngbymru; yn hwn ceir 
dadblygiad goreu o'r awdwr fel lienor 
Cymreig, hanesydd, a gwladgarwr; a 
chan fod y llyfr hwn yn cael darll'eniad 
mor helaeth, ac felly yn foddion i liniaru 
cred hanesyddol y Cymro uniaith, mae 
yn weddus i ni edrych i mewn, pa mor 
bell y gellir ymddiried iddo fel hanesydd. 

£r mwyn ffurfio barn gyfiawn am 
unrhyw awdwr, mae yn briodol cymmeryd 
i mewn ei oes a'i amgylchiadau. Yr oedd 
Herodotus, the father of history, fel gwr 
yn tori'r garw; casgia defnyddiau oddi ar 
lafar gwlad, a'u clytio yng nghyd With 
draphlith, a gallesid dysgwyl iV hanes ef, 
o angenrheidrw'ydd, fod yn chwedleuol ac 
o seiliau ammheus. Thucidydes ei ganlyn- 
iedydd a safai uwch ben y pentwr defnydd- 
iaa hyn. a gogrynai ef y mwlwst o flaen 
gwyntyll beirniadaeth. Yr oedd Polybias 
gwedi hyny yn dyfod i mewn i lafur 
Thucidydes, ac erbyn Tacitus yr hanesydd 
Lladin, yr oedd ef yn ysgrifena dan 
oieufer tanbaid yr Augustan Age, yr iaith 
wedi ei thoddi, ei Uiniaru, aM pherffeithio, 
a'r tryblith hanesyddol wedi bod yn y 
gwynt am ganrifoedd : dysgwyliasid i wr o 
athrylith gyda'r manteision dan sylw 
gynnyrchu campwaith hanesyddol, yr hyn 
hefyd a wnaeth; ni fyddai yn iawn barnu 
oes Herodotus wrth oes Tacitus; felly 
gwaith a dawn Theophihis Evans wrth 
ddyddgylch Carnhuanawc. 

Nid oedd ym mysg y Groegiaid hanes- 
ydd mor boblogaidd ag Herodotus; ac yr 
oedd elfejiau ei boblogrwydd yn debyg i 
eiddo Theopbilus Evans; yr ardduU yn 
werinol, yr iaith yn syml a naturiol, a'r 
hanes yn cael ei gymmysgu gyda chryn 
swrn o fiTugchwedlau digrif a hynod, a 
dawn naturiol iV hadrodd. 

Y peth cyntaf ydym yn sylwi amo ar 
bwys y llyfr hwn ydyw, fod yr awdwr yn 
wladgarwr brwdfrydfg; y maecariad at ei 
wlad, ei iaith, a'i genedl, yn bwrlyma allan 
drwy yr hoU lyfr. Yr oedd rhai mor 
gynnar ag amser Dr. Dafis, 1600, gwedi 
troi eu cefnau gwargam ar Gymru, a'i 
haul, fel y darogenid, yn machlud, gan 
attal rhoddi nawdd a chymhorth i ddim 
Cymraeg; a siaredid gan y bradwyr hyn 
yn snocbdarllyd uwch ben pethau ein 
cenedl ni, ac yn eu mysg, ysgwaetheroedd, 
14— XI. 



y ceffid weithiau offeiriaid meinion, o 
ddoniau llesg; ond y mae yn iawn 
ychwanegu fod cyfangorflf yr Eglwys 
wedi cynnal yn ffyddlawn a gwresog ym 
mhlaid eu cenedl. Gwr o'r dosbarth hwn 
ydoedd yr awdwr, yn Uawn asbri cenedl- 
aethol. 

Yr oedd hefyd yn Gymreigydd godidog; 
mae yr hen Gymraeg yn ei phriod-ddull 
gogoneddus ei hun i'w gweled ym mhob 
Uinell o'i eiddo; mae gormod o gelfyddyd 
gyda ni, ysgrifenwyr a siaradwyr yr oes 
hon ; gormod o ddilyn ieithwedd y Seison ; 
ond ffrydlif y mynydd oedd ef, weithiau 
yn furmurog, dirionsain, weithiau yn 
brochi a rhuo. 

Mae yr ieithwedd yn tueddu tuag at 
eiddo y Brut, a phriod-ddull y cynoesoedd, 
gwedi hyny eiddo y Bardd Cwsg; brawdd- 
egau byrion, trystiog, ergydiog, dysgrif- 
iadol, cartrefol, dy weyd yn fibrdd y bobl o • 
ddy weyd fel ygallai y darllenydd mwyaf pwl 
ei ddeall, heb ofyn egni o eiddo y meddwl, 
a gwres gwladgarwch yr awdwr yn brwd- 
iannu pob Ilinell. 

Eto yr oedd gan yr awdwr ddawn, neu 
OS mynwch chwi, athrylith i ysgrifenu; yr 
oedd ganddo dalent naturiol i ddyweyd ei 
ystori, a gwyr y darllenydd fod hyn yn 
beth nas gall dysg ei roi; dawn sy beth 
i'w eni ac nid i'w ennill. Yr hyn 
sydd yn cyfansoddi athrylith ydyw 
crebwyll, sef gallu i greu; darfelydd, sef 
gallu i ddelweddu; arabedd, sef gallu 1 
osod allan yn ffraeth ; ac Awen, i roddi tan a 
bywyd trwy yr oil. Mae Uawer o'r nod- 
weddau hyn i'w gweled yn y llyfr dan 
sylw. Cymhariaethan tarawiadol, y 
delweddau yn bwrlymu fel boglynau arian, 
a rhy w swyn awenyddol drwy yr oil. Beth 
bynag, nid da bod yn anghymmesur mewn 
canmoliaeth : gellir dy weyd yn ddiogel fod 
" Drych y Prif Oesoedd," o ran ardduU a 
ffraethineb, yn cynnwys y cynllun goreu 
fel safon i ysgrifenu Cymraeg. 

Gyda golwg ar gymhwysderau yr 
awdwr fel hanesydd, gellir dyweyd ei fod 
yn hynafiaethydd gwych, ac ysgolor 
rhagorol fel y nodwyd yn barod. Yr oedd 
ynddo dueddfryd naturiol at hanesyddiaeth 
ei wlad, ac ni ruthrodd i'r wasg yn ddall 
ac anaeddfed, fel y gwna awdwyr **bol y 
clawdd" yn ein dyddiau ni: a fyn wybod 
hyn, darllened ran o'i ragymadrodd i'r ail 
argraffiad; sef fel y canlyn y dywed: — 

** Y mae yn awr o gylch pedair blynedd 
ar hugain er pan brintiwyd y llyfr hwn y 
waith gyntaf, pryd nad oeddwn ond cryn 
iefanc; ac er darllen o honof, ie y pryd 
hwnw (yn lied anystyriol, ar frys) y rhan 
fwyaf o hanesion printiedig yng nghylch 
hen faterion Brydain mewn Uys a Ilan, eto 
wedyn, ar ol cael odfa a chyfle i chwilio o 
amgylch, y cefais i y rhan fwyaf o ysbys- 
rwydd mewn hen groniclau Cymreig o 

Digitized by GooqIc 



J 



106 



Yft HAUL. 



waeth Uaw. Ac felly y drefo a gymmerais 
yr ail dro hwn yn adgy weirio yn llyfnhauV 
gwaith, oedd, (1.) Darllen yr hoU hen 
hanesion Lladin a ysgrifenodd y gw^r y 
to draw i'r mor o gylch Brydain yn yr hen 
amseroedd. (2.) I ddarllen hefyd groniclau 
yr hen Seison. (3.) Ddarllen gwaith 
rhagorol y Seison dysgedig diweddar. 
Ac yno, (4.) Eu cymharu a'u cystadla oil 
un acaraUahen hanesion yBryCkiniaid/* &c. 

Pan ystyriom fod y Brutiau Cymreig ar 
y pryd i'w cael yn unig mewn llawysgrifau, 
ac yn cael eu gwarchod yn eiddigeddus, 
mae yn rhyfedd i'r awdwr gynnyrchu 
hanes mor dda ag sydd wedi dal yn ei 
boblogrwydd hyd y dydd heddyw. 

Ni phetruswn draethu, er gyda gwylder, 
mai diffyg mwyaf ein hawdwr fel hanes- 
ydd, oedd ei hygoeledd, neu os mynwch 
chwi, ei dueddfryd i ofergoeledcf; nid oedd 
ei chwilfrydedd dan ly wodr&eth y farn a'r 
pwyll hwnw a hynoda y gofalus Carnhu- 
anawc. 

Mae pob hanesyddiaeth gynoesol yn 
dyfod lawr i ni o angenrheidrwydd gyda 
Uawer iawn o ffagchwedlau, ac y mae yn 
ddyledus i ni draethu fod Uawer o chwedlau 
ofergoelus gwedi cael eu mabwysiadau gan 
Theophilus Evans fel ffeithiaudiammheuol : 
nodwn rai o'r ffughanesion a dybir felly er 
mwyn gosod y darllenydd ar ei ocheliad : — 

1. "Hanes Brutus o Gaer Droia." 
Mae y ffugchwedl hon mor hen a'r 12fed 
ganrif, ac wedi cael 6i dyfeisio gan 
ddychymmyg anosbarthus Jeffrai o Fynwy 
{GaXfraidua Alonmothensis), Archddiacon 
Mynwy, 1160; a gorfforwydgan y dywed- 
edig Jeffrai a Brut Tysylio, of which he was 
the editor and the amplifier. See SUuriana, 
p. 48. 

Cymhlethwyd y fabinogi ddifyr a 
phoblogaidd hon a chwedlddysg y canol- 
oesoedd, a rhoddir iddi arbenigrwydd 
hanesyddol gan rai Trioedd o ffiigiad 
diweddar. 

Yr ydym yn gweled fod Morgan Tre- 
gynon, yn ei " Hanes y Cymry," yn cofnodi 
y fabinogi hon fel hanesyddiaeth ddilys; 
ond ni ddysgwylir yn amgen oddi wrth wr 
mor fympwyol a chwilboeth ag ef. A fyno 
wybod yn ychwaneg ar hyn, gwel " Llyth- 
yrau Thomas Stephens," Camb, Journal, 
VoLiv. 

2. Tybir fod yr areithiau mynych a 
^ofnodir yn y llyfr dan sylw fel eiddo ein 
cadlywyddion cynoesol, o awdurdod 
ammheus; dichon hyny fod, ond y mae yn 
weddus sylwi y rhoddir hwynt gan Caisar, 
yng nghyd ag haneswyr Bhufeinig ereill : 
mae araith Caradog, er enghraifft, yn cael 
ei rhoddi gan Tacitus, Annals^ xxxvil; 
felly eiddo Iwl Caisar, Afarwy, &c. 

3. "Chwedl y Madogwys." Cyhoedd- 
wyd y chwedl hon yn gyntaf gan Fowel, 
ar awdurdod, meddai ef, Gutyn Owainy 



yn blodeuo 1490, sef ddarfod i Madog ab 
Owain Gwynedd ddarganfod America, a 
sefydlu gwladychfa yno 300 mlyoedd cyn 
Columbus. 

Mae y chwedl hon yn enghraifft nodedig 
o liygoeledd y Cymry. Syrthiodd jr 
dwymyn Fadogaidd unwaith ar w^r o 
bwyll a doniau beirniadol, megys lolo 
Morganwg, Dr. Pughe, Myfyr, ac ereill o 
Gymdeithas y Gwyneddigion, a danfon- 
asant yn ammhwyllog un John Evan, gwr 
o Feirionydd, i lenydd y Missouri, 1790, 
"on the Paduca Hunt! a bu farw yn<s 
druan gwirion, a phwy ddengys fur ei 
lydan fedd? "The discovery oi America 
by Prince Madog is a dream of modem 
times.*' 

4. Mae traethodau hanesyddol y Brenia 
Arthur, ar y goreu, yn Uawn o ffugchwedl- 
au, ond mabwysiedir hwynt gan mwyaf 
gan yr awdwr fel ffeithiau difrifoL Mae 
ystori "Brad y Cyllyll Hirion" O.C. 472, 
yn cael ei hadrodd fel ewirionedd dilys ; ond 
ammheuir yr ystori hon gan yr haneswyr 
diweddar. Ni chrybwyflir am y cyfry w 
gyflafan gan Gildas, yr hwn a ysgrifenodd 
ei Frut yn y ganrif nesaf, ctrca 500, na 
chan neb o*r Cronidwyr Seisonig y canrif- 
oedd dilynol. Nennius, O.C. 780, yw y 
cyntaf a grybwylla am yr ystori, yr hwn 
sy hanesydd breuddwydiol a diymddiried. 
Mae Jeffrai gwedi hyny yn ail adrodd yr 
ystori gydag ychwanegiadan: gwel "Brut 
Tysilio," "Brut y Breninoedd." 

Yn Ilyn mae yr awdwr wedi sylfaenu ei 
hanes gan mwyaf ar Groniclau Gildas, 500, 
a Jeffrai, 1160; o ganlyniad, fel y gellid 
dysgwyl, mae Uawer o us yn gymmysg &*r 
gwenith, fel yng ngeiriau ysgrifenydd 
medrus **Gair am yr, Awdwr a'i waith**yn 
argraffiad Spurrell o'r Drych, "Ni ddylid 
derbyn fel ffeithiau diammheuol lawer o'r 
chwedlau digrif a aaroddir gyda'r fath 
fedrusrwydd gan Theophilus Evans." 

6. Dyfynir gan yr awdwr ddarnau 
barddonol fel eiddo Taliesin, a chynfeirdd 
ereill, y rhai . y mae ymchwiliadau 
diweddar gwedi eu profi yn ffugiadau y 
12fed ganrif,« ac y tadogwyd hwy ar y 
cynfeirdd er mwyn gosod pwysigrwydd 
arnyht. Herodotus Cymreig ydoedd 
Theophilus Evans, yn casglu defoyddiau 
oddi ar Frutiau, traddodiadau, a lien gwerin, 
a*u hadrodd gyda hyawdledd mawr, gan 
adael i*w ganlynolion y gorchwyl o'i 
mesur a'i pwyso. Mae yr hynafiaethydd 
godidog Thomas Stephen, Merthvr, gwedi 
gwneyd mwy yn y ffordd hon o bwyso na 
neb fu o'i flaen, ac yr ydym fel Cymry 
dan lawer o ddyled iddo. 

6. Yn y dosbarth eglwysig o eiddo yr 
awdwr yn y llyfr dan sylw, yr oedd ganddo 
ddefnyddiau gweU a phurach wrth law; 
canys, yn ffodus, mae genym hanesyddiaeth 
eglwysig ddidor Un o lin gwedi dyfod lawr 

Digitized by GooqIc 



YR HAUL. 



107 



oes i 068. Siarad o borth yr Eglwys 
mae yr awdwr yo y dosbarth hwn o*i 
banes; ond y mae yn deg i ni ychwanegu 
diai Eglwyswyr gan mwyaf oedd cenedl y 
Cymry yn nechrea y ganrif ddiweddaf. 

Gydag ycbydig o eithriadau chwedlea- 

01 gellir cymmeradwyo "Drych y Prif 
Oesoedd" i ddarlleniad ac efrydiaeth ein 
cydgeoedl. Mae yn arferiad gan Green 
W(3es ddiystyru y llyfr hwn ; ond diysty rer 
a fynir o bono, efe a ddarllenir cyh^d ag y 
byddo*r Gymraeg ar lafar gwlad. Caniat- 
awn yn rhwydd fod Carnhuanawc yn 
rhaeori ym mbell arno fel banesydd. Yr 
oedd Carnbuanawc yn meddiannu ar 
ddoniau hanesyddol Tacitus, Gibbon, 
Macanlay. Gwedi blynyddoedd o ddar- 
lleniad ac ymchwiliad hynafiaetbol, a chyda 
bam bwyllog oleuglaer, efe a roddodd i 
ni gyfrol ammhrisiadwy o ran iaith a 
gwerth hanesyddol. 

Byddai yn dda pe dygid allan argraff- 
iad rhad o Carnhuanawc heh ei ddiwygio. 

Bn farw Theophilus Evans, 1767, yn 76 
oed, a chladdwyd ef ym mynwent Llan- 
grammarch. Mae beddfaen llwyd yn 
ay nodi y man He gorwedd yr hen offeiriad 
ysgolhaig rhagorol hwn, yr hwn oedd 
a'i atbrylith yn dan a lluched. 

Fechgyn Cymru, efelychwch Theophilus 
EiVans mewn gwladga^wch, ac mewn 
ymroddi i wneyd daioni: darllenwcb ei 
ysgprifeniadau, er dysgu arabedd a phriod- 
dduU iaith, yn gystal ag er dysgu egwydd- 
orion gwlad ac Eglwys, Ilys a Uan. 



BWTH FY RHCENL 
Mab hiraeth ynwyf lawer awr 
Am fwthyu bach fy nhad; 

Y man anwylaf ar y Uawr 
Yw*m hen artrefle mad; 

Hiraethus ydwyf lawer pryd 
Am aelwyd Ian fy mam; 

Y mangre hoif a'r annedd glyd, 
Lie na chawn oddef cam. 

' *Bwy'n cofio bwthyn bach y bryn, 

A Uawer dedwydd dro; 
Yr hwn oedd gynt a*i wyneb gwyn 

Yn harddu yr boll fro : 
'Bwy'n teimlo galar dan fy mron, 

Wrth feddwl am y lie; 
A'r boll hapusrwydd gawn yn Hon, 

Pan oeddwn gynt yn nhre'. 

Ond ow ! y bwth i mi nid y w. 

Lie trigwn gynt mewn hedd; 
Dyeithriaid ynddo sydd yn byw, 

A*m rhiaint yn y bedd. 
Cyn bir mi fyddaf gyda bwy 

Yng nghroth y ddaiar ddu; 
Heb un gyfeillacb rhyngom mwy, 

Er mor anwyled fu. 
JJanidbes, B. Powts. 



TRIDIAU YN LLANGEINWEN. 
(Parhad o dudalenl34\.) 

BHAN II. 
DWYBAK. 

Yn awr deuwn i ganolbarth y plwyf. Y 
rhan hon sydd an gwastadedd eangtywod- 
1yd yn ymestyn ym mlaen o gyffiniau 
Llanfair yn y Cwmmwd hyd i Abermenai. 
G-elwir y parth ucbaf o*r gwastadedd hwn 
Dwyran, a*r parth isaf Tywyn Ceinwen. 
Trwy ei ganol ymddolena yn araf, araf 
esmwyth, yr 

AFON BSAIKT, 

neuBreint; ue., chief or royal river, Cyfyd 
ym Mynydd Llwydiartb, ac wedi rhedeg 
bron ar hyd yr ynys, ymarllwys ei dyfroedd 
i'r Fenai yn Aber Braint Ni oddef ein 
terfynau i ni helaethu ar hanesiaeth a 
chyssylltiadau derwyddol yr hen afonig 
bynod hon, heb law crybwyll mai ar neu 
yn gyfagos i'w glanau hi y saif Tre*r Dry w, 
Tre'r Beirdd, Trefirwydd, Tre* Ifan, Bod- 
law, Bod-drudau, Bodowyr, Myfyrian, 
Caerler, Cefn y Ferwen, Castell Idris, a 
Mossoglan — enwau ag sydd wedi ymblethu 
a banes Derwyddiaeth Mon. Ar lanau'r 
Breint cawn olion derwyddbl y Brein- 
gwyn, lie y cynnaliai y Derwyddon eu 
hachel lys neu gwrt barnol. Tybia 
Rowlands, fod y Menai yn ymestyn 
unwaith dros wyneb Tywyn Ceinwen 
hyd bentref y Dwyran, neu Jbellach: a 
phriodola ffurfiad y morfa dan sylw i'r 
ffaith ddarfod i'r mor, ganrifoedd lawer yn 
ol, ysu glanau Arfon, o Ddinas Dinlle i*r 
Eifi, gan orlifo gwlad fras doreithiog gyda 
godreu plwyfydd Llandwrog a Chlynog 
Fawr yn Arfon, heb son am Dref Caer 
Arianrod wrth droed y ddinas a enwyd; a 
chan fod y ^wynt gan amlaf o'r cyfeiriad 
hwnw, i'r tonau gludo'r gronynau pridd a 
thy wod, a*u dodi*n daclus ar y glanau hyn, 
nes iddynt o> diwedd ymgasglu i'r fath 
raddau helaeth fel ag i fifurfio tywynau a 
morfeydd mawrion fel ag eu gwelir y 
dydd hwn, ar forlanau gorllewinofyr ynys. 
Ond i ddyfynu rhan o eiriau yr awdwr 
dysgedig,— 

"... At Tywyn Ceinwen, near 
Abermenai, at a place called now Dwyran, 
the tery utmost point to the landward of 
that bay, just where the River Breint goes 
to the Marsh, I have found that place in 
ancient records called Aber Breint, as if 
sometime the River Breint made its entrance 
into the sea, which is now a mile from it, 
at that place; which tho' it might be an 
argument rather, that that bay was landed 
many ages after the Deluge, because 
sometime seen, and then called an Aber; 
yet it is a sufficent evidence to show, that 
once it was a sea to that very place."— 
Mona Antique^ p, 16. 



Digitized by 



108 



YR HADL. 



At ben llanw maeV dwfr hallt yn dyfod 
i fyny yr afon gan belled a'r Sarnau, is law 
y Rhyddgaer, ac ar droion daw yn uwch 
na hyny. 

Rhoddes y Tywysog Idwal diroedd 
Aberbreint "i Dduw a Sant Beuno," hyny 
yw, i Fynachlog Clynog Fawr. Cvff 
Beuno, tudal 61. ^ 

KHAN ni. — T LLAK. 

Yn bresennol deuwn at drydydd rhan- 
barth y plwyf; a'r lie y treuliwyd "y 
tridiau," sef y Llan, neu os mynir Hamlet 
Llangeinwen. Saif Eglwys Llangeinwen 
mewn rhyw ongl lied neillduedigac anghys- 
bell i'r mwyrif oV plwyfolion vn enwedig 
preswylwyr township, Gel'leiniog a'i 
chyflBaiiu; ond neillduedd affynnon o ddwfr 
glan oedd y oyfan mewn golwg gao ein 
seintiau wrth sylfaenu eu cell oedd Icloisters) 

" Lie i dawel ymneillduo— o boen 
Twrf y byd a'i gyffi-o." 

Sylfaenwyd yr Eglwys ar fin y Tywyn, ao 
nid yw y llanerch o'r fath sychaf, o herwydd 
eyfyllfa isel y tir cylchynol. Ar yr ochr 
ddeuheuol, ceir ryw banner dwsin o dai 
bychain, a ffordd yn arwain o Dal y Foel i 
unwaith dreflan dywysogol Niwbwrch. Ar 
yr ochr ogleddol i'r Eglwys drachefn ceir 
clwstwr bychan o anoaethdai. Yr Ysgoldy 
Cenedlaethol ycbydig gamrau i'r dwyrain, a 
phalas Clynog Fechan, anneddle Grif- 
fith, Ysw. Perthynai treflan Clynog Fechan 
unwaith i Fynachlog Clynog Fawr, trwy 
rodd y Tywysog Idwal. Un o hen deulu 
parchus Clynog Fechan, yw y Parch. J 
Griffith, A.M., ficer Llanynys, sir Ddinbycb 
Ychydig o latheni i'r gorllewin oddi wrth 
"dwr y gloch" cawn "flTynnon bentrefol," i 
dwfr pa un mae yn debyg y golchwyd S 
"golchiad yr adenedigaeth " lawer cenedl- 
aeth yn y Llan ger Haw. Dyna ryw fraslun 
ammherflTaith o bentref gwledig a thawel 
Llangeinwen ym Mon. 

Gan i ni gyrhaedd pen ein taith blycyn 
oyn i gysgodau'r bwyr fantellu'r fro, gwedi 
cael lluniaeth i'r corflT, aethom allan am dro 
byr gyda'n hen gyfaill ffyddlawn, yr ysgol 
feistr, i fwynhau am ennyd 



YR OLYOPA 

a geir ar y wlad oddi amgylch, o gdr Ceinwen 
Santes. Er nfld oes ryw lawer o ramantwch 
yn perthyn iddi, eto y mae yn olygfa eang a 
thlos. 

" Homely scenes and simple views 
Lowly thoughts may best infuse." 

Tua "chodiad haul" ymestyna ym mlaen 
wastddedd toreithiog, yn Uawn o bob dillyn- 
ion gwledig. Heb law ami i amaethdy 
unigol, gwelwn Eglwys fechan anghofiedig 
"Llanfairbach," ysdywed yr ardalwyr, ao yn 
y pellder draw gwelwn spire Llangaffo yn 



dyrchafh ei ben gyfuweh derw tewfHg Dinam. 
Mae coedwigoedd tewion Maes y Forth 
megys yn cyfyngn yr olygfa i raddau ar y 
dde; ond tua "gwlad roachlud haul" cawn 
drem ar wastededd prydferth Is-Gwyrfai yn 
ymledu ym mlaen byd odreu y Bwlch Mawr 
ar Gyrn Gocb. Mynyddoedd yr Eifl 
hwythau a wenant ar eigion mawr is law, a'r 
cymyl gwyn megys yn dawnsio ar gopa "j 
tri clogwyn" pigfain. Dacw bioacl ochei 
Llandwrog yn codi ei ben gyfuweh coedwiff. 
oedd y Glynllifon; a Dinas Dinlleger Haw 
yn herlo y brochus ddnau a chwery uwch 
adfeilion Tref Caer Arianrod. Tu hwnt i 
sawdl yr Eifl gwelwn Gar«g y Llam, bay 
Forth yn Lleyn, aphentir Lleyn,yn ymestyn 
I'r m6r byd Uwch y Mynydd bron. Dros y 
tywyn tywodlyd yna, dyna forgilfach Caer- 
narfon a chreigiau peryglus Llanddwyn; ac 
yn ein hymyl ar aei y breichdir tywodlyd 
Ilyma dref Rhosfairneu Niwbwrch a'igwedd 
heb wawr. Cyfeiriwn ein golwg tuag Aber- 
menai a Thraethell y Foryd. Ar fin y Fenai 
mewn unigedd perflTaith weJe Eglwys hynafol 
iiaglan Hael. Mor hardd yw gwely'r heli 
tra'r ymsudda'r haul is tdnau yr eigion 
mawr ar ei daith i'r gorllewiofyd pell:— - J 

"u,, • • ®*sy course 
The vessels glide." 

\ • flaf sea shines like yellow gold 
Fused m the fire, or hke marble floor." 

Ond-duodd yr awyrgylch, ynigasglodd 
ystorro,— 

" Myn dyn 1 pan oeddym ein dau 

Lawenaf, 

Taro a wnaeth, terwvn 'oedd," 
Trwst taran tros y tiroedd 1 
A ffi-ydiaw croew-wlaw creulawu, 
A phoerni mellt yn fli-om iawn." 
Felly terfyna yr olygfa. 

SUL YM MOW. 

" Ond hedd^w torodd gwawr y Sul 
Drwy ffenestr gul fy 'stafell." 

Y FlwyddynEgltmfsig, 
Er fod y trymwlaw yn parhau i guro, eto 
erbyn naw o'r gloch y boreu daeth bagaid 
drefnus o hen ac ieuanc i'r Ysgol Sul a 
gynnehr y n yr ysgoldy. Heddy w y r ydoedd 
o dan lywyddiaeth y Parch. W. Wynn 
Wilhams, leu. Treuliwyd awr a banner 
ddifyr lawn ynaa, a buan y gwelom ei 
chyffelyb eio. Dygid gorchwylion yr ysgol 
ym mlaen yn drefnus. Erbyn un ar ddig, 
gwehd y tlawd a'r cyfoethog, yr hen S 
®" camrau tua "Llan y 
Plwyf," ,'r Foreuol Weddi. gan ddywedyd 
Thyn --^^ health eu hunain rywbeth tebyg 

"I love our hamlet lowly Church, 
Its ivied tower and open door; 
The suns of hundred years have stained 
Its rugged roof and turret hoar. 



Digitized by 



TE HAUL. 



109 



" Here duly came our sires of old^ 

They trod the pavement echome stones, 
They knelt within these holy walls, 
That shadow now their mouldering bones. 

" And hither shall onr footsteps tnm. 
To lift the heart, to bend the knee, 
With all our Christian brothers round, 
Strong in our holy unity. 

" Here in the words our fathers loved. 

The wonted prayers swell clear and sweet, 
And here Christ's chosen shepherd leads 
The faithful flock in pastures meet. 



" Yea, I will tread the ancient path. 

Pray the dear prayers my fathers prayed. 
Here I was early bom anew. 
Here would I have mine ashes laid." 

T FOREUOL WEDDI. 

" T^ y gloch treigla uchod,— ei w^ hen 
I wasanaeth y Duwdod ; 
Cana ei hen dine hynod, 
Llan, Llan, Llan yw'r fan i fod. 



" Yr un dine lais, red i'n cly w 
Yn ddyddan y dydd heddyw, 
Ag a seiniai n gyssonol 
Swn hedd i ryw oesau'n ol ; 
Hwnw yw'r swn yn awr sydd 
Yn galw Sul bwygilydd." ' 

Eben Fardd. 

** Ein traed a safant o fewn dy byrth di, O 
Jerwsalero." "Gogoneddus bethau a ddy- 
wedir am danat di, O ddinas Dduw." 
Darllenwyd y Gwasanaeth Dwyfol gan y 
Parch. W. Wynn Williams, A.M., a thra- 
ddododd bregeth yn llawn o fgr athrawiaeth 
iachus i dyrfa barchus odd! ar 1 Cor. x. 2. 
Yr ydoedd * y canu a'r corgann o'r fath a 
garwD, a theimlem ein hunain megys gartref, 
er ym mhlitb estroniaid byd yma. Yr oedd 
y responses fel swn dyfroedd lawer, ac o'r 
fath oraf. Arweinid y cor gan Mr. Owen, 
yr hwn hefyd a chwareuai ar yr harmonium; 
ac y mae aefyUfa lewyrchua y cdr yn glod 
mawr iddo. Deallwn fod Mr. Owen yn 
gerddor gwych ao organydd medrus. 
Llwydd a bir oes iddo. 

T BRTDNAWNOL WEDDI. 

" Yr hysbys awr i 'osper* — eto ddaeth, 
A'r ty ddeil ar arfer, 
Yn ddi ball, ei weddi her; 
Ki pheidia mawl a phader." 

Ehen Fardd, 

Am cbwech o'r gloch yn yr hwyr gwa- 
hoddes y gloch oaper ni eilwaith i dy Dduw. 
Darllenwyd y Gwasanaeth Prydnawnol eto 
gan y Parch W. Wynn Williams, A.M., a 
thraddododd bregeth fer yn llawn cysur a 
dyddanwch i'r Cristion yn nby ei berenindod 
oddi ar Salm Ixii. 5. 6. Yh lie yr anthem 
canodd y c6r yn rymus ac effeithiol yr emyn 
"Dy holl weithredoedd a'th glodforant, O 
Arglwydd," allan o'r "Hymns Ancient and 
Modem," y geiriau wedi «u Cymreigio gan 



aelod o'r c8r, sef y bardd ieuano ** G.," a'u 
trefnu gan obebydd yn yr Haul dro yn ol. 
Deallwn fod y cdr a'r gynnulleidfa wedi oael 
argraffiad neillduol o'r emyn campus bwn o 
swyddfa Mr. Spurrell, Caerfyrddin. Boed 
rhwydd i'r cyfieitbydd galluog i fyned 
rhagddo i gyfieithu mwy o emynau gwlithog 
yr Eglwys. Felly terfyna ein Sul cyntaf ym 
Men. 

Gwedi Sul gwlyb daeth Llun hafaidd 
hyfryd, a thrwy gydol y boreu ymdroiasom a 
gwmpas Eglwys a mynwent 

LLANGEINWEN. 

" With reverent step approach the place 
Where saints are wont to stay; 
Where Jesus doth unveil his face, 
His loveliness display." 

Anon, 

Sylfaenydd yr Eglwys hon yw Ceinwen 
Santes, ferch Brychan Byrcbeiniog, brenin 
Garth Matbryn, a mab Aulach, penadur 
Gwyddelig, A.D. 590. Y Mae Eglwy» 
Cerig Ceinwen yn yr un sir yn gyflwynedig 
iddi. Yr ydoedd plant Brychan yn hynod 
am eu duwioldeb. Yr ydoedd gan Ddyfnan, 
brawd Ceinwen, ei Eglwys yn Llanddyfoan, a 
Dwynwen ei chwaer ei Heglwys yn Llan- 
ddwyn, y ddau le yn Ynys Mon. Cedwid 
cofwyl Ceinwen ar Hydref 8. Fel y gwelwn, 
y mae Cell Ceinwen wedi goroesi eiddo ei 
chwaer Dwynwen, ao yn nhreigliad amser 
wedi d'od yn Eglwys blwyfol, a cbapeliaeth 
Llangaffo o dani. Yr ydoedd y bersonoliaeth 
hon unwaith yn rhodd larll Penfro, ond 
y mae yn awr wedi dyfod i feddiant y periglor, 
y Parch. Canon W. Williams, A.M., Menai- 
fron. Prisir y fywiolaeth yn y "King's 
Books" (sef yn nheyrnasiad Harri VIII. a'r 
Frenines Elisabeth) i 19p. Is. 2c., tra y 
cyrhaedda ei gwerth presenqol i rywle 
oddeutu745p. . . . Rhywadeiladdigon 
anolygus, hirgul, ac isel yw yr Eglwys oddi 
allan ; ond siomir ni yn erwin pan elom i 
mewn; oanys oddi fewn y mae yn adai] 
gysurus a destlus, a phob peth fel pin mewn 
papyr, ys dywedir. Yn y blynyddoedd 1838-9, 
helaethwyd hi yn ddirfawr drwy adeiladu y 
cloohdy ac ycbwanegu yr aden ogleddol at y 
nave, yr hon a ddaliai gynt 190 o bersonau. 
Trwyyr ychwanegiadyma, ag yng nghyd oriel 
fechan yn y pen gorllewinol, deil yr Eglwys 
yn awr 310 o bersonau yn gysurus, o'r rhai y 
mae 187 o eisteddleoedd yn " free and unappro- 
priated for ever." Ym raur gogleddol yr 
Eglwys ar un o gornelau y clocbdy, ceir 
maen yn dwyn cerfiad o groes hynod, eilun 
o'r hwn a ddangoswyd yn ddiweddar yn y 
bazaar yng Nghastell Caernarfon. Yd 
gyifredin, 

" Ar y Llan y ddarllenir 
Cyttes hen hanes hir." 

Nid felly yma, cany« mae y gwyddfeini yn 
brin iawn y tu fewn i furiau yr Eglwys, yr 



Digitized by 



110 



TK HAUL. 



hjro a'n ajmodd beth. Is Bwrdd y CjrmmaD 
cawn ddaa feddfaen llwyd gwedi treulio is 
traed yr offeiriaid gweinyddol, fel joa fedrwn 
ond prin ddarll en ea hamseriad, sef 1608 a 
16 — . ( Y gweddill o'r olaf yn annealladwy.) 
Cawn un tablet diaddurn ar y mur deheuol 
yn dwyn yr argraff isod. 

"In Memory 
of Margaret, tbe wife of Thomas Williams 
of Quirt, Esq., daughter of William Wynne 
of Glan yr Afon, in the county of Carnar- 
von, Esq: 

Whose remains lye deposited beneath 
In hopes of resuming the same 
At the general resurrection with greater lustre: 
She exchanged this life (as we trust) for a better, 

the 21st day of September A.D. m dccxxviii. 
Aged Ixxii. 

Reqnieseit a laboribus suis, et opera sua eum 
ipsa sequuntur. Quae tu, Lector, imitare, 
▼el ipse prsbe meliora. 

Here also lyeth interred ye said Thomas 
Williams, who dyed Feb. ye. 22nd 1739. 
Aged 81. 

They lived together in the state of Matri- 
mony 51 years." 

Bellach awn o'r Eglwys i faes mwy 
toreithiog 

T PYNWENT, 

a tbreuHwn awr ym mysg y beddan yng 
ngwyneb haul Unbald y dydd. Gan fyned 
heibio y maen llwyd guddia fedd (ond odid) 
Rice Williams, Ysw., Quirt, yng nghyd a 
beddfaen hardd Llwydiaid Maes y Forth, 
yog nghwr gogledd-dwyreiniol y fynwent, 
eawo gareg fedd un Richard Eyans (a fu farw 
Mehefin 27, 1759, yn 49 mlwydd), yn dwyn 
yrenglyn (?) canlynol: — 

" Bum wrol nerthol onwy— a chalon 
Chwi welwch He rydwy, 
Dirymus wyf i dramwy, 
Daii a mud, nid aUai mwy." 

Ychydig gamrau ym mlaen gwedi ychydig 
dyrchio,^ dadenhuddasom lechfaen &'r bedd- 
argraff isod ami : — 

"Yma mae yn gorwedd gorff Evan 
Williams, a fu yn glochydd gynt yn Llan- 
geinweo 62 mlynedd. Efe a ymadawodd E'r 
byd hwn y 7fed o fis Rhagfyr, yn y flwyddyn 
1800. £i oed 88. 

** Yng ngharchar daiar o dan — y gareg 
Y^gorwedd gorff Ifan, 
Ffraeth glochydd fti'n Uwydd iV Llan, 
Yma'n feudwy mae'n fudan." 

Heddwch i Iwch yr hen frawd, a thaclused 
Eglwyswyr ffyddlawn Llangeinwen ychydig 
ar "fan fechan ei fedd;" oanys baedda ei 
Iwoh yr arwydd fechan yma o barch oddi ar 
eu Haw. Boed iddyot gymmeryd yr awgyrm 
yn garedig. 

Yn gorwedd yo gydwastad ft'r Uawr, ac mewn 



rhan yn oreboddiedig ft glaswellt, wrtb fur 
gogleddol y gladdfa eto, cawn gareg yn nodi 
bedd un Richard Jones o'r Rhyddgaer, a 
Gay nor ei wraig, a gladdwyd Hydref 18, 
1761, a hithau Hyd. 17, 1760. Heb law yr 
englynj canlynol, ar ben uchaf y maen ceirbwa 
yn amgan Hun dwy arch ochr yn ochr, ac ar 
un ongl gyfuwch pen tan y bwa arlun o 
gaib, ar ongl arall rhaw, wedi en bwriadu, 
mae yn debyg, yn arwyddloniau neillduol. 

" O'r BhyddpA ?r carchar cyrchu,— du'fan, 
Dwy ionwes o*r un ty ; 
Un Risiart Sion a'i wraig sy 
Mewn llywchoedd yma'n Uechu.'* 

Yn y cwr hwn o'r. fynwent cawn fedd ua 
Thomas Jones, o'rTy Croes, yn yplwyf hwn,a 
ymadawodd &*r fucbedd farwol hon, Mai 18, 
1820, yn ei 28 mlwydd oed. Gwedi bod yn 
bregethwr cymmeradwy gyda chyfundeb y 
Methodistiaid Calfinaidd am y tair blynedd 
olaf o'i oes. Wrtb daloen y clochdy dynoda 
cistfaen hardd olaf annedd Robert A. Pierce, 
am lawero flynyddoedd yn ysgolfeistr llefurus 
y Llan. Yr ochr agosaf i'r de i'r gladdfa sy 
dryfrith o feddau, ac yn eu mysg cawn eiddo 
Morgan Llwyd, a fu am amser maith yn 
landlord cymmeradwy y Menai Inn, yn y 
plwyf. 

Englyn beddargraff Ann Dryhurst, 
gweddw William Hughes, o'r Mynachdy, 
yr hon a fu farw Rhagfyr 7, 1787. 

" Gorwedd yn farweddfud— yngngheinwedd, 
Anghymhwys fy s^rmmud : 
Fy enaid byw Duw a'i dud 
Yn nef gan, wiwlan olud." 

Eto, un Ellen Owen, a fu farw Ebrill 14, 
1785, yn 7 mlwydd. 

" Hiraeth, oer alaeth, hir wylo — mynych 
Am eneth ddigyffro: 
Neli aeth o fy nwylo, 
Waela' grada i wely gro." 

Ond i derfyna ein hawr ym mysg y beddau, 
wrtb feddrod syral un John, mab G. Jones, 
o'r Ty Pentra, a fu farw Hydref 19, 1885, yn 
21 mlwydd oed. 

" Dygodd darfodigaeth — ef adref 
oedran mabolaeth ; 
Er noddi Awnenyddiaeth 
Yn fardd (nef) at fyrddiwn aeth." 

Priodoi y gallwn ddefnyddio geiriaa'r prif 
fardd anfarwol o Glynog- Fawr gynt, — 

" Wele 1 o'r hen blwyfolion, 
Llin hir sydd wrth y Llan hon: 



A I 11a wer oes, i'w 11a wr aeth, 
Hidlwyd llawer cenedlaeth ; 
Isod ar dde ac aswy, 
Llawer plaid fu'n pobli'r plwy'." 
Awdl **Adgiftoeiriad Eglwys 

Clynog Fawr,^ 

(Fw barkau,) 



Digitized by 



YR HAliL. 



Ill 



YR lAWN. 

Llawbr sydd wedi cael ei ysgrifena a*i 
gyhoeddi bron ym mhob oes o'r Eelwys ar 
y testyn hwn. Llawer o gam ddaliadau 
hefyd sydd wedi eu coleddu a*u taeru ar 
led yn ei gylch. Hyd yn oed y flwyddyn 
a aeth heibio, gwelwyd rhyw frychyn 
b> chain, le, ar yr Haul, a wrthdynai 
arno, ac a barodd gryn syndod i rai. 
Chwant sydd amaf i wneuthur ychydig o 
sylwadau ar yr amryfusedd y cyfeiriaf ato. 
At hwn yn unig y cof ymosod y waith 
hon, mewn gobaith, ar ol hyn, o ail 
ymaflyd yn y mater, iV drin yn fanylach 
ac yn helaethach yn ei amrywiol berthyn- 
asaa pwysig. 

Y mae tuedd mewn dyn i dybied fod 
Duw "yn gwbl fel ef ei hun." Edrych 
wna llawer wrth ymdrin a materion 
duwinyddol ar ochr dyn, ac nid ar ochr 
Duw. O hyn y mae eu bod fel deillion yn 
palfalu aV pared, ac yn tramgwyddo, yn 
laith y prophwyd, ar banner dydd fel y 
eyfnos. le, fel y dywed yr un prophwyd 
mewn man arall, cynneuant d&n, ac 
amgylchant eu hunain k gwreichion; 
rhodiant wrth lewyrch eu tan, ac wrth y 
gwreichion a gynneuasant 

"Anfon dy oleuni a'th wirionedd; 
tywysant hwy fi.** Yng ngoleuni y Gair 
Dwyfol y gwelaf yn eglur mai i Dduw y 

fwnawd iawn dros bechod dyn gan- 
iryniawdwr y byd. Ef allai fod rhai, 
gyda golwg ar y mater hwn, wedi ik*am- 
ewyddo wrth y gair "iawn." Buddiol gan 
byny fyddai ei bwyso a'i brolfi, ac i ymofyn 
pa 'un a ydy w ef yn gyfieithad cy wir o'r 
gair' gwreiddiol. 

Mewn tri man yn unig y cyfarfyddwn 
a*r gair "iawn" yn yr ystyr dan sylw yn 
y Testament Newydd; sef, Bhuf. iii. 25; 
1 loan ii. 2; iv. 10. Nid yr un eair y mae 
yr Apostol Paul yn ddefnyddio ag a 
ddefhyddid loan am "iawn;" eto oV un 
gair y mae y ddau yn tarddu; perthynas 
agos sydd* rhyngddynt. Yn y cyfieithad 
C'ymreig cyntaf o'r Testament Newydd, 
yr hwn yn gyfifredin a elwir cyfiei(had 
William Salsbri (gair cyfarwydd, fel y 
dy wed Peter Williams, yn yr iaith Gym- 
reig)» "cymmot" yw'r gair am "iawn," yn 
yr Epistol at y Bhufeiniaid; ac ar ymyl y 
ddaleh, "gyssyll." Yn Epistol loan, yn y 
ddau fan soniedig, "cyssiliad" yw'r gair, 
sef am "iawn," ac ar ymyl y ddalen, 
"cymmot." Yn awr, er fod rhith o 
wahaniaeth rhwng oymmod ac iawn (y 
blaenaf a ellir ei ystyried fel effaith neu 
gynnyrch yr olaf), eto cytunant i osod 
allan brif elfenau y gair am "iawn," yn y 
wreiddiaith. 

A chyda golwg ar y gair "iawn," rhaid 
ei ystyried fel y mae Cristionogaeth wedi 
ei ddyrchaftt a'i gyfoethogi yn uwch ac & 



chyflawnach ystyr nag oedd ganddo.o'r 
blaen. Cyn i wawr gwir grefydd dori ar 
gynfirodorion ein gwlad, ni chodent eu 
golygon yn uwch na'r ddaiar dan eu traed, 
er cael cyflawn ystyr i'r gair "iawn." 
Gwyddent am yr iawn fyddai colled, 
trosedd, neu sarhad yn ofyn rhwng dyn a 
dyn. 

"Yn iawn, rhoes Cynan a'i wjp 
Iddo Arth Beibio bybyr." 

Eto, ni wyddent hwy ddim am y ffordd ag 
oedd y Goruchaf wedi drefnu i gymmodi 
troseddwyr o'i gyfraith doredig ag Ef ei 
Hun. Cuddiedig oedd hyn o'u golwg. 
Trwy yr Efengyl y dygwyd hvn i oleuni. 
Bhaid i ni gan hyny esbonio a deall y gair 
"iawn am bechod" yn yr ystyr newydd a 
dyrchafedig y mae Duw wedi osod arno. 
Heb law hyn, fel y dywed Hartwell Home, 
yn y rheolau a esyd i lawr er cael allan 
ystyr geiriau, y mae yn rhaid cymmeryd 
y gair a ddefnyddia unrhyw ysgrifenydd 
yn yr ystyr a osodid arno gan y rhai yr 
ysgrifenwyd yn uniongyrchol atynt 

Yn awr, at luddewon dychweledig yn 
benaf yr ysgrifenodd yr Apostolion Paul 
ac loan am yr iawn. Cydnabyddus 
oeddyut a'r holl ddefodau a'r holion oedd 
ym mhlith eu cydgenedl. Hyddysg 
oeddynt yn eu hiaitn. Ni fuasai dim dadl 
nac ammheuaeth yn eu plith hwy mewn 
perthynas i'r gair a gyfieithir "iawn." 
Ac fe'm harweinir i yn rhwydd ac yn 
uaturiol i faes yr Hen Destament. Och, 
cornelu yr Hen Destament ar y pwnc hwn I 
Bhaid i ni wrth bwyll ac amynedd mawr i 
gyd-ddwyn a'r rhai a amcanant ysgaru y 
rhai a gyssylltodd Duw yng nghyd. 
Onid yn ieithad yr hen Destament y 
mae'r pethau mawrion sydd yng ngl^n &'n 
hiachawdwriaeth wedi eu gwisgo? Onid 
yw rheswm ei hun yn dyoddef trais wrth 
geisio safngloi yr hen athraw hwn? 
Fe'n cymheTlir i tyned i'r Hen Destament 
yn ein gwaith yn olrhain y gair "iawn," 
er cael gafael yn ei briodol a'i gyflawn 
ystyr. ino y cawn mai cyfieithad yw'r 
gair a arfera yr apostol am "iawn'' o'r 
gair Hebraeg am drugareddfa. Ac ystyr y 
gair Hebraeg am drugareddfa yw cauad — 
cauad arch y cyfammod. He yr addawsai 
Duw gyfarfod a Moses, ac i lefaru wrtho. 
Ar y drugareddfa y byddai gwaed yr 
aberthau cymmodol, neu waed yr 
aberthau a ofirymid er gwneuthur oymmod 
neu iawn dros bechodau, yn cael ei 
daenellu ar ddydd mawr y cymmod, gan 
yr archoffeiriad, drosto ei hun, dros ei dy, 
a thros gynnulleidfa Israel. Yn awr, y 
mae Crist wedi llanw lie y drugareddfa; 
ac ynddo Ef, nid mwyach ar y drugareddfa 
goch* ei lliw gan waed bychod a bustych 
broydd a bryniau Palestina, y mae Duw yn 
cymmodi y byd ag Ef ei Hun, heb gyfrif 



Digitized by 



112 



TR HAUL. 



iddynt ea pechodau. Yr Hwn a osododd 
Daw VD iawn/' Bbuf. iii. 25; nou, fel y 
mae yr ud gair yn cael ei gyfieithu mewn 
man arall, **yn dragareddfa," Heb. ix. 5., 
y man lie y ceir trugaredd. 

Trwy'r gosodiad rhyfedd hwo, mae yr 
enaid crediniol yn cael maddeuant ar dir 
cyfiawnder, yn gystal ag fel gweithred o 
drugaredd. "Ffyddlawn y w Efe a chyf- 
iawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau." 
Ac OS ydyw maddeuant pechodau yn 
weithred o gyfiawnder, y mae yn rhaid fod 
y Duw cyfiawn wedi cael digono] aberth, 
offrwm, ac iawn dros y pechodail madden* 
edig. I Dduw ynte y gwnawd iawn dros 
bechod dyn. Yn erbyn Duw y mae'r 
trosedd, ac o ganlyniad i Dduw y mae yr 
iawn gofynedig i'w wneyd. 

Pendant a diammbeuol yw iaith y 
Testament Newydd ar y mater hwn. 
"Pa faint mwy y bydd i waed Crist, yr 
hwn trwy yr Ysbryd tragwyddol a'i 
hoiTrymodd ei Hun yn ddifai i Dduw." — 
Heb. ix. 14. **Rhodiwch mewn cariad,- 
megys y carodd Crist ninnau, ac a'i 
rhoddodd ei Hun drosom ni, yn offrwm ac 
yn aberth i Dduw o arogl peraidd." — 
Eph. y. 2. 

Od oes rhai manau o'r Ysgrythyr yn 
ddystaw ar y pen hwn — yn dadgan yn 
unig fod Crist wedi gwneuthur iawn dros 
bechod — a wnaiif un dyn rhesymol gasglu 
oddi wrth hyny nad i Dduw y gwnawd yr 
iawn? Dywedir i Cain ddwyn o ffrwyth y 
ddaiar yn offrwm i'r Arglwydd; ond am 
Abel, dywedir ^n unig iddo ddwyn o 
ffrwyth ei ddefaid, ac o'u brasder hwynt 
Ni ddy wedir i bwy y dug efe hwynt Ai 
teg fyddai casglu nad i Dduw y dug efe 
hwynt? Yr ydym yn darllen i Noah 
adeiladu allor i'r Arglwydd, ac a gym- 
merodd o bob anifail, ac o bob ehediad 
glan, ac a offrymodd boeth offrymau ar yr 
allor. Ni ddy wedir i bwy yr offrymodd 
efe boeth offrymau. Onid i Dduw— i'r Un 
ag yr adeiladodd efe allor? Cafodd 
Abraham orchymmyn i offrymu ei fab, ei 
unig fab, ar un oV mynyddoedd a ddy wedai 
Duw wrtho. Yn y gorchymmyn, ni 
ddywedwyd i bwy yr oedd Abraham i 
offrymu; canysdywed Duw ei Hun, "Gwn 
weithian nad ateUaist dy fab, dy unig fab, 
ddi wrthyf Fi." 

Cymhwyswn y sylwadau hyn at athraw- 
iaeth ein Heglwys ar y mater. Arfer rhai, 
wedi cael eu gyru o faes y Gair a chenedl- 
iad eu mympwy yn eu co'l, yw ceisio 
llechu dan un o adenydd yr Eglwys — yr 
aden a dybiant hwy gymhwysaf i faethu 
ac i ddiogelu eu nythgyw dibluf. Mewn 
geiriau ereill, bwriant yr hen Homiliau 
dros y bwrdd, a glynant wrth y Llyfr 
Gweddi Gyffredin; gan oUwng dros gof 
mai adsain parchlawn y BeibI, fel y geilw 
Montgomery ef, yw y Llyfr Gweddi 



Gyffredin. Myntnmiant nad y w Erthyglan 
yr Eglwys yn dyweyd mai i Dduw y 
gwnaeth Crist iawn dros bechod. Enwch 
yr ail erthygl fel enghrai£ft Vw Uoches 
olaf hon dilynaf hwynt; ar en tir eu 
hunain gwynebaf hwynt, ac a'u genau ea 
hunain condemniaf hwynt Y mae ya 
wir na ddy wedir yn yr erthygl a enwyd 
mewn cynnifer o eiriau, mai i Dduw y 
gwnaeth Crist iawn dros bechod. Nid 
oedd angen gwneuthur hyny, o blegid nid 
oedd un math o ddadl yng nghylch y peth 
yr amser y cyfansoddwyd yr Erthyglan. 
Ond 08 n a cheir y geiriau, ni gawn y peth 
a arw3Fddoceir ganddynt Fel hyn y 
darllenwn yn yr erthygl, sef yrail: — **Yr 
Hwn a wir ddyoddefodd, a groeshoeliwyd, 
a fu farw. ac a gladdwyd, i gymmodi ei 
Dad a nyni, ac i fod yn aberth, nid yn 
unig dros euogrwydd pechod gwreiddiol, 
eithr hefyd dros weithredol bechodaa 
dynion." Dywedir yma i Grist gymmodi 
y Tad a nyni, a'i fod yn aberth dros 
bechodau. Onid i'r Tad yr offrymodd Efe 
ei Hun yn aberth? Onid yw'r geiriau 
"cymmodir Tad" yn cynnwys hyny? 
Ouid y Tad a Iwyr foddlonodd Efe trwy 
wneuthur ei ewyllys Ef? ' Caned gan 
hyny y Cristion fyth yng ngwyneb hoU 
bicellau tanllyd y '*beirniad," 

"Ar GalfariaV'wyf am edry«h, 
Ar Galfaria'r wyf am fyw; 
Yno coUwyd gwaed fy Meichiai, 
^ Yno rhoddwyd iawn i Dduw," &c.; 

a chofied hefyd weddio, " Teilyngu o honot 
ddwyii iV ffordd wir, bawb a'r a aeth ar 
gyfeiliorn ao a dwyllwyd.'* 



LLANSTEPHAN Al HYNAF- 
lAETHAU. 

(Parhdd o dudaien 48. J 

TB EGLWYS BLWTPOL. 

Wbth ymweled &*r hen Eglwysi plwyfol 
yma a tbraw, mae y meddwl rywfodd yc 
cael ei lenwi a difrifoldeb dwys, a dychym- 
mygion braidd dirif yn ymsaethu iddo. 
Nis gwyddom pa un ai ein symledd a'n 
plentyneiddiwch personol ydyw hyn ai 
peidio, bod cynnifer o ddychymmyg^on yn 
dyfod dros y meddwl: ond rywfodd neu 
gilydd, nis gallwn oddi wrtho. . Cyffelyb i 
hynyna yr oeddym ar ol aros a myfyrio 
encyd oddi fewn i hen Eglwys Blwyfol 
Llanstephan. Dychymmygem pa sawl 
tro ar tyd y mae yr hen adeiliad wedi 
weled, genedlaeth ar ol cenedlaeth, oddi 
ar pan y cyfodwyd ef ; pa sawl pen y mae 
wedi weled ei guddio oddi fewn ac odd! 
allan iddo. 01 mor ddymunol genym 
fyddai cael cipdrem ar y gwahanol gym- 
meriadau o offeiriaid fu yn disgyn ac 



Digitized by 



YR HAUL. 



113 



esgyn y pulpud, gan arwain ac addgysu 
hen dadan a theidiau y plwyf yn y 
cyssegr, a chan gyhoeddi**cenadwrihedd" 
iddynt, a hwythau, ar wawr a gosper, yn 
uno yn yr hen weddiau arddercbog hyny 
sy gwedi eu dyrchafu i fyny i'r orsedd fry 
filwaith cyn geni neb o honom ni. Ond 
nid gwiw i ni freuddwydio y cawn byth y 
fath olygfa a hyn; a pha ham yr aflon- 
yddwn ysbrydoedd yr hen dadan a'r 
mamau sydd yn huno mor dawel oddi 
fewn ac oddi allao i'r hen Eglwys? 
Gadatrer Uonydd iddynt i gael eu bun i 
ben. Mae y cof-feini o'n hamgylch megys 
yn sisial yn ddystaw yn ein clustiau, mai 
Did hir y byddwn ninnau cyn syrthio i'r 
nn trymgwsg, ac yn eglur awgrymu mai 

"Y bedd yw diwedd pob dyn." 

Saif yr Eglwys ym mhen gorllewinol y 
pentref. Mae cipolwg arni, oddi fewn neu 
oddi allan, yn dangos mai hen adeilad 
ydyw, a*i bod wedi ei badeiladu er ys 
canrifoedd lawer yn oL Mae hanesiaeth 
yd gwbl ddystaw yng nghylch pa bryd y 
cafodd yr Eglwys hon, fel am braidd boo 
^glvys hynafol arall, ei sylfaenu; ond 
bernir mai rywle tua'r seithfed neu yr 
wythfed eanrif. Mae yn amlwg, oddi 
wrth ffurf yr adeilad, y meinciau yn y 
porth, a'r tyllau yn y muriau oddi fewn, 
mai Eglwys babyddol ydoedd ar y cyntaf, 
wedi ei hadeiladu at wasanaeth y Fabydd* 
ion, rywbryd yn y cyfnod tywyll hwnw 

San yr oedd eu crefydd wedi ymdaenu 
ros ein gwlad. Mae wedi ei hadeiladu ar 
lun croes, a th^r yn y pen gorllewinol. 
Eelly, cynnwysa gorff (nave), dwy adain, a 
changhell. Ond y mae erbyn heddyw 
wedi ei chyfnewid o'i ffurf ddechreuol, 
trwy fod yma fath o gapel claddedigol 
wecu ei gyfodi yn gyssylltedig &V adain 
ogleddoL Cafodd hwn ei gyfodi gan 
l3oydiaid y Laques tua dwy neu dair canrif 
yn ol, i fod yn gladdfa i'r teulu. Y mae 
ar y muriau 12 o gof-lechau er coffad- 
wriaeth am wahanol bersonau a gladdwyd 
yma. Yn y ganghell y mae lluaws mawr 
o deuluoedd y Lloydiaid wedi eu claddu, 
i*r rhai y mae amrai feddfeini i'w gweled 
er coffadwriaeth am danynt Y cyntaf a 

fladdwyd, ag sydd k*i enw genym, ydoedd 
Lhys Lloyd, yr hwn a briododd ag 
Eleanor, merch John Lloyd ab Siencyn, 
o'r Gilfach Wen Uchaf, Ceredigion. Mae 
y cerfiad ar ei feddfaen fel y canlyn : — 

"Here lieth the body of Rice Lloyd 
Esqvier who deceased the 4 day of lanvary 
A® DnI 1622. Hee had issve by his mte , 
Elenor the davghter of lohn Lloyd." 

Mae yma hefyd feddfaen wedi ei gyfodi | 
yn ddiweddar, ag arno enwau lluaws o'r I 
teulu hwn, i'r rhai nad oedd ceryg cofif- 
adwriaethol ereill yma am danynt. I 
(Ni fyddai yn ddoeth i ni osod i lawr 
15— XI. 



adysgrifiau yr hoU geryg; ac os na all 
dynion enwog wneyd rhywbeth amgen na 
hyn, wrth ymdrin ag hynafiaethau, gwell 
iddynt roi eu hysgrifell o'r neilldu.) 

Yn y capel eto, y mae rhai o'r Lloydiaid 
wedi ou claddu, yn gystal a Mearsiaid y Plas 
hefyd ; o herwydd ymddengys i'r teulu olaf 
hwn, rywfodd neu gilydd, ddyfod i 
berchenogi y capel; a chladdwyd rhai o 
honynt ynddo. Ychydig ofal sydd yn 
cael ei dalu i'r capel yn bresennoL Mae un 
bedd ynddo yn cael ei esgeuluso yn gwbl: 
y mae ei wyneb wedi suddo yn is na'r Uawr, 
ac nid oes yma yr un gareg i ddyweyd 
pwy sydd yn gorwedd ynddo. * Nid oes 
neb wedi eu claddu ynddo er ys blynyddau. 

Yn y flwyddyn 1830, pan yn culhau y 
drws yn y ganghell, yn y mur deheuol, 
deuwyd o hyd i gareg bedd hynod yn y 
llawr, yn dwyn enw un Blediwd ab Cynan. 
Tynwyd y gareg i fyny, a bu yn y fynwent 
am ryw hyd; ond bu rhyw un, neu rhyw 
rai, mor haerllug a'i chymmeryd ymaith 
oddi yno, ac ni ohiywyd dim am dani byth 
gwedi hyny. Hwyrach nad ydyw yn awp 
yn ffurfio rhan mewn rhyw dwlc moch neu 
gilydd, fel y clywsom am gareg hvnod 
arall o fynwent! Gresyn na byddai y 
swyddwyr eglwysig yn diogelu hen geryg 
o'r fath hyn, yn lie eu gadael yn ddisylw. 
Yn ffodus, am y gareg hon, cymmerwyd 
copi o honi cyn iddi gael ei lledrata. Gan 
hyny, er mwyn cy wreinrwydd, rhoddwn yp 
arj'sgrifen i lawr o ilaen y darllenydd, i 
wneyd fel y my no ag ef. Ar ben uchaf y 
gareg yr oedd cylcn crwn, a hwnw wedi 
ei ranu yn bedwar chwarter gan ddwy 
linell trwy y canoL Yn y chwarter uchaf, ar 
yr ochr chwith, y mae, "Bleidird map 
Cynan:" y chwarter oddi tano, "Ag v 
drvc i reclvs." Yn y chwarter uchaf ar 
yr och ddeheu, y mae "Bar clavd tamser 
Ovein:" ac yn y chwarter olaf, "map 
Hovel rex." Ar odre y gareg y mae 
geiriau Lladin; "Hoc est tvmylym 
Bledird fill Cinan." (Gothaidd ydyw y 
Uy thy ren an.) Mae y chwarter cyntaf y rhan 
olaf o'r trydydd, a'r pedwerydd ya 
ymddangos yn ddeaUadwy i ni; eithr am y 
gweddill o'r cylch, methasom wneyd ond 
ychydig neu ddim o bono. Am y Lladin 
ar y gwaelod, mae hwnw yn syml — ^**Hwn 
ydyw beddrod Blediwd ab Cynan." A oes 
rhyw un a fedr ddeongli yr oil o'r pen 
uchaf? Os oes, byddai yn wir ddymunol 
gen3rm gael hyny. Pa enw ydyw 
"Blediwd?" A ydyw yn bosibl mai 
Bleddyn a olygir? A phwy ydoedd y 
.** Blediwd ab Cynan" hwn. Os mai 
Bleddyn ab Cynan a feddylir, pa un o'r 
I Bleddyniaid ydoedd, gan fod bagaid o 
I honynt? Ymddengys mai yn amser 
Owain, mab Hy wel Dda, yr oedd yn byw, 
I pwy bynag ydoedd. "Amser Ovein, map 
Hovel rex." 



Digitized by 



114 



I vn 
icnr 



CAPSLI TMNEILLDUOL.— T8G0LDT 
GENSDLASTHOL. 

Biae yn y pentref bedwar o Gapeli 
Ymoeilldtiedig. Tmddengys mai yr henaf 
yn y pentref ydyw Moriah— capel y 
Trefoyddion Calfinaidd. Adeiladwyd ef 
yn y flwyddyn 1804, ac yn y flwyddyn 
1837, cafodd ei helaethn ycnydig dracbefn. 
Yr ail ydyw capel y Wesley aid: nid oes 
yr un enw i hwn, a methasom yn l&n & 
chael y flwyddyn vr adeiladwyd ef. Yn 
nesaf, capel y Bedyddwyr. Uafodd hen 
gapel y bedyddwyr ei dynn lawr, ac un 
arall nelaethach ei adeiladu ar yr nn 

Smotyn. Saif ar dir Thomas Charles 
orris, Ysw., wrth ymyl yr heol sydd 
arwttin i dref Caerfyrddin, ar yr ocl 
isaf, ar gydiad dwyreiniol y pentref. 
Cafodd y cyntaf ei adeiladu yn y flwyddyn 
1836, a'r ail yn y flwyddyn ddiweddaf, 1866. 
Yr olaf ydyw capel Bethel, perthynol i*r 
Annibynwyr. Cangen ydyw nwn o Gapel 
Newydd Llan y Bri. Cafodd ei -adeiladu 
yn 1865. Y gweinidoflf presennol ydyw 
y Parch. Thomas Williams, yr hwn sy 
hefyd yn gweinidogaethu yn y Capel 
Newydd, Llan y Bri. 

Saif yr Ysgoldy Cenedlaethol ychydig 
latheni oddi wrth gapel y Methodistiaid. 
Mae yn adeiliad tlws. Saif ar dir Thomas 
Charles Morris, Ysw. Adeiladwyd ef yn 
y fl wyddyli 1 855. Yr y sgolfeistr presennol 
ydyw Mr. David Eran Jones, dan arolyg- 
laeth yr hwn y mae Uuaws o blant y 
pentref a'r ardal oddi amgylch yn cael eu 
naddysgn. 

FFYNNONAU CTSBBOBEDIO.—FFTimON 
SANT ANTWK. 

Wrth odre y bryn ar yr hwn y saif y 
ca8tell,ar yrochr gorllewinol, rbyngddo ax 
bryn cyfochrog, y mae i'w gweled fiynnon 
hynafol Sant Antwn. Ymddengys bod y 
ffynnon hon, yn yr oesoedd ofergoelus sy 
gwedi myned heibio, mewn bri ac enwog- 
rwydd mawr o herwydd rhinwedd 
anfiPaeledig ei dwfr i wella pob math ar 
glefydau ac anhwylderau ag y mae y natur 
ddynol yn ddarostyngedig iddynti Ond 
erbyn heddy w, ysywaeth, mae y dwfr wedi 
colU ei rinweddau yn hollol, ac wedi dyfod 
fel dwfir pob ffynnon arall! Uwoh ben 
%nnon y mae cauad, lie y tybir y safai 
delw o'r hen sant ryw amser yn ol. Pa 
ham y cafodd y ffynnon ei g^w ar enw 
Sant Antwn, yn iwy nagar enw rhyw sant 
arall, nis gallwn ddywedyd; ond mae yn 
ymddangos mai 3m y oyfiiod tywyll, pan 
•oedd Pabyddiaeth yn ffynn yn ein gwlad, 
7 cafodd yr enw hwn. 

Y mae wedi bod yn arferiad er ys 
blynyddau meithion bellach i daflu pinaa 
i'r ffynnon gan bawb fyddai yn dyfod ati, 



fel arwydd o bareh a gwarogaeth i'r hen 
sant; ac y mae yr arferlM hwn wedi 
parhan hyd at ychydig flynyddaa yn oL 

Tybir yn rhy gyffredin ym mhlith y 
werin Gymreig, mai Cymru ydoedd Sant 
Antwn, ac mai o herwydd iddo naill ai 
dalu ymweliad ft Llanstephan, nen ynte 
iddo drigo yma am beth amser, y calbdd y 
ffynnon ei galw ar «i eqw ef ; a chly wsom 
rai yn taeru mai,rywle ar y traeth, nid 
pell o'r ffynnon, y traddododd ef y bregeth 
nodedig hdno o'i eiddo i'r pysgod, a welir 
yn "Nrych y Prif Oesoedd.'^ Dylid coflo 
nad yw y bregeth ddoniol bono ond cyf- 
iei^ad i'r Gymraeg, ac iddi gael ei 
thraddodi, os cafodd ei thraddodi o gwbl, 
yn ddigon pell o Gymru. Yn awr, er 
mwyn ymlid y oyfeiliomad yna, a chan 
ein bod wedi dyfod i gyffyrddiad ag enw yr 
hen sant hwn, dichon mai nid anfuddid 
fyddai crybwyll gair neu ddau o'i hanest 
a thyma re: — 

Antwn ydoedd sant a mendwy o'r 
drydedd ganrif. Ganwyd ef yn y flwydd- 
yn 251 O.C., yn Coma, yn Heraclea, yn yr 
Aipht Uchaf. Gelwir ef weithiau Sant 
Antwn Fawr." Yn y flwyddyn 305, 
gwerthodd ei boll eiddo (gan g^rmmeryd 
styr geiriau ein Harelwydd mewn modd 
iythyrenol); ac wedi rnann y cwbl rhwng 
' tloidion, ymneilldnodd i'r difllMthwch, 
le y cyfarfu a Uawer o brofedigaethau, a 
He yr ymgasglodd lluaws o ddysgblion o'i 
amgylch, y rhai a ffiirfiwyd ganddo yn 
fath o gyfundeb mynaohaidd ; ac o herwydd 
hyn,cyfrifiref yn sylfaenydd y mynachdai 
yog ngwledydd Cred. Dywedir iddo 
amddiffyn y ff^dd yn wrol yn erbyn 
athrawiaethau cyfeiliornas yr Ariaid. 
Mae gan y Pabyddion lawer o ofergoelion 
am y sant hwn, megys pregethu i adar ac 
i bysgod, gwellau y t&n iddwf, &c., &c. 
Yr oedd yn 105 mlwydd oed pan y bu farw. 
Saif yn hynod barchus ar lechres seintian 
Eglwys Bhttfain. Cedwir ei gofwyl 
lonawr 17. Oddi wrtho ef y derbyniodd 
y t&n iddwf (erysipelas) yr enw **St. 
Anthony's fire," yr hwn cyn hyny a elwid 
"sacred fire." Newidiwyd yr enw er 
parch i'r sant, o herwydd credid y medrai 
ef, trwy ei weddlau, wellaa y neb a flinid 
gan yr anhwyldeb. 

TETimON SANT 8TEPHAN. 

Mae y ffynnon hon i'w gweled ym 
mhentref Llanstephan, nid ym mheU oddi 
wrth yr Eglwys, wrth ochr y ffordd sydd 
yn arwain i Lacham, ar f llaw ddeheu. 
Ymddengys bod y ffynnon hon hefyd 
mewn bri oesan *yn ol, ond nid yn rwhl 
mor enwog a Ffynnon Sant Antwn. Mae 
dwfr hon eto, fel eiddo y ffynnon arall, 
er ys llawer dydd wem colli yr hoU 
rinweddau iachusol oedd yn feddn genedl- 
aethauynoll 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



115 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Sierlyn, Wei, feohgyo bryntau Eppyut, 
pa fodd yr ydych yn dyfod ym mlaen un ac 
ollf Pa fodd yr ydych yn ymglywed 
lieddyw7 a phafodd y mae y de&id yn d'od 
yn y blaen ? Mae y ty wydd oer, yatormus 
presennol yn troi yn ein herbyn ; a'r eira yn 
gorohuddio ddl a bryn, fel braidd nad oea 
cymmaiot a 'philyn i'r defaid 3PI1 un man. 
Ond eto, yr fm yn rhwym o addef ein bod 
yn derbyn llawer mwy na'n haeddiant odd! 
fry. 

Lbfwehfn. Mae yn rhyfedd, ac yn rhyfedd 
iawn dy fod ti, Sierlyn, a thithau y fath 
gKbachyn ceintachlyd, yn cyfaddef cym- 
maint a byna; ond y mae yn dda genyf 
weled dy fod yn decbreu diwygio. Byddai 
yn dda i ni oil gofio mai oddi ar law 
yr Ar- . 

SierUfn. Yna, yna, gad dy bregethu ar 
ol, Llywelyn; yr wyf yn rby gyfarwydd i'r 
eynghorion a gymmer rbai o'r Corft' arnynt 
eu bod yn eu rhoddi i ddynion, pan mewn 
gwirionedd mai dim yn y byd ydyw hyny 
ond rhyw fath o ffug-aancteiddrwydd, a 
geiriau yn unig ; canys y mae ea gweithred- 
oedd yn dangos mai drwg a thwyilodrus 
ydynt Mi Mm i yn yr Eglwys ddoe, a 
ohawsom y fath bregeth gan yr offeiriad, fel 
y bydd yn ddigon i ni gnoi ein cil " arni, ya 
dywedir, am wythnoa gyfan: am hyny, yr 
wyf yn yatyried bod hdno yn ddigon i mi yn 
awr. 

Jdwcd. Gwell i chwi eich dan adael hyna 
yn y man, a throi at rywbeth arall, rhag ofh 
y dygwydd rfay wbeth gwaetb. Chwi wyddoch 
mai oea hynod ydyw yr oes hon — y ganrif 
breaennol. Bu ein gweinidog ni y Snl arall 
yn pregetbu yn rhagorol ar byn; ac fe 
ddywedodd am yr oes hon, mai oes ydyw ag 
y bydd yn hynod yn boll oeaau y ddaiar, ac y 
bydd coffa am dani draw ym mhen oesau eto. 
Ond y peth ag y bu yn ymdrin ag ef fwyaf 
ydoedd yng ngbylch rhywbeth a elwai ef 
"diwygiad seneddol," a phryd arall Reform. 
Ac yn awr, gan nad wyf fi ddim l)awer o 
wleidiadwr, a chan fy mod am gael cl}'*wed 
rhywbeth eto am byn, a fydd rhai o honooh 
mor dda< a'm hyabysu 3m ei gylch. 

Sierfyn. Nid wyf finnau ohwaith yn 
prpffissu deall rhyw lawer Sawn iawn o 
boiiticiaeth fel ein brodyr ar y Banau; ond. 
rho glywed, Idwal, pa gymmaint wyt ti yn 
ddeall am Reform? 

Jdwal. Wei, mi dd'wedaf i ti; mae y 
gw^r mawr yn Llundain yn treio cael haw] i 
ni, y poor foUowSj i voto i gael aelodau i'r 
Parliament Mae rhai yn ofnadwy yn erbyn 
hyn, ac yn d*weyd nad oes ei eisieu. Ac 
byd yr wyf fi yn ddeall, yr Eglwyswyr aydd 
yn benaf yn erbyn hyny^ a ninnau, y 
JMuenters, drosto. 

Sierlyn, Wfii i dy wawr di a dy ddeall- 
twriaeth am Reform ! *Does bosibl fod eich 



pregethwyr yn dysgu hjmyna x cbwi o'r 
pulpudau. Maent yn ddigon maleisus taag 
at yr Eglwys i ddywedyd unrby w beth am 
dani er mwyn ei diraddio. Cofia, Idwal, nad 
oes dim mwy o gyssylltiad rhwng Reform 
ag Eglwysyddiaeth nac Ymneillduaeth nag 
sydd rhyngddo i'r pysgod sydd yn nofio yn yr 
afon. Qresyn na fyddai rhyw gyssylltiad 
gwirioneddol rhwng Reform fi'r Eglwys a'r 
Eglwyswyr, fel y gallai y Sectwyr daflu en 
pieellau a'u saethau gwenwynig ati. 
Gwyddom bod yr Yntneillduwyr yn dysgwyl 
pob oyfle i edrych trwy eu gwydrau ar yr 
Eglwya, i gael gweled a oes rhai ysmotian 
duon yn d'od i'r golwg, gan gymmaint yw eu 
rbagfarn a'u gelyniaetb tuag ati. Ond cawn 
siarad am hyn eto, fe ddichon, cyn ymadael, 
a'r rheswm pa ham y mae y fath wyliadwr- 
iaeth yn oael ei gadw ar yr Eglwys. Ond at 
dy Reform di, Jdwal, yn awr. O, !e, paid di ft 
chamsynied yng ngbylch cyssylltu Reform 
a'r Eglwys. Dyna ydyw Reform, sef. bod y 
"gw^r mawr," ys gel waist ti hwynt, neu yr 
aelodau seneddol, yn treio am ryddid 1 
ddosbarth o ddynion fel ni i gael bawl i 
bleidleisio -am aelodau i'r senedd. 

Iduxd, A ydwyt ti yn gweled rhywbeth 
allan o le yn hyny— bod gw^r bach fel rii yn 
cael yr un bawl a ffermwyr a dynion 
mawr? 

SierhfiL Cymmer yn araf, a gad i mi gael 
fy anadl. Yr wyf fi yn gwbl foddlaWn i 
hyny gymmeryd lie y fory, os myner, sef 
rhoddi bawl i'r gweitbiwr i gael rhan yn 
llywodraethiad y wlad, yn gystal a rhywun 
arall ; mae hyny yn ddigon priodol, gan fod 
y gweitbiwr cyffredin, yn gystal a'r gw^r 
sydd uwch law iddo, yn ddeiliaid i'r un 
Llywodraeth ac i'r un Frenines, ac yn 
■ddarostyngedig i'r un deddfau a rheolau. 
Ond gad i mi sisial yn dy glustiau, ac yn 
eich clustiau oil. Fy mam i ydyw, nad yvt 
gweithwyr cyffredin Cymru yn malio «taten 
bdb am y fath beth a Reform. Yr wyf yn 
credu nad ydynt, fel dosbarth, yn chwalu 
dim ar eu hyrnenyddiau hefo Reform, &e. ; 
ac hwyracb na allwn ddywedyd yr un pethau 
am weithwyr trefydd mawrion Lloegr — 
Llundain, Manceinion, Llerpwll, Birming- 
ham, Sheffield, Bryste, &c. ; dim ond bod y 
screw yn cael ei goaod ar waith ; ac felly, 
nid ydyw gyda llawer o'r gweithwyr sydd yn 
sefyll alla6 am Reform ond ffug-beth a 
forgery yn unig. Beth dSl siarad, a oes dim 
modd i'r "gw^r mawr" gael rhywbeth a 
fydd yn debyg o fod o fwy o les i'r gweitbiwr 
na Reform— rhywbeth ag y gall fod yn 
lesolwr oddi wrtho. Nid yw Reform yn 
gwneyd ei boced un mymryn yn drymach, 
na'i grombil un gronyn yn llawnaoh. Pa 
beth am y canno^d a'r miloedd gweithwyr 
ar hyd a lied y wlad nad ydynt yn ennill ond 
prin prin digon i gynnal eu teuluoedd? 
Beth am y gweithwyr sydd yn codi yn fore, 
yn gweithio yn galed trwy gydo) y dydd, a 



Digitized by 



116 



TR HAUL. 



hyny bob dydd o'r wytbnos, k ohanddo wvMg 
a ohweoh neu saith o blant, mwy neu lai, ae 
ar ddiwedd yr wythoot yn derbyn y awm 
fawr o ddeaddeg swIU at gynnal ei dealu ? 
A pha beth am weithwyr y trefi a'r dinasoedd 
eto, lie mae yr ud nifer yo y teulu^ — ^yr boriau 
yn isel, rhenti y tai mor oehel, y trethgasglwr 
yn euro wrth y drws mor ami — yr ymborth mor 
ddrud, fel yn fynych mai gyda anbawsder y 
gellir gosod tamaid jm mben pob ud o'r 
teulu? Beth pe gwnelai y "gw^r mawr" 
droi eu sylw at hyn, yr hyn a fyddai o wir 
lea i logell y gweithiwr, yn lie baldorddan 
yng nghylch lUforra, na wna ddim Ilea iddo. 
Oa ydyw y "gw^r mawr" yn teimlo dydd- 
ordeb yn nyrchafiad y doabarth gweithiol, 
fel y eymmerant amynt eu bod, pa ham na 
wn&nt rywbeth erddynt a fydd yn debyg o 
wneyd eu eartrefifyn fwy dymunol a chyaurua ? 
A oea dim modd i godi huriau y g weithwyr 
awllt, dau, neu dri yn uwoh nag ydynt yn 
breaenool. Byddai hyny ganwaith yn fwy o 
lea iddynt na Reform. Oa gwna y "gw^r 
mawr" hyn, byddant yn deilwng o'r enw. 
Dyna yw fy marn \, beth bynag, am Reform. 
Beth ddywedi di am dano yn awr, Idwal. 

JdwM. Mewn gwirionedd, fachgen, yr 
wyt wedi fy ngwneyd i yn hurt. Nia gwn 
beth i ddywedyd. 

Sierlyn, Mi ddywedaf fl air ym mhellach 
wrthyt am Reform, tra byddot yn dyfod atat 
dy bun. Cofla, ei bod yn ammheua iawn pa 
nn ai amean y "gw^r mawr" ydyw dy 
ddyrchafu di a finnau ai peidio. Dim ond 
gwaeddi, "dyrchafn y gweithwyr" wneir 
ganddynt i ateb rhyw ddybenion pwrpaaol 
ganddynt hwy eu hunain. Edryoh ar yr 
anghyaaondeb aydd yn perthyn i'r rhai hyn 
aydd yn breaennol yn bloeddian am Reform. 
Ryw flynyddau yn ol, yr oedd gan bob un 
oedd gwedi treulio aaith mlynedd o brentia- 
iaeth, yn ein bwrdeiadrefi, bawl i bleidleiaio: 
yr oedd hyn yn dda, debygwn i. Ond i ateb 
rhyw ddybenion neu gilydd, pan oedd y 
Whigiaid yn feyrnaau — y "gw^r mawr," fel 
y gelwi di hwynt, aydd yn teimlo droa 
ddyrchafu y gweithwyr — diddymaaant y 
ddeddf hon, ae nid oedd y bleidlaia mwyaeh 
gan y gweithwyr ag oeddynt gwedi treulio 
saith mlynedd. Onid oea anghyaaondeb 
rhyfedd yn hyn? Tynu y bleidlaia oddi 
wrth y gweithiwr ychydig yn ol, ac yn awr 
yr un dynion yn codi yr hue and cry am 
roddi y bleidlaia iddo, ac yn ymdrechu 
darbwyllo y wlad i gredu mai anghyfiawn- 
der a*r gweithiwr ydyw cadw y bleidllia 
oddi wrtho. Anhghyaaondeb! Anghyaaon- 
deb yn y "gw^r mawr"! 

Idwal. Fe ddylai gweithwyr fel ni gael 
caniatlld i votd^ dywed di beth a fynot. Mae 
dy gallaoh di yn dywedyd hyny hefyd. 

lAywelyn, Taw aon, y iolyn ; beth wyt ti 
yn ddeall am voto ac am bethan cySelyb? 
Fe allwn i ddychymmygu bod Mr. Charlea, 
chwareu teg iddo, wadi trin ei destyn yn 



rhagorol, ac wedi ei eabonio i berffeithrwydd, 
ac wedi aiarad pethau digon rheaymol mewn 
cyaaylltiad a'r Reform. Am byny, gad 
lonydd i bethau nad yd wyt yn ddeall ond 
ychydig neu ddim yn eu cylch. 

Ifor. Fe aoniaia ti, Idwal, gynneu, mai 
oea hynod ydyw yr oea breaennol; ac yn wir, 
chwareu teg i'th weinidog, dywedodd y gwir 
i'r dim ; canya, mewn gwirionedd, oea ryfedd 
ac oea hynod ydyw yr un breaennol ym 
mhlith oeaau y byd. Yr wyf yn cael fy 
nharo a rhyw ayndod dirfawr yn fynych wrth 
feddwl am y llwyddiant di-ail aydd yn cyd- 
fyued & rhai pethau yn breaennol. 

Idwal. le, mi wrantaf mai y llwyddiant 
mawr aydd yn cydfyned & ni fel Ymneillduwyr 
aydd o flaen dy lygaid ; o blegid, debygwn 
mae yn ddigon hawdd i ddyn tywyll weled y 
llwyddiant yma yn ei effeithiau daionua 
arnom. 

Ifor. Dim mo'r fath beth, Idwal bach ; o 
herwydd fel yr wyf fi yn gweled trwy fy 
ngwydrau, ni welaf un llwyddiant yng 
ngwerayll Sectyddiaeth, hyny yw, llwyddiant 
yn yr iawn gyfeiriad : cofia bod gwahaniaetb 
rhwng llwyddiant a llwyddiant Yr wyf yn 
addef fod rhyw gyffro ym mhlith y Sectwyr; 
ond rhyw ddadwrdd ofnadwy ydyw, heb ddim 
aylwedd gwirioneddol ; rhyw awn bloeddio ae 
ubain ; rhyw awn aflafar yn adaeinio o gornel 
i gornel ; a rhyw awn malu a chorddi tra- 
gwyddol, heb un Ilea gwirioneddol yn deillio 
oddi wrtho. Y llwyddiant yr wyf fi yn 
cyfeirio ato ydyw y llwyddiant amlwg hwnw 
aydd yn cydfyned ag Eglvya Lloegr. 
Diehon bod y geiriau hyn yn awnio rywbeth 
yn annymunol yn dy gluatiau di a Llywelyn; 
ond gan nad beth am hyny, y mae yn eithaf 
gwirioiiedd; a beiddiaf ddyweyd ei bod mor 
amlwg a goleu dydd i unrbyw un a gymmero 
olwg gyffredinol ar aefyllfa yr Eglwy^yn y 
dyddiau hyn, ei bod mewn cyflwr llewyrchua, 
ac ar gynnydd o ddydd i ddydd. Ac yn awr, 
gan fy mod newydd gael gwared o annwyd 
toat, a'r crygni wedi fy nghadael, a roddwch 
chwi gen ad i mi i ddywedyd gair byr am yr 
Eglwya a'i llwyddiant yn breaennol? 

Idwal. Wei, doa yn dy flaen, i gael 
llonydd genyt; ond paid bod yn faith iawn; 
canya y mae hi dipyn yn oer. 

Ifor. Chwi wyddoch bod yr Eglwya wedi 
derbyn ac yn derbyn llawer iawn iawn o 
wrthwynebiadau oddi ar law cannoedd a 
miloedd o'i gelynion: mae gan Eglwya y 
Buw byw — ei briodferch ei Hun — fel pob 
peth arall, ei gelynion a'i hewyllyawyr drwg; 
ac yn wir, mae Uuawa o honynt wedi dangoa 
cymmaint o elyniaeth a digofaint tuag ati, 
fel mai eu prif amcan ydyw taflu eu aaetban 
gwenwynig a'u bwledau ati, gyda'r unig 
amcan i'w dinystrio a'i difodi allan o'r £fbrdd. 
Gwir ddymuniad y oigfrain g^aedlyd hyn 

, fyddai ei gweled yn ayrthio yn garnedd 
ddadfeiliedig i'r llawr, ac yn aroa yn anghyfan- 

' nedd-dra tragwyddol. Ond yn gymmaintag 



Digitized by 



y* HAUL. 



117 



mal trigle y Gorueliaf at y ddaiar ydyw, — 
yn gymmaint a bod iddi y fath Ben gogon- 
eddus yr Hwn nid yw ddaiarol,— yn gym- 
maint ag mai y Wir Eglwys ydyw — Eglwyg 
y prophwydi, Eglwys yr Apostolion, Eglwys 
y Meithyron a*r tadau dawiol, — ac yn gym- 
maint ag mai Eglwys ydyw sydd &'i seiliau 
mor gadarn yng nghraig yr oesoedd, y mae 
wedi gwrtbsefyll yr boll alluoedd a*r cyn- 
llwynioD cytbreolig sydd o bryd i bryd wedi 
eu rhoddi yn ei herbyn gan ei cbaseion a'i 
herlynwyr. Mae yc wir ddarfod iddi fod am 
gyfnod hir lawr obry obry yn y cymoedd a'r 
dyfirynoedd, beb na pbrydfertfawch na 
tbegwcb yn chwareu ar ei gwynebpryd ; ac y 
mae yn deilwng o sylw, mai tlyna yr adeg ag 
y teimlodd leiaf o saethau ei gwrtbwynebwyr ; 
na, yr oedd yn eael llonydd yn y dyffrynoedd. 
Ond o ris i ris, yr oedd yn araf esgyn i fyny 
ar byd y llethrau a'r bryniau ; ac wrtb weled 
liyn, dyma ei gelynion yn decbreu ymgy- 
nbyrfu a fffrnigo, ac yn cynnyg cydio yng 
ngodre ei gwisg, i roddi pull back iddi i 
vraelod y cwm eilwaith. Ond waeth beth 
am en cynnygion a'a dyfeisi'au, esgyn o gam i 
gam wnaeth yr Eglwys i fyny ar byd y bryn, 
nee y mae yn bresennol wedi cyrbaedd safle 
Did aneglur yn y byd: a pba Gristion na 
lawenycba wrtb weled y fath Iwyddiant ag a 
welir ar yr Eglwys yn bresennol ar dde aCv 
ar aswy ? Os bu yn bepian yn bir, mae ei 
gwawr yn awr yn ddymonol i edrycb arno. 
Ac yr wyf am i cbwi, Idwal a Llywelyn, 
edrycb ar yr Eglwys yn bresennol, a hyny 
nid trwy wydrau rbagfarnllyd y Sectwyr, ond. 
fi golwg diragfam. Oallaf eich sicrbaa bod 
yr Eglwys yn awr, yng nghanol ei llafur a'i 
lludded, ym mbell tu hwnt i'r boll bleidiau 
ereill gyda'u gilydd mewn diwydrwydd 
Cristionogol. 

I^al. Stop, stop; yr wyt yn myned yn rby 
bell; 'does bosibl fod byna yn wirionedd. 

Ifor, Oan nad pa mor syn y mae y 
newydd yn taro ar dy glustiau, y map yn 
wirionedd anwadadwy. Mae yr offeiriaid 
megys yn cydio yn eu gwaith o ddifrif, ac 
yn llafurio yn ddiwyd a cbaled yn y Winllan. 
Mewn gair, mae boll aelodau yr Eglwys, o'r 
Arcbesgob i lawr at y gwr Ueyg, ftiegys yn 
teimlo rhyw aidd a brwdianwcb drosti. 
Edrycher ar nifer yr Eglwysi a gyfodir yn 
barbaus, a byny i rboddion gwirfoddol 
oddi wrtb y rbai sydd yn teimlo dyddordeb 
ynddi. Ac nid tebyg y dywedwn air 
allan o le pe dywedem bod mwy o Eglwysi 
newyddion yn cael eu hadeiladu yn bresennol 
nag sydd o gapeli Ymneillduol yin mysg 
yr boll enwadau gyda eu gilydd. Ac y 
mae y ffaith bwysig yma, yn ol fy mam i, 
yn dangos bod ei gwersyll yn ymledu, a 
chortynau ei pbreswylfeydd yn cael eu 
hestyn; ac yn eglur ^wgrymu mai nid 
hir eto y bydd cyn etifeddu yr etifeddiaetban 
angbyfanneddol sydd yn addawedig iddi, 
pryd y bydd iddi lyncu pob un i'w cborlan 



ei bun. ' Mae hyn wedi cael ei rag- 
ddywedyd gannoedd o weithiau; a chan 
wired a byny, fe gymmer le hefyd. 



Cnitgl t[ (Cpruk 

HERODRAETH, NEU GELFYDDYD, 

ARFAU BONEDD. V. 

DwTN Baedd mewn arfan, y w arwydd vod 
y dyf^awdr neu'r cymmerwr cyntaf 
gl . . . cb mewn rhyfel, ac nid megys 
arghall (?) cyrchu ei elynion heb arfan a 
digon o gedernyd. Baedd, megys y dywed 
Barthlomeus ac Ysidoris, sydd anifael tra 
chreulon, cenfigenus; ac am hyny, He 
paentier cenfigen, ef a baentir . . . ar 
gefn baedd yn ei ladd ei hun ; ac y mae 
cyn greuloned, megys yn esgeuluso ei 
fwyd, ac y cyrch ef yr heliwr &*r hycbwaew, 
ac y Uadd, neu ynte y lleddir. Dwyn 
baedd mewn arfau a arwyddocfL ryfelwr 
cryf, dichellgar, cenfisenus, yr hwn sydd 
well ganddo farw no cnadw ei fy wyd drwy 
[lyfrder]. 

A dwyn Ci mewn arfau arwyddocft wr 
cywir, yr hwn ni edy ei arglwydd nac er 
byw nac er marw, onid ymroi ei hun i'w 
farwolaeth dros ei arglwydd; a hyn a 
dystiolaetha Barthlomeus. Ac felly 
mynych y damweinia am anifeiliaid ereill, 
fod y dygiawdr o'r un arferau &'r anifail 
yr hwn y mae yn ei ddwyn; canys pan 
ofyno gwr arfau neb rhyw arwyddion, 
rhaid yw deall ei arferau, ac wrth hyny y 
gellir rhoddi arfau iddo, fal y tystia 
cyfraith sifirl, yn y llyfr a elwir Digest 

Dwyn March mewn arfau arwyddoca wr 
ewyllysgar, parod i ymladd am ac]}08 
fechan ; canys gan ycbydig o sain clariwn 
y cyffry march i fatelu. Hefyd ef 
arwyddoc^ [wr] as amo bedwar peth a 
berthyn i farch; nid amgen, Ilun, tegwch, 
campau, lliw, a bod iddo gorfif grymus, ac 
ystlysau hirion, dwyfron lydan wastad, 
clustiau bychan blaenllymion, Uygaid 
mawr, blew tew a rhawn byr; campau i 
fod yn galonog ac yn eon: ac aelodau 
crynedig. A hyny sydd arwydd cryfder. 
Lliw y sydd yn wyn ne ddu, coch, glas, 
dwn, geiniogog, ac . . . . o liwiau ereill. 
Lliw da yw dwn, a harddwch mawr i'r 
march. Ac felly y neb a ddyco yr 
arwydd hwa a berthyn iddo fod o'r un 
natur mewn peth dyniol. 

Arth sydd anifail Uidiog, annyoddefus, 
ac a fyn ymddiala k phawb a gyhyrddo i 
hi. A phan ddyco . . . gyrch i geislo 
ymddiala ag arall a gyffwrdd & hi, gado a 
wna'r cyntaf, a chyrchu yr ail, a'r trvdydd, 
a'r pedwerydd. Cry fdwr yr arth sydd vwyaf 
yn ei breichiau; a phwy bynag a fo 
ynddynt, hi a'i deily yn flPest Pan fo 
newyn ar yr arth, hi a gais ddwyn y mel 



Digitized by 



118 



YR HAUL. 



o'r cychod; ae i lestair hvny y crogir 
gordd fawr rhyngthi a'r cwch, a hithau ft'i 
phalf a/gais yra yr ordd oddi wrthi; a 
pha ffestaf y gyro hi yr ordd oddi wrthi, 
nestaf y daw tuag ati, ac felly yr ymgur 
fwyfwy o lid a'r ordd, hyd pan benredawo 
hi o fynych ddyrnodia'u ar ei phen, a 
syrthio i'r Uawr, ar bethau llymion 
gosodedie^ yno er dyoddef, a'i lladd ei hun 
o'i ffolineb. A hyny a ddywed Arestoleles, 
Plinius. . . . Dwyn arth mewn arfau 
arwyddoca ryfelwr ffyrf annoeth; ac felly 
drwy anian yr anifeiliaid y gellir adnabod 
arferau y dygiawdrion. 

Gwedy darfod traethu o'r anifeiliaid, 
bellach ni a soniwn am adar: ac megys y 
dywed gw^r naturiol doethion, nid y w y 
rhai sydd yn dwyn adar mor ddianwadal, 
ac mor dwys, ag ynt y rhai sydd yn dwyn 
anifeiliaid pedwartroedio^. 

Dwyn Dratg mewn artau arwyddoci wr 
mawr, cadarn, chwannog i ryfel; canys y 
draig sy mor sychedig fal y mae braidd i'r 
dwr i dori, ac am hyny y deily ei safn yn 
egored i geisio diffoddiV gwres a'r syched. 

Eryr sydd edyn megys brenin ym mysg 
adar ereUl; ac edyn haelaf o'r byd yw: 
canys y praidd a ddalio nis bwyty ei hun,. 
oni bydd dirfawr newyn a'i paro, onid 
pan ddarffo iddi gy m'ryd ei ohy fran, ei fwrw 
ym mysg yr adar a font yn ei chanlyn; 
ac oni bydd digon, yr edyn cyntaf a ddalio; 
yna megys brenines yn byw ar gyffredin, 
hi a ddeily yr ederyn nesaf ati, ac a'i 
rhydd yn eu mysg. Ac o'r achos hwn y 
bydd adar a font yn ymborth ar gig yn 
canlyn yr eryr, i geisio rhan (u weddill. 
Solinus a ddywed mai o fraidd y preiddia 
y. serffawcyn, hebogiaid, gweilch, a'r fath 
adar hyny, rhag ofn, y dydd y clywont yr 
eryr. I'r eryr y -mae un troed cyfan fal 
g^ydd, megys y gallo nofio pan ddam- 
weinio iddi ddysgyn mewn dwr yn ol ei 
phraidd; a'r Hall sydd egored, ag ewinedd 
tra llymion. Arestotles a ddywed nad 
oes ederyn gryfach na'r eryr, nac a eheda 
yn gyfuwch a hi; er uched fo hi, hi a 
w^l y pysgodyn bychan yn y mor ac 
afonydd. Y dydd y ganed Alecsander 
Mawr y bu ddwy eryr yn eistedd ar ben 
ty Phylib ei dad tybiol ef; a hyny oedd 
yn arwyddocau gw . . . oddau ddyblig 
ymherodraeth, nid amgen, Europa ac 
Asia. Ac am y naturiaeth hyn y mae 
gweddus i'r ymherodr ddwyn eryr yn ei 
arfau; canys ef sydd yn dwyn eryr du, 
wedi ei hoUti a'i ledu mewn maes aur; a'r 
lliw hwn heb fod yn un o'r lliwiau penaf, 

Sm vod y gyfraith yn dywedyd, "Pal 
uw yn y nef, felly yr Ymherodr ar y 
ddaiar." Ef a ellir ateb mai yr aar sy 
fetel ufuddaf a hynawsaf; ac am na wedda 
i'r amherodr fod yn greulawn ar bob peth, 
onid bod yn hynaws ac yn drugarog. Am 
hyny y cymmerth yn dempriad liw euraid 



pan y mae yn dwyn eryr wedi ei hollti al 
ledu, am na wedda i'r amherodr fod yn 
pwyso gyda'r naill blaid nlwy no'r Hail, 
ond edrych ar aniawnder y gyfnltk a'r 
arfao. Pa ham y mae yn dwyn eryr du, 
achos lliw hwnw ar eryr sydd arwydd 
creulonder, a'r ymherodr a wedda iddo fod 
yn greulon yn erbyn ei elyoion. A 
dwyn eryr y mae, ym mlaen adar ae 
anifeiliaid ereill, o blegid y oynneddfiu a 
ddywedpwyd uchod. 

Dwyn Mebog mewn arfan, arwydd yw 
fod y dygiawdr cyntaf yn wr mun, eiddil, 
ac yn arfogach o galon nac o gorff a 
chryfdwr; canys yr edn hwn sydd wedi ei 
arfogi yn fwy o galon ne^ o ewinedd. 
A'r hyn a ddygpwyd oddi ami o'i chryfder, 
ydd ys yn ei gywerthyddto iddi mewn 
campau cyfrwyMler a chalondid, Alecs- 
ander,* De NaturU Berum, a ddywed y 
deil yr hebog, pan fo noswaith oer, ederyn, 
ac a'i cynnail dan ei thraed hyd tranoeth, 
i'w chadw rhag annwyd, ac yna hi a'i 
goilwng ymaith ; ac er cyfarfod o'r ederyn 
hwnw a hi yn fynych y dydd hwnw, ni 
wna ddim o'r drwg iddo. 

TyUuan sydd ederyn mewydus, k llwyth 
mawr o blu arni. Y dydd y trig mewn 
gogo&u a lie tywyll, a'r nos yn elwdeg; a 
phob edyn sy ddygasog iddi; a mynychu 
a wna liw nos fyned i'r Eglwysi, i ymlenwi 
ar yr oel o'r lampau; hely llygod ac 
ystlumod a wna; ac am hyny, dwyn^ 
tylluan mewn arfau a arwyddoca w^ 
mewydus, llwrf mewn rhyfel, ac yn byw 
ar gribddail a lledrad yn fwy nog arwrsib. 

CoUmen sydd edn hynaws dimlais, ac a 
gar gymdeithas dynion, a He bont yn 
tramwy. Dryg-gofus ac ofnwr yw; cany^ 
anfynych y bydd diogel genthi ei lie, ond 
tra fo yn ei thwll. Dwyn colomen mewn 
arfau arwyddocd wr diddrwg hynaws, a 
bod yn fwy ei ymddiried yn ei gymdeith- 
ion nag yn ei gryfder ei hun. A'r rhy w 
arfau a hyn a wedda i herod ei ddwyn oV 
a adaelai (?) ei gelfyddyd, ac a gymmerai 
arfau iddo i'w etifeddion; canys lerom, yn 
ei bedwerydd llyfr, a ddywed y dysgir 
colomeir yn yr Aipht a Siria i ddwyn 
Uythyr o'r naill wlad i'r Hall; a hyny mae 
Bartholo. tie pp yn cydsynio. 

Dwyn Corfran, neu fr&n araH, mown 
arfau, arwyddoca siaradwr mawr twyll- 
odrus, drwg wrth ei gymmydogion, ac a 
chwennychai ymddyrchafiael yn rhy uchel: 
canys yr edn hwn sydd yn dra siaradus, a 
drwg wrth y Hafurwyr; a hefyd cyd bai 
petrus genthi gyhwrdd a'r eryr, eto hi a'i 
dilyd dan ehedeg a throi, hyd pan ddicioyr 
eryr. wedi dyoddef y n hir, a Uiroi ati a'i lladd. 

Dwyn Alarch mewn arfau, fal y dywed 
gw^r dysgedig, yw arwydd bod y cym- 
merwr cyntaf yn gantor da; canys, yn 



* Aristotle. 



Digitized by 



YR HAUL 



119 



Lladin, tebyg y w*r ddaa hen w* Er hyny , 
tnae llawer yn dwyn alarchbd a'v nid 
ydynt gantorion : a phan ofynir i'r breoin 
herod pa ham y rnoddes iddynt/ ef a 
ddyfod mai acbos eu bod yn w^r teg 
gwynion, ti erddfau hirion iddynt. Ac o 
go^nir pa rodd y eall y rhai ni boat 
foneddieion neu urddasol o enedigaeth 
gyn^'ryd arfau^ ef a ellir dywedyd mai fal 
y rhoed enwau i adnabod pawb i wrth eu 
gilydd, yn yr an modd y rhoed yr arfau; 
ac wrth hyny, y gwedda rhoddi arfau iddo( 
ae yn yr lih lie y mae Brthlo. yn gofyn 
gorohest, a all neb ddwyn arfau eu gilydd; 
ao yn ateb ei hun, nad gall, ac y gellir 
gwahardd i neb a'i gwnel nad arfero o 
bono; canys pob notari a gymmero arwydd 
notari arall, sydd yn gwneuthur anghy wir- 
deb; ac a byn y cydsynia y gyfraith. 

Ceiliog sydd edn dewr cidonog, ac a 
ymladd yn gadam yn erbyn ei gas; a 
phan gaffi>*r fuddugoliaeth, canu a wna. 
bwyn ceilioe & chrib iddo, mewn arfau, 
arwyddoca rod y dygiawdr yn rhyfelwr 
cadarn ; ac oni bydd crib iddo, arwydd y w 
colli o hono gyfran o'i arfau mewn batel, 
a'i fod ef yn elding; canys arwydd cap wilt 
yw heb grib. 

Dwyn Griffwnt mewn arfau, arwydd 
gwr ymladdgar cadam, 4 dau amrafael 
natur a chynneddf arno: canys yr ederyn 
hwn yn ei ben a*i edenydd, sydd edn, a 
thebyg yw i eryr; a*r pen ol iddo y sydd 
debyg i lew; ac am hyny edrycher arferau 
pob un fal eu gilydd. 

Dwyn Merlvjyniaid mewn arfau, arwydd 
wneutnur y dygiawdr yn urddasol drwy ei 
wrolder a'i eryfdwr, neu drwy ei synwyr, 
yr hwn nid oes iddo fawr gyfoeth na 
by wyd, ond bod yn by w ar ei bwrcas, peth 
ag eisieu grwndwal; canys merlwyn a 
baentir mewn arfau heb draed, megys peth 
heb rwndwal; a'r rhai sydd yn dwyn yr 
adar hyn, sydd yn trico mewn llysoedd 
breninedd ac arglwyddi. Nid drwy 
gyfoeth a golud y cemr urddas, ond drwy 
gampan ac arferau da. 



. . . Cyni'ryd iddo arfau o*i henw ei 
hun ; megys gwr a elwid Lus ( ?), dwyn lus ; 
neu o henw y wlad y ganed ef ; megys gwr o 
Eryri, dwyn eryr; a gwr o Fochnant, neu 
o'r Hob, dwyn Ilwdn hwch; neu wr o 
Geri, dwyn ffrwyth y pren hwnw, Ac er 
hyny ef a all bod y dygiawdr heb gytuno 
& u harferau hwynt. 

Dwyn Crane mewn arfau, arwydd yw 
fod y dygiawdr cyntaf yn fongam, neu 
ryw fai arall arno. Ac felly y gallwn 
ddywedyd am bob pysgod ereill o'r a welir 
wedy en paentio mewn arfau. Edryched 



* [Cygnus, a Swan, and metaphorically a poet. 
See Horat Od. It. 2.] 
t [Coll wyth Umell yn y gynysgrif yma.] 



dosbarthwr yr arfau natur y pysg a*ii 
harferau, a rhoed i'r dygiawdr yr^ un 
arferau, drwy gadw yr hyn a ddy wedpwyd 
uchod. 

Am arfau a gymmerer wrth henw dyn- 
ion neu wledydd, gan ddarfod traethu am 
arwyddion bywiol mewn arfau; bellach ni 
a soniwn am arwyddion marw; ao ym 
mysg yr boll arwyddion meirw, urddasaf 
arwjdd yw croes, o blegid y pren bendi- 
gedig a gyssegrodd yr Arglwydd lesu 
Grist a'i waed. Ac o'r arwydd hwn y 
mae traethu am amrafael groes a geir, nid 
amgen, Croes * 

.... A ddyellir fal h?n: o'r pwynt 
uchaf y gweddai dechreu dysgrio arfau, o 
bydd Uiw'r pwynt yn fwyaf ac yn amlaf 
yn yr arfau. Ac fal hyn y dyserir yr arfau 
hyn: — Mae yn dwyn croes lefn o goch 
mewn maes arian; canys yn y gelfyddyd 
hon y galwant y gwyn yn arian, a'r glas 
yn asur, a'r melyn yn aur, a'r du, a'r coch, 
a'r gwyrdd, a'r lliwiau ereill, o bydd, a 
elwir yn Lladin, yn eu henwau eu hun. 
Eisioes arfer y w gan lawer, mewn amrafael 
ieithoedd, alw y lliwiau hyn ar ol y 
Ffrangeg; nid amgnn, y du yn aahyl; y 
coch, gowlya ; y gwyrdd, vera; a'r groes 
hon a elwir yn Ffrangec, croes blaen. Ail 
amrafael groes arw: a bono fydd wedi 
ysgorio ei phaladr, ac a ddysgrir fal hyn : 
Mae yn dwyn croes goch arw mewn maes 
arian : neu fal hyn : Mae yn dwyn, arian, 
groes engreulyt o gowlys. Mynychaf y 
gelwir pan ddysgrir yr arfau yn Lladin, 
henwi yr arwyddion yn gyntaf, a'r maes 
yn ol ; ac yn Fnrangeg y gelwir yng ngwrth- 
wyneb, oni bydd yn anfynyoh. Trydydd 
amrafael yw croes heb ben; a bono a elwir 
croes rehope; ao fal hyn y dysgriri Mae 
yn dwyn croes goch regope o gowlys; a 
bid honaid i bawb. Pedwerydd amrafael 
o'r groes y w croes egored, neu pcOi mewn 
iaith arall; a hdno sydd feinach yn ei 
chanol nog yn ei phenau, a chonglau 
egored iddi; ac fal hyn y dysgrir: Mae yn 
dwyn croes goch egored mewn maes o 
aur; neu fal hyn: Mae yn dwyn, aur, 
groes egored o'r gowlys. A'r groes hon a 
elwir yn Ffrangeg pati, Pummed groes a 
fydd sangedig; canys hawdd fydd ei sengu 
yn y ddaiar, achos bod y pen isaf iddi yn 
flaenllym; ac fal hyn y dysgrir: Mae yn 
dwyn croes sangedig o ddu mewn maes 
coch ; neu fal hyn : Mae yn dwyn, gowlys, 
groes sangedig o sabyL A'r groes hon a 
elwir yn Ffrangeg croes fichu Chweched; 
amrafael yw croes groesog; a hi a elwir 
felly o achos bod pob pen iddi wedy ei groesi ; 
ac fai hyn y dysgrir: Mae yn dwyn croes 
groesog o goch mewn maes aur; neu fal 
hyn: .Blae yn dwyn, aur, groes groesog 
o'r gowlys ; a hdno a elwir croes groesese£ 



* [CoU yma heiyd o wyth lUnell yn y gynyigrif.] 



Digitized by 



120 



T& HAUL. 



Seithfed amrafael, croes melin; canys 
tebyg y w i offeryn a fydd mewn melin yn 
arwain y maen, a elwir peusedd; ac fal 
hyn y dysgrir: Mae yn dwyn croes melin 
o aur mewn maes coch; nea fal hyn : Mae 
vn dwyn, gowlys, groes melin o aur. A 
hon a elwir croes melin. Wythfed, croes 
flodeuog; canys pobpen iddi y sydd wedy 
ei lunio ar lun olodeuyn; ac fal hyn y 
dysgrir: Mae yn dwyn croes flodeuog 
mewn maes aur; neu fal hyn: Mae yn 
dwyn, aur, groes flodeuog o sabyL A 
hon a elwir croes flodeuog. Nawied 
amrafael yw croes fotymog; canys ei 
phen hi a fydd ar luu botymau; ac fal 
hyn y dysgrir: Mae yn dwyn croes 
fotymog du mewn maes arian ; neu fal hyn : 
Mae yn dwyn, arian, groes fotymog o 
sabyL A hon a elwir croes fotymog. 
Degfed amrafael y w croes egored flodeuog. 
A hi a elwir yn groes egored o blegid yr 
hyn a ddywedpwyd uchod; ac yn flodeuog, 
canys pob pen iddi sydd ar lun blodau; ac 
fial hyn y dysgrir: Mae yn dwyn, arian, 
groes flodeuog gowlys. Unfed ar ddeg o 
amrafael yw^ groes flodeuog fotymog; 
canys pob pen iddi sydd flodeuog, ac ar 
bob pwynt o'r blodau y bydd botwm^ ac 
fal hyn y dysgrir: Mae yn dwyn arian 
groes flodeuog fotymog o ddu neu sabyL 
I)euddegfed amrafael o'r arwydd hwn yw 
croes ddwbl barchedig, ac a ddysgrir fal 
hyn : Mae yn dwyn croes ddwbl barchedig 
o asur mewn maes o aur; neu fal hyn: 
Mae yn dwyn, aur, groes ddwbl barchedig 
o asur. Ac un o*r croesau hyn a wedda 
i*r brenin herod ei nodi i un a fo yn gofyn 
arfau, ac ef heb wybod arno nac' arfer dda 
sac un ddrwg; canys dwyn croes mewn 
arfau arwyddoc4 fod y dygiawdr cyntaf 
yn wr anifeiliaidd, heb fod arno nac arfer 
dda nac un ddrwg; megys y gellid wrth 
hyny nodi arfau. 

Mae rhai yn dwyn eu harfau yn chwar- 
terog lyfh o amfafael liwiau, ac a ddysgrir 
fal hyn: Mae yn dwyn, yn chwarterog, 
aur a gowlys; ac ar y pwynt ym mhen 
uchaf i r arfau, ar y tu deheu, y gwedda 
ddechreu dysgrio aifau chwarterog. Mae 
arfau ereill chwarterog garw, a phob lliw 
wedi ei raddu yn eu guydd; a hyny a 
elwir yn y gelfyddyd hon engraelyt; ac fal 
hyn y dysgrir: Mae yn dwyn, yn 
chwarterog engraelyt, arian ac asur. Mae 
rhai yn dwyn arfau chwarterog endeiniiog; 
canys megys endeintur y bydd pob lliw yn 
eu gilydd; ao fal hyn y dysgrir: Mae yn 
dwyn, yn chwarterog endeintiog, arian a 
sabyl. Mae rhai yn dwyn arfau bylchog; 
a hwynt a elwir felly achos eu bod yn 
debyg i fylchau ar gaerau cestyll ; ac fal 
hyn y dysgrir: Mae yn dwyn sabyl ac 
arian yn fylchog, neu enbatiUe. Mae rhy w 
arfau wedi eu llunio ar lun palis o amrafael 
henw; ac fal hyn y dysgrir: Mae yn 



dwyn, yn balis, arian ac asur. Mae ereill 
yn dwyn eu harfau yn farciau* o amrafael 
liwiau yn drostiau ar draws; ac fal hyn y 
dysgrir: Mae yn dwyn yn fariog a^ sabyL 
Mae rhai yn dwyn arfau conglog o 
amrafael henw, megys pob congl yng 
ngwrthwyneb eu gilydd; ac fal hyn y 
dysgrir: Mae yn dwyn, yn gonglog, ariau 
a gowlys. Mae ereill yn dwyn arfaa 
betulie, fal palis ar osgo, o*r tu de i'r arfau, 
tua'r tu asw, ao a ddysgrir fal hyn : Mae 
yn (dwyn) fendi aur ac asur. Mae rhai 
yn dwyn arfau chwarterog ramft^ megys a 
dynid o*i wraidd: fal hyn y dysgrir: Mae 
yn dwyn, yn chwarterog, rasyt, arian a 
gowlys. Ac OS mab a ddeisyfa ddwyn 
lliwiau megys arfau ei dad, a'i fam hefyd, 
ef a all ddewis o'r saith amrafael arfav 
uch(»d; canys ef all ddwyn y lliwian 
hyny mewn arfau chwarterog engraelyt, 
neu arfau chwarterog rasyt, neu arfau 
chwarterog endeintyt, neu arfau palisog, 
neu arfau bariog, neu arfau conglog, neu 
mewn arfau bendi, mewn amrafael arwydd 
arall; mewn arfau i*r ,hwn y rhoir 
plygion (?), nid amgen no chyplau pen ty, 
megys dwy ysparysen wedi ei wn'io i gyd; 
a'r arwydd hwn mewn arfau a elwir 
sieffirwn; ac arwydd yw mai ef ywV 
dygiawdr cyntaf o*i hynafiaeth ef; ac o 
bydd ei f. . . . . ef wedi amlhau, i 
chwanegu ... ef a all gym'ryd sieffrwib 

arall: a*r cyntaf f 

[O ysgrifli(fr a ysgrifenwyd yn y fl. 1500.] 



Sikltjginii t| ^oag. 

THE DUTY OF THANKFULNESS, 

With Special Reference to our Constitution 
in Church and State, By the Rev. Enoch 
Pugh, B.D., Vicar of Uanfair Caer 
Einion, 

Trabtbwyd y bregeth alluog uchod yn £g- 
Iwys biwyfol y Trallwng, o flaen y Barnwr 
Brarawell, Mawrth, 1866, aragoriadyfrawdlys 
yo y dref uchod ; a chafodd ei cbyhoeddi ar gaia 
Edwin Hilton, Ysw., uchel sirydd. Mae y 
Parch. Enoch Pugh, awdwr y bregeth hon, 
yn adnabyddus yn y Deheudir yn gystal a'r 
6og)edd fel pregethwr galluog; ac mae y 
bregeth uchod yn un dda; nid oes achos 
dyweyd rhagor; ae yr oedd y testy n yn 
bynod addas i'r amgylchiad. Amddi^nayr 
awdwr yr Eglwys yn erbyn Pabyddiaelh, ac 
.Ymneillduaeth — ^yn neillduoIyrYmneillduwyr 
polilicaidd hyny sydd yn cyfansoddi y Gym- 
deithas anefnngylaidd h5no, y Liberation 
Society, cenadon pa un sydd yn myned o 
amgylch y wlad, er creu d}gasedd y werin yn 



* [Ynfarau?] 
f [Y rhelyw ar goU.] J 



Digitized by 



YE HAliL. 



121 



erbyn yr Eglwys. Mae yn dda gensrm 
weled yr awdwr yn siarad mor eglur a 
didderbynwyneb ar y mater. Hoffftin weled 
gweinidogion yr Eglwys yn dyfod i*r niaes i 
amddiffyn yr Eglwys, yr hon sydd yn nod 
i saethau ei gelynion yn y dyddiau presennol, 
yn yr un ysbryd a fioer Llanfair Caer Einon ; 
oanys mae y gelyn yn hau ei efraa pan y mae 
yr Eglwyswyr yn hepian. Hoffem weled y 
bregeth hon yn nwylaw pob **Cymro," ac 
hyderwn y bydd i*r awdwr ei chyfieitbu i*r 
Gymraeg; ac y bydd iddo dderbyn pob 
o«^nogaeth oddi ar ddwylaw aelodau yr 
Eglwys yng Nghymru. 



BRIDE OF NEATH VALLEY. 

Mae ein cydwladwr enwog, John Thomas, 
Ysw., **Peneerdd Qwalia," newydd gyhoeddi 
Cantata, dan y teitl uchod, yr hon sydd i gael ei 
chanu yn eisteddfod ddyfodol Caerfyrddin. 
Canwyd hi ar y cyntaf o'r mis diweddaf yn 
Cheltenham, a chafodd dderbyniad gwresog. 
Mae hyn yn aiarad yn uchel am dalentau ein 
cydwladwr, yr hwn sydd wedi dringo i 
binael enwogrwydd trwy ei ymdrechion 
Ilafuras. 

Mae pobl Cheltenham, y rhai sydd yn 
arfer clywed prif weithrediadau y prif gyfan- 
soddwyr yn cael eu cana, yn ddigon galluog i 
larnu am deilyngdod neu annheilyngdod 
cyfansoddiad cerddorol. 



HANES MERTHYR TYDFIL. 

Yr ydym yn deall fod banes Merthyr 
Tydfil ar ddyfod allan o*r wasg yn fuan. 
Clysom mae Mr. Thomas Stephens yw yr 
awdwr. Darlleuasom luaws mawr o'r 
erthyglau, y rhai a ymddangosodd yn y 
Meruiyr Express, a chawsom lawer o 
hyfrydwch wrth eu darllen. 



COGYDDIAETH GYMREIG. 

{Welsh Cookery), Mae Arglwyddes 
Llanofer (Gwenynen Gwent) newydd 
gyhoeddi cyfrol ar y testyn uchod. Mae 
rnai o*r newyddiaduron Seisonig yn siarad 
yn uchel iawn am y gwaith. 



GWEITHIAU BARDDONOL DAFIS 
CASTELL HYWEL. 

Pan oeddym yn eisteddfod Abertawy, 
olywsom fod Tdyn Dewi, sef gweithiau 
barddonol Dafis, Castell Hywel, i gael eu 
cyhoeddi; ond ni chlywsom ddim ym 
mhellach yn ei gylch. Gan fod yr argraffiad 
oyntaf gwedi eu gwerthu 1 gyd, teimlai 
llawer yn ddiolohgar pe gwnai ei wyr, y 
Parch. Joauah Evans, ei gyhoeddL . 
16— XI. 



TR EISTEDDPOJ) GEMEDLABTHOL. 

Rhai pigog eas yw lluaws mawr o'n 
llenorion ; nid oes dim yn eu blino yn gym- 
maint a gweled dynion yn esgyn i enwog- 
rwydd. Yn un o*r newyddiaduron Cymreig 
yohydig ddyddiau yn ol, ymddangosodd 
erthygl ar yr "Eisteddfod." Mae yr 
ysgrifenydd yn taflu yr boll fai am nad yw 
yr eisteddfod wedi talu eiffordd yn y Cantatas; 
a dywed mai yr unig amcan mewn golwg gan 
y pwyllgor cerddorol,- y rhai sydd yn gyn* 
nwysedig o ddau neu dri yw, dwyn eu gweithiau 
eu hunain i sylw ar draul yr eisteddfod, os 
nad ydy w yn camsynied. Y personau mai yr 
ysgrifenydd dan sylw yn cyfeirio atynt ydyw, 
Mr. Brinley Richards, a Mr. J.ohn Thomas 
(Pencerdd Gwalia). Nid wyf yn credu bod 
y cyhuddiad hwn yn deg ac yn gyfiawn : fy 
marn i yw fod y ddau foneddwr uchod yn 
golledwyr wrth ganlyn yr eisteddfodau. Nid 
wyf yn credu bod eu hymlyniad wrth yr 
eisteddfodau yn un dyrchafiad iddynt ynff 
ngolwg y Seision, a chenedloedd ereilH 
Achwyna yr ysgrifenydd, at ba un yr ydym 
yn- cyfeirio, mai y Cantatas sydd yn difa yr 
arian: nid yw yn ymddangos iddynt 
ddifa Arian yn Aberdar, canys nid oedd yno 
un Gantata; nac yn Abertawy a Chaeruarfon, 
canys yr oedd yno arian dros ben. Nid yw 
hyn ond esgus gwan, ac nid wyf yn gweled ddim 
tegwch na boneddeiddigrwydd mewn dynion er 
rhoddi ffordd i'w spleen i feichio y boneddig- 
ion uchod & boll golledion arianol yr eistedd- 
fodau. Fy mharn i y w fod y ddau foneddwr a 
nodais, wedi gwneyd mwy tuag at ddyrchafu 
cerddoriaeth y genedl na neb sy'n fy w yn awr. 
Os y w dynion cyhoeddus fel hyn i fod yn nod 
i saethau gohebwyr dienw, ni ryfeddwn weled 
dynion o ddylanwad yn tynu eu cefnogaeth 
yn ol. 

Cerddor. 

Glan Amman, 

DYDD OWYL DEWI TN LLUNDAIN. 

Ar y cyntaf o Fawrth, cynnaliodd cym* 
deithas yr Hen Frythoniaid eu gwyl flynydd- 
ol; hon oedd yr 152fed. Cymmerodd 
giniaw le yn Willis's Rooms. Llywyddodd 
ei Uchel der Breninol Tywysog Cymro. Yr 
oedd yn bresennol Dug Cambridge, larll 
Powys, larll Vane, Is-iarll Hamilton, Esgob 
Ty Ddewi, larll Bradford, larU Amwytbig a 
Talbot, Esgob Ely, Syr W. W. Wynne, 
Barwn, A.S., Howel Gwyn, Ysw., A.S., yng 
nghyd ft lluaws mawr o bendefigion a 
boneddigion Cymreig. Yn ystod y pryd- 
nawn, cafodd ein cyd-drefwr enwog, Ikir. 
Brinley Richards, yr anrhydedd o'i gyflwyno 
i Dywysog Cymru,- gan larll Vane, fel 
awdwr yr anthem genedlaethol "Duw 
Fendithio Tywysog Cymru," God BlesM 



Digitized by 



122 



YR HAUL. 



the Prince of Wales, Derbyniodd y 
Tywysog Mr. Richards yn y modd mwyaf 
caredig, a siglwyd dwylaw. Tr ydym yn 
falcb i glywed bod ein oydwladwr wedi eael 
y fath anrhydedd; nid yn ami y clywn am 
Gyniro yn cael ei aorhydeddo. Hyderwn y 
bydd i Mr. Richards gael mwy o anrbydedd 
eto am ei gyfansoddiadau penigamp. Hir 
oes iddo y w ein dymuniad. 

DAIONI TR EIRA DIWBDDAR. 

Nid oes neb eto yn gwybod daioni Daw 
yn anfon yr yttorm ddiweddar o wynt, rhew, 
cesair, ac eira, ft'r rhai y gwelodd Ef fod yn 
dda ein bendithio. Ni welir dim yn yr 
ymweliad, gan lawer, ond gerwinder annys- 
gwyliadwy i ddyn ac anifail. Er yr addefa 
rhai fbd y ddaiar wedi derbyn Ilesdirfawr; ac 
fy mam i yw fod nif'eri mawrion o fywydau 
ein eydwladwyr wedi cael eu barbed os 
cafodd rhai ereill eu haberthu yn yr 
Iwerddon. Yr oedd y Ffeniaid wedi dew is 
eu hamddiflfynfeydd fi'a gwersylloedd yng 
nghadarn leoedd y mynyddoedd, lie ni allasai 
y milwyr a'u ma^nelau eu cyrhaedd. 
Rhnthrai y gwrthryfelwyr yma i lawr yn 
llechwraidd yng nghefnaint y nos yn barhaus, 
a gwnaent ddifrod a galanasdra ar feddiannau 
a byWydao. Daliwydhwynt yn eu lloches i 
gan ymweliad goruwch naturiol ac annys- 
gwyliadwy. Y mae'r Uymrygiaid newynllyd 
yn gorfod gwasgaru tua'r gwastadedd i'r 
ddalfa wrth y cannoedd. Wrth ystyried hyn, 
meddylia llawer Cristion didwyll am yr banes 
adraethir yn losua z. 11, wrth glywed yr boll 
glod yn cael ei roddi i'r milwyr a'r swyddog- 
ion ereill. "A phan oeddynt yn ffoi o flaen 
Israel, a hwy yn goriwaered Bethoron, yr 
Arglwydd a fwriodd amyot hwy geryg mawr- 
ion o'r nefoedd hyd Asecah; a buant feirw: 
amlach oedd y rhai a fu feirw gan y ceryg 
oenllysg, na'r rhai a l&ddodd meibion Israel 
&'r cleddyt" 

Hywel. 

Y GYMDBITHAS DDADGTBSYLLTIOL. 

Mae aelodau y gymdeithas aflonydd a 
chwyldroadol hon wedi gadael sir Aberteifi, 
ac wedi bod yn pregethn, nid yr Ef engyl, 
cofiwch, ond Politiciaeth i drigolion sir 
Drefid.dwyn. Nid oeddym yn rhyfeddu 
dywed fod pregethwyr y firochwyr a*r 
Independiaid yn myned o amgylch i geisio 
tynu yr Eglwys i lawr; ond darfu i ni 
synn a rh^eddn wrth weled enw nn o 
weinidogion y Methodistiaid yn eu plith, 
y sect ag oedd mor barchus o'r Eglwys im 
amser, yr hon a gaf odd ei magu ar fronan 
yr Eglwys; ond mae yn ymddangos fod 
Methodifltdaid newydd wedi cyfodi, y rhai 
nid adwaenant yr hen Fethodistiaid gynt 

" Yr wyf yn oofio y Methodistiaid, 
Yr hen Fethodistiaid grnt, 
Ond er fv ngalar trwy hoU Gymru, 
Newyad y w mai marw ynt. 



Pawb a tuirchai y Methodistiaid, 
Pawb am danynt a wnai son, 

Trwy ystod bywyd Daniel Rowland 
Ag Ellas fawr o Fon." 

Ond mae cloch y Uan heddyw yn swnio 
mor adgsfi yng nglnstian y Methodistiaid 
ag yng nglostiaa yr Independiaid. Nid 
yn gwybod dim am y Parch. D. 
Rowlands, B.A., gweinidog y Methodist- 
iaid Llanidloes; ond yr ^ yn credu y 
bnasai yn llawer fwy cydweddol ft'iswydd 

1 gynnorthwyo yr offeiriaid i wneyd 
daioni yn lie myned o amgylch i'w disodii, 
a thynu y clochdai i lawr. Dymunwn ya 
barchus gyflwyno y penderfyniad canlynol 
o eiddo cymdeithf^a y Methodistiaid 
mewn perthynas i'r Eglwys, yr hon a 
gynnaliwyd yn y flwyddyn 1834 yn y 
Bala, i sylw pregethwyr y MethodiBtiaid, 
y rhai sydd wedi rhwymo en hnnain wrth 
olwynion cerbyd Jnggemant Miall a 
Henry Richards: — 

^^At an Annual Aaaociation, or Con- 
ference, of the Welsh Methodists, 
held at Bala, 12th of June, 1884, the 
following recommendation at the meeting, 

2 o'clock, on the 11th, was proposed by Mr. 
John Elias, Anglesea, and seconded by 
Mr. William Morris, Pembrokeshire, and 
unanimously, agreed to by 500 preachen 
and elders then present from yarious parts 
of the Principality, Thatwe deeply lament 
the nature of an agitation which is so 
prevalent in this langdom, and which 
avowedly has for its object the severing 
of the National Church from the state, 
and other changes in Ecclesiastical affairs. 
We therefore are of opinion that it 
pertains not unto us to interfere in such 
matters, and we strenuously enjoin upon 
every member of our connexion to 
meddle not with them that are given to 
change, but on the contrary to pray for the 
King, and for all in autiiority, that we 
may lead a quiet and peaceable life in aU 
godliness and honesty. 

'*JoHN JoiTBS, Tremadoc, 

"Moderator." 
"We do not designedly dissent or look 
upon ourselves as Dissenters from the 
Established Church. In doctrine^ we 
exactly agree with the Articles o£ the 
Church of England. We highly approve 
of her excellent Liturgy, and preach no 
other doctrines. Making a sect, or form- 
ing a party, is not the object we are aiming 
at: God forbid. Hitherto as a body, our 
eye has been single to this point of 
highest importance, the salvation of 
immortal souls. 

"Thomas Chaslbb." 

TALENTAU TM YR EOLWYS. 

Dywed y Gwladgarwr^ newyddiadur cein- 
iog a gyho«ddir yn Aberdar, mai yr achos 



Digitized by 



TR HAUL. 



123 



tod yr Uohd-Eglwyiwyr mor boff o wisg- 
oedd a seremonlau yw gwneyd iawn am 
ddiffyg talentaa yn yr Eglwys. Yr ydym 
yn gwada yr haeriad hwn o eiddo golygydd 
neu olygyddion y Gwladgarwr yn y modd 
mwyaf pendant. Nid oes ganddo un sail 
dros y fath haeriad; mae yn rhaid bod y 
golygydd nail] ai yn anwybodua, neu ynte yn 
rhagfarnllyd ofnadwy, onid e ni fuasai yn ya- 
grifenu y fath druth plentynaidd. Yr ydym 
wedi tilyned llawer gwaith ddynion bychain, 
anwybodaa, hunanol, yn tafla en ilinyn 
mesur droa yr offeiriaid, ac yn dywedyd nas 
gall yr offeiriaid gyfansoddi en pregethau eu 
hanain, a'n bod oil yn cael eu hysgrifenu 
gan yr eagobion. Os yw hyn yn gywir(?), 
mae yn rhaid bod esgobion yr Eglwys 
Sefydledig, nid yn ddynion diwyd, ond mae 
yn rhaid iddynt gadw lluaws mawr o ysgrif- 
enyddion i ddiwallu cynnifer o offeiriaid 
phregethau. A chymmeryd yn ganiataol bod 
ambell i offeiriad dio(2^1yd a didalenti'w gael, 
yr hwn sydd yn rhy ddiog i gyfansoddi 
pregeth eihun o un flwyddyn i'r llall; nid 
yw hyn yn un rbeswm i gondemnio yr holl 
offeiriaid. A ydyw pregeth wyr yr Ymneill- 
duwyr yn gallu ac yn cyfanaoddi eu pregethau 
eu hunain? A ydyw banner y pregethau 
sydd yn cael eu traethu yn wreiddiol gan yr 
Ymneillduwyr? Beiddiwn ddywedyd nad 
ydynt Yr ydym yn gwybod am rai cyn hyn 
wedi bod yn pregethu pregethau allan o'r 
Haul! Mae hyn yn ffaith; ac mae y rhan 
fwyaf o'r pregethau sydd yn cael eu traethu 
wedi cael eu eyfansoddi gan offeiriaid, er 
cymmaint o laid sydd yn cael ei daflu am eu 
traws. Ijlid ydym yn credu, os bydd un dyn 
yn arfer darllen ei bregeth, bod hyny yn 
arwyddo difiyg talent Yr unig dro y 
darfu i ni glywed y Parch. David Charles yn 
pregethu, darfu iddo ei ddarllen, a phe 
dywedem fod Mr. Charles yn amddifad o 
dalent, mae yn lied debyg na fuasai neb yn 
fwy parod i godi ei wrychyn yn gynt na 
gplygydd y papyr dan sylw ; ao yr ydym yn 
adwaen llawer heb law Mr. Charles yn 
darllen eu pregethau; ac nid ydym yn eu 
beio am hyn. Nid yw yn un prawf fod dyn 
yn dalentog os gall barablu yn hyawdl. 
Cyromerer *'Wil Brydydd y Coed" er es- 
ampl, OS myner. Pe gwnaem ddodi gweinid- 
ogion yr Ymneillduwyr a'r offeiriaid, yn 
Xloegr a Chymru yn y dafol, yr ydym o*r 
lam yn gydwybodol y troia y fantol o du yr 
Eglwyswyr. Pwy oedd Butler, gweithiau yr 
hwn sydd yn cael ei ddefnyddio gan .bob 
pregethwr o ddysg; ai nid Eglwyswr? 
Offeiriad oedd Whewell ; ac awn gam yn nes 
yn ol i'r cyfnod Puritanaidd; cawn UHher 
a'r duwiol leremy Taylor, a lluaws ereill 
rhy faith eu henwi. Yr ydym yn beiddio 
dywedyd na fedd yr Ymneillduwyr y fath 
bregethwr a Dr. Wilberforce, esgob Rbyd- 
ychain. Ym mhlitb ereill, gallwn enwi 
Cloae, Deon Carlisle; Dr. Walker, Chelten- i 



ham; y Parch. Mr. Ryle, awdwr y traeth- 

odau; Dr. M'Neile; y diweddar Canon 
Stowell, &c. Mae golygydd y Gwladgarwr 
yn bradychu ei anwybodaeth, trwy ddywedyd 
mae amcan yr offeiriaid y w gwthio gwisgoedd 
a chanwyllau o flaen eu gwraodawyr, yn Ue 
talentau. Mae lluaws o'r JRitualiaia yn 
bregethwyr hyawdl. Clywsom rhai o holi- 
ynt yn pregethu o'r frest, fel y dywedir, yn 
y Deheudir; ao y mae yn rhaid i ni 4ddef 
yu onest, na chlywsom well pregethau. Nid 
^m yn dywedyd hyn fel amddiffyniad i'r 
JRitualiats ; ond profi nad yw yr ysgrifenydd 
yn gwybod dim am yr offeiriaid uchel- 
eglwysig. Lie ceir gwell siaradwr na'r 
brawd Ignatus. Taflwn gipolwg decs 
Gymru, a chawn y fantol yn troi o du yr 
Eglwys, er fod ein cyfeillion yn honi fod 
naw o bob deg o'r werin uymreig yn 
Ymneillduwyr. Eglwyswyr oedd Gronwy 
Owain, awdwr "Cywydd y Farn;" Gwallter 
Mechain; Elis Wyn; Theophilus Evans, 
awdwr "Drych y Prif Oesoedd;" Carnhu- 
anawc, awdwr " Hanes Cymru ;" loan Tegid j 
Glan Alun; loan Glangeirionydd ,* Cam 
Ingli; Ab Itbei; ac mae genyni yn awr yn 
fyw, Silvan Evans, un o brif lenorion y 
genedl, dyn sydd wedi gwneyd mwy dros 
ienyddiaeth ei wlad nag un dyn yn yr oes 
hon; Nicander; Quellyn; Hywel; y Parch. 
Thomas Rowlands, awdwr y gramadeg. 
goreu a feddwn; a Llawdden. Pa le ceir 
yng Nghymru y fath ysgolhei'gion coeth a'r 
Dr. Thirlwall, esgob TyDdewi; Archddiacon 
Williams; y Parch. Charles Williams, prif 
athraw Coleg yr lesu ; Proffeswr Williams, o 
Llanbedr; Parch. William Edmunds, yr hwn 
hefyd sydd yn hynafiaethydd enwog; a Llwyd 
Llangatben, yr hwn sydd yn hynafiaethydd 
craffus, ac yn lienor gwych, ac yn bregethwr 
hyawdl. Fel pregethwyr ac areithwyr gallera 
enwi, y Parch. John Griffiths, Llandeilo 
Fawr; y Parch. John Griffiths, Castell 
Nedd; a'rtanllyd a'r gwladgarol Dr. James, 
Panteg; y Parch. David Parry, Dyfynog; 
Hugbes, Llanymddyfri; E. O. Phillipps, 
Aberystwyth; Evans, Rbymni; D, Howells, 
Caerdydd; J. P. Jones, Llantrisant; Lat- 
imer M.Jones, Caerfyrddin; Evans, Llan- 
debie; a Canon Jenkins. Gallem ebwyddo 
y nifer pe bai angen. Yr offeiriaid yw pril 
golofnau yr eisteddfodau, ac oni buasai hwy, 
lied farwedd fuasai y sefydliadau hyn. Yr 
unig amcan sydd genyf roewn golwg wrth 
ysgrifenu ysylwadauhyn, ywdangos n^d yw yr 
Eglwys mor amddifad o dalent ag y myn ein 
cyfeillion ymneillduedig i'r werin gredu, ac 
nid dyrchafu yr Offeiriaid, y beirdd, a'r llen- 
orion Eglwysig. Yr nnig amcan sydd 
genym mewn golwg yw dangos fod peth 
daioni yn perthyn i'r Eglwys, ac mai nid 
Ymneillduaeth sydd yn gwneyd pob peth yn 
yn ein g^lad, fel y tystia rhai o'r Ymneill- 
duwyr naillochrog. . 

D . 



Digitized by 



124 



YtL RAUL. 



CAN HEW TOD O HBN DDSnTTDD. 

At Olygydd yr Haul. 

Stb, — Dvma i chwi fc&n a btgais ryw- 
bryd yn of, ac yr wyf yn cwbl greda y 
dyiasai fod wedi ymddangos ar dudalenau'r 
Haul er ys Uawer dydd; ond gwn na fu, 
ao felly dymnnaf arnoch ei gosod i mewn 
08 y byddwch cystaL Nid oes odid 
watwareg mwy llem a miniog yn ein 
hiaith, yn erbyn vn ag sydd wedi bod 
yn g^awdio, enllibo, a gwarthraddo yr 
Bglwys, gymmaint ag a ul dros ystod yr 
ugain mlynedd ddiweddaf. . Ond ci rhyfedd 

Eft Tango I ci ymladdgar Independia Fawr. 
yma'r g&n. 

Tr eiddoch, &c., Buoail. 

Meddai Pengrwn gynt wrth Bengrwn, 

Pengrwn mawr yw Dafydd Bhys; 
Mae e*n malu ac yn gogrwn 

Pawb a phobpeth wrth ei flys: 
Pengrwn ydyw Gatto'r tincer, 

Pengrwn mawr y w Ned y go', 
Ond dywedir fod y eobler 

Yn fwy Pengrwn na'r boll fro. 

Hyfryd ydyw son am gapel, 

Melns iawn yw'n pethau ni; 
Dyma brofiad llawer rebel 

Pan fydd mewn crefyddol 'spri; 
Darlith dda, a ffii&f eisteddfod, 

Concert, gwagedd, lol di ras, 
Dyna*r hyn syad yn dygymmod, 

Oreu hefo'r borfa fras. 

Crefydd ydyw cerddi gwammal, 

A chwedleaon sal eu swydd, 
Crefydd ydvw pob anwadal 

Ddall a adygir ger ein gi^ydd : 
Crefydd yw, "Pregethu dynion," 

Tfil yn well na dim sy'n bod; 
O, mor rwydd maeV aur melynion 

I bocedi rhai yn d*od. 

Gwertbir crwyn rhyw ben bregethwyr; 

Williams Pant y Celyn sydd 
Wedi cael ei wertnu'n drylwyr 

Gan ddysgadwr mawr y dydd, 
Ereill befyd a boenydiwyd. 

Do, fe*a gwerthwyd lawer gwaith, 
Ac fe dd*wedir yn ddiarswyd 

T caed bendith ar y daith. 

Cawr anfoddog, unllygeidiog, 
Lluman bachog welaf draw, 
Yn cymmann yn gomelog 

Hefo'r crwyn yn llon*d ei law: 
Wylo mae am dd'od y diwedd, 
" bo, fe ddarfa crwyn o*r bron, 
Beth a wnaf ? Mae hyn yn rhyfedd, 
Ni cheir mwyach bunt yn groni 

"Denddeg swyllt am lawer .odfa, 
Bhaid im* gymmVyd yn ddilol, 
Os ceir pymtheg mewn Cymmanfa, 
Ni bydd hyny yn ddifrol. 



Pum punt gefiiis am fy narlith 
Lawer gwaith ar hyd y wlad; 

Onid ydyw hyn yn felltith, 
Na chawn werthu croen fy NhadI 

Mae pob hogyn yn darliihio, 

Yn fy efelychufi; 
Ond pe buasai rhai'n heb foedro, 

Cawswn eto alwad ffri. 
Cawswn, cawswn waith amgenaoh: 

Na bod yma*n ddrwg fy nhrefn: 
Cawr y cewri'n cario oorach 

Megys llyffant ar ei gefo. 

•* *Bwy*n hiraethog am y cyflog, 

Hen arferiad welais-eynt; 
Ond rnaeV wlad (y faedan gefhog) 

Wedi blino ar fy hynt: 
Mae fy Uyfr fel ellyll hyllig, 

Pawb yn chwerthin am ei ben; 
Minnau'n teimlo'n felltigedig 

Am eu hanymunol sen. 

•*0! na ddeuai ryw Eglwyswr 

I roi clod i*m "canu coch," 
Gwnawn ddwy ddarlith ar eu cyflwr— 

Gwnawn, canmolwn swn y gloch. : 
Awn trwy*r wlad i dai personiaid, 

Gwnawn eu clod fel n fy hun, 
Ac esboniwn nerth fy enaid 

Yn fy llyfr, fel yn fy llun." 

Dyna i chwi ganu digri*— 

CanuV Indepeniad mawr. 
Pan yr oedd yn byw ar ffwlbri, 

Ac yn graddol fyn'd i lawr. 
Pwy a w^r na rydd Amerig 

Ddwy lythyren fawr i*r ayn? 
Ac yn lleV darlithoedd pwysig, 

Brefa mwy fel Ho yn Lryn. 

PR10DA8 W. WINDHAM LBWIB, TSW., HEATH, 
A MISS WILLI4M8, ABERPEROWM. 

Bydd dydd lau, yr 28fed o Chwefror 
diweddaf yn ddiwrnod bythgofadwy gan 
blant ysgol Aberpergwm, Glyn Nedd, trwy 
ei fod wedi ei neillduo er cylymu yng nghyd 
mewn glEn briodas, Windham W. Lewis, Ifsw., 
Heath, ger Caerdydd, & Miss M. Williams, 
Aberpergwm, yr hon sydd o linach lestyn 
ah Gwrgant, Tywysog Morganwg. Gyda 
bod yr huan yn agor dorau y wawrddydd, 
clywid oloch yr ysgol yn canu er croesawiad 
i*r foneddiges hawddgar a'r boneddwr 
parchus oedd yn ystod y dydd ar fedr cael en 
gwneyd yn an. Yr oedd plant yr ysgol wedi 
cael gorchymmyn i gyfarfod yn yr ysgoldy 
erbyn tri o'r glocb, er eyfranu o*r wiedd 
arlwyedig ar eu cyfer. Yehydig cyn yr 
amser appwyntiedig, gwelid Mrs. Thomas, 
Deri Fach yn dynesu at yr adeitad, yn cael 
ei chanlyn gyda llwyth trol o ddanteithion, 
er dlwallu angenrbeidiau y rhai bychain, y 
rhai oeddynt yng nghylch cant a banner o 
nifer. Gwedi i'r rhai bychain gael en 
gwala o*r te a*r deisen, talwyd ar, gynnygiad y 



Digitized by 



TR RAUL. 



V25 



Parch. J. George, y diolchadau a ganlyn : i 
deulu anrhydeddu8 Aberpergwm, i'r Aer 
presennol, M. Williams, Ysw., tair bloedd 
gyda chydgan, "hip, hip, hwre;" £. Lloyd, 
Ysw., a Mrs., Lloyd ; y. p&r i^aanc, sef W. 
W. Lewis a Mrs. Lewis. Yna y gweddill 
o*r teulu; ac yn olaf y ddwy Miss Williams, 
Ynys Lfis. Yn y cyfamser, -canodd y plant 
yn hynod soniarus ac effeithiol amryw donau, 
^an arweiniad eu Meistres jparchos, Mr. a 
Mrs. Jones. Cyn myned allan o'r ystafell, 
oafodd pob un o*r plant deisenau, eurafalau, 
a melusion. Treuliwyd y gweddill o'r dydd 
yn hynod ddifyr a llawen. Cyn terfynu, 
cafwyd tair bloedd nnfrydol i*r Parch. J. 
George, am ei hynawsedd a'i ymddigrifwch 
tuag atynt Yr oedd yr ysgoldy wedi ei 
harddwisgo d blodau a bytholwyrddion yn 
hynod ddestlus gan Mr. a Mrs. Jones. 

Mae Mr. Lewis yn disgyn oddi wrth Ifor 
Bach, y tywysog Cymreig, yr hwn a gym- 
merodd gastell Caerdydd oddi ar y Norman- 
iaid; ac efe a'i frawd, Mr. Henry Lewis yw 
cynnrychiolwyr Lewisiaid y Fan, un o'r 
teulaoedd mwyaf parchus yn y Deheudir. 

Machynlleth. 

Gfyn Nedd. 

UBDDIADAU. — TT DDEWI. 

Daliwyd xirddiad cyffredinol gan Ar- 
glwydd Esgob Ty Ddewi, yn Eglwys 
blwyfol Abergwili, dydd Sul, y^lTfed o 
Fawrth, pryd y derbyniodd y personau 
canlynol Urddan Sanctaidd: — 

Diaconiaid—idLmeA Griffiths, B.C., Coleg 
Dewi Sant, Llanbedr; Richard Bowen 
Jenkins, B.C., Coleg y Frenines, Rhyd- 
ychain. 

Offeitiaid—Y Parch. Henry Knight 
Eaton, llythyrenog; y Parch. John Jones, 
B.C., Coleg Crist, Caergrawnt; y Parch. 
Herbert Mather, B.C., Coleg y Drindod, 
Caergrawnt; y Parch. David Williams, 
B.C., Coleg lesu, Rhydychain; y Parch. 
William Joseph Williams, Coleg Dewi 
Sant, Llanbedr. 

Ar yr un dydd trwyddedwydd y per- 
sonau canlynol i guradiaethau yn yr 
esgobaeth: — 

Y Parch. R. B. Jenkins, B.C., i gurad- 
iaeth Sant Ismael, Caerfyrddin, a'r 
Parch J. Griffiths, i guradiaeth Llanllwch- 
aiam, Aberteifi. 

LLAin)AF. 

Daliwyd urddiad cyfEredinol yn Eglwys 
Gadeiriol Llandaf, gan yr Arglwydd 
Esgob, ar yr un dydd, pryd y derbyniodd 
y personau canlynol Urddau Sanctaidd: — 

Diaconiaid—3. Thomas, Coleg y Fren- 
ines, Birmingham; J. G. Tetley, B.C., 
Coleg Magdalen, Rhydychain; S. John, 
llythyrenog. 

Offeiriaid^Y Parch. J- Jones, llythyr- 



enog; y Parch. J. C. F. Morson, B.C., 
Coleg lesu, Rhydychain; y Parch. H. 
Kirkhouse, A.C., Coleg Sant loon, Rhyd- 
ychain; y Parch. J. M. Davies, B.C., 
Coleg Penfro, Caergrawnt; y Pardi. J. R. 
Jenkins, B.C., Coleg y Frenines. Caer- 
grawnt; y Parch, J. G. Bromage, B.C., 
Llys Sant Edmwnt, Rhydychain; y Parch. 
B. Jones, A.C. Coleg lesu, Rhydydiain. 

Ar yr un dydd trwyddedwyd y per- 
sonau canlynol i guradiaethau yn yr 
esgobaeth: — 

Y Parch. S. John i guradiaeth Merthyr 
Tydfil; y Parch. , J. G. Tetley, B.C., i Sant 
Mair, Caldicott; a'r Parch, J. Thomas i 
guradiaeth Tredegar Newydd. 

TTOOBD DOCTOB LIVINQSTONB. 

Mae y dyn enwog a llafurus hwn, f el y 
mae achos ofni, oddi wrth yr hysbysiadau 
a dderbyniwyd gan Syr Roderick Murchi- 
son, wedi cyfatiEod &'i angeu anamserol 
yn AfErica, er dirfawr alar i'r cyhoedd yn 
gyffredinol. Nid ydyw yn gwbl hysbys 
eto yng nghylch ei lofruddiaeth, rhagor 
nag i &odorion du ASrica, gyfodi yn ei 
erbyn a'i ladd. Onid ydyw yn rhyf edd i'r 
gwron da ac anturiaetiius hwn, ar ol dianc 
o grafangau y llew, ac ar ol teithio cym- 
maint o anialwch gwyllt ac ammhoblog, a 
myned trwy gymmaint o beryglon, syrthio 
yn ysglyfaeth i gynddaredd dynion, y rhai 
y dangosodd ef gymmaint o sel ddirfawr 
dros eu dyrchafu a'u moesoli ? Mae dyn 
yn fynych iawn yn fwy creulawn na'r 
anifsol direswm o'r goedwig. Dywedir 
bod y Doctor newydd wneuthur " dargan- 
fyddiiad daiaryddol pwysig." Yn ol y 
newyddion o Zanzibar, ymddengys bod y 
Drd. Seward a Kirk gwedi hwylio am 
Quiloa, yn Hong ei Mawrhydi, y Waspy i 
wneyd ymchwiliadau mewn perthynas i 
dynged Dr. Livingstone. Mae dysgwyl- 
iad mawr am hysbysrwydd oddi wrthynt; 
a gwir ddymuniad ein calon fyddai, er 
mai gwan ydyw y gobaith, nad ydyw yr 
hanes yn gy wir, a bod y Doctor eto yn fyw, 

LLOFBUDDIAETH ABEBDAB. 

Tm mrawdlys ddiweddaf Abertawy, 
condemniwyd Benjamin Jones 1 farwol- 
aeth, yr hwn a lofruddiodd John Watkins 
yn y Market Tavern, Aberdar, trwy ei 
daro ft chareg. Yr oedd rhyw anghydfod 
wedi cyfodi rhwng y ddau yn y tafam, a 
bu rhyw gymmaint o eiriau chwerw 
rhyngddynt. Aeth Jones allan, ac wrth 
wneuthur hyny, awgiymodd y buasai yn 
sicr o ddyfetha Watkins y noson h6no; a 
bu yn ei ddysgwyl allan o'r tafam am 
beth amser. Wedi iddo ddyfod allan, 
tarawodd ef ft chareg ar ei ben, fel y 
syrthiodd yn f arw ar y llawr. Ac am y 
weithied ysgeler, condemniwyd Jones gan 



Digitized by 



126 



YWL HAUL. 



y gyfraiih i gael ei ddienyddio. Qwnaetih- 
pwyd deiseb i*r Frenines, yr hon a 
arwyddwyd i^an drigoUon Aberdar a'i 
dref enedigol, er arbed ei fywyd; ac yr 
ydys newydd dderbyn y reprieve oddi 
wrth ei Mawrhydi i achab bywyd y 
condemniedig, yr hwn, fel y mae yn 
hawddach dyc^ymmyga na darliinio, sydd 
wedi derbyn y newydd yn Uawen, er y 
bydd eto yn aUtad am ei oes. 

T KEFOSH BILL. 

T mae gweinyddiaeth larll Derby gwedi 
dyfod ym mlaen & mesnr o Reform. Nid 
ydyw wedi cysgu a breuddwydio droB y 
mesnr am saith mlynedd fel y gwnaeth y 
Whigiald; ond ym mhen o ddentu saith 
mis y maent wedi dyfod ym mlaen ag un 
o*r mesoran mwyaf cyflawn a gynnygiwyd 
erioed i'r wlad. Dywedodd "Mx. Roeback 
yn ddiweddar y byddai yn ddigon hawdd 
gwnenthur reform bilU pe gellid chwynu y 
rhai sydd yn ei haeddn (5di wrth y rhai 
nad ydynt. Yr ydym yn hollol o'r un 
f am ag ef . Pe byddai bosibl gwahanu yr 
efran oddi wrth y gwenith; y rhai o ran 
eu hymddygiad a'u gwybodaeth sydd yn 
ei theilyngu, oddi wrth y rhai sydd yn isel- 
han en hanain yn is nag anifeiliaid y 
maes, a'r rhai ydynt mor annwybodus a'r 
negro caeth, digon hawdd fyddai dyfod 
ym mlaen & mesur o reform, Nid oes gan 
y Ceidwadwyr ddim i'wwneyd ond bod 
yn bwyllog o dan y cyfryw amgylchiadau; 
a dyfod ym mlaen &'r cyfryw f esnr a 
geidw y wlad yn ddiogel. 

Rhoddwn yn awr rai o benau mwyaf 
nodedig y mesnr y mae larll Derby a'i 
gyfeillion yn bwriadn ddwyn ym mlaen: — 

Pleidlais i bawb yn y Trefl, o gyf- 
lawn oedran, sydd wedi bod yn ddeiliaid 
am ddwy flynedd, ac wedi tain Treth y 
Tlodi am y cyfryw amser. 

Pleidlais i bawb yn y Siroedd, o gyflawn 
oedran, sydd yn cael en trethi at Dreth 
y Tlodi yn ol 16p. o ardreth yn flynyddol, 
ac ychwaneg. 

Pleidlais i aelodau ein Prifjrsgolion yn y 
Deymas Gyfunol, neu bob gwryw sydd 
wedi pasio arholiad yn y cyfryw Brifysgol- 
ion; pob offeiriad Eglwys Lloegr; pob 
gweinidog nnrhyw enwad grefyddol; pob 
dadleuwr a chyfreithiwr; a phob ysgol- 
f eistr sydd wedi derbyn certificate, 

Pleidlais i bob dyn 4 60p. yn y Savings 
Bank, nen sydd wedi cael ei drethi yn ol 
20b. y flwyddyn, am y flwyddyn ragflaenol. 

Wei, dyna grynodeb byr o rai o brif 
benan y mesnr, a meddyliwn ei fod yn 
ddigon eang i foddloni y Radical mwyaf 
gwyllt. Pasiodd y mesur y darlleniad 
oyntaf ; ond nid heb i Gladstone a Bright, 
Horsman a Lowe, ddifri'o y Ceidwadwyr 
yn dda am anturio cyffwrdd a'r f ath beth 
oyBsegredig a reform, Ni wyddom pwy 



ddechTenodd yr haeriad a glywir gan y 
Whigiaid, a llnaws o*i radd weithgar 
hefyd, nad ydyw y Ceidwadwyr yn deilwng 
o ddyf od ym mlaen Sl mesur er Uedaenitid 
y hIMlais, ac nad ydynt yn gyfeillion i'r 
bobl weithgar, nac yn gofalu dim am 
danynt. Dymnnwn cael gwybod gan y 
cyfiyw, beth wnaeth y Whigiaid a'r Badi- 
caliaid yn amser y caledi yng Ngc^ledd 
Lloegr ychydig flynyddan yn ol, pan yn 
methu cael ootwm i fyned ym mlaen a'u 
gweithfeydd o herwydd y rhyf el yn Amer- 
ica; a'rcaledi abrofasanty gauaf diweddaf 
o herwydd y tywydd caled. Ni wyddom i 
nn o honynt ddyfod ym mlaen \ rhodd 
mor haelionus a larll Derby, yr hwn oedd 
a'i danysgrifiad cyntaf yn bam mil o 
bunnau, a rhoddodd swm f awr wedi hyny, 
ac yn wir yr oedd y Ceidwadwyr yn hynod 
am eu haelioni o dan yr amgylchiadau a 
nodwyd, pan na chlywid braidd dim am y 
Whigiaid a'u haelioni. Ond meddai rhyw- 
nn. Pa niwed a wnaeth reform bill 1832 i'r 
wlad, gan y dywedir yn awr y byddai 
drygau yn llif o i mewn yn uniongyrchol pe 
rhoddid y bleidlais i bawb yn gyffredinol, 
heb osod rhyw delerau i gadw y lluoedd 
anwybodus ac annheUwng allan. Atebwn, 
Ni wnaeth un niwed yn y byd, canys cyf- 
yngu y mesur, ac nid ei eangu a wnaeth y 
Whigiaid y pryd hyny. Cyn y flwyddyn 
1832, yr oedd y bleidlais gan greftwyr oedd 
wedi treulio saith mlynedd o brentislaeth; 
a thyna'r eangu iawnderan y lluawg a 
wnaeth "cyfeiUioo y bobl weithgar" y 
pryd hyny, oedd gosod y gyfrtfith fel y 
mae yn bresennol, sef pleidlais i bawb a 
dalant lOp. o ardreth yn y trefi, ac 20p. yn 
y siroedd; ac wedi'r cwbl, myn y bobl 
annwybodus hyn haeru mai y Whigiaid 
yw eu cyfeillion goreu. Nid gwiw celu y 
gwir, y mae miloedd ar filoedd yn y 
deyrnas hon, yn crogi yr hoU a f eddont ar 
John Bright, a'r hyn a ddywedo. John 
Bright yw yr holl a glywir ganddynt o 
godiad haul hyd ei facUudiad. Nid oes y 
fath gyfaill arall i'w gael gan y bobl 
weithgar; efe yn unig, meddenthwy, sydd 
yn sefyll o'u hochr, ac yn gofalu am eu 
iawnderau. 

Rhyf edd mor ddaU y myn pobl fod yng 
ngwyneb goleuni. Wrth y fErwyth, medd 
yr hen ddywediad, yr adnabyddi y pren; 
a phe byddem yn barnu John Bright wrth 
y safon hon, fe fuasai yn un o'r coed 
mwyaf crinion a diffrwyth a dyfodd 
erioed ar y ddaiar. Gwir ei fod yn cren 
Uawer o ysti^, ac yn dyf rio a phardduo y 
rhai nid yw yn cydweled ag ef, canys 
dyna y fEordd mwyaf sicr i gael yr oruch- 
afiaeth y dyddiau presennol; a diau 
ei fod wedi dysgu y wers ganlynol yn 
ieuanc, — " Teflwoh ddigon o laid ar drawg 
eich cymmydog, ac fe fydd rhywf aint yn 
sicr o lynu wrtho." 



Digitized by 



Tk 

T mae yn llawn hiyd bellach i bobl i 
edrych drostynt en hunain, yn lie cym- 
meryd eu harwain gerfydd eu trwynau 
gan hwn a'r llall; fel y gallont farnn 
drostynt eu hnnain; canys hyd y gwnelont 
hyn, ni fydd yn ddiogel ymddiredu y 
bleidlaiB na dim arall iddynt. 

T DKBTH EOLWTS. 

Nid y w gelynion yr Eglwys yn bwriadn 
rhoddi fawr o esmwythder iddi eleni eto. 
At agoriad y Senedd, yr oeddynt mor 
awyddus i ddwyn eu mesarau ym mlaen 
er Uwyr diddymu y dreth, fel pe na baasaiV 
cyfryw fesuran wedi cael eu dwyn ym 
nalaen erioed o'r blaen. Mynant i ni gredu 
trwy'r cwbl mai hwy yw cyfeilHon goreu 
yr Eglwys, ac nad oes dim ganddynt mewn 
golwg ond ei llwyddiant. Yr oeddym yn 
rfayf^du gwelea y fath fwyafrif gan 
elynion yr Eglwys ar yr ail ddarlleniad, 
sef o ddeutu pedwar hugain. Ni wyddom 
betb oedd yr Eglwyswyr yn feddwl, a lie 
yr oeddynt ar y pryd; canys yn y Sessiwn 
ddiweddaf yr oedd mwyafrif yn erbyn 
pasio'r mesnr yn Nby y Cyflfredin. Ond, 
meddai yr Ymneilldnwyr, Nid ydym ni yn 
myned i*r Eglwys, ao anghyfiawnder o'r 
mwyaf y w ein gorfodi ni i dalu am grefydd 
nad ydym'yn gael, ac nad ydym yn gym- 
meraidwyo. Wei, cymmerwn yr Ymneill- 
dawyr ar en gair; y mae byna yn ddigon 
gwir. Pa bawl sydd gan y Lly wodraeth i 
roddi en dewis i bobl yng ngbylcb tain y 
Preth Eglwys yn fwy na rhyw dretn 
arall. A ydynt yn meddwl y tiJai y bobl 
uorbyw dreth pe buasent yn cael eu dewis? 
Onid Eglwys (^enedlaetbol ydyw Eglwys 
Xdoegr? Ac onid yw'r bobl yn bawuo 
cael eu bedvddio, priodi, a chladdu yn yr 
£glwys o herwydd hyny? Boasai mor 
rhesymol i ddyn sydd wedi cael ei gystudd- 
io ar ei fflaf wely am flynyddan wrthod 
talu Trew y Ffordd am nad y w yn galln 
rhodio ar hyd-ddi, ag y w i*r Ymneilldnwyr 
wrthod talu y Dreth Eglwys am eu bod yn 
myned i*r capel i addoli. Os taw mater o 
gydwybod yw, nid yw yn galedi mewn 
%rdd arianol; canys gallant rod yn sicr os 
dyddymir y dreth y fory, na fydd y deil- 
iaid un ff)Tling-yn eyfoethocach, canys fe 
godai'r meistri y rhent yn uniongyrchol. 
Yr Ymneilldnwyr sy fwyaf eu hyst^r am 
gyfiawnder, ond nid ydynt yn foddlawn 
rhoddi oyfiawnder i peb arall; canys os 
bydd y cyfle lleiaf ganddynt, fel y gwelir 
yn bresennol ync; nghylch ein Prifysgolion, 
y rhai a adeiledid ac a waddolid gan 
£)glwyswyr, ac a fwriedid ganddynt er 
budd i Eglwyswyr ; nid ydynt yn petruso 
ymgynghreirio ag luddewon ac Infideliaid, 
er mwyn gwyrdroi y sefydliadan uchod, 
a'u dodi yn hoUol yn nwylaw'yr Ymneill- 
dtiwyr. 



HAUL. 127 
DUWIOLDBB A PBURDBB TE BMWADAU. 

Llawer o erlid sydd yn bresenol, fel ag y 
bu er cyn cof yr henaf sydd fyw, ar anfar- 
woldeb Eglwyswyr; eitbr yn ddiweddar y 
mae amryw brofion o*r newyddiaduron yn 
dangos nad gwenith pur yw yr boll o'r 
Ymneillduwyr. Y mae llawer o son nad oes 
dim rhagrith yn ucbelswyddwyr y capeli, a 
tbwyllir llawer gan yr aflafaredd. Ym mis 
Mawrth, gwastraffwyd amser gwertbfawr Syr 
J. P. Wilde, a theithwyr penodol, i wrando 
ar ffieidd- dra a gyflawnwyd mewn mynwent- 
ydd a manau cyssygredig ereill, gan feddyg 
enwog o'r enw Stanger, gwr priod, 50 oed, a 
gwraig archadeiladydd o'r enw Mr. Wood. 
Yr oedd Mr. Stanger yn dad i blant, ac yn 
un o ddiaconiaid prif gapel yr Annibynwyr 
yn Nottingham, ao ymddengys ei fod mor 
hynod am ei ffugsancteiddrwydd, fel ag y 
profwyd ei fod am ei odineb cywilyddus. 
Ar ol chwarter awr o ystyriaeth, cafodd y 
rheithwyr ef yn euog, a rhoisant 8,000p. i 
Mr. Wood fel iawn. 



AMRYWION. 

Ymherodraeth Bhufain a ^eymasodd' ar 
gorfS dynolryw; ond ni ymestynodd ei 
Qywodraeth ym mhellach. Bhufain 
babaidd a wellaodd ar Bhufain ymherodr- 
aethol : hon a wnaeth y meitr yn grvfach 
na*r goron, paban yn grymusacn na 
ohadfridogion, a'r nigeil-ffon yn fwy 
buddugoliaethus na*r cleddyf. Creodd 
gyfnndraith mor berffiiith yn ei holl ranau 
i ddarostwng y ddau, sef corff a meddwl^ 
fel na ddeisyfodd fel Archimedes ond un 
peth, a hwn a ommeddodd Luther iddir 
sef cynnalbost o anwybodaeth, ar ba un y 
cai orphwys y drosol bono trwy yr hon 
y cydbwysai yr holl fyd. 

OWEDDI 

Pit harferydyn feunvddioltrwy y Garawys^ 
am iawn gadw Dydd Gwener y Croglitk 

Abglwtdd Ibsu OmsT, trugarhft, ni a 
atolygwn i Ti, wrth y rhai (dl ag sydd yn 
troi heibio at bleserau y byd, pan y mae 
dy Eglwys yn ein hannog i goffan dy 
^ffwolaeth. Dyro ras i*th holl bobl mor 
ddifrif ol 1 ddolnrio am eu pechodau, y 
rhai a barasant achos i*r Aberth mawr 
hwn, fel y cadwont ddydd d goifa yn 
sanctaidd, ac yr ymroddant yn eu cidonau 

1 fyfyrio yn ddwys ar dy sanctaidd ing 
a*th gariad maddeuol; yr Hwn wyt yn 
byw ac yn teymasu gyda'r Tad a*r Ysbiyd 
Gl^, yn un Duw heb dranc na goiphen. 
Ajnen. 

GOFYNIAD. ^ 

GWALL TN BFISTOL CTNTAP lOAN. 

Bhyfedd oyh^d y mae gwallau argraff- 
yddolyn para mewn llyfr (y cyfieithadau 
o bono, deaUer) a ddarllenir mor fynych. 



Digitize'd by 



128 



YE HAUL. 



ar gyhoedd ac yn y dim], yo feirniadol 
ac yn ddefosiynol, a r BeH>l Sanctaidd. 

Cefois en^hnu£fi hynod, er dibwys, o 
hyn yn ddiweddar, yn y drydedd 
bennod o Epistol cyntaf loan, a'r adnod 
flaenaf. Yn y cvfieithad Seisonig, felly 
hefyd yn yr iaitn wreiddiol, fel hyn y 
darllenir y geiriau— "The world knoweth 
U8 not, because it knew him not'* (Myfi 
sydd wedi is-linelln y gair "tw.**) 

Ond ym mhob Testament Cymreig ag 
wyf fi wedi weled eto, y mae'r gair ckwi 
wedi cael ei osod yn lie nu **Nid edwyn 
y byd ckwi.*' Diammheu genyf fod y 
gwall hwn wedi. aros yn y Testament 
Cymreig oddi ar pan y cyfieithwyd ef 
gyntaf yn y flwyddyn 1567. Felly y mae 

Jn y cyfieithad cyntaf o*r Testament 
fewydd i iaith y Cymry, yr hwn a elwir yn 
gyffiredin, Cyfieithad Wiliam Salsbri/* 
Eto, ar ymyl y ddilen yn y cyfieithad hwn, 
y ceir y gair **nu** Pa ham na buasai yn 
cael ei osod yng nghorff yr adnod, yn 
hytrach nag ar ymyl y ddalen, sydd yn 
gwestiwn priodol iV ofyn, ac yn beth 
■ teilwng o ymchwiliad. Yn y rhaeddalen 
o bono y dywedir fod "pob gair a dybiwyt 
y Yod yn andeallos, ai o ran llediaith t 
wlat, ai o ancynefinder y deunydd, wedi 
ei noti ai eglurhau ar ledemyl y tudalen 
gydrychiol. Ond nis gellir dyweyd fod 
y i^air bach ^chwi** yn anneallus i neb o 
dngolion y Dywysogaeth yn yr unfed 
ganrif ar bymtheg. 

Fe'n tueddir hyny i feddwl fod gan 
7 oyfieithwyr dysgedig a duwiol ry w sail 
dros yr hyn a ymddengys i ni, heb un 
math o betrusder, yn gamsynied. 

Heb law hyn, fe adolygwyd y cyfieithad 
cyntaf hwn o*r Testament Kewydd gan yr 
enwog William Morgan, esgob Llandaf, 
ac fe i harsrrafifwyd, wedi ei adolygu a'i 
wella, yn y flwyddyn 1588. Modd bynag, 
y mae*r gair dan sylw wedi cael llonydd o 
oes i oes, o argraffiad i argraffiad, nid yn 
unig yn y Beibl, ond he^d yn y Llyfr 
Gweddi Gyffredin, fel y gwelir yn yr 
epistol am y chweched Sul gwedi'r 
YstwylL J. J. 



ESGORODD, 
Bagnall— Mawrth 12, yn Castle Hill, 
yn y dref hon, priod Mr. James Bagnall, 
masnachydd, ar fab. 

PRIODWYD, 
Lewis— Williams— Chwefror 28, yn 
Eglwvs St George, Hanover Square, 
Llundain, Wyndham William Lewis, x sw., 
Heath, ger Caerdydd, k Miss Maud 
Williams, merch ieuangaf y diweddar 
William Williams, Ysw., Aberpergwm. 
Y ddeuddyn hyn gylymwyiT 

Mewn gl&n brioaas wiw, 
Cyd-dremio wn&nt ea gytfa 
Daa wenan cariad Dnw, 



A phan jr ymadawont 

A y croes a'r cur, 
Boed iddynt gael mjnediad 
I wkd wynf yd pur, 

RxcHARDS— Jones— Mawrth 11, yn 
Bglwys Bewi -Sant, Caerfyrddin, gan yr 
Archddiacon Williams, Mr. James Rich- 
ards, cylchwr, mab Mr. Thomas Richards, 
ysgnfenydd yn y Trinity Buoy Stores, 
Caerfyrddin, & Miss Elisabeth Jones, 
merch Mr. David Jones, saer maen, Heol 
AwBt; y ddau o'r dref hon. 

BU FARW, 

EDWikRDS— Chwefror 14, yn 47 mlwydd 
oed, Mr. William Joseph Edwards, Heol y 
Dderwen, Llanidloes. Bu yr ymadawedig 
yn ysgrifenydd am lawer u flynyddoedd yn 
swyddfa gyfreithiol y diweddar J. Marsh, 
Ysw., Llanidloes, a Tybrith, Came, 
Maldwyn. Yr oedd ef yn ysgolhaie mawr 
yn y Gymraeg, y Seisoneg, a r LlacUnaeg; 
ond er y cyfan, 

EvANS—Chwefror 28, yn Llys y Ffyn- 
non, Mr. Evan Evans, ysgrifenydd i War- 
cheidwaid Undeb Caerfy^din, 57 oed. 

HuGHBB— Mawrth 17, ym Meardy, ger 
Solfach, yn 51 i»ed, Elisabeth, anwyl briod 
Mr. Thomas Hughes, a chwaer i'r Meistri 
Gibbon, Tremaenhire. Dangoswyd y 
parch mwyaf i'r ymadawedig a'i pherthyn- 
asau gan y dyrfa gyfrifol, a hebryngasant 
ei rhan farwol i dy ei hir gartref. Gwein- 
yddodd ei hen gyfaill Hywel ar yr 
aohlysur prudd. 

Angau yn ddiau a ddaeth — ^i'w dori 
I dir Uygredigaeth: 
Braw ddVedyd, briddo odiaeth 
Hoewddyn gwych heddyw ynjzaeth. 
LJa/nidloes, R. PowTS. 

Lewis— Mawrth 19, ar ol hir gystudd, 
Mr. Daniel Lewis, gweydd, Caerfyrddin. 

Morris— Mawrth 13, yn yr Ivy Bush 
Royal Hotel, Mr. David Morris, 77 oed. 
Cedwid y cyfrif on yn y lie uchod gan Mr. 
Morris cbroe d<S o flynyddoedd. 

Taleot— Mawrth 10, ym Mitchell Troy, 
Mynwy, y Parch. Henry George Talbot. 
Yr oedd yr ymadawedig wedi bod am 
ddeugain mlynedd yn b«riglor o'r plwyfi 
Mitchell a Chwmcarf an. 

Thomas— Mawrth 5, yn Beilibedw, Llan- 
fjnjddf Mrs. Mary Thomas, gweddw Mr. 
Thomas Thomas, Pant y Ceryg, Llanfiangel 
Bhosycom, a mam y diweddar Barch. 
Thomas Thomas B.D., Llannon, 75 oed. 

Thohas— Mawrth 12, Minnie, merch y 
Parch. W. Thomas, Llandyssul, naw mis 
oed. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William Spvxrbll, 
at hi* Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Cannarthen, on Satur- 
day, the 80th of Marah, 1867. 



Digitized by 



YR HAUL. 



"TNG NGWTNBB HAUL A LLTGAD GOLEUNI." 
"A GAIB DUW TN UCHAP." 



Rhif. 125. 



MAI, 1867. 



Ctp. II. 



PREGETH FER 
A draddodwyd ar yr achlysur o farwolaeth boneddiges ieuanc. 
"Gwywodd y glaswelltyn, a'i flodeuyn a syrthiodd." — 1 Pedb i. 24. 



O'b holl gyfifelybiaethan a ddefnyddir yn 
yr Yserythyr L&n i ddangos gwecdid, 
breaolaer, a byrdra einioes dyn ar y 
ddaiar, mae yn debygol nad oes an fwy 
cymhwys a natariol na'r gyffelybiaeth a 
arferir yn y testyn, lie y cymharir y 
bywyd dynol i flodeuyn y maes, yr hwn 
sydd yn ymagor, yn gwy wo, ac yn syrthio. 
Ac OS ydyw'r gymnariaeth hon yn dra 
chyfaddas gyda golwg ar ddynolryw yn 
ffyfiOredinol, ^mddengys ei phriodoldeb 
byth yn fwy oa cymhwyswn hi at yr 
amgylcbiad galarus a* difrifol sydd 
wedi dwyn nifer llnosog o honom yn? 
nghyd yma heddyw. Yr ydym newydd 
gael prawf, a phrawf alaethus ydyw, o 
briodoldeb y gyffelybiaeth hon, ac o*r 
gwirionedd dwys a gynnwysir ynddi. 
^Gwywodd y glaswelltyn, a'i fl(»deuyn a 
gwympodd, a thegwch ei bryd ef a gollodd." 
Amddifadwyd ni gan law ddiarbed angeu 
o an a dyfasai i fyny yn ein plith megys 
blodeuyn tes ei wawr, hardd ei Ian, a pher 
ei arogl. Megys blodeuyn y maes, feUy y 
blodeaodd hi: ond y gwynt a aeth 
drosti, ac nid oes mwy o honi, a'i lie nid 
edwyn ddim o honi hi mwy. Tyfai yn y 
bore megys blodeuyn per dan siriol wenau yr 
haul; ond cyn prydnawn, ie, cyn cyrbaedd 
oanol dydd, torwyd hi ymaith; hi a 
wywodd, a syrthiodd i'r Uwch. Diflanodd 
ei thegwch yn y bedd — ^yn y bedd lie yr 
ydym ni oil yn myned. 

Pwy a fedr fesur dyfnder yr archoU hon 
a wnaeth ang^u? Haws dychymmygu'r 
loes na'i dysgrifio; a haws pob uno'r ddau 
na'i meddygmiaethu. Ond er nas medrwn 
iachau yr archoll nac esmwythau nemawr 
ar y briw, y mae yr amgylchiad difrifol sy 
dan ein hystyriaeth yn dwyn i'n cof mewn 
17— XI. 



modd neillduol y gwirionedd tra phwysig 
a gofnodir yn y testyn, ac yn ei wasgu yn 
rymus ar ein meddvliau; sef, nad- yw 
bywyd dyn ar y ddaiar ddim amgen. 
na blodeuyn y glaswelltyn, yr hwn sydd 
yn ymagor yn brydferth am ennyd bychan, 
ac yna yn diflanu. **Fob cnawd sydd 
wellt," medd y prophwyd, "a'i holl odidog- 
rwydd fel blodeuyn y maes." 

( 1 .) Y mae*r darluniad yma o einioes dyn 
yn dangos i ni ei breuoldeb. Feth bran ac 
eewan ydyw. Dim ond cyffwrdd k Uawer 
blodeuyn, dyna fe yn tori, yn syrthio, ac yn 
gwy wo. Derfyddameidegwch; derfyddam 
ei liwiau heirdd, a derfydd ei beraroelaa 
hyfryd. Ymae'r blodeuyn morddiameeledd 
a diamddiffyn, fel y gall y troed ei satbru, y 
Haw ei dori, a*r sawl a fyno ei ddyfetha. 
Y mae yn agored bob amser i gtfel ei dori 
i lawr, a*i fathru yn y llwch. Ac nid yn 
unig hyny, ond y mae yr awel oer yn 
ddigon i*w ddeifio, a'r corwynt llym yn 
ddieon cryf i*w chwytha ymaith. Y mae'r 
blodeuyn yn gyffredin yn rhy wan, yn rhy 
frau, ac yn niy eiddil i ddal ymgyrch y 
dymmestL 

Felly yn anion y mae bywyd dyn. 
" Fel blodeuyn y daw allan, ac y torir ef 
ymaith; ac efe a gilia fel cyseod, ac ni 
saif." Y mae dyn yn tarddu iSlan yn ei 
fabandod, fel y gwelwch chwi flodeuyn teg 
ym mhlith planigion yr ardd; ac fel 
blodeuyn y mae yn cael ei dori i lawr, ac 
yntau yn gwywo. Curir ef gan lawer o 
ystormydd Uidiog a chorwyntoedd ffymig 
yn nechreu ei oes; ac y mae'r tymmestl- 
oedd hyn yn fynych yn deifio'r blodeujm 
tyner, ac yn ei chwythu i'r llawr, a derfydd 
am dano ym mro Uygredigaeth. Gynnifer 
o flodau hyfryd sy'n cael eu dinystrio cyn 



Digitized by 



Google 



130 



YR HAUL. 



iddynt erioed f^ryd en dail, nen roddi 
allsn eu peraroglau! Y maeV nifer amlaf 

lawer o*r hil ddynol yn trengu yn eu 
mabandod. Syrth y blodeuyn cyn ymagor 

1 oleuni haul. Ac os bydd i ddyn allu dal 
yng ngwyneb y corwyntoedd cryfion sydd 
yn chwythu arno ym moreuddydd ei 
fy wyd, yna y mae yn blaguro fel blodeuyn, 

n hardd ei wrid ac yn hoff ei wedd. Ond 
uan y mae llaw'r dinystrydd yn dyfod 
heibio, yn taroV blodeuyn, ac ni welir mo 
bono ef mwy. 

Yn ei gyflwr mwyaf rhagorol, nid yw 
dyn ond megys glaswelltyn ; a phan y mae 
yn ei ogoniant penaf, nid yw ond megys 
blodeuyn y maes. Mae y glaswelltyn yn 
wyrdd ac yn hardd yn y bore; ond yn y 
prydnawn (os bydd ddigon cryf i sefyll 
nyd hyny) y torir ef i lawr, ac y mae yn 
gwywo. 

Y mae Uawer blodeuyn yn cael ei dori i 
lawr cyn y byddo wedi cyflawn ymagor, a 
gweHr ef yn gorwedd yn gprinedig ar y 
maes. Felly, yr un modd, llawer un ym 
more hafddydd einioes, cyn iddo gael cyfle 
i gyflawn ddadlenu neu egluro ei nodwedd- 
iad i'r byd, sydd yn marw, ac yn gwywo 
yn ystafelloedd angeu. Yr ydvm yn 
gweled y wyryf ieuanc yn tyfu i lyny yn 
gy ffelyb i flodeuyn yn yr ardd: y mae 
gwrid ar ei gwems, hawddgarwch yn ei 
gwedd, a diniweidrwydd yn ei mynwes. 
Ond O mor fuan mae yr olygfa yn cyf- 
newid! Mae'r tegwch yn ymadael, y 
ffwrid yn pallu, a'r win gariadus yn 
diflanu. Y g&n o'i geneu ni chly wir mwy. 
Gwelir ei Uwybrau yn weigion. Y mae 
afiechyd, megys pryf gwenwynig wrth 
wraidd planigyn, yn ysu ac yn difa 
egwyddor bywyd, ac y mae hi&au yn 
gwywo ac yn trengu; ac yn ebrwydd ni 
welir dim o honi ond ei beddl Y mae yn 
disgyn iV beddrod tawel yn gyffelyb i 
flodeuyn egwan yn syrthio i lawr oddi ar 
y gangen. Felly yr ydym yn gweled dull 
y byd yn myned heibio yn gyifredin; ac 
felly y mae wedi bod yn yr amgylchiad 
athrist hwn. "Gwywodd y glaswelltyn, 
a*i flodeuyn a syrthiodd." 

(2.) Y mae y darluniad yma hefyd yn 
dangos hyrdra bywyd dyn ar y ddaiar. 
Nid yw y blodeuyn yn aros ond dros 
ychydig; ebrwydd y mae yn gwywo, ac yn 
diflanu. Felly dyn a aned o wraig sy fyr 
o ddyddiau, a'r ychydig ddyddiau hyny yn 
llawn o helbul. Y mae ambell flodeuyn 
nad yw yn pai'hau ond am un dydd. Y 
mae yn ymagor yn y bore; ond cyn 
machlud haul y mae ei degwch wedi darfod, 
ac yntau yn gwywo ac yn marw. Yr un 
fath yn hoUol y mae hi gyda'r hil ddynol. 
Frin y mae*r baban wedi agoryd ei lygaid 
ar y byd, pryd y mae Uaw angeu yn ei 
gipio ymaith, ac yn ei garoharu yn y bedd, 
fie yn ebrwydd y mae yn ymgymmysgu a 



phriddellaii oer y dyffryn. ^'Dyddiaa dyn 
sy fel glaswelltyn; megys blodeuyn y 
maes, feUy y blodeua efe." 

Nid oes nemawr o gyfielybiaeth nad yw 
yn cael ei harfer yn yr Ysgry thyr Lan i osod 
allan fyrder einioes dyn. Y mae lago yn 
gofyn beth y w ein heinioes, ac yn ateb mai 
tarih ydyw, yr hwn sy dros ychydig yn 
ymddanffos, ac wedi hytay yn diflanu. 
"Fy nyddiau," medd y gwr profedig o wlad 
Us, "sy gynt na gwennol ?weydd, ac a 
ddarfuant heb obaith." Fel y derfydd y 
cwmwl, ac y r a ymaith ; felly y mae einioes 
dyn yn diflanu o'r golwg. "Fy nyddiau," 
medd lob drachefn, "sy gynt na rhedeewrc 
ffoant ymaith heb weled daioni. AethanI; 
heihjo megys llonsau buain; megys yr 
eheda eryr at ymborth.** Weithian j 
mae*r gwynt yn pallu, a'r llongau buani^ 
yn methu: ond am ein hamser ni, nid oes 
dim a fedr attal ei yrfa, na'i rwystro yn ei 
gyflymdra: nid erys nes ein cludo ni oil i 
draewyddoldeb. 

Yn yr banes cyntaf sy genym, cyfrifid 
oes dyn wrth y cannoedd o flynyddoedd; 
wedi hyny wrth yr ueeiniau; ond weithian, 
"OS o gryfder y cyrhaeddir pedwar ugain 
mlynedd, eto eu nerth sy boen a blinder; 
canys ebrwydd y derfydd, a ni a ehedwn 
ymaith." *iFy einioes," medd v Salmydd, 
"sy megys diddym yn dy olwg dL" 

Ond OS rhifid blynyddoedd einioes yn yr 
oesoedd boreuaf wrth y cannoedd; eto 
dywedai un o'r Patriarchiaid gynt, 
"ychydig a drwg fu dyddiau blynyddoedd 
fy einioes." Diddym y geilw lob ei 
ddyddiau, er iddynt barhau ^n agos i dair 
oes o fath ein hoesau hwyaf ni yn gyffredin. 
Nid oedd dyddiau blynyddoedd einioes y 
Patriarchiaid henaf ond ychydig mewn 
cymhariaeth i feithder tragwyddoldeb. 
Beth y w hyd blynyddoedd einioes creadur- 
laid darfodedig fel ni, yn ei olwg £f, i'r 
hwn y mae mil o flynyddoedd megys un 
dydd, ac un dydd megys mil o flynyddoedd? 
Nid yw boll ddyddiau ein bywyd ni ond 
megys dyrnfedd, ac megys diddym yng 
ngolwg yr Hwn a*n gwnaeth. 

Dros fyr amser y blagura y blodeuyn. 

Y mae rhai yn blaguro am hwy o amser 
na'u gilydd; ond ychydig yw oes blodeuyn 
ar y goreu. Nid y w oes y blodeuyn sy'n 
parhauhwyat ond tymmor byr iawn. Eb- 
rwydd y mae yn gwywo ac yn diflanu. 
Felly einioes dyn. Ber iawn yw hyd yn 
oed yr einioes hwyaf. Y mae dyddiau dyn 
wedi eu rhagderfynu, a rhifedi ei flsoedd 
ef gyda Duw, ac y mae terfynau wedi eu 
gosod, fel nad el drostynt. Byr y w parhad 
pob peth ar y ddaiar; ac y mae darfodedig- 
aeth wedi ei argraflu ar bob poth dan haiU. 

Y mae angeu bob amser yn ein hymyl; ac 
nis gwyddom pa awr na pha fyuyd y 
rhydd efe i ni ergyd marwoL Yr ydym 
mor egwan a blodeuyn tyner y maes, ac 



Digitized by 



YR HAUL. 



131 



nU gallwn am g;yiiimaint a mynyd gadw 
draw ei ddyrncS. "Gwywa y gwelltyn, 
syrth y blodeuyn." 

(3.) Y maeV darlaniad yma hefyd yn 
dangos i ni ansicrwydd bywyd dyn, ac 
ans^ydlogrwydd pethau daiarol. Y maeV 
blodeuyn yn cy&ewid yn gyflym, ac nid 
y w yn aros fawr o amser yr un fatb. Y 
mae ein heinioes ninnau yn Uawn cyfnewid- 
iadau, a pbob petb o'n hamgylcb yn 
ansefydlog a darfodedif!^. "Cola,*' medd 
lob, **mai gwynt yw fy hoedl/' Nid oes 
dim sicrwydd na dim sefydlog yn perthyn 
iddi. O, y fatb gyfnewidiadau dwysion, a 
mawr eu canlyniadau, sy'n cymmeryd lie 
yn feunyddol ar y ddaiarl Fel y mae 
angeu yn cyfnewid agwedd ein bydl Y 
mae'r blodau barddaf yn yr ardd yn fynych 

Sn gpvywo yn annysgwyliedig o flaen ein 
ygaid. Y do sydd heddy w yn hardd eu 
gwedd ac yn ysgafn eu bron, a fyddant yn 
ebrwydd yn gwywo dan faicb henaint a 
phenllwydni. Y rhai sydd heddyw yn 
trin gorcbwylion y byd, ac yn trefnu 
acbosion gwahanol deyrnasoedd y ddaiar, a 
fyddant yn fuant wedi eu hysgubo i ffwrdd 
i fro dystawrwydd a llygredigaeth, a*a Ue. 
nid edwyn ddim mo bonynt mwy. Cyfyd 
cenedlaeth arall dracbefn, ac ysg^bir 
hithau ymaith yn yr un cyffelyb fodd. 
Un genedlaeth a ti ymaith a chenedlaeth 
arall a ddaw i lenwi ei He. Nid oes dim 
yn aros yr un fath; nid oes dim yn sefyll 
yn ddigyfnewid. 

Fa ddinas ddaiarol, pa dref, pa bentref, 
pa annedd sy'n ddinas noddfa rhag angeu? 
Pa le mae'r castell cadam a ddichon 
gadw'r gelyn draw? Fa le mae*r ddinas 
He nad y w'r galarwyr yn myned o amgylch 
trwy ei heolydd? — trigolion yr htm nid 
oes neb o honynt byth yn dywedyd, 
♦* Claf ydwyf ?" Y mae pob wy thnos sydd 
yn dyfod atom yn dwyn gyda hi ryw 
hanes neu gilydd am oruchwyliaeth 
angeu; a phrin y mae cymmaint ag un 
diwrnod yn myned heibio heb i ni gly wed 
am ryw gyfnewidiadau a wneir gan frenin 
dychryniadau. Nid oes ar y ddaiar hon 
ddim sefydlog, nid oes yma ddinas barhaus 
i neb o honom. 

Pa le mae yr wynebau hawddgar a 
adwaenem gynt ? Y maent wedi eu cuddio 
yn Uwch anghof; ac yr ydym ninnau, y 
rhai sydd y pryd hwn yn chwareu ein rhan 
yn y byd, yn prysuro yn gyflym ar eu hol^ 
i roddi ein lie i ereill. Y mae cenedlaethau 
y ddaiar yn debyg iawn i ddail y goedwig, 
neuV llysiau sydd yn tyfu yn y maes: y 
mae un cnwd yn myned heibio, yn crino, 
ac yn diflanu, a chnwd arall yn codi yn 
fiian yn ei le. Priodol iawn y dywedodd 
un, — 

"Un naws & dail einioes dyn." 
'*F6l cysgod yw ein dyddiau ni ar y ddaiar, 



ftc nid oes vmaros.'* **£r doe yr ydym;** 
ac hwyrach erbyn efory ni bydd mwy o 
honom. Bydd ein He yn wag, a*n gor- 
cbwylion yn cael eu cyflawnu gan ryw rai 
ereill. Mae ein bywyd yn frau, yn fyr, ac 
yn llawn o gyfnewidiadau; a diau mai 
cwbl wagedd yw pob dyn pan fo ar y 
goreu. **Fel blodeuyn y daw allan, ac y 
torir ef ymaith ; ac efe a gilia fel y cysjgod, 
ac ni saif." "Y boreu y blodeua, ac y tyf; 
prydnawn y torir ef ymaith, ac y gwy wa." 

Ond, er gwywo o'r glaswelltyn, a 
syrthiaw o'r blodeuyn, nid ydynt wedi 
marw am byth. Pan ddychwelo'r gwan- 
wyn a thywynu o*r haf, adfywia'r glas- 
welltyn, a gwrida'r blodeuyn arno mor 
brydferth a^ erioed. Nid ydynt yn trengu 
mewn gwinonedd, ond huno dros y gauaf 
y maent. 

Felly am y wyryf hawddgar yr ydym 
yn cydgymmysgu ein galar yma heddyw 
ar ei hoi; — nid marw hi; eithr cysgu y 
mae. Nid marw y rhai a hunasant yn yr 
lesu. Huno yn dawel y maent gan ddys* 
gwyl bore yr adgyfodiad. " Gwynfydedig 
yw y meirw y rhai sydd yn marw yn yr 
Arglwydd: canys y maent yn gorphwys 
od<u wrth eu llafur." Nid marw a wnaeth 
hi; na, byw yw o- hyd, er ei bod wedi 
ymadael a'n byd tymmestlog a thrallodus 
ni. Ni wnaeth hi ddim ond newid dwy 
wlad— gadawodd ein byd drwg a thra- 
fferthus ni, ac ehedoddi arigfanau dedwydd 
anfarwoldeb. 

Pan fyddo'r planigyn yn dyner, y mae'r 
garddwr gofalus yn ei symmud i ryw le 
cynhesach cyn y delo awelon oer y gauaf 
i ddechreu chwythu arno. Felly hithau; 
symmudwyd hi o hinsawdd oer ac afiach y 
byd isod hwn, ac adblanwyd hi mewn 
hinsawdd hyfrytach a chyfaddasach ^yf 
natur, yng ngardd Paradwys, He y blagura 
yn dragywydd ym mhresennoldeb Duw 
a'r Oen. 

Y mae ei symmudiad o'n plith wedi peri 
gwagle prudd ar y ddaiar— gwagle na fedr 
dim o dan haul ei lanw yn holTol i fyny. 
Y mae ei He yn wag yn y teulu ; y mae ei 
llwybrau yn wag o gylch y ty: mae ei 
heisteddle yn wag yn yr Eglwys hon, He 
yr arferai mor rheolaidd ddyfod i addoH 
Duw ei Chreawdwr; y mae ei He yn wag o 
amgylch bwrdd y cymmundeb, He yr 
arferai goffau rhyglyddus angeu yr Hwn a 
fu farw i brynu bywyd i farwolioq euog y 
ddaiar. Edrychwn pa le yr edrychom, y 
mae ei He yn wag: swag yw pobmaii ond 
y beddrodl Na, nid felly; y mae un man 
arall nad yw yn wag — nid gwag ei He yn 
yr Eglwys orfoleddus fry; nid gwag ei 
He yng nghymmanfa a chynnulleidm y 
rhai cyntafanedig; nid gwag ei He ym 
mhlith ysbrydoedd y cyfiawn y rhai a 
ber£feithiwya. Y mae hi yn llanw ei He 
yno; ac nid oedd y He hwnw yn llawn nes 



Digitized by 



132 



YR HAUL. 



ei myned hi iddo. Gktn hyny nid gwsg ei 
He; nid marw yw. 

Tr oedd ei haddfwynder, ei llarieidd-dra, 
a'i hymsrweddiad diwair, dirodres, a 
diniwed yn gyfryw ag nas 'salient lai na'i 
gwnenthur yn hoff gan bawb a*i hadwaen- 
ent Yr oedd ei buchedd yn ddiargyhoedd, 
ac yn addnrn i Gristionogaeth : ac os nad 
eiddo y cyfryw raiyw teyrnas y gogoniant, 
y mae yn anhawdd gwybod pwy yn ein 
byd pechadnras ni sydd yn ddeiliaid 
cymhwys o'r deyrnas hono. 

Hyd jrgall dyn weled a barnn, a hyny 




mae yr lean wedi eu parotoi i bawb a'i 
carant, ac a gadwant ei orchymmynion Ef. 
Er iddi syrthiaw o'n golwg i*r bedd, 
hyderir ei bod yn awr yn cydlaguro yng 
ngardd Paradwys aV sawl y bu yn cyd- 
dyfa am ennyd yma ar y ddaiar. Er mor 
bell yw eu beddan oddi wrth eu gilydd,* 
hyderwn fod eu heneidiau gwynfydedig yn 
yr un gymdeithas ddedwydd, lie mae pawb 
o un galon ac o un geneu yn rhoddiV 
moliant a'r anrhydedd, y gallu a*r gogoo- 
iant, i Dduw ac i'r Oen yn oes oes<^d. 
Yno y mae dedwyddwch perffikith, heb na 
galar, na goiid, na dim o*r cyfryw yn 
gymmysgedig ag ef. Un o*r prif bethau 
sy'n gwnenthur y ddaiar hon mor anghy- 
Burus, mor annedwydd, ac mor 11a wn o ofid 
a galar» ydyw anyeu, Ond yn y byd a 
ddaw, yn nhrigfanau dedwydd y gwaredig- 
ion, ni bydd dim o'r cyfryw. Ni bydd son 
am angeu yno, na thristwch, na llefain, na 
phoen, nac un anghysur arall. Ac os 
ydym ninnau yn caru dedwyddwch, os 
ydym am gael mwynhau gwynfyd, yn 
ninas Duw y mae iV gael ; ac y mae yn 
werth gwnenthur pob ymdrech er mwyn 
ei gyrhaedd, ac er mwyn ymuno a*n cyf- 
eillion a'n perthynasau ymadawedig yn y 
mwynhad o hono. Y roae'r hoU drigolion 
dedwydd yno yn wastadol ger bron 
gorseddfainc Duw, ac yn ei wasanaethn 
Ef ddydd a nos yn ei deml; a'r Hwn sydd 
yn eistedd ar yr orseddfainc a drig yn eu 
plith hwynt. Yr Oen, yr Hwn sydd yng 
nghanol yr orseddfainc, a'u bugeilia hwynt, 
ac a'u harwain hwynt at ffynnonau byw- 
iol:- a Duw a sych ymaith bob deigr oddi 
wrth eu llygaid hwynt; a chystudd a galar 
a ffy ymaith yn dragy wydd. 

X. 



Y SAITH ESGOB. 

Yng ngwanwyn y flwyddyn 1688, pan 
oedd lago yr Ail yn llywodraethu y wlad 
heb un senedd, darfu iddo anfon allan 

* Baasai ei brawd hynaf farw ar dir estronol 
tua thair blynedd o'i blaen. 



broclamasiwn, yr hwn oedd yn caniatan 
rhvddid oydwybod i bawb, nid o herwydd 
ei hofifder at ryddid, ond i'r dyben o gael 
mwy o ryddid i'r Fabyddion. Edrychid ar 
y proclamasiwn hwn gyda llawer iawn o 
ddrwgdybiaeth, am ei rod yn Badydd selog 
ei hnn. Anfonwyd y proclamasiwn i'r 
esgobion, er mwyn iddynt ei ddosbarthn ym 
mhlith yr offeiriaid« y rhai oeddynt i'w 
ddarllen yn gyhoeddus yn eu Heglwysi 
ar ddydd Snl, Mai 27fed. Kid oedd un 
math o rwymau ar yr esgobion i wneyd 
hyo; a phenderfynwyd gwrthwynebn 
gorchymmyn y brenin. Galwodd Sancroft, 
archesgob Caergaint, yr esgobion yng 
nghyd yn ei balas yn Lambeth; acysgrifen- 
odd yr archesgob ddeiseb at ei Fawrhydi yn 
erfyn arno eu hesgusodi; ac arwyddwyd 
hi gan Sancroft, Ken, Turner, Lake, 
White, Lloyd (esgob Llanelwy), a Tre- 
lawney; a chwymmerwyd ef yn ddioed i 
Whitehall, He yr oedd larll Sunderland, 
cyfaill calon i'r Tywysog William o 
Orange, yr hwn a wnaeth gymmaint ag 
oedd yn ei allu i berl rhwygiad rhwng y 
brenin a'r esgobion. Heb golli dim amser 
d^godd hwy wyneb yn wyneb y noswaith 
hono. Derbyniodd y brenin y ddeiseb, 
ac wedi iddo ei darllen, dywedodd mewn 
iaith guchiog a digofus, "nad oedd ddim 
amgen na baner gwrthryfel," a'i fod yn 
penderfynu gwneyd iddynt ufuddhan. 
bychr3mwyd yr esgobion yn fawr wrth ei 
weled mor ddigofus, a darfu iddynt oil ei 
sicrhau eu bod yn barod i farw drosto; 
ond nid oedd hyn yn ddig^n i liniaru ei 
ddigofaint. Cyn iddynt ymadael, dywed- 
odd y buasai iddo gofio y person au y rhai 
ddarfu arwyddo y ddeiseb. Y noswaith 
hdno gwerthwyd miloedd o goplau o 
ddeiseb yr esgobion " yn Llnndain, y rhai 
a brynwyd yn awchus gan y bobl, ft 
dangoswyd cydymdeimlad dwys o'u plaid. 
Mae yn lied debyg fod Haw gan larU 
Sunderland yng ngnyhoeddiad y ddeiseb. 
Ni wnaeth hyn ond ennyn digofaint ]r 
brenin yn fwy. Am naw diwrnod, ni 
wnaeth y brenin ddim yn y_ mater; ao 
mae yn lied debyg na fuasai yn gwneyd 
dim oni buasai y myriad Jeffreys, un o'r 
barnwyr mwyaf creulawn ac anif^ilaidd a 
godwyd erioed i'r fainc farnol, yr hwn a'i 
perswadiodd i'w cospi am ddirmygu ei 
awdurdod breninol. Cafodd yr esgobion 
eu gwysio o flaen y cynghor ar yr 8fed 
dydd o fis Mehefin. Ar ddiwedd yr 
ymddyddan, yr oedd yr esgobion mor 
benderfynol i sefyll dros eu hiawnderau ag 
oedd y brenin dros ei awdurdod ef; a 
dywedodd wrthynt. trwy ei ganghellwr, 
mewn iaith ddigofus, y buasai yn rhaid 
iddynt sefyll eu prawf yn Westminster am 
gyhoeddi cabldraeth wrthryfelgar, a 
gorchymmynodd iddynt ymrwymo eu 
hunain i ymddangos. Darfu iddynt wrth- 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



1S8 



wynebu hyn yn y modd mwyaf penderfynol, 
a chawsant en traddodi i'r dan w^s 
freninol. 

Fan oeddynt yn myned i lawr ar hyd 

Srisiau WhitekcLUf cyfarchwyd hwy gan y 
orf iryda banllefau o gymmeradwyaeth. 
Yr oedd yr heolydd yn llawn o bobl, ac yr 
oedd cydymdeimlad gwresog o blaid y 
carcbarorion; a phan oeddynt yn y bad ar 
yr afon, cafwyd llawer iawn o drafiferth i 
rwystro y bobl i nithro i mewn atynt 

Bhwygwyd yr awyr a banllefan pan 
oeddynt yn myned i lawr ar byd yr afon 
i'r t^r. Wrth "Borth y Bradwyr," darfu 
iddynt dderbjrn anrhydedd breninol, a 
syrthiodd y swyddogion a*r milwyr ar eu 
gliniau o'u blaen, gan ofyn eu bendithion. 
Wedi wythnos o garcbariad cawsant en 
symmud i'r King's Bench^ lie y cawsant eu 
rhyddhau dan fechnion. Ar eu ffordd 
adref, derbyniwyd hwy yn y modd mwyaf 
gwresog gan y bobl, cynnenwyd tanan ar 
nyd yr neolydd y noswaitb bono, yng 
ngbyd a pbob math o lawenydd, yr hwn a 
barhaodd hyd y bor^u. O'r diwedd, daeth 
dydd y treial o amgylch. Yr oedd neuadd 
Westminster yn orlawn o bobl, a pharaodd 
y treial trwy'r dydd, a methodd y rneithwyr 
& chytuno ar y ddedfryd mewn pfyd, a 
chawsant eu cloi i fyny hyd y boreu, heb 
dan, goleu, na bwyd. Am chwech oV 
gloch y boreu nesaf, darfu iddynt anfon at 
y prif ynad i*w hysbysu eu bod wedi 
cytuno mewn perthynas Vr ddedfryd; a 
cnymmerodd y barnwyr eu heisteddleoedd 
nnwaith eto, a dygwyd y carcbarorion o 
flaen y bar. Mor fuan ag y darfu i Syr 
R. Langley, y blaenor, gyboeddi y ddedfryd, 
"Dieuog,* trodd Ardalydd Halifacs, yr hwn 
oedd yn y Uys, ei bet o amgylch ei ben, 
gan floeddio "Hwre," a chanly n wy d ef gan y r 
arglwyddi a'r boneddigion, yng ngbyd a'r 
boll dyrfa oedd yn y llys, ac atebwyd eu 
banllefan gan y dyrfa oedd tu allan, a 
thaenwyd y newydd trwy y brif ddinas a*r 
deyrnas yn gyfiTedinol. Gadawodd yr 
esgobion y llys gyda*u cyfeillion ar 
Ddydd Gwyl Pedr, pan oedd y clychau yn 
cann cyn y gwasanaeth boreuol, ac 
aethant iV Capel Breninol yn Whitehall^ 
lie y darfu iddynt dalu diolch i Dduw am 
en gwaredigaeth. Pan oedd y rheithwyr 
yn gadael y Uys, amgylchynwyd hwy 
gan y dorf, y rhai oeddynt yn deisyf cael 
ysgwyd dwylaw k hwy : yr oedd rhai yn 
Uefain o lawenydd. Pe buasai y ddedfryd 
o dy y brenin, gallasai wneyd fel y gwelai 
fod yn dda yn groes i*r gyfraitb. I'r 
esgobion yn nnig yr oeddynt i ddiolch am 

fiel eu gwared o ddwylaw y gormeswr. 
an gyrhaeddodd y newydd y brenin, yr 
oedd ar ginio yng ngwersyll Hounslow; 
aeth i nwydau drwg, a phan glywodd y 
railwjrr yn bloeddio aeth i waeth tymmer 
fytii. Yr oedd ei freniniaeth wedi myned 



odd! wrtho, am nid oedd yn gwybod hyn. 
Parhaodd y Uawenydd yn y brif ddinas 
trwy*r dydd, achy nneuw^'d bonfiaglau yn yr 
hwyr, a goleuwyd yr hoU ffenestri; 
gwnaeth y maer bob peth ag oedd yn ei 
allu i roddi attalfa ar y Uawenydd, ond yn 
ofer. Nid oedd yr arwyddion hyn o 
lawenydd yn gyfyngedig i Lundain, ond 
yr oedd yr un teimlad yn ffynn trwy y 
deyrnas. Dywedir fod un o'r barnwyr yn 
enedigol o sir Gaerfyrddin, ac iddo 
ddywedyd y buasai yn well ganddo fy w ar 
ben domen goes yn Llacharn na bod yn 
euog gondemnio yr esgobion yn groes i'r 
gyfraith*. 

Cyn pen nemawr o amser wedi i un 
ystorm fyned heibio, dechreuodd un araU 
ymg^sglu. Pan ddaeth William a Mari i'r 
orsedd, gwrthododd pump o honynt fyned 
i weinyddu ar eu coroniaa, na chymmerj'd 
y Uwon angenrheidiol. Cafodd Lloyd ei 
ddyrchafu i esgobaeth Caerwrangon, a 
Trelawney i esgobaeth Caerwynt; ond 
coUodd Sancroft ei archesgobaeth am ei 
ymlyniad wrth lago, ac ymneiUduodd 1 
bentref Fressing^eld, Snssecs, ym mis 
Awst, 1691, lie y bu farw yn dawel ac yn 
heddychol : Ken, awdwr yr Emyn Foreuol, 
a fufarw Mawrth, 1711, yn 74 mlwydd oed. 
Terfynodd ei oes yng nghymmnndeb £g- 
Iwys Lloegr; ni ddarfu iddo ogwyddo at 
Babyddiaeth na Phuritaniaeth. Yr oedd 
Trelawney yn ddisgynydd o John Tre- 
lawney, yr nwn a garcharwyd yn y T^r 
gan Harri y Seith&d. Y pryd hwnw y 
cyfansoddwyd y Cornish bauad, — 

" And have they fixed the where and when, 
And shall Trelawney die ? 
There's fifty thousand Cornish men 
Will know the reason why." 

Yr oedd Harri yn fwy hofip o swn yr arian 
yn clecian nag o swn bwyell y dienyddwr; 
cafodd Trelawney fyned yn rhydd trwy 
dalu dirwy. Mae Miss Agnes Strickland, 
yr awdures enwog, newydd gyboeddi 
cyfrol ddyddorol iawn ar " Hanes By wydau 
y Saitb Esgob." 



GALAR AM Y MEIRW. 

Galab am y meirw yw yr unig allar nas 
gallwn ei ysgaru oddi wrthym, na'i 
anghofio. Yr ^ yn ceisio gwella pob 
clwyf, ac yn ceisio anghofio pob gorth- 
rymder a ddarfu ein cyf arf od yn ystod ein 
hoes; ond yr ydym yn ystyried ei fod yn 
ddyledswydd arnom gadw y clwyf hwn 
yn agored; ac yr ydym yn hoffi meddwl a 
myfyrio amo mewn unigedd, pan fyddom 
ym mhell o swn y byd a'i ddwndwr. Pa 
le mae y fam dyner a aU anghofio ei 
phlentyn a wywodd fel blodeuyn yn ei 
breichian, ei fod pob adgof o bono 



Digitized by 



134 



TE HAUL. 



ynloeslddi? Pa le mae 7 plen^ a all 
anghofio jn ewyllysgar ei dad tirion a'i 
fam dyner, y rhai a'i magasaut yn anwyl, 
er f od yr adgof o honynt yn peri gaUo* 
iddo? Pwy a fSl anghofio, hydynoedmewn 
ingoedd, y cyfaill hawddgar a thirion am 
ba nn mae yn galarn? Pwy all, pan y 
bydd y bedd yn cnddio o*r golwg weidill- 
ion yr hwn oedd yn gara mor anwyl a'i 
"enaid ei hnn," er fod ei galon yn barod i 
dori, ei anghofio. Na, mae y cariad, yr 
hwn na all dwylaw oerion angea, brenin 
braw, ei dori, yn an o briodoliaethan 
ardderchocaf yr enaid. 

Os oes ingoedd yn perthyn iddo, mae 
hyfrydwch yn perthyn iddo hefyd. Pan 
mae galar pmddaidd yn ymdaweln, ac yn 
cael ei gyfyngu i'r deigryn tryloew ar y 
mdd, mae y galarwr yn meddwl ac yn 
myf;^o am yr ymadawedig, am ei eirian 
hawddgar a*i olwg serchog, &c. Pwy a 
ddymnnai ddiwreiddio y fath ofid o*r 
galon? Gall weithian dafln cwmwl dros 
ein llawenydd, a'n gwneyd yn driet; eto 
pwy wna ei gyfnewid am bleseran daiarol ? 
Nid yw lleisiau cerddorion a cherddoresan 
ddim mor hyfryd i'n clustian a'r llais eydd 
yn esgyn o'r bedd; mae adgofion am y 
marw yn peri i ddyn droi oddi wrth bob 
Bwyn o eiddo y byw. Y bedd ! y bedd 1 
Mae yn cuddio pob gwaU a phob ffaeledd, 
ac yn dyhuddo pob Hid, bwriad drwg, a 
digasedd. Nid oes dim yn tarddu o 
fynwes oer y bedd ond adgofion anwylaidd. 
Pwy all edrych yn ol, i'e, hyd yn oed ar 
fedd ei elyn, heb deimlo gond iddo erioed 
ymrafaelio &'r dyrnaid dai sydd yn 
malurio yn llwch y bedd ger Haw iddo? 

Pan yn sefyll nwch ben beddan ein 
perthynasau a'n cyfeillion ym mhen 
blynyddoedd, nis gaUwn lai nag edrych yn 
ol ac adolygu holl hanee eu dyoddefiadan 
pan ar wely cystndd: ysgydwad y Uaw 
am y tro olaf, y geiriau olsi, yr ymdrech 
galed ag angeu, a'r olwg olaf pan ar 
drothwy tragwyddoldeb, pan oedd braich 
o gnawd yn rhy wan i estyn dim cymhorth; 
dagrau tad a mam, priod a pertiiynasan, 
yn cael eu tywallt yn ofer. Mae yr 
olygfa yn dyfod i'n golwg o newydd. 
Ddarllenydd, os wyt am gael He i fyfyrio, 
dos at f eddau y rhai oedd yn anwyl genyt, 
a meddwl am bob esgeulnsdra a dlf aterwch 
a ddarfn i ti ddangos tuag at y rhai hyny 
eydd yn hnno yn yr oerllyd fedd. 

Nis gall nac awel ber y boreu, na thrwst 
taranau, na daiargryn, en dihuno; ac ni 
ddeuant byth yn ol i ti wneyd iawn am j 
cam a wnaethost iddynt. Os darfu i ti 
erioed beri gofid i'th riaint, a dwyn eu 
pcmllwychii i'r bedd mewn gofid, neu beri 
gofid i briod dy fynwes, yr hon a roddodd 
ei holl ymddiried ynot; neu os darfu i ti 
wneyd cam &'th gyfaill ar feddwl, gair, 
neu weithzed; neu os darfa i ti beri ing, 



ac ymddwyii yn anlh^ddlawn toag at yr 
hon sydd yn gorwedd yn dawd wrth dy 
draed, daw pob gair sarig, pob edrychiad 
cas, a phob gweithred anghariadus yn ol 
i guro yn wylofus wrth ddrws dy galon. 
Os darfu i ti deimlo hyn rywbryd, cymmer 
rybudd, ac vmddwyn yn well tuag at y 
byw rhag flaw. Peth annaturiol iawn 
genym y w gweled dynion yn ymddwyn yn 
ddiiater ac yn ammharchus tuag f eddau eu 
cymmydogion a'u perthynasau. Mae yn 
aiferiad yn sir Fynwy i addumo beddau 
yn yr holl fjmwentyd ar Sul y Blodau ft 
blodau. Daw perthynasau yng nghyd o 
bob parth o'r wlad yn flynyddol i dywallt 
deigryn nwch ben gweddillion y rhai fu 
yn anwyl ganddynt. Mae rhywbeth yn 
anwyl yn hyn, dy weder a fyner yn erbyn 
yr arf eriad. Myn rhai i ni gredu nad yw 
addurno beddau ond Pabyddiaeth. Nid 
fm yn gallu gweled dim Pabyddiaeth 
ynddi, fel Uawer o bethau ereill. Yn 
Chdtenham, addumir llawer o'r beddau 
bob wythnos. Pan ar ^weliad ft Uanofer, 
gwelsom Uuaws o flodau yn gorwedd yn 
wywedig at y beddau, y rhai oeddynt un 
amser yn edrych yn hardd a thlws, fel y 
rhai hyny oedd yn malurio is law iddynt; 
ond yn awr maent wedi cael eu anghofio, 
a'u holl harddwch wedi diflanu: yr oedd 
hon yn bregeth' ynddi d hunan. 



SANT BARNABAS. 

Gblwid Sant Barnabas ar y cyntaf yn 
loses neu losepb. Yr enw ar yr hwn y 
galwn ni ef a roddwyd iddo gan yr Apos- 
tolion, yn ol arfer yr Eglwys yr amserau 
hyny. Ystyr yr enw newydd yma yw 
" mab dyddanwchy** cynghor, neu hrophwyd- 
oliaeth, Gosodir allan ystyr yr holl eiriau 
hyn gan y gair Groeg icoLfoack/^vi^ para- 
clesist yr hyn o'i gyfieithu y w " dyddanwch." 
DeiUia yr enw Bamab<u o'r gair Syro- 
Galdaeg bar, mab, a'r gair Hebraeg nabi^ 
prophwyd, neu brophwydoliaeth. Gwaith 
prophwyd o dan v gyfraith, yn gystal 
a'r fifengyl, oedd lloni, cysuro, cynghori, 
a chefnogi. 

Fod yr enw hwn yn cael ei ddwyn o*n 
blaen yn ebrwydd ar ol dawn y Pentecost, 
sy ffaith bur arwyddocaol. Ar yr achlysur 
hwnw dyfynai Sant Pedr brophwydoliaeth 
loel o'r dygwyddiad, yn yr hon y Uefara y 
prophwyd, "Eich meibion chwi a'ch 
merched a brophwydant" Yd loses y 
mae yn eglur, wrth yr enw a roddasant 
amo, iddynt eisoes weled cyflawniad y 
brophwydoliaeth. 

Sant Barnabas ydoedd Lefiad o genedl, 
a brodor o Ynys Cyprus. Ni ddywedir 
wrthym gan bwy y trowvd ef i'r fiydd; 
ond gallwn gasglu i hyn ddygwydd mewn 



Digitized by 



TB HAUL. 



135 



caDlyniad i bregeth Pedr ar ddydd v 
Pentecost. Pwy byna^ a wnaeth y gwaith 
da, gwnaed ef yn wirioDeddol. Ni fu 
gwvDodaeth cariad ac aberth Crist yn 
wybodaeth ddifudd; canys esgorodd ar 
ysbryd godid<^ o huDan-ymgyssegriad a 
duwioldeb. Gwerthodd ei dir, dug yt 
arian, a dododd hwynt wrth draed yr 
Apostolion. Diammheu y ceir pobl yn 
barod i ddvweyd am y weithred dda hon, 
'*Ie, yr oedd hyn yn ada ac yn ei le pan 
ydoedd yr Eglwys yn deulu bvchan yn 
lerwsalem; ond ni ellir meddwl am hyn 
yn awr." Caniatawn hyn. Ni ddir- 
eymhellodd yr Apostolion mo bono y pryd 
hyny. Goddefasant ef, ac o dan eu 
hamgylchiadau cymmeradwysant y weith- 
red; ond gwelwn cyn diwedd yr Actau na 
feddyliwyd i'r peth barhao. Ond, anwyl 
ddarllenydd, na ddos heibio i*r hanes hwn 
yn rhy fywiog gyda*r sylw esg^ulus, **Nid 
oeaa wnelom ni a hyn.** Un peth yw cyd- 
feddiant, a pheth drwg; ond y mae crib- 
ddeiliaeth a thrachwant am gyfoeth yn 
llawer gwaeth. Nid oes yr un drwg mor 
arswydus y dyddiau hyn a difaterwch 
yng nghylch angenion, cyfyngderau, ac 
anwybodaeth y tlodion. l^n ystod ein 
bymdaith trwy y byd, cyfarfyddwn ag 
ami i Samariad truearog yn ty wallt olew 
a gwin cydvmdeinuad i archoUion plant 
dynion. Ami i Samariad trugarog, me ddaf: 
ond nid Uawer pan ystyriom eu cyfartaledd 
i rif pobl y byd. Ystyria hyn, ddarllen- 
ydd, a ydwyt ti yn drugarog, hunan- 
ymwadoi, yn gofalu am dy gymmydog yn 
ei adfyd? neu a ydwyt yn Uefain gyda 
Chain, **Ai ceidwad fy mrawd ydwyf fi?" 

Y mae yn wir, mwy jpechod na difater- 
wch yn eu cylch. Os y*th demtir i 
arddangosiad moel o ddyngarwch, er ffugio 
teimlad a thosturi, am fod y grasusau nyn 
mewn bri, yna nis gwn i bwy y th 
gyffelybaf yn amgen nag Ananias, yr hwn 
wrth weled hunan-ymwadiad Barnabas, a 
osododd i fyny ddynwarediad o*i eiddo ei 
bun o bono, er mwyn hunan-glod, a 

fogoniant dynion. Ystyria Barnabas, 
darllenydd; ie,cofiahefya Ananias. Hyn 
fydd dda i ti. 

Ar ol hyn ymgilia Barnabas o'n g^ydd 
am dymmor maith. Y crybwylliad nesaf 
am dano sydd o bwys. Pan y dygpwyd 
Saul o Darsus i adnabod yr lesu, y 
dyseyblion oil a'i hofnasant yn ddirfawr — 
"neb eredu ei fod ef yn ddysgybl. Eithr 
Barnabas a'i cymmerodd ef, ac a'i dug at 
yr Apostolion." Gan fod Tarsus yn a^os i 
Cyprus, mae yn debyg eu bod yn gydna- 
bvadus, pan oedd y naill yn Lefiad cywir 
ar Hall yn aelod o Iwyth Beniamin. 
Profa •* mab dyddanwch " eto ei bun yn ateb 
yn llawn i'w enw : gwedi yfed yn helaeth 
o'r Ysbrvd Sanctaidd hwnw, ffirwythau 
bendigaid yr hwn ydynt cariad, Uawenydd, 



tangnefedd, oefbogi a chynnorthwya on ag 

sv*n chwennych cymmod yr Eelwya. 
Dedwydd, dedwydd y w ef, yr hwn a fedd y 
gallu ac a'i harfer i ddwyn dynion, sectau, 
ac Eglwysi i well adnabyddiaeth o'a 
gilydd, yn fwy arbenig pan y mae yr 
heddwch a adfera yn heddwch y nefoedd. 
Y mae wedi cael Crist yn drysor gwerth- 
fawr i'w enaid ei hun, ac yn awr cyfrana i 
ereill megys ag y llwyddes Duw ef. 
"Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, canys 
hwy a elwir yn blant i jDduw." 

Yn fuan daeth ^ gair i glustian yr 
Eglwys ddarfod ir Efengyl gael «i 
phregethu yn Antiochia hefyd^ ac anfon- 
wyd Barnabas vno. — Actau xi. 22. Yr 
oedd yn bosibl i efengyl gan gael ei 
phreeethn iddynt: angenrhaid oedd ei 
phrpfi, a ydoedd yn wir Efengyl Crist. 
Daeth a gwelodd. Nid oedd ammhenaeth ; 

a bu lawen ganddo, a ch^rnghorodd pawb 
oil trwy Iwyrfryd calon i lynu wrtn yr 
Arglwydd; o blegid yr oedd yn wr da," 
hyny yw, dyn tosturiol, tyner galon. 
Dangosodd hyn o'r blaen trwy gyflwyno 
ei dda: dangosa ef yn awr trwy ei gydym- 
deimlad a'i lawenydd yng ngwynfydedie- 
rwydd ereiU. Yr oedd yn llawn o^r 
Ysbryd G14n, ac o %dd duwiolfrydig, yn 
awyddus goruwch bob peth ar fod i'r 
dynion hyn ymlynu yn en cariad, eu 
Uawenydd, eu hymddiried yn yr Hwn a 
brofasant yn lacnawdwr. A'r cymmeriad 
yma o'i eiddo a'i llanwodd & Uawenydd 
pur pan welodd ras Duw. Megys ag y 
mae ymbleseru yn nrygioni ereill yn radd 
isaf pechod, felly y mae hyfrydwch pur 
yn sancteiddrwydd ereiU, ef allai, yn radd 
uchaf gras." 

A Duw a fendithiodd ei lafur, fel ag y 
bendithia yn wastad pob gwaith a wneler 
er mwyn ei enw a'i oeoniant; a llawer o 
bobl a chwanegwyd iT Arglwydd. Ond 
gwelwn yr effaith ar y **gwr da yn Uawn 
o'r Ysbryd Glan ac o fifydd." Pa beth a 
wnaeth? Yna yr aeth Barnabas i Tarsus 
i geisio Saul. Yn lie eistedd i lawr i 
lawenychu am y Uwyddiant y bendithiodd 
Duw efe, rhana eto ei dda; aeth i chwilio 
am arall i gydgyfranogi o'i lawenydd, ei 
oruchafiaeth, a'i fendith. Mor brydferth 
yr ymddengys y nodwedd hwn o anhun- 
anoldeb ar bob amgylchiad. 

Cyffelyb ddwg gyffelyb. Y nodwedd a 
arddangosodd Barnabas a ddug ei fifrwyth 
yn yr efelychiad o bono gan ei ddychweled- 
igion. Y weithred a gofnodir am ddy- 
chweledigiun ieuainc Antioch yw—pan 
glybuasant am y newyn a drallodai eu 
cyd-ddysgyblion tlodion yn lerwsalem, 
anfonasant gymhorth iddynt trwy law 
Barnabas a Saul. — Actau xi. 30. 

Gwedi cyflawnu eu gwaith, dychwelodd 
y ddau gyfaill i Antiochia.— Actau xii. 25. 
Yma arfaethodd yr Ysbryd Gl&n hwynt 



Digitized by 



1S« 



TR HAUL 



eenadoD i dywyll leoedd y ddaiar. 
Ar ofgweddi ac ympryd, ordeiniwyd hwynt 
i*r gwaith trwy arddodiad dwp^law; ac 
aethant allan. — Actau xiii. 2. i neillduad 
hwn o eiddo yr Tsbryd a noda Sant 
Baraabas fel Apostol, ffwahanol i Agabus 
a Silas aV dynion da a sanctaidd y 
darllenwn am danynt Nid ydym yn 
cadw gwyliau o barch i'w coffawdwriaeth 
hwynt, ond ewnawn i Sant Barnabas am 
i'r Ysbryd (flan ei "neillduo" yn benodol 
yn ApostoL 

Ar nyn o bryd rhaid i ni fyned heibio i 
hanes y genadaeth. Yn wir nid oes ynddo 
ddim a hynoda Sant Barnabas eryfuwch ei 
gyd-deithydd. Cymmerir y He blaenaf gan 
Sant Paul. Un frawddeg yohwaneg, ac 
yna ni welwn ni Barnabas mwy — ^ac ar yr 
olwg gyntaf y mae yn frawddeg digon 
gofidus hefyd. Cymmerasant loan Marc, 
nai Barnabas fab ei chwaer, yn weinido^ 
iddynt, yn y daith genadol g3mtaf; ond 
dychwelodd yn ol o Perga, ac nid aeth 
•*gyda hwynt i*r gwaith." Ni roddir 
rheswm am hyn; ac ni ddywedir wrthym 
ychwaith a oedd ganddo reswm digonol 
ai peidio. Pa beth byoag ydoedd, nid 
oedd yn gyfry w ag a foddlonai Sant Paul, 
yr hwn pan oedd y **ddau gyfaiU" ar 
gychwyn allan i'w hail daith a wrthododd 
gymmeryd Marc drachefh fel y dymunai 
Barnabas iddynt wneyd. Cod(tdd **cym- 
maint gynhwrf*' rhyngddynt "fel yr 
ymadawsant oddi wrth eu gilydd/' — Aotau 
XT. 36-40. Nid yw yn hysbys i ni iddynt 
gyfarfod drachefn; mae yr Xsgrythyr yn 
ddysta^r ar y peth. 

Pwy ydoedd ar yr iawn? Nid i ni y 
perthyn ateb, nac yn wir wadu nad allent 
ill dau fod felly. Os y w yn gyfreithlawn, 
megys ag y mae, gochel cyflafareddan, 
maddeu camweddau yn y fath fodd fel ag 
i'w cefnogi, a dysgu opiniynau peryglus i 
ddynion, y mae yn gyn*eithlawn befyd i ni 
ieddwl yn dda a chredu y goreu ym mhob 

Seth, ^an ddiffodd hyd y mae ynom ffiam 
igofamt ac angerdd Hid a malais. 
Gallasai Sant Barnabas, ar ddim a wyddom 
ni, gymmeryd yr olwg fwyaf ffamol ar 
ymdoygiad ei nai, edrych ar yr ochr oleu 
i'r mater, neu gallasai gredu yn niffaant- 
rwydd ei edifeirwch am y camwedd erynt. 
Os felly, gallwn gyda tegwch ddy weyd, fod 
gan y ddau apostol dir cadam i sefyll arno. 
Ond gallwn fod yn sicr eu bod ill dau ar y 
bai yn yr amrafael yr arweiniodd gwahan- 
iaeth barn hwynt iddo. Nid yw y eoreu 
o'r saint yn berifaith yr ochr yma i r oedd. 
Y mai yr amgylchiad yn llawn addys? yn 
ei gyssylltiad aganghydweliadaucrefyddol. 
Nid hananoldeb, ond sel dros Grist^ a'i 
harweiniodd i anghydfod— gwahaniaeth o 
barth y ffordd oreu i efengyleiddio dynion. 
Dylasent barchu bamau en g^lydd, a . 
chydoidef mewn cariad. Fel ag yr oedd, ' 



yr ydym yn sicr i'w gyrfii gael en chymyla 
yn hir o'r herwydd. Gallwn yma sylwi, i 
Sant Paul, yn ei Epistol cvntaf at y 
Cttrinthiaid, ym mhen chwe' blynedd ar ol 
yr amgylchiad gofidus, lefaru am Barnabas 
mewn ymadroddion ag sydd yn ein harwain 
i greda iddynt drachefn gael eu hadferu i 
** undeb ysbryd a rhwymyn tangnefedd." 

Yn y oyfamser cvmmerth Barnabas 
Marc gydag ef, ac a fordwyodd i Cyprus. 
Cyfiawnhaes y diwedd ei ddysgwyliadan. 
Dywed Sant Paul ym mhen amser maith 
am Marc, **Buddiol y w efe i mi i'r weinidog- 
aeth."— 2 Timotheus iv. 11. Ac fel hvn, 
wrth derfynu, sylwn mor ^sson ag ei ei 
hun yw ymddygiadau Sant Barnabas. Y 
mae yn wastad yn fab dyddanwch, cysurwr 
a chyfnerthwr ei frodyr gwan. Cym- 
merodd Saul gerfydd ei law y n ei gy fyngder, 
a chymmododd ef a'r Eglwys. Ai i lawr 
i'r jgglwys fabanaidd yn Antiochia, a 
chysurai a chyfnerthai hwynL Tn wrol 
cymmerodd blaid loan Marc, a hyny yn 
erbyn ei gyfaill anwylaf ganddo; a bu 
foddion i feithrin y ewr ieuanc i fod yn 
gysur ac elw i'r cy&ill anwylaf hwnw ym 
mhen blynyddoedd wedi hyn, pryd yr 
eedd pawb wedi ei adael, ac amser ei 
ymddattodiad ger Haw. 

" O Arglwydd Ddaw HoHaUuog, yr hwn 
a wisgaist dy sanctaidd Apostol Barnabas 
& rhagorol roddion yr Ysbryd Gl&n : na ad 
i ni, ni a atolygwn i Ti, fod yn ddiffygiol 
o'th amryw ddoniau, nac eto o ras iV 
harfer hwynt bob amser i'th anrhydedd 
di a'th ogoniant, trwy lesu Grist ein 
Harglwydd." Amen. 

Qf, gan ♦ 

MABWOLAETH CRIST. 

Ys lesu mawr a roes 

Ei fywyd drosom ni, 
Goddefodd boenau angeu loes 

Ar fynydd Calfari. 

Fe'i hoeliwyd Ef o'i fodd, 

Do, gwanwyd E*n ei fnm; [had 

A myrdd a mwy ga'dd Iwyr rydd- 
Trwy y farwolaeth hon. 

0! pwy all ddirnad rhin 

A gwerth yr Aberth mawr? 
'Does sant nac angel yn y nef 
^AU roddi'r cyfrif lawr. 

Ey enaid, Uawenha, 

A gorfoledda mwy; 
Mae Medd^g it' yn angeu'r groes 

A balm i wella'th glwy'. 
Ffynnon Ddrain, Mageoon. 



Diolchwn yn ami i'n cyd-ddynion am y 
caredigrwydu lleiaf; ond derby niwn fil a 
myrdd o fendithion oddi wrth ein Crewr 
heb ddiolch byth iddo. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



137 



HANES Y TY OWYN AR DAF. 
(gan llwyd.) 

Mae meudwyaeth nen fynachaeth g^wedi 
bod yn sefydliad o bwys yn hanesyddiaeth 
vr Eglwys Gristionogol; ar eu halloran 
hwy yn benaf y cadwyd yn fy w llenydd- 
iaeth Asia ac £wrop yn y canol oesoedd. 
Cyfrjmgasant yn fynych ac yn effeithiol 
ym mhlaid gwiadgarwch a breiniau dyn, 
ac yn erbyn rhaib arglwyddi, a thrais a 
dirwasgiad teyrneddau. Yr oedd iddynt 
genadwraeth bwysig yng ngwareiddiaeth 
byd, yr hon a wasanaethasant; gwedi 
lyny diflanasant. 



i 



^'Blanclad *' y w yr enw boreuaf, yr hwn sv 
lygriad o Banchor, nen Bangor. Gwedi 
hyny "Alba Domus," "Alba Landa," y 
Ty Gwyn ar Daf, gwedi hyny, "Whit- 
land.'* xr enw cyntaf hwn, Bangor, a 
ddengys amcan gwreiddiol y sefydliad. 
Ty Gwyn, AlbaDomus, medd rhai ysgrif- 
enwyr, am ddarfod i urdd o Frodyr 
G^ynion (Carmelites) jrmsefydlu yma yn y 
flwyddyn 1226; ond gan fod y He yn 
myned ar yr enw hwn mewn hanesion 
llawer boreuach naV dyddiad hwn, nis gall 
y tarddiad hwn fod yn gywir. Mwv 
tebygol y gelwid ef yn Ty Gwyn, oddi 
wrth " Gwyn," bendigaid, sanctus — "y Tad 
Gwyn," "Mair Wen," "Dyfrig Wyn," a 
geir yn fynych yng ngweddlau yr hen 
dadau. (Gwel Achau Sant. p. 816.) Y 
mae hefyd amryw Eglwysi yn dwyn yr 
enw gwyn, amryw o honynt yn Nyfed; 
ac yr oedd Gwyndir yng Ngwerddon yn 
dal rhyw fath o gyssylltiad &'r Ty Gwyn 
ar Daf, fel y crybwyllir eto. Hefyd 
•* Gwyndy " oedd enw ar grefydd-dy yng 
nghantref Aberffiraw : oil yn cadarnhau y 
tarddiad o "gwyn," bendigedig. Mae yr 
enwau yma, yn gofnodau hanesyddol, fel 
strata mewn Daiareg. Bangor, brif goleg, 
dyna enw yn dangos yr amcan gwreiddiol, 
Ty Gwyn, ei drawsffiirfiad mynachaidd, 
Alba Landa, yr oes Lladin ar Whitland, 
yn adgof o ddirwasgiad y Seision. 

BAFLB. 

Safal y fynachlog dan sylw ar Ian Taf, 
neu yng nghydiad Marlais (Mar];clais) a 
Thaf, yng nghwmmwd Wyddigoda, Cantref 
Mawr. Nid oes dim yn y lie yn ei agwedd 
bresennol fel. gwedi ei ffurfio gan natur 
yn safle mynachlog. Nid oes yma greigiau 
crog, na mynyddoedd ban. Ffurfia y dd wy 
afon, mae yn wir, fath o geucant byehan 
banner lleuad, a gwnant ychydig o swm 
mesmerol wrth roesawu eu gilydd; ond 
priodol ystyried fod yma yn yr hen oes- 
oedd ral teithi meudwyaidd; gorchuddid y 
gwastattir eang a gwyllt hwn o'r Preselwy 
17— XI. 



i'r mor gan eoedwigoedd anferth ac oesol, 
yn cynnyrcnu unlgedd, dystawrwydd, a 
thywyllwch, "dim religious light" Y 
dystawrwydd hwn yn cael ei aflonyddu 
weithiau pan fyddai y dymmestl allan, yng 
nghyd a rhoch y mor pan yn.dyeyfor 
rhwng bylchaa Talacham. Yr oedd y 
coedwigoedd yn aros 3m amser Giraldus, 
1187. Gweai hyny, Leland, circa 1536, 
"Teewin ar Tai an Abbey of White 
Monks, abounding in fare woode" (Leland* 
Itinerary.) Fel y canlyn y dy wed yr hen 
fiirdd natariol Drayton: — 

The blackbird whistles from thependantgroves, 
Which fringe thy banks, meandering Taf, 
And every spray is vocal." 

Fan yn crybwyll am y safle, priodol fan 
yma ydyw nodi fod yma fifynnon wrthi 
byth yn bwrlymu. Hon vw "Ffynnon 
Feudwy" (The Menkes Well). Mop 
fawr yw natur I Yr oedd hi yma pan 
ddaeth y sant cyntaf yno i glirio coed i 
wneyd pabell; bu pob sant yma yn yfed 
dwfr. Erys hi; ond b*le maent hwy, 
Where are they ? Mae rhyw swn cw}^^^! 
gan ei murmur wrth gofio yr amser 
presenno], a*r amser a fu — 

"Chant on limpid streamlet, though none 
know thy story." 

8YLFAENIAD T TY QWYJX, 

Yn ol "Achau Sant Ynys Frydain," ac 
nid oes awdurdod henach a mwy cyfHfol, 
sefydlwydBangorfa yma gan "Bawl Sant,o 
Gror nitud Sant, ar Ian Hodnant," mor fore 
a*r bummed canrif, circa 480. Fel y canlyn y 
dywed yr "Achau;" — "Fawl Sant, o Gor 
Hltud. Efe a wnaeth lie mae y Ty Gwyn 
ar Day, yn Nyfed." Gadarnheir hyn gan y 
"Brutiau," a chan awdurdodau hynafol 
ereill, megys, Bywyd Teilo Sant, O.C. 
1120, gan Galfridus, brawd i*r Esgob 
Urban.— "The life of St David, by 
Giraldus Cambrensis, 1200." Dyg y ddau 
hyn dystiolaeth ddarfod 1 Teilo Sant a 
Dewi Sant dderbyn eu dysgeidiaeth yn y 
Fangor dan sylw. Mae yn wiw i ni 
grybwyll fod rhai haneswyr dinod diweddar 
gwedi gosod sylfaeniad crefydd-dy y Ty 
Gwyn mor ddiweddar a*r ddeuddegfed 
ganrif; syrthiasant iV amryfusedd hwn, 
trwy ddilyn Dugdale, Tanner Monasticon, 
yng nghyd ag awdwyr Seisonig ereilL 
Mae Dugdale a Tanner yn haneswyr o'r 
gradd uchaf; ond gan nad oeddynt hwy 
yn adnabyddus a'r "Brutiau Cymreig," 
nid oedd dysgwyl Uai nag iddynt 
gyfeiliorni. Dengys hyn y priodoldeb o 
fod yn ochelgar wrth ddarllen haneswyr 
Seisonig, pan yn traethu ar faterion 
Cymreig. 

Y Pawl Sant hwn, sylfaenydd y fangoraf 
ar Daf, yr hwn a elwid hefyd yn Fawl 



Digitized by 



Google 



138 



YB HAUL. 



Hen, oedd frodor o Ynys Manaw. Tr 
oedd yn wr o nod, ac o ddylanwad mawr 
ar ei oes, ac yn wlr ar yr oesoedd cyfaesol. 
Yn ei athrofa of y gorphenodd Dewi a 
Theilo Sant eu dysgeidiaeth. Bhoddodd 
argraff ar ei oes, a chawn ei foeswersi a'i 
Englynion Tribanog ar lafar gwlad, ac yn 
cael eu oorffori a Uenyddiaeth am amry w 
ganrifoedd dilynol, 

"A gly waist ti chwedl Bawl Sant, 
Gwr lie bu hardd ei amgant, 
Geiriau drwg, adwedd nid int.'* 

Yr oedd efe yn bresennol yng Nghymmanfa 
Llanddewi Brefi, O.C. 519, yn dyst o 
enwogrwydd a goruchaiiaeth ei gynddysgbl 
Dewi, ar Belagiaeth; yr oedd pryd hyn 
mewn gwth o oedran, ac ar ei ddychweliad 
tuag adref, gorphenodd y gwas hwn i Ddaw 
ei yrfa, yng Nghaio, a chladdwyd ef 
mewn lie ag sydd yn dwyn ei enw hyd y 
dydd beddyw, "Pant y Polion," a chafwyd 
yn ddiweddar hyd iV gareg fedd yn dwyn 
yr argraff hon: — 

"S«irvator fidei patriae semper amator 
Hie palmus jacet cultor 
Fietissimus sequi." 

Tebygol mai ym Mhant y Polion y safai 
"Cappella Sancti Pawlini," a goffeir am 
dano yn nn o hen Siarterau Ystradfflur. 
Y mae yn beth tra nodedig y cawd hefyd 
yn y flwyddyn 1839, afael ar wyddfa tad y 
Paiilinus hwn, yn dwyn yr argraff hon : — 

**Hic jacet Cantatus !E&ter Paulini/ 

Dadgladdwyd y maen nodedie hwn wrth 
agor lie i'r porthladd newydd ar draeth 
Aberafan, ym Morganwg, pryd y deuwyd 
ar draws hen fynwent yn cynnwys 
gweddillion tad Pawl Sant; gwedi bod yma 
yn cysgu yn swn yr Afan, a swn y tonau 
am fil o flynyddau. 

Ni weddillwyd braidd i ddim o hanes yr 
hen Fangor hon am rhaicanrifoedd ar ol ei 
sefydliad gan Bawl Hen. Beth bynag a 
ellir gasglu, a ymddengys ym mhennod y 
**Brut;" canys siarad yr ydys yma am y 
sylfaeniad, yng nghyd k noddwyr dilynol 
y sefydliad hwn. Yn y iiwyddyn 926, a 
ni yn dyfod i lawr i'r canol oesoedd, 
anrhydeddwyd y lie hwn yn fawr; yn wir 
rhoddwyd iddo fri anfarwol, trwy i Hywel 
Dda, Brenin Cj^mru, gynnal ei senedd yma, 
er arolygu a gwellau cyfreithian Cymru, 
yr \yn a ddaw dan sylw eto. Gullasem 
gasglu oddi wrth yr amgylchiad hwn, fod 
yma adeiladaeth o helaethrwydd a bri. 
Yr oedd y senedd yn cynnwys cant a 
deugain o offeiriaid, a dau gynnrychiolydd 
o wp^r Ueyg o bob cwmmwd yng Nghymru. 
Addolent yn y fynachlog yn ystod y 
Garawys, a chyfarfyddent i gyflafareddu 
yn "Llantafwyn," yr hwn oedd, ganwll 



dybied, yn on o balasaa breninol Hywel 
Dda. 

Mewn ychydig o flynyddau ar ol hyn, 
dychweiniodd anffiiwd o bwys i*r Ty Gwyii. 
Meibion Idwal Foel yn un o'a hymgyreh- 
f eyddanwladgarar Ddeheubarth, a ddaeth- 
ant hyd yma, a gwnaethant alanasdramawr, 
trwy ei ddiffeithio a'i ddryllio yn gan- 
ddrylL Adnewyddwyd ef, O.C. 1 120, gan 
Tewdwr Mawr, gorwyr i Hywel Dda. 
Fel y canlyn dywed y Brut, O.C. 1120: 
"Gwnaed Ty Gwyn ar Daf yn newvddion, 
lie y daethant doredig, achos rhyfeloedd a 
diffeithiaw." 

Yn y flwyddyn 1143, daeth Bernard, 
esgob Ty Ddewi, yn noddwr o'r sefydliad 
hwn. Efe oedd esgob Normanaidd cyntaf 
esgobaeth Ty Ddewi. Sefydlodd yma 
urdd o Fynachod Gwynion, a gwaddolodd 
sefydliad yn helaeth. Caplan oedd y 
)mard hwn i Harri L, yr hwn Harri 
oedd elyn anghymmodol i'r Cymry ; ac yr 
oedd ef yn wr o wladwriaeth ddofii a 
dichellgar. Dan Bernard y collodd arch- 
esgobaeth Ty Ddewi ei hanymddibyniaeth. 
Er mwyn cario allan y cynllun hwn mae 
yn debyg y gwnaed ef yn esgob. Dyna 
esboniad ar y dofn a'r dichellgar. (Gwel 
"Willis's Hist, of St, David's.^^ 

Drylliwyd yr adeiladaeth gan rwysg 
rhyfeloedd amryw o weithiau ar ol hvn, 
yr hyn a draethir eto. Bhoddir hefyd 
rhestr o'r gwaddoliad dan bennod y Dad- 
gorfforiad. • 

T SBFYDLIADAU BANGOEAWL A MTNACHOL 
TNG NGHTMBU. 

Dylid gwybod fod dysgeidiaeth yn dra 
blodeuog yng Nghymru yn y bummed a'r 
chweched ganrii, ao i fyny am oes neu 
ddwy vm mhellach, sef cyh^d ag y 
parhaodd dylanwad teulu Brychan 
Brycheiniog, &c. Yn wir, ni phetruswn 
ddywedyd fod dysgeidiaeth mewn oym- 
maint bri ym Mhrydain yn y canrifoiBdd 
uchod, 08 nid mwy felly, nag yn un man 
arall yng Nghred, a dengys hanes y 
cyrchid am ddysg i'r Bangorau Cymrelg 
o Loegr, ac o'r Cyfandir. Mae y £&rfafen 
Gymreig y cyfnod hwn, yn dryfrith o ser 
trylachar. Dyma hwy, Dyfrig Sant, 
nltud Sant,.Cattwg Sant, Dewi Sant, Teilo 
Sant, Pawl Sant, Gildas, Asaf, Deiniol, 
Padaruf &c., &c. Ac yn rhawd y beirdd, 
Taliesin, Lly warch Hen, Aneurin, Myrddin 
Wyllt, oil yn wyr o athrylith, ac yn w^p 
ddysg. Ac nid rhyw wyngalchiad oedd 
eu dysgeidiaeth hwy, fel eiddo yr oes 
hon, pan ceir pob ffo^ yn gwisgo ei 
losgwrn, gan ddwyn gwir dysgeidiaeth i 
anfri efo eu botymau plwm. Yr ydym yn 
cael fod Dewi a Theilo gwedi bod ddeng 
mlynedd ym Mangor y Ty Gwyn, Ue y 
daethant o Gor Bltud, er gorphen eu dysg. 
Nodwn rhai o brif Fangorau y cym(xi 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



139 



dansylw— *<Cor,"7runaColeg; "Bangor," 
Prif Gor, University. 

1. Cor Cattwg yn Llancarfan, a thair 
cell (oanghell), a mil o Sant, a dwy gell 
yng Nglyn Nedd. (Gwel **Achaa y 
Saint") 

2. nitnd, yn Llanilltnd Fawr. Yr 
oedd Bthrof^ yma mor gynnar a ddechreu 
y bedwerydd ganrif. (Gwel "Cofion 
Gaagliad lolo Morganwg.") 

"Gwaith nitud Sant ar Ian Hodnant, 
Wyth ugain Cor, ac wyth rhagor, 
Lie yr anneddaint ddwyfil o Saint" 

3. Bangor Teilo (Llandaf), O.C. 480. 
Gwaddolwyd hon yn haelionus mown 
dyddiau cKweddarach, g^n dywj'sogion 
Morgmnwg, i ba un y danfonent ea plant i 
efrydio. Yr oedd ei gyllid yn ol y Liber 
Regis, yn 1600p. yn flynyddol. 

4. Bangor Cadfan yr Enlli, O.C. 414. 
Mae yr y nys fechan hon gwedi ei phalmantu 
k beddan saint, beirdd, a gw^r ifen; canys 
eyrchent yma o drybesdawd byd i gynnal 
cymdeithas, awen a chan, cred, a mawl, a 
g^eddi. **X(lai8 telyn, a marw, a bedd yn 
swn tonan." Ebai Hywel ab leuan, O.C. 
1400, 

Mi af i luniaw fy medd 
I*r yny& oddi ar Wynedd." 

5. Bangor Isgoed. *'Saitli canghell 
oeddynt ym Mangor Iscoed, a thri chant o 
w^r goltchwydol (crefyddol), a gw^r 
lien ym mhob canghell" (Gwel "Acbau.") 
Yma y bn cyfla&n dan Awstin Fynach, 
O.C. 607. 

6. Bangor Beiniol, O.C. 525. 

7. Bangor Fadam, yn Llanbadarn Fawr, 
O.C., 518. 

8. Bangor Dewi, neu Bangor Mynyw 
(Ty Ddewi), He ei symmndwyd, yn ol y 
Brutiau, o Gaerlleon ar Wysg. 

9. Bangor Wydrin (Glastonbury), O.C. 
400. Bu Aser o Fynwy, sef Geraint 
Furdd Glas, yn Abad ar y Fangor 
hon, neu dylaswn ddywedyd penrhaith, 
canys nid oedd Abad eto. Ond rhaid 
cyflymu heibio nifer mawr oV hen sefydl- 
iadau godidog yma, y rhai a fuont yn 
foddion i godi ein cenedl ni i fri mawr. 

10. Bangor y Ty Gwyn ar Daf, O.C. 
480. Nid ydyw yr "Achau" gwedi ein 
gadael yn y tywyllwch yn hoUol ar ei 
nrddas gwreiddiol. " Saith canghell oedd- 
ynt ym Mangor y Ty Gwyn, a tri chant ym 
mfaob canghell, a m<^i Duw heb dor, ddydd 
a nos." (Gwel **Aohau.") Mae yn ofid 
genym feddwl mai ychydig o enwau yr hen 
seintiau hyn sydd wedi dyfod lawr i ni ar 
lifeiriantamser; dim ond rhyw wreichionen 
a vmgyfyd o'r tywyllwch tew yn awr ac 
eilwaith. Gallwn gasgiu oddi wrth rhif a 
chyfrifoldeb y Bangorau, fod dysgeidiaeth 
mewn bri mawr ym mysg ein hynafiad. 



Yn wir, d3n&a oes aur dysgeidiaeth a 
chrefydd yng Nehymru. Y rhan amlaf 

Eglwysi plwyfydd presennol Cymru, a 
adeiladwyd, ac a waddolwyd yn y cyfhod 
dan sylw. Mae yn anhawdd i ni ddywedyd 
am y daioni a wnaeth yr ysgolion uyn yn 
hanesyddiaeth y genedl. Yma y noddwyd 
Awen, a ch&n, a chrefydd, ac yr ennynwyd 
yr yni gwladgarol hwnw dan ddylanwad 
yr hwn yr ymladdasant am chwech can 
mlynedd dros anymddibyniaeth eu gwlad 
a'u Heglwys. Pan seiniai yr udgonn 
rhuthrai yr amaethwr oddi wrth yr aradr, 
y boneddig o'i neuadd, a'r mynach o'i gell, 
gan wneyd cadrwysg chwyrn, gan roddi 

"Llawer Sais leubais libin 
Heb air na chwyth fyth o'i fin," 

T BBFTDLIAD MTNAGHAIDD. 

Fel hyn y traetha "Rhol, Cof, a Chyf- 
rif;" (lolo's MSS.) **A'r Bangorau a 
fuont cyn cael mynachlogydd, a gwedi 
hyny fe ddarfu am danynt namyn y rhai o 
honynt a aethant yn fynachlogvdd." 

Y mae y sefydliad meudwyol gwedi bod 
mewn bri mawr, ac wedi gwneyd cyffro a 
dylanwad o bwys ar hanesyddiaeth y byd. 
Bu felly ym mhob oes a dan bob ffydd, ai 
Hindwaeth, ai Brahminiaeth, ai Cristionog- 
aeth, ai Mahometaniaeth. Cynnyrchid yr 
ysbryd meudwyaidd gan amryw ddylan- 
wadau. " Y doeth a ear yr encilion," am 
fod y presennol yn rhy fach o le iddo: 
rhaid i athrylith wrth olfodiant a dyfod- 
iant; liiai dan ddylanwad siom; eu seren 
ddydd gwedi myned o'r gorwel cyn banner 
dydd bywyd; rh%i a ymneillduent o'r byd 
gan encilio i leoedd anial er canlyn 
ymarferiadau crefyddol; ereill er ymroddi 

1 lenoriaeth, gwedi diflasu ar y byd yn 
nheimlad y bardd o Bant y Celyn. 

" Rwyf gwedi blino byw'n y byd 
Sy'n dwyll a rhagrith trwyddo gyd, 
in fwy ei ofid nag ei flas. 

Ymfiurfiant yn fath o gymdeithasau, yn 
fynachod a gwyryfod. Yn rhwysg amser, 
cyfodwyd mynachlogydd, a gwaddolwyd 
hwynt gan eu hedmygwyr, a rhoddwyd 
nawdd cyfraith a nawdd Eglwys iddynt, 
fel yn raddol daeth y mynachlogydd i fod 
yn ysgolion myfyrdod ac efrydiaeth, a 
meithrinfeydd llenyddiaeth yn gyfiredinol, 
yn universities y canol oesoedd; canys ni 
chollwyd prif ©Ifen y fangor yn y fynach- 
log, ond bod yr elfen addoliadol yn brif 
elren yn yr olaf, sef oedd hyn, "cynnal 
mawl, a phader, a chred, yn ddiorphwys 
ddydd a nos hyd yn oes oesoedd." 

Yr oedd mwy o fangorau, mynachlogydd, 
priordai, ysbyttai, a gwyryfdai yng 
Nghymru yn ol yr herwydd nag yn un 
dosbarth arall o Ynys Prydain. Mae 
rhywbeth yn anianawd y genedl o 



Digitized by 



140 



TR HAUL. 



daeddiad feudwyaidd. Mae Cymni anian- 
yddol hefyd yn achles i fendwyaeth. 
Tywyllwch a dystawrwydd ei choedwig- 
oeidd, encilfeydd ei brynian, ei cbymydd 
dyfnion a rhamantus, aV afonydd yn 
ymddirwyn trwy y gwaelodion, aV m&n 
nentydd yn rhedeg am y cyntaf ar hyd y 
llechwedcU i*r fam afon, gan wneyd rhyw 
81, a chle^r, ag wb, fel o dragwyddoldeb. 
Bhydd Cymru anianyddol gyfrif am 
awenyddiaeth a meudwyaeth ein cenedl 
ni. Buasai yn anhawdd i'r Uabwst 
mwyaf pwl, nea y bydolddyn mwyaf 
gwBT^am fyned trwy "Cwm lau," Ue saif 
adfeilion arswydus y "Llanthoni Abbey" 
(Llan Nant Honddi), beb deimlo rbyw 
ddylanwad mesmerol annaiarol yn syrthio 
amynt 

Mae yn ddyledus traetbu ym mbellach, 
fod y fynachlog, yn gystal aV fan^or, 
gwedi gwasanaethu ym mhlaid rhyddid a 
gwladgarwch; rhoddent hwy en pwysau 
ym mhlaid y gorthrymedig, ac nn erbyn 
trais. Efelly hefyd fel rheol mae yr 
Eslwys a'r offeiriadaeth gwedi g^neyd ym 
mhob oes, fel y g^yr pob un sydd yn 
adnabyddus a hanesyddiaeth. Giraldas a 
frwydrodd hyd farw dros annibyniaeth yr 
Eglwys Gymreig. Yr oedd Esgob Ty 
Ddewi, ag Abad Llanllychau, 1480, yn 
gweithio tu cefh i Rys an Thomas. Myn- 
achod oedd awdwyr y. **Brutiau;*' ag 
iddynt hwy yn benaf yr ydys yn ddyledus 
am gadwraeth gwaith yr hen feirdd, &c. 
(Gwel "Cambrian Register.") 

Cydnabyddir fod y sefydliad gwedi 
dirywic) yn fawr erbyn y 16fed ganrif; 
ond nid oedd hyn mewn un modd yn 
cyfiawnhan Harri VIIL i ysbeilio yr hen 
fynachlogydd hyn o'u gwaddolion a rodd- 
wyd iddynt gan ein hynafiaid gwladgar a 
dnwiol, gan eu rhoddi yn Uwg^wobrwyon 
rhwng lladron. 

O.G. 1536, pasiwyd Deddf y Dad^or- 
fforiad (Dissolution of the Monasteries), 
pryd y llethwyd ar un ergyd 930 o'r hen 
grefydd-dai dan sylw, cyllid blynyddol y 
rhai oedd yn cyrhaedd y swm o I72,914p. 
12s. 9c., swm anferth y pryd hwnw. 
Ysbeiliwyd hefyd yr Eglwys yn feiddgar 
ar yr un pryd o^ degjrmau, glebe lands^ &c., 
il'r canlyniad o hyn oedd ddarfod i'r 
capeli dan yr Eglwysi, syrthio iV pwU 
o ddifFye gwaddol i'w cynnal i fyny. 
Bhanwyd yr ysbail hwn hefyd rhwng y 
cynghreirwyr croenllwm a gwancus. 
Dyma ddechreu the Lay Impropriation, 
yr hyn beth sy gwedi bod mor newidiol i'r 
Eglwys, fel y mae yn rhyfedd iddi aUu 
ymuniawnu. 

Yn y flwydd3m dan sylw ysbeiliwyd y 
Ty Gwyn ar Daf o*i boll gynnyrch, gwerth 
blynyddol yr hwn oedd 157p. 17s. 2c., heb 
law yr addumiadan mewnol. (Gwel 
Dugdale.) 



Yr oedd Dafydd Ddu, onSeiriad, yn Abad 
Glyn Nedd. Efelly leuan Ddu y Bilwg, 
Geraint Fardd Glas, &c. Yn y mynachlog- 
ydd yr oedd llyfrgelloedd y genedl, a 
chadwraeth y Beibl sy ddyledus iddynt 
^wy dan Ddnw. 

barhau,) 



Dywed traddodiad i*r mynaohod ddianc 
ag un o*r clychan yn en cychod pysgota i 
inys Pyrr (Caldy island), ym mha le yr 
oedd ceil dan y Ty Gwyn, gwerih 5p. y 
flwyddyn, a hawl pysgota yn y cyfryw 
ynys. (Gwel Tanner.) 

Traethwyd cymmaint a hyn ar y ihyn- 
achlogydd yn gyffredin, am y drwgliwir 
hwynt gan yr anwybodus. Yn y sefydl- 
iadau hyn yr oedd gan mwyaf o grefydd 
a gwytiodaeth lenyddol y canoloesoedd 
i'w cael. Yr oedd y mynachod yn gy- 
ffredin yn w^r o ^ysg, ac yn feirad. 



NAC YMBELLA. 

Nac ymbelia, O Arglwydd cun, 
Oddi wrthyf unrbyw bryd; 

Yn amddiffynwr bydd dy Hun 
"V^rth deithio'r anial fyd. 

Nac ymbell&, ond bydd yn blaid 

I mi, eiddilyn gwan; 
Ac hefyd bydd yn nerth wrth raid 

I ddringo'r oreigydd ban. 

Nac ymbellft, fy Ngheidwad cu, 
Mewn unrhyw ing na'pho^n; 

A golch fy enaid aflan du 
Yn wyn trwy waed yr Den. 

Nac ymbelU, dymuno 'rwjrf, 

Am wedd dy wyneb cu; 
A chynnorthwya fi tra b'wyf, 

I fyw er clod i Ti. 

Nac ymbelU, yn agos bydd 
I'm gwylio ym mhob He ; 

A throswyf taen dy aden flydd 
Tra yma is y ne'. 

Nac ymbellft, ond bydd o hyd 
Yn gyfaill ffyddlawn im', 

Ac yn breswylydd ar bob pryd, 
Nes del yr angeu llym. 

Nac ymbella, eiddunwyf hyn 

Yn enw lesu Grist, 
Ar it' fy nghadw yn y glyn, 
Rbag pob rhyw niwed trist 
Llanidloes, R. PowTS. 



Ni chyrhaeddir cyfoeth, fel y mae llawer 
yn tybied, trwy anturiaethan fibdus, ond 
trwy ymarferiad bounyddiol o ddiwyd- 
rwydd, cynnildeb, a threfniadaeth dda: ni 
cbeir yr hwn a ymddibyno ar y moddion 
hyn yn ami mewn tlodi; ond nid yn 
anfynych y bydd y sawl a edrycho at 
unrhyw foddion ereill yn diweddu ei yrfa 
yn y tlotty. 



Digitized by 



, TR HAUL. 



141 



CARIAD BRAWDOL. 

y MAE oariad yn wir yn cynnwys pob dyled- 
Bwydd. Y mae y pwys a roddir ar hwn yng 
Ngair Dow, o ran y modd y mae yo cael li 
osod ar lawr, a*r mynychrwydd i'r hwn y 
gorchymmynir ef, yn profi yn ddigonol ei 
bwys dirfawr yn nhymmer y Cristion, a'i 
lywodraeth rymus yng nghymmundeb 
credinwyr. Y mae yn cael ei orchymmyn gan 
ein Harglwydd fel cyfraith unrywiaethol ei 
deyrnas. "Dyma fy ngorchymmyn I, ar i 
ehwi gam eich gilydd, fel y cerais X chwV* 
Wrth hyn dysgwn fod deiliaid Crist i gael 
eu hadnabod a'u gwabaniaetha ym mysg 
dynion wrth en cariad at en gilydd. 

Gelwir yr arch hon yn orchymmyn 
newydd yr orchwyliaeth Gristionogol ; nid am 
nad oedd cariad yn ddyledswydd cyn dyfod- 
iad Crist; ond gosodir ef yn awr yn fwy 
amlwg ym mysg dyledswyddau credinwyr. 
Cymhellir ef ar seiliau newydd; grymusir 
ef gan esamplau perffeithiach ; a gofynir ef 
gydag annogaethau oryfach. 

Y moddion i gyrhaedd cariad brawdol 
ydynt — 

Ystyried y berthynas sy rhyngddynt 
a'n gilydd fel brodyr ; ein bod o'r un Tad ; 
canys y sawl a arweinir gan Ysbryd Duw, y 
rhai hyn sy blant i Dduw. Ac fel yr ydym 
o'r un Tad, felly yr ydym oil yn blant 
o*r un teului ac yn perthyn yn agosach i*n 
gilydd nag y gallasai neb brodyr daiarol fod, 
o blegid yr ydym wedi ein haileni, nid o 
bad llygredig, fel y mae boll ddynolryw wedi 
eu geni o natur syrthiedig Adda ; eithr yr 
ydym wedi ein haileni o had anllygredig, sef 
trwy Air Duw, wedi ei blanu yn ein calonau 
gan yr Ysbryd Glan. Yr ydym hefyd yn dy- 
oddef temtasiynau a phrofedigaethau o her- 
wydd yr un achos, ac yn derbyn cysuron o'r 
un lie, ac oddi ar yr ystyriaethau yma yr 
ydym yn caru ein gilydd. 

Cymdeithasu &'n gilydd. Y mae dyn yn 
greadur cymdeithasgar. Wrth yr hyn yr 
ydym yn deall ei fod yn naturiol yn ceisio 
cymdeithas, ac yn tynu oddi wrth eu cyni- 
mundeb ran fawr o'i gynnydd a'i ddedwydd- 
wch. Y mae ymadrodd Solomon mor 
uniawD ag ydyw yn brydferth : " Fel baiarn 
yn hogi baiarn, fell/ yr hoga gwr wyneb ei 
gyfaill," neu siriola wynebpryd ei gyfaill; 
trwy lawenychu ei galon, adfywio ei obaith, 
ao felly ei gymhell i adferyd egnladaugry- 
musach, a dyoddef^arwch mwy ymroddawl, yr 
hyn sydd yn Iliniaru llawer ar ofidiau ei oes. 
Nid wyf yn golygu fod i ni gymdeithasu er 
mwyn chwilio i mewn i ddirgeledigaethau 
ein gilydd, neu ymyraeth & materion rhai 
ereill, fel y mae arfer rhai; canys gwaherddir 
hyny gan Dduw, ac y mae yn ffiaidd yng 
ngolwg dyn: ond cymdeithasu ft'n gilydd 
i'r perwyl o fod yn geidwaid i'n gilydd mewn 
amgylchiadau; ac ar ol dyfod yn Uwydd- 
iannus o'r amgylchiad, y mae hyn yn creu 



cariad y naill at y Hall. Rhoddi eynghor 
tadol i'n gilydd am ein beiau; parodrwydd i 
gydymdeimlo, pan welom ein brodyr yo 
orthrymedig gan*bwyb o ofal pryderus; nid 
ymddwyn gyda diofalwch oeraidd, a pbellder 
dideimlad atynt, ond meithrin awydd tyner i 
wybod ao esmwythaa eu pryder. Mor 
gyffrous fyddai y fatb gyfarobiad a'r canlynol 
oddi wrth frawd i un arall: — " Frawd, sylwais 
gyda chryn ofid fod eich gwynebpryd yn or- 
cbuddiedig gan brudd>der, roegys pe byddech 
yn soddi dan ry w bryder mewnol Yr wyf yn 
cynnyg i chwi yr amlygiadau o gydymdeim- 
lad brawdol, a'r cymhorth o gynghor 
Cristionogol. A allaf fi mewn unrhyw fodd 
gynnorthwyo i ysgafnhau eich gofal, ac 
adferyd eich tawelwch?" Wrth y cyfryw sain, 
y galon Iwythog a deimlafel pe byddai banner 
ei Ilwyth wedi darfod. Dichon na allai yr 
ymofynwr hynaw« roddi un cymhorth 
effeithiol ; ond y mae ieohyd yn ei gydy mdeim- 
lad. Gwrando yn amyneddgar ar chwedl 
alarus a ddwg brawd fod i ni gymmysgu ein 
dagrau a'r eiddo ef ; cynnyg iddo ein eynghor, 
a ^hrybwyll iddo gysuron yr Efengyl. 
Dylem ddangos iddo fod ei drallodau yn 
cyrhaedd, nid yn unig ein clustiau, ond ein 
calonau hefyd. Cydymdeimlad sydd yn un 
o'r amlygiadau harddaf a mwyaf eifeithol i 
gyrhaedd cariad brawdol. Parodrwydd i 
gynnortbwyo ein gilydd, sef rhoddi cy-> 
mhorth arianol i'n gilydd mewn angen ; cyf- 
ranu i gyfreidiau y saint, a dilyn llettygarwch. 
Pan y gwelom frawd mewn eisieu, cyn- 
northwywn ef gyda phob brys. Fel mae 
ein cariad at Dduw yn cael ei brofi yn ein 
hufudd-dod i'w orchymmynion, felly mae ein 
cariad at bobl Dduw yn cael ei brofi yn ein 
helusengarwch iddynt pan fyddant mewn 
angen a chyfyngder. Diljm llettygarwch; 
nid aros nes y delo rhyw gyfle damweiniol 
i hyny/a llawer Uai goddef crefu athaerineb 
am letty nes gorfod ei roddi megys o anfodd ; 
eithr fel Abraham a Lot, chwilio am wrth- 
ddrychau mewn angen Hetty, a myned ar ei 
hoi hwynt i'w dyohwelyd i'ch tai. Mae 
gweled arwyddion o ras Duw ar ereill yn 
achos ddiolchgarwoh i bob dyn duwiol, ac 
wrth weled ereill yn cael eu cynhyrfu i'n 
cynnorthwyo yn ein caledi, nis gallwn lai 
na'u caru &'r gwresogrwydd mwyaf. 

Anghariad, y Hid, a'r genfigen, 
Drwg absen, a'r gynhen, hyll frad 

A gaffo eu llwyr ddiorseddu, 
A'u saethru'n ddiystyr dan dra'd; 

Teyrnased ar orsedd y galon 
Yn gysson dangnefedd dibaH, 

A rhoddi o fewn ein mynwesan 
Wir gariad y naHl at y Hall. 
Ymdrechu caru Duw oddi ar yr hyn ydyw, 
am ei fod yn anfeidrol hawddgar, am hyny 
yn anfeidrol deilwng. Yr ydym i gam Duw 
oddi ar yr hyn a woaeth, sef caru y byd. 
Dyma fiynnon fawr iachawdwriaeth ; oddi 
yma y tarddodd ac y deilliodd pob petb tuag 



Digitized by 



142 



TR HAUL. 



at gtdw peeliadtir: odd! yma y rboddodd 
Dttw ei Fab: y rhodd gynUS, benaf, a'r hon 
eedd yn eynnwys yr boll roddion ereill, er 
ein iaebawdwriaetb. Dylid ystyried cariad 
Criatwedi ei genedla yng ngbalonau Crist- 
ionogtOD, gan ysbryd mabwysiad, fel y prairf 
Diawr a pbenaf o wir ddycbweliad; eto 
rbaid profi y cariad hwnw wrtfa ei ffrwythan, 
yn ein tymmer, a'n bymddygiad tuag at ein 
brodyr ; o blegid os bydd dyn yn proffesu ei 
fod yn earn Daw, ac eto yn casau ei frawd, 
yn ooleddu digofaint yn gyffredin tuag ato, 
yn dangos tymmer genfigenus a hunanol 
nen ddirmyg a chas at ddelw Duw yn ei 
blant, yna cdwyddog yw. Y modd i'wjfeithrin 
yw, trwy arferiad. Dilyniad o'r on agwedd 
neu weitbred sydd yn ifarfio arferiad. Trwy 
yr nn moddion y mae meithrin cariad ag 
gydd iV gyrhaedd. Y mae grym mewn 
arferiad; mae yn gwneyd pethaa anhawdd 
yn pbwydd i'w cyflawnn. Edrycher ar 
gariad mewn gwaith gan arall. Yr oedd 
lean Grist yn gariad mewn cnawd: yn ein 
byd ni £fe oedd gariad yn by w, yn 'anadiu, 
yn Uefaru, yn gweithredu ym mysg dynion. 
Ei ymddangosiad oedd enedigaeth cariad: 
ei bregetbau yn eiriau cariad; ei wjrrtbiau 
yn ryfeddodau cariad; ei ddagran yn 
doddiadad cariad ; ei groesboeliad yn loesatt 
cariad; ei adgyfodiad yn orfoledd cariad. 
Gan fayny, yr oedd yn naturiol i gariad fod 
yn brif rinwedd yng ngbymmeriad ei saint, 
ac iddo fod yn gyfraith, yr hon a drefna en 
hymarweddiad at eu gilydd. Yr oedd yr 
eiddo £f yn serch gwirioneddol a mawr, ac 
Did an mewn enw yn uuig, ond hefyd mewn 
gweithred a gwirionedd. Yr oedd yr eiddo 
Ef yn rbad ac anhunanol, heb un olwg ar ein 
haeddedigae1;^au ni: felly dylai yr eiddom 
ninnan fod, yn annibynol ar un olwg er ein 
mantais ein hunain. Yr oedd yr eiddo Ef 
yn ffrwythlawn hyd ddagrau a loesaa gwaed 
a marwolaeth: felly y dylai yr eiddom 
ninnau fod, yn annib3mol a| un olwg ar ein 
mantais ein hunain, ac ym mhob peth 
a all sicrhau cysar ein gilydd. Yr oedd yr 
eiddo Ef yn gariad o hirymaros a ntaddeu- 
ant; felly dylai yr eiddom ninnau fod. Yr 
«edd yr eiddo Ef yn hollol yn fflam ysbrydol ; 
Bid eu cam fel creaduriaid rhesymol yn 
unig, ond fel gwrthddrychau serch dwyfol, a 
deiliaid tebygolrwydd dwyfol. Yr oedd yr 
eiddo Ef yn anghyfnewidiol er ein gwendid 
a'n angharedigrwydd ni: felly yr ydym ni 
yn rhwymedig i garu ein gilydd, a pharhau 
yn ddinewid yn ein serch at ein gilydd mewn 
gwrthwynebiad i'r boll wendidau hyny mewn 
tymmer ac ymarweddiad, y rhai a ganfyddwn 
beuoydd yn ein brodyr. 

Hawddammor i Fab Dafydd, 
Eneinog Duw ei Hun, 

Ar ddedwydd awr dechreuodd 
Ef ei deyrnasiad cun ; 

Er dattod y canolfur 
Wfthanai feib y llawr, 



A'a hacbiib trwy ei baeddiant 
Y daeth o'r nef i lawr. 

Daeth Ef i chwalu gormes, 

A rhoddi'r caeth yn rbydd, 
Tywyllwch dyffryn angeu 

A drodd yn oleu ddydd ; 
I dlodion edifeiriol 

Agorodd byrth y nef, 
A gwrendy gwyn trueiniaid 

Weddiant arno Ef. - 

I fyd oedd ar fin syrthio, 

Dyhidlodd nefol hedd, 
Dirymodd golyn angeu, 

Gorchfygodd byrth y bedd; 
Fe ddaw a chymhorth buan 

I bawb ddyoddefant, am 
Eu bod yn dlawd ac unig, 

Fe*u ceidw rhag cael cam. 

Rbydd gftn i'r rhai a wylant, 

Eu nos a dry yn ddydd; 
Eneidiau tlawd oystuddiol 

Yn werthfawr ganddo sydd; 
Hwynt-hwy aM earant Yntau 

Tra haul a lloer uwch ben, 
Ac eto Ef yn unig 

D&l iddynt godi'u pen. 

Rhyw genedlaethau lawer 
Pw Ceidwad roddant fawl, 

Tra ser yn gwybio'r nenfwd, 
Tra haul yng ngbanol gwawl, 

Fel nefol wlith yn disgyn 
Er maethu egin ffydd,. 

Planigion gobaith cariad 

dano'n gwenu sydd. 

O'i flaen yn ragredegydd, 

Bydd heddwch cenad lor, 
Cyfiawnder a deymasif 

Pryd hyn o fSr i f8r: 
Preswylwyr gwyllt Arabia 

A blygant oil o*i fiaen ; 
Ethiopiaid anwar ddeuant 

Er rhoi ei fawl ar daen. 

Daw llongau o ynysoedd 

Pellenig daiar gron, 
Er arllwys iddo*n deymged 

Eu cyfoeth mawr yn lion; 
Breninoedd blygant iddo, 

Gan ddwyn anrhegion fyrdd, 
A chesglir ato filoedd 

Crwydredig y prif ffyrdd. 

Daw Indiaid yr anialwch 

1 wrando geiriau'r nef, 
Holl Iwythau'r ddaiar unant 

Mewn molinat iddo Ef; 
Efe a ly^odraetha 

Dros afon, tir, a mdr, 
Terfynau eitha'r ddaiar 

Ynt eiddo Ef a'u 'st6r. 

Gweddi'au fyrdd esgynant 

Yn ddyddiol ato Ef; 
Ymleda ei freniniaeth, 

Ei deyrnas sydd o'r nef, 



Digitized by 



TR HAI<1.. 



148 



Yr bad mewn gwendid hauwyd 
Ddaw'n gedrwydden fawr, 

Blagura fel Libanus 
Dan nefol wlith y wawr. 

vBuddugol ar bob gelyn 

£f ar ei oisedd sydd; 
O oes i 068 ei enw 

Yn ogoneddus fydd ; 
gall boll ddnau amser 

Gyfnewid Cymmod Hedd, 
Yd rhinwedd Hwn esgynwii 

Uweh angeu eertb a'r bedd. 



DAFYDD MORGAN 

(the welsh Jacobite). 

^'Althongh my lands are fair and wide, 
It's here no longer I must bide; 
' Yet my last ho^, and bom, and hide 
111 gie for bonnie Charlie. 

Althoagh my heart is nnco sair 
And Kes fu' lowly in his lair. 
Yet the last drap of blnde tnat's there 
in gie for bonnie Charlie." 

Jacobite BciUad. 

Yr oedd Sior y Cyntaf a Sior yr Ail yn fWy 
lEifViol 1 ddypithriaid nag oeddynt i'w deiliaid: 
aebosodd hyn lawer o anfoddlonrwydd yn 
y wlad, a'r canlyniad fu i bretender gael ei 
wahodd drosodd i'r wlad hon. Yr oedd 
teimlad cryf yn parbau o blaid teulu y 
Stttarts; un o'u prif gefnogwyr oedd Ardal- 
ydd Powys a*i fab yng ngbyfraith, larll 
Nithisdale, yr hwn a gymmerwyd yn 
garcharor ar ol gwrthryfel 1745, a chafodd 
ei ddedfryda i farw. Gwnaeth ei wraig 
Winifred Herbert bob ymdrecb i gael pardwn 
iddo, ond yn ofer; ond Ilwyddodd yr larll 
i ddianc o*r Twr trwy fiyddlondeb ei wraig, yr 
hon a beryglodd ei bywyd ei bun er ei achub. 
Aeth yr arglwyddes i'w weled, a gwisgodd ei 
gwr mewn dillad benyw; wedi cryn draffertb 
cafodd ei phardynu. Yr oedd y boneddigion 
Cymreig yn ffafriol iawn i achos y Pretender^ 
fm mhlith ereill Lewis o'r Van:* hwn a 
goffeir ym Morganwg byd heddyw yn y 
llinellau canlynol: — 

" Tri dawnsiwr pena' yng Nghymru, 

Nicolas Synte o GefenmabS', 
Squire Lewis gwych o'r Van, 

, . , * . Carne Ewenny." 

Cafwyd allan fod Haw gan Mr. Lewis o'r Van 
yn y symmudiad, a chafodd ei ddirwyo yn y 
Bwn^ o ddeng mil o bunnau. £r talu y swm 
anj^rth hon gorfu amo werthu ei ystSd y 
Maerdy, Merthyr, yr hwn oedd bentref 
byohan a dinbd y pryd hwnw. Trodd yr 
etifeddiaeth hon allan wedi hyn yn vtn o'r 



* Van, neu balas enwog g9t Haw CaeiThilly, 
He y cyfiumeddai y Lewisiaid. 



rhai mwyaf gwertbfawr yn y sir. Dywedir 
fod Syr Charles Kemys o Gefomably, pan 
oedd yn aros yn Hanover, yn arfer treuHo 
Uawer iawn o'i amser gyda Sior y Cyntaf. Yn 
fuan wedi i'Sior esgyn gorsedd Prydain, 
dywedodd ei fod am weled ei hen gyfaill o 
Gefnmably. Dywedodd un o foneddigien 
y Ilys wrtho, fod Syr C. Kemys yn ilafriol i'r 
Stuarts. **Pw, pw," ebai'r brenin, **dywed- 
wch wrtho fod yn rhaid iddo ddyfod; canys 
yr wyf yn hiraetbu am gael ysmocio pibelU 
aid o ddybaco gydag ef.'* Anfonwyd y 
neges i Syr Charles, ond gwrthododd ; ae 
anfonodd yr atebiad canlynol yn ol: — 
Buasai yn dda genyf ysmocio pibellaid o 
ddybaco gydag ef, fel Elector Hanover; 
ond nis gallaf feddwl gwneyd byny gydag 
ef fel Brenin Lloegr." 

Dywed traddodiad nad oedd y teimlad hwn 
blaid y Stuarts yn gyiyngedig i'r mawrion ; 
ond yr oedd ffermwyr ac ereill o'i blaid. Yr 
oedd hen ffermwr o Gymro yn cyfanneddU 
mewn fferm a elwir Pen y Graig Fargoed, 
ym mhlwyf Gelligaer, sir Forganwg, yn 
ffafriol iawn i'r achos. Un diwrnod, aeth un 
o'i gymmydogion at yr "hen Babydd,"fBl yr 
oedd yn cael ii alw, i ymo^'n benthyg gini: 
fe a'i cafodd; ond mae yn ymddangos nad 
oedd mor barod i'w thalu yn ol. Cyfarfu 
y ddau &'u gilydd; ac ebai y bentbyicwr, 
yr hwn oedd dipyn o fardd, er mwyn ei 
dawelu, — 

beth yr wyf yn erchi : 
, Cael echwyn am y gini, 
A chael Preteudwr ar y fainc, 
A chael bath Ffrainc i dalu." 

Maddeuodd yr hen Jacobite iddo. Yng 
Ngogledd Cymru yr oedd y Jacobiniaid yn 
ami iawn, y Wynniaid o Wynnstay, Blyons^ 
&c. Yr oeddynt yn arfer ymgynnull ym 
mhalas Wynnstay, i drafod eo materion. 
Yr oedd Syr Watkin William Wynne wedi 
addaw rhoddi cynnorthwy i'r Pretender, a 
phe buasai iddo ddyfod i Gymru yn lie cilio 
yn ol o Derby, buasai i'r ymdrech barhau yn 
hwy. Dafydd Morgan, neu fel y gelwir ef 
weitbiau, Dafydd Thomas Morgan, oedd nn 
o'r cyfeillion mwyaf dewr a ffyddlawn a 
ieddai Charles Edward. Yr oedd ef yn un 
o'r rhai cyntaf i ymuno &'i faner: aeth 
Morgan i'w gyfarfod yn Preston, yn sit 
Gaerwerydd, ar y 27 fed o Dachwedd, 1745» 
yng nghyd E'i was, yr hwn oedd enedigol a 
sir Fynwy. Yr oedd Dafydd Morgan yn 
cyfanneddu ar gyffiniau siroedd Mynwy a 
Morganwg.^ Ond mae yn ymddangos ei fod 
yn arfer treulio llawero'i amser yn Llundain, 
lie yr oedd ganddo dy. Pan yng Nghymm, 
eyfanneddai mewn lie a elwir Pen y Graig 
Taf, He unig ar ben bryn rhwng dyffrynoedd 
Taf a Bargoed, ym mhlwyf Merthyr Tydfil. 
Yr amser hwnw nid oedd y boblogaeth ond 
byohan. Nid oedd dim son y pryd hwnw am 
weithf eydd nac arall, Mor fuan ag y oly wodd 



Digitized -by 



144 



ya HAUL, 



am diriad y Pretendwr yn Scotland, oanodd 
yn iach i gymmydogaeth dawel a Uonydd 
Pen y Graig am y tro olaf am byth. Wrth 
gychwyn ar ei daitb anffodus, galwodd mewn 
efail gof yn Llancaiach (yr hon sydd yn 
aefyll eto), i bedoli ei geSyl, a dy wedodd wrth 
y go^ "Yr ydych oil yn fy erbyn yn awr; ond 
pan ddenaf yn o] chwi a fyddwoh oil o*m 
plaid." Teitbiodd gyda chyfaill oddi yno 
trwy Gymru i air Gaerlleon, a galwodd yn 
Etherton Hall, ac aeth oddi yno i Preston ; 
aol aeth gyda*r fyddin i Fanceinion, er na 
ddarfu iddo fod gyda'r fyddin ddau ddiwr- 
nod. 

Y mae yn ymddangoa oddi wrth y dystiol- 
' iaeth a ddygwyd ym mlaen ar y treial, iddo 
gymmeryd rhan bwyaig yn y ddinas hdno. 
Derbyniwyd y Pretender gyda llawer iawn 

frwdfrydedd ym Manceinion; ymunodd 
Uaaws mawr o'r trigolion &'i faner, a galwyd 
y gatrawd Manchester Regiment," a 
chynnygiwyd ei llywyddiaeth i Dafydd 
Morgan; ond gwrthododd yr anrhydedd, a 
dywedodd fod yr anffodus filwriad Townley 
yn fwy addas i lanw y swydd. Yr oedd 
Townley yn Babydd, ac yn diagyn o deulu 
enwog. Er i Dafydd - Morgan wrthod yr 
anrhydedd o lywyddu y gatrawd, ymunodd a 
hi fel gwirfoddolwr. Profodd un o heddgeid- 
waid Manceinion iddo gael arfau, y rhai 
oeddynt wedi en cyfeirio i' Morgan; ei 
fod yn gwisgo rhosyn gwyn yn ei bet, 
a chleddyf wrth ei ochr, yn talu am 
giniawau i'r swyddogion, ac yn marchog- 
aeth ar farch gwineu wrth ochr y Pretender, 
Profwyd ei fod yn ciniawa yn Derby gydag 
amryw o swyddogion gwrthryfelgar, ac iddo 
ofyn i Arglwydd Elcho faint o w^r oedd 
ganddo, ac i'w-arglwydd ateb pedair neu bum 
mil, a 17 o gyflegrau. Yna gofynodd beth 
oedd crefydd y Pretender? Atebodd Ar- 
glwydd Elcho, gan ysgwyd ei ben, ei fod yn' 
eredu mai ei grefydd ef oedd "ceisio;" a 
darfod iddo ei gynghori i guro i fyny am 
wirfoddolwyr; ac iddo ddywedyd ei fod yn 
ddigonhawdd iddynt fyned i Lundain, ac nad 
oedd ond 3000 o filwyr rhwng y ddinas 
hdno a Llundain. Darfu iddynt adael 
Manceinion ar y oyntaf o Daohwedd, ac 
aethant oddi yno i Congleton Leek ac 
Ashburn, a darfu iddynt gyrhaedd Derby ar y 
pedwerydd dydd o Ragfyr, o fewn oant a 
Baith milltir ar hugain o Lundain. Pan 
gyrhaeddodd y newjdd y brif ddinas, fod y 
gwrthryfelwyr mor agos, taflwyd y rhai hyny 
oedd yn erbyn y Stuarts i ddychryn, Xe, byd 
yn oed y brenin, yr hwn a orcbymmynodd i'w 
boll feddiannau gwerthfawr gael eu gosod 
mewn Hong, yr hon oedd yn angori ger Haw 
y T^r, ac i fod yn barod i hwylo ar fynyd o 
rybudd. Pe buasai y Pretender i fyned ym 
mlaen i Lundain y pryd hwnw, mae yn lied 
debyg y buasai iddo esgyn yr orsedd; ond 
yn anffodus iddo ef, cymmeryd ei berswadio 

1 encilio o'i anfodd. Yr oedd Dafydd Morgan 



o'r deehreu yn wrthwynebol i encilio, o 
herwydd fod y bonddigion Cymreig ar 
ymunofthwy; ond nid gwiw ymresymu ft'r 
Ysgotiaid; yr oeddynt wedi pendeifyna 
encilio. Ymunodd lluaws o'r Jacobiniaid 
Seisonig &*r fyddin enciliedig, a gwnaeth 
ereill ddianc goreu gallent. Ym mhlith 
ereill ddarfu wrthod myned i Scotland oedd 
Dafydd Morgan, yr hwn a ymadawodd i'i 
gyfeillion yn Leek ar ddydd Sadwrn, y 7fed o 
Ragfyr: aeaeth oddi yno i Stone, lie y cym- 
merwyd ef i f3my ar ddrwgdybiaeth o fod yn 
un o fyddin y pretender, £r iddo gael ei 
gymmeryd yn garcbaror ym mis Rhagfyr, ni 
cbymmerodd y treial le cyn mis Mehefin, y 
flwyddyn ganlynol. Ychydig amser cyn y 
treial cafodd ei symmud i Newgate. Mehefin 
y 23ydd, aeth y barnwyr yn orymdaith o 
Sergeant Hall f Neuadd St. Margaret's 
Hill. Traddododd y prif famwr Lee y 
siars i'r uohel reithwyr. Ni ddarfu y 
treialon hyny ddechreu cyn y pymthegfed 
dydd Orphenaf, pryd y dygwyd 17, yng 
nghyd ft Dafydd Morgan, o flaen y bar, 
Cybuddwyd y cwnseler Morgan o fod dan 
arfau yn Derby ar y 5med o Rhagfyr gyda 
gelyniony brenin. Yr oedd gan yLlywodraeth 
ddigon dystiol iaeth i brofl fod y cwnseler 
Morgan yn un o brif gyfeillion y pretender. 
Amddiffynodd Morgan ei huo mewn araith 
hirfaith a galluog. Cafwyd hwy oil yn euog. 
Dydd Mawrth, 22fed o Orphenaf, pasiodd y 
prif yoad Lee y ddedfryd ar y carcharorion: 
cwnseler Morgan oedd yr olaf. Am ddau 
o'r gloch, prydnawn y 29fed o'r mis, anfon- 
wyd gorchymmyn i'r carchar, fod Francis 
Townley, George Fletcher, Thomas Chad- 
wick, James Dawson, Thomas Deacon, John 
Berwick, Andrew Syddal, a David Morgan i 
gael eu dienyddio boreu tranoeth. Pan 
ddarfu i'r awdurdodau eu hysbysu, ni ddarfu 
i un honynt ddangos un math o ofn ; ond 
darfu iddynt ateb yn dawel, **Gwneler 
ewyllys Duw." Darfu iddynt oil gysgu yn 
dawel y noswaith hdno, wedi canu yn iach 
am y tro olaf ^'u perthynasau a*u cyfeillion. 
Ym mhlith ereill talodd Mrs. Morgan, yr 
hon oedd wedi bod yn ifyddlawn i'w phriod 
anffodus pan yng ngharchar. Am chwech 
o'r gloch y boreu deffrowyd hwy o'u cwsg ; 
rhyddhawyd eu cadwynau, y rhai oeddynt 
wedi cael eu sicrhau wrth y llawr. Ar ol 
boreufwyd tynwyd ymaith eu cadwynau: y 
cyntaf a gymmerwyd allan oedd Townley, 
a Morgan yn ail. Wedi cael pob peth yn 
barod gosodwyd hwy ar geir llusg, a chlud- 
wyd hwy i Kennington Common dan ofal 
mintai o filwyr traed a meirch. Nid oedd 
yno neb i weini cysur i'r dynion anffodus. 
Darllenodd Dafydd Morgan y gweddian, a 
chydunodd ei gydymdeithion ag ef yn ddifrifol. 
Oddi ar yr esgynlawr taflodd Morgan amryw 
bapyrau i ganol y dorf. Yr oedd y papyrau 
hyn yn cynnwys profion eu bod yn ffyddlawn 
i'r achos pan oedd angeu yn eu gwynebn. 



Digitized by 



HAUL. 



145 



Tn ol y ddeilfryd, torwyd eu penau, a 
thynwyd en oalonau allan. Yr olaf oedd un 
o'r enw Dawsoo: yr oedd ei gariad yn 
wyddfodol, a phan oeddynt yn tafln ei galon 
i'r tin, gwaeddodd aDan, **Ie8a, derbyn eio 
bysbrydoedd,*' a ba farw yn y fan. £r i'r 
dynion anffodus byn gaei ea hwtio wrth fyned 
i'r Ilys, dangoswyd llawer o gydyindeimlad 
tuag atynt pan oeddynt yn cael eu dienyddio. 
Tn ein rhifyn^nesaf rhoddwn gopi o'r papyr 
a roddodd Morgan i'r sirydd, &c. 



TKIDIAU YN LLANGEINWEN. 
(Parh&d o dudakn UO,) 

LLBNYDDIAETH Y FYNWBNT. 

Y mae Henyddia^th y fynwent yn gyffredio 
yn ryw index o lenyddiaeth yr ardal. Os 
cymmerwn nifer englynion y beddargraffau 
yn safon i farnu nifer meib yr Awen yn y 
gymmydogaeth hon,rbaid nad oespall arnynt; 
oanys, ag ystyried ei maint, nid ydym yn 
gwybod i ni erioed daro mewn un fynwent 
wledig ar gynnifer o epitaphs. Wrth gwrs, 
maent fel pob peth arall, rhai yn dda, rhai 
yn sal, a rhai yn syml. Yma rhown 
gpecimens o'r tri math byn ar englynion, a 
boed y darllenydd yn farnwr. 

" Wrth chwilio a hwylio o hyd 
Yn faan fe ddarfu mjwyd; 
Bwy yma'n gorwedd yn y gweryd, 
Hyd ddydd Srn i fytf d Fr aU fyd." 

** Yr Ion pan ddelo^r ennyd — ar ddiwedd 
O'r ddaiar a'n cyfyd, 
Bydd dorau beddau y byd 
Ax un gair yn agoryd." — 1811. 

Bu farw dan sibrwd yn byderua, " Fe saif y 
gwr at ei air." — Ar fedd M. G., a fu farw yn 
y flwyddyn 1859, yn 90 mlwydd oed. 

" Er i ni mewn cyni caeth 
Weled awr ein marwolaeth, 
Bnddiol in' yw boddloni, 
Ys Duw a wnaeth, dlstawn ni." — 1850. 

** Hon oedd wraig rinweddol — a mwynaidd 
Fam anwyl neillduol, 
Cymmydoges o gynhes ffol, 
Cywir foddau crefyddol?'— 1839. 

** Gwraig oedd, ond er i'w gwr gweddw— nesu 
Ifi syfl pan y geilw, 
. Kes del dydd sy'n wyrth o d^ 
Cnwd mawr y cynhad meitw." 

£benFardd,im, 

" Os egwan fregns agwedd — a welir 
Ar William dan lygredd, 
I fyny yn gyfenuedd 
Y daw i'r fam o'r pwdr fedd."— -1844. 

" Os angeu trwy loes ingol — ^a'i gyrodd 
I'r gweryd yn farwol, 
Daw Msu'r Oen dewisol 
I'w ddwyn ef or pridd yn ol." — 1848. 
19— XI. 



Diwyd fa yn blodeuo— mewn einioes 
Mae'n anwyl ei chofio; 
Tman mewn graian a gro 
Ydyw hon we£ huno."— 1837. 

Gwel waeledd saledd fy seler,^yBtyr 
I ostwng dy &lchder, 
Cadw mewn cof, ddyn ofer, 
Nad oes i fyw ond oes fer." — 1861. 

Bu fyw mewn ofn a marw dan ganu, 

Let friends forbear to monm and weep 
Whilst sweetly in the dast we sleep: 
This toilsome world we've left behmd, 
A glorious crown we hope to find." 

O. J., GeUinog, 1831. 

" Addolwyr Duw a'i ddeiliaid — a garai 
Gwr lafur dibaid: 
Rhagrith i blith unrhyw blaid 
Ni fynai greddf ei enaid." 

" Drwy'i fy wyd diwyd eon — hwn ydoedd 
Hynodol o ffyddlon : 
Bore iawn, er briw i'n bron, 
Diangodd o blith dynion." 

" Er i weryd oer wyro, — a'i osod 
I isel oi*phwyso, 
Llaw lesu Gi-ist o'r Uys gro 
A gwyd hwn gwedi huno." 

PERIOLORiaiD, FICERIAID, A CHURADIAID 
LLANGEINWEN. 

Nid yw ein rhestr ond ammherfiaith iawn. 
Yn y flwyddyn 1564, ar y 5med o Fehefin, 
pe nod wyd Henry Syramonds, clerigwr, i 
fywoliaeth Llangeinwen, gyda cbapeliaeth 
Llangaifo. Ar ei farwolaeth, daeth Hum- 
phrey Brigsdale i'r bersoniaeth, yr hwn a 
roddes ei le i fyny, ac a ddilynwyd Awst 1 1, 
1573, gan Owen Owens, A.M. Ar farwolaeth 
Owen Owens, daeth Owen Jones, olerigwr, i'r 
bersoniaeth, Mai 4, 1593. Eto, Mawrth 6, 
1663, penodwyd y Parch. Robert White, 
B.A., wedi byny, D.D., yn beriglor Llan- 
geinwen a Llangaflb. Efe oedd trydydd 
mab Richard White, o'r Mynachdy, Danfaea. 
Yr oedd hefyd yn brebendary Penmynydd, 
archddiacon Meirionydd, a pheriglor Clynog 
Fawr a Niwbwrch. Claddwyd ef yn Llan- 
gaffo, Medi 4, 1657. Yr oedd yr Archddia- 
con White, D.D., yn banu o deulu Plas Hen, 
yn Eifionydd. Ei olynydd ym mheriglor- 
iaeth Llangeinwen oedd y Parch. Edward 
Wynne, D.D., o Bodewryd. Cafodd berson- 
iaeth Llantrisant yn y flwyddyn 1670. 
Efe oedd awdwr "Trefn Ymarweddiad Gwir 
Gristion. Neu Lwybr Hyfl^ordd i'r Cymro 
rodio arno beunydd gyda'i Dduw." Y mae 
y rhagymadrodd *'At Blwyfolion Llangein- 
wen a Llangaffo, yn Ynys Mon." Ei 
olynydd yntau, y Parch. Owen Da?ies, A.M. 
DaeUi Thomas Holland, o'r Berw, olerigwr, 
i'r bersopiaeth, Awst 2, 1708, trwy farwol- 
aeth Owen Davies, A.M. Yma terfyna 
catalogue y Mona Antiqua Restaurata. 

Griffith Rowlands, o Lanbedr, ym Mciron- 



Digitized by 



146 



YR HAUL. 



ydd, clerlgwr, curad LlaDgeinwen a Llan- 
gaffo, a fu farw Rhag. 20, 1760, ac a gladd- 
wyd yn Niwbwrch. 

Parch. Dafydd Ellis, person Criciaetb, a 
mab Hafod y Meireh, Meirionydd, fa am 
dymmor yn gurad Llangeinwen. Yr oedd 
yn byoafiaethydd gwych, cyfieithydd llitbrig, 
a bardd da. Crynddd yng nghyd lythyrau 
Gronwy Owain, ac adysgrifodd beth wmbredd 
o hen ysgrifau llychlyd a braenedig. Casgl- 
odd lyfr gweddol o farddooiaeth o'r enw 
«Y Piser Hir." Cyfieithodd o leiaf dri 
llyfr. 1. " Gwybodaeth ac ymarfer o'r Gref- 
ydd Gristionogol, nea Gynnygiadau i 
Athrawiaethu yr lodiaid, gan yr Esgob 
Wilson, 1774." 2. " Llawlyfr o Weddiau ar 
Aohosion Cyffredinol, gan James Merrick, 
1774.'* 3. " Histori yr lesu Sanctaidd, gan 
W. Smith, 1776." Cyfieithodd y "Penitent 
Shepherd," o waith leuao Brydydd Hir. 
(Gwel "Blodau Dyfed," 52—55.) Cyfan- 
Boddodd alarnad ar farwolaeth y Prydydd 
Hir, yr hon a gyhoeddwyd yn "Nhrysorfa 
Gwybodaeth," 1807. Bu farw yn Nghric- 
iaeth yn y flwyddyn 1795, yn 56 mlwydd oed. 

Y Parch. Henry Jones, A.M., St. John's 
College, Cambridge, o'rTy Cocb, ficer Llan- 
geinwen a Llangaffo am 45 mlynedd, a fu 
farw Mawrth 10, 1829, yn 70 mlwydd oed. 
Efe oedd £&b i William Jones, Ysw., Caernar- 
fon. Ei fam oedd un Miss Evans, o deulu 
Hampton yr Henllys, Mon, a chwaer i'r 
Parch. Robert Evans, Tre'r Gof, periglor 
Hen Eglwys, a Henry Evans, Ysw., Bwlan, 
goroohwyliwr etifeddiaeth Bodegroes. Yr 
oedd y Parch Henry Jones, A.M., yn un 
o ustusiaid heddwch sir Gaernarfon, a bu yn 
deputy mayor bwrdeisdref Caernarfon dan 
Ardalydd Mon am fiynyddoedd meithion. 
Mae darlun hardd o bono yn Uysdy'r dret 
Claddwyd ef yn Llanbeblig 

Y periglor presennol yw y Parch. Wynn 
Williams, A.M., 1826, St John's College, 
Cambridge, canon o Eglwys Gadeiriol 
Bangor, 1851, a Deon Gwladol Menai, 1841. 
Cymmerodd y radd o B.A. yn 1819, urdd 
diacon, 1821, ac offeiriad, 1822. Bu yn 
gurad Caernarfon dan y canghellydd Trevor, 
pryd 

** 0*r Gair athrawai ar g'oedd, — profedig, 
A Llanbeblig, yn llawn o bobloedd." 

** Yng ngolen efengylaiddj — ^treiddiadawl, 
Traddodai'n fanylaidd 
Ddanteithion breision iV braidd, 
Gwin enaid yn ganonaidd." 

R. ab G. Ddu. 

Yn y flwyddyn 1829, er mawr alar i dref 
Caernarfon, symmudodd i'w blwyfau priodol 
ei hun, sef Llangeinwen a Llangaffo. Gyda 
golwg ar weinidogaeth y Canon Williams, 
gallwn gyda phriodoldeb ddy wedyd, " Llawer 
periglor a weithiodd yn rymus, ond ti a 



ragoraist amynt olL" "Ooreu araitb, 
gwaith." 

" LlangaflTo l^ddo'n feddiant — ^i'r genedl, 
A'r Geinwen heb balliant: 
Dwy Efflwys o Iwys lesiant — 
Ddau biwyf yn oesoedd «i blant." 

TR Y800L GENEDLAETBOL. 

Ger Haw yr Eglwys, megys ag y cry- 
bwyllyd eisoes, saif yr ysgoldy plwyfol, yr 
hon sydd adeilad fechan ddestlus. Yn y 
prydnawn treuliasom awr ddifyr ynddi, a da 
genym allu dywedyd fod yr ysgol mewn 
cyflwr llewyrchus; ac yn hyn a eilw y Saia 
yn"boon for the parish." Deallwn fod y 
telerau yn gyfryw fel ag y gall y tlotaf o 
fewn y plwyf gael addysg iach a buddiol. 
Mae y Canon Williams yn haeddu clod daa 
ddyblyg am ei haelfrydedd gydag achos 
addysg yn ei ddau blwy£ Yr athraw yma 
y w Mr. Owen Williamson, o Goleg Hyffordd- 
iadol Caernarfon, yr hwn, heb law bod yn 
athraw galluog, sy hefyd *'yn fardd a mab i 
fardd," sef y diweddar Fardd Du Mon. 
Ffaith arall addylem gofnodi mewn cyssyllt- 
iad &'r ysgol hon yw, caredigrwydd Mrs. 
Wynn Williams, Menaifron, yn gyru un o'i 
gwasanaetbyddion yma dair gwaith yr wytb- 
DOS i ddysgu y genethod i wau, gwnk), &c. 
Megys ei phriod, yn gwneuthur daioni ni 
ddiffygia. Ei chlustiau ynt agored i g^yn y 
gwan, a'r cwryn nis gwypyddhi chwilia allan. 
Mae clod mawr yn ddyledus i'r foneddiges 
ieuanc sydd yn arfer dyfod i'r ysgol yma i 
ddysgu y genethod, am ei medrusrwydd yn y 
gangen hon, a'r modd manwl ac effeithiol y 
cyflawna ei swydd. Ond mae 7r awrlais yn 
dywedyd fod yn bryd ymadael. Gwedi yfed 
cwpanaid o de blasus gyda'n hen gyfaill, yr 
ysgolfeistr, yr oedd yn'bryd "edrych tuag 
adref," a chawsom fwrdd y Menai Packet 
just in time : ac yn awr canwn, — 

" Nos da i'r ynys dywell, 
Ni wn oes un ynys well" 

D. Griffith. 

Capel Curig, 



TRAETHAWD AR Y DWFR. 

NiD oes un rhan o waith creadigol y chwe' 
diwmod heb fod yn arddangosfa ardderchog 
o ddoethineb a gallu y Duw mawr a'i 
gwnaeth. Nid oes un ty wodyn ar draethellau 
y moroedd, nac ychwaith un gwyfyn, pa mor 
ddistadl bynag, heb fod yn ateb ei ddybenion, 
er fod llawer o honynt felly yn gyfryw naa 
gall y meddwl meidrol eu dirnad na'a 
hamgyfired. Ni chrewyd un gyfundrefn i 
wrthryfela yn erbyn cyfundrefn arall ; ac ni 
roddodd un ddeddf i ddifodi neu niweidio 
grym deddf arall, nao un corff bywydol i 
I ymddibynu yn rhanol am ei feithriniaeth a'i 



Digitized by 



TR HAUL. 



147 



gynnaliaeth oddi wrth wres, heb fod 7 gwres 
hwDW i'w gael; ac nis bwriadodd i un 
creadur anadlu heb fod awyr ar ei gyfer, na 
gosod ycbwaith anifail na dyn yn ofynol wrth 
ddwfr yn rhanol am ei einioes a'i iecbyd, beb 
fod hwnw i'w gael; yr hwn ydyw gwrth- 
ddrych ein testyn presennol. A pbwy na 
waedda gyda'r Salmydd, "Mor ardderchog 
yw dy weithredoedd, O Arglwydd." Yn awr 
ymaflwn yn ein testyn gan sylwi yn gyntaf ar 

ANSODDIANT DWFR — EI OTFLAWNDER A'I 
WEITHREDIADAU. 

Mae dwfr yn cael ei gyfrif yn un o'' 
pedair elfen sydd yn gwneyd i fyny y rban 
fywydol o'r gyfundrefn greadigol, ac y noae 
mor aohegorol angenrbeidiol tuag at gynnal- 
iaeth bywyd ag ydyw tSn, daiar, ac awyr, a 
pban amddifadir rhyw sylwedd bywydol o'r 
naill ceu y Hall o*r elfenau yiiia, byddai 
hyny ar unwaith yn amddifadiad iddo o'i 
fywyd; y mae y naill noor wasanaethgar a'r 
Hall, a'r cyfan yn un goronbleth gymblethog 

ddyfais a gallu y Bod anfeidrol. 

Hyd yn ddiweddar y dybiaeth gyffredin 
am gyfansoddiant dwfr oedd, mai o un 
sylwedd pur a tbeneu oedd yn cael ei gyfan- 
soddi, heb gymmysgedd unrhyw ddefnydd 
modd bynag. Ond mae gwyddoniaeth 
fferylloi erbyn heddyw wedi dysgu gwell 
pethau i ni.* Tua'r flwyddyn 1766, darganfu 
yr athronydd Cavendish, yn ol maith 
ymchwiliaeth o'i eiddo ei hun ac ereill, fod 
ynddo bymtheg rban o ulai (hydrogen), neu 
"genedlydd dwfr." Wyth mlynedd ar ol y 
darganfyddiad a wnaeth Cavendish, sef yn y 
flwyddyn 1774, wedi llawer ail brofion 
ymchwiliol, llwyddoddyr enwog Dr. Priestley 

1 gael allan fod ynddo 85 rhan o ufelai 
(oxygen) ym mhob cant bono, yr hyn a 
ellir ei brofi unrhyw amser trwy gynnorthwy 
llestri dadansoddol: felly, a chyfrif 15 rhan 
at 85, ni a gawn allan fod y cyfangorff 
dyfrol yn cael ei wneyd i fyny o'r ddau nwy 
a enwasom mewn gronynau neu demigau 
mor fan fel na ellir trwy gymhorth y 
chwyddwydr cryfaf eu darganfod yn cyflymu 
yn ysgafn gan ymlithro y naill dros y Hall 
yn rhwydd. Meddant attynfa i wneyd cyfan - 
gorflT, yr hyn a brofa ffynnonau, llynau, 
afonydd, &c., ac eto yn amlycach fytb pan 
ymffurfient i wneyd cymylau, niwl, a tharth, 
ac hefyd rew, pan effeithia oerlymder yr 
hinsawdd amynt i'w gwneyd yn galedgorfF 
cadarn. Eto at y mSn ronynau hyn cyfrifwn 
y mildedd creaduriaid bychain ydynt yn 
heigio hyd yn oed y dyferyn dwfr, y rhai nad 
ydyw y llygad noeth yn alluog i'w darganfod 
yn chwareu ynddo yn ol a blaen mor 
ymbleserns ag y chwareua y morfil ym mol 
yr eigion dyfnddwys; ac mae doethineb 



* Gwel y gyfrol gyntaf "Addysg Chambers 
Vr Bobl," tudalen 329. 



mawr y Crewr yn cael ei arddangos yn hyn 
gymmaint ag mewn un ran o'r gyfundrefn 
naturiol. Pe buasai y llygaid dynol wedi eu 
gosod yn fwriadol yn ddigon craff a threidd- 
lym i ganfod y byd mawr sydd yn bresennol 
tu allan i gyrbaedd ei lygaid noeth yn 
pregethu anfeidroldeb yn y dwfr a ddisycheda 
ei pherchenog, buasai hyny lawer pryd yn 
taflu rhwystrau ar ei ffordd i'w ddefnyddio 
tuag at ddiwallu ei angenion tymmorol, **o 
blegid yr hyn a wel y llygad a glwyfii y 
galon." 

Trwy ymchwil profiadol hefyd yr ydys 
wedi cael ar ddeall nad ydyw dwfr croew, 
sef dwfr fiynnon neu afon, mor bwysig a 
dwfr y m6r: er enghraifft, pwysa troedfedd 
betryal ddwfr croew tua mil wnsiau, tra y 
pwysa dwfr y mdr tua mil a chwech ar hugain 
o wnsiau. Bernir fod y gwahaniaeth pwysau 
hyn yn nwfr y m8r yn cael ei achosi gan 
sylweddau trymach nag ef ei hun, megys 
halen, sialc, &c., a gymmysga ag'ef trwy ei 
lithriadau cyssonol drostynt. 

Dywed athronwyr bod tua thair rhan o 
bedair o'r ddaiar yn orchuddiedig gan ddwfr, 
ac ym mhob amgylchiad nas gall un cadben 
llestr anturio ei lawn Iwytho mewn unrhyw 
borthladd fyddo yn ymddibynol ar y dwfr 
hallt yn unig heb beryglu ei suddiad pan 
elai i'r dwfr croew. Pan Iwytbir Hong ym 
mhorthladd Dublin, Milford, nieu Sunder- 
land, nofia yn deg nes y cyrhaedda y dwfr 
croew yn y Tafwys, neu rhyw afon arall pryd, 
OS wedi ei llawn Iwytho, byddai rhaid 
dadlwytho yn agos i dair tynell allan o bob 
cant o'r llwyth, neu fod mewn perygl o 
suddo. Wrth daflu ein golwg ar ddeddfau y 
dyfroedd, nis gallwn lai na synu a rhyfeddu 
fod yr oil yn cael eu rheoli a'u cadw yn 
fanwl heb droseddu na gwrthryfela yn erbyn 
unrhyw ddeddf a roddwyd iddynt o'r dechreu, 
er eu bod, a chymmeryd ryw amcangyfrif o 
ddyfroedd y moroedd yn unig, yn ddim mwy 
na llai na milltir ddyfnder yn gysson yn 
rhyw 148 o flHynau o filltiroedd cyflawn 
ochrog ddwfr, yr hyn fyddai yn ddigon i 
orchuddio boll arwyneb y belen .hon, a 
phedair mil o droedfeddi o ddyfnder yn 
gysson drosti. Neu pe gwnelid crynoi yr 
boll ddyfroedd hyn yn un gronen, gwnelai 
belen a fesurai ychwaneg na phedar mil o 
filltiroedd o gylchfesur. Pe y diysbydd, neu 
pe sychid gwelyau y moroedd, dywed Dr. 
Dick y byddai holl afonydd y byd ugain mil 
o flynyddoedd yn eu cyflenwi yn ol eilwaith. 
Dywed Buffon a Goldsmith mai wyth cant 
a deuddeg mlynedd gymmerasant i'w 
dylenwi eilwaith, dan yr ystyriaeth a 
goleddant, sef mai haner y ddaiar orchuddir 
a dwfr. Ond nid ydym ni yn bwriadu ceisio 
penderfynu pa rai o'r pleidiau hyn sydd yn 
gywir, o blegid nid ydyw eiddo y naill na'r 
llall ond damcaniaeth ammheus ac ammheu- 
derfynol o ffrwyth dychymmyg cymbariaethol 
athronwyr oesau diweddar. Ond a cbaniatau 



Digitized by 



148 



YR HAUL. 



fod y naill nea y Hall yn gywir, gwyddom 
fod doethineb a gallu anfeidrol y Bod 
mawr creadigol yn cael ei amiygn ynddynt 
tu draw i gyrhaedd amgyffredion dynol; ond 
yn fwy fyth pan y dygom dan ein hystyriaetfa 
y ddamcaniaeth fod yr haul yn oodi yn 
ddyddiol all an o Fdr y Caooldir y swm 
aruthrol o bum mil dan cant a phedwar 
ugain filiynau o dynelli o ddwfr, un ran o'r 
hwn ddisgyna yn ol i*r mdr cyn cj^haedd y 
tir, y rhaa arall ddisgyna ar y tir i ddyfrhau y 
glaswellt, planigion, coedydd, &o., tra y 
disgyna y drydedd ran i gyflen^i ffynnonan 
ao afonydd a yraarllwysant i'r mdr. 

Coledda rhai y farn mai y syohdir 
presennol oedd gwely y mdr cyn y dylif; 
ac nid ydyw y dybiaeth hon, feddyliem, mewn 
un modd yn ymddangos yn wrthun a direswm, 

blegid mae olion llifiadau aruthrol yn 
ganfodadwy byd yn oed yn ein gwlad ein 
hunain yn cludo twmpathan mawrion o 
dywod a graian, yng nghyd a choedydd, glo, 
eregin, &c. Beth ond dwfr a'i oruchwyl- 
iaethau sydd wedi dynoethi y wisg werddlas 
oddi am ddanneddau y creigiau, adadgyssylltu 
y gwythienau glo, y rhai ddynodant trwy eu 
cyfwastadrwydd bod undeb cyssylltiol wedi 
bod rhyngddynt ryw amser. Gallasai y trai 
a'r llanw dros o leiaf un oant ar bymtheg o 
flynyddau drawsffurfio llawer ar y ddaiar o'i 
dull a'i hagwedd gyntefig; a cb/da phob 
rbwyddineb, wrth orchymmyn Saerniwr y 
bydyssawd, gallasai'r mOr symmud ei wely i 
foddi y rhanau oeddynt o'r byd wedi eu 
poblogi, a roddi benthyg y cymylau yn 
eerbydau iddo, ac agenau y dyfnder yn 
brif-fiyrdd at wasanaeth y rhan arall o bono. 
Ond nid ydym ni yn haeru y naill nac yn 
cbwennych dadlu y llall ; gadawn y pethau i 
orphwys ar farn ystyrbwyll y darllenydd. 
Diau pe buasai yr oil o weithrediadau y 
dyfroedd oddi ar dyddiau'r greadigaeth hyd yr 
awr hon yn bysbys i'r pagan, ni allasem 
ryfeddu •'cymraaint am ei ymroddiad i 
wneyd eilun o'r Ganges ac afonydd ereill ; 
ond nid ydyw ef yn ymostwng iddynt oddi 
ar y wybodaeth hon. 

DWFR BWYSIANT A'I DREIOLIADAU. 

Deall deddfau dwfrbwysiant ef allai ydyw y 
pwnc pwysicaf a mwyaf defnyddiol o unrhyw 
wybodaeth a ellir gyrhaedd am y corfF 
dyfrol, yr hwn sydd wedi bod yn destyn 
ymchwil gan athronwyr o amser Aristotle a 
Etesebes, y blaenaf tua thri chant a'r olaf 
tua chanf a banner o flynyddau cyn ym- 
ddangosiad Crist yn y cnawd; er hyny ni 
Iwyddwyd i ddyfod o hyd gafael i ddim 
tebyg i berffaith ddealltwriaeth am dano yn 

01 astudiaeth barhaus gan naturiaethwyr dros 
tua dwy fil o flynyddau. Pe yn amgen ni 
fuasai yr bynaflaid byth yn myned i'r draul 
a'r drafferth o gloddio dyfrffosydd mawrion 
tuag at gludo dwfr i ddyfrhau eu dinasoedd. 



A phe byddai yn allaog beddyw ea bysbyra 
am drefi ydynt yn sefyll ar fiyniau, yn cael 
eu cyflenwi & dwfr dros y gwastadeddau eang 
o'u oylch, dilys yr baerent fod hyd yn oed y 
ffiiith brofedig yn anwiredd noeth. Ond 
bellaeb nid oes neb a'r sydd yn deall rbywbeth 
a ryfyga ei gwadu; ac fel un prawf o'i 
gelrwredd, oymmerwn Edinburgh, prif 
ddinaa yr Alban, yn enghraiflEt; saif rhan 
fawr honi ar lechwedd bryn uwch law y 
gwastadedd, ao mae y rhan hdno yn cael ei 
dyfrhau, yn gystai a'r parthau iselaf o honi, 
trwy bibellau o amrai fiUtiroedd o byd o 
gronfa sydd yehydig yn uwch na hi ar fryniaa 
Pentland. Dyma y rbeswm mwyaf priodol 
ellir roddi am darddiad flynnonau ar 
lechweddau a phenau mynyddoedd, y rhai a 
ddiwellir gan ryw gronfa neu gronfeydd a 
berant bwyswasgiad yn neu ar ryw fynydd 
fyddo yn uwch neu yn ogyfuwch a'u tarddiad ; 
heb droseddu ei ddeddfau, rbed i'w gyfwastad- 
rwydd priodol ym mhob amgylcfajad. £i 
bwyswasgiad hefyd ydyw yr unig achos o'i 
arllwysiadau a'i dreigliadau; ni fuasai yn 
ymlithro yn araf dros wasdattir, nac ychwaith 
yn ohwyrn dros oriwaered oni buasai ei 
bwysau yn cael ei gynnorthwyo gan ei 
ysgaf»der a'i deneudeb; ac mae ei dreigl- 
iadau parbaus yn cerfio ei olion hyd yn oed 
yn y graig galetaf, yn enwedig pan y byddo 
yn cludo tywod a graian gydag ef, yr hyn a 
wna pan y teitbia tuag wyth modfedd yn yr 
eiliad; pan y teitbia 24 troedfedd, cluda 
geryg crynion o ddeutu modfedd o dryfesur 
gydag ef ; a phan y teitbia gyda'r cyfiymder 
o 36 troedfedd mewn eiliad, cluda geryg 
conglog o faintioli wy gifir, &c. Mae 
flynnonau a flrydiau cryfion darddant ar 
lechweddau a phenau mynyddoedd yn fiurflo 
cornentydd, y rhai gan ei pwysau a hyrddiant 
eu hunain i lawr tua'r gwaelodion, gan dor! 
a cbludo gyda hwy bob peth fyddo mewn 
ysgafnder priodol i'w pwyswasgiad, yr hyn 
bethau, yng nghyd &'r graian a cberygos a 
dorir ac a gludir gan afonydd, ydynt yn 
cynnorthwyo i dreulio'ac i gafoio rigolau yn 
eu gwely au. Dywedir fod afon yn India o'r 
enw Nerbuddah* oddi ar dechreu'r greadig- 
aeth hyd yn awr wedi treulio ligol mewn craig 
gant troedfedd o ddyfnder. Afon arall o'r 
enw Nroselle a dreuliodd rigol mewn craig o 
chwech i saith can troedfedd o ddyfnder. 
Tua'r flwyddyn 1603, Uifodd ffrwd o losgwy 
allan o grombil y mynydd tanllyd Etna ar 
draws gwejy yr afon Limeto, yr hwn mewn 
byr amser a aeth mor galed a'r graig, oddi 
ar yr amser bwnw byd yr awr mae ei fifrwd 
wedi tori trwy ei ganol i'r dyfnder o banner 
can troedfedd, ac amrai gannoedd o droed- 
feddi led. At y gweithrediadau hyn o 
eiddo dwfr, priodol yw crybwyll fod yr ben 
drigolion ydynt yn adnabyddus k cbwymp 



* Gwel "Addysg Chambers Tr Bobl," cyfinol 
I., tadalen 19. 



Digitized by 



TR BAUI.. 



149 



y Niagara, yng Ngogledd America, yn 
tystio fod ei rhaiadr wedi cilio yn ol tua 
banner can Hath yn ystod tri ugain 
mlynedd. Is law ei phistylloedd teithia 
mewn gwely uwch law 150 troedfedd o 
ddjrfoder, a 160 Uathen o led, dros bellder 
o aaith milltir, yr hwn wely mae yn amlwg 
sydd wedi ei wneyd gan weithrediadau 
treulfawr yr afon ei bun. 

Perthyna i ddyfroedd y moroedd dri 
math o ysgogiad. Y cyntaf ydy w ymdoniad 
a achosir gan y gwynt; ni pbertbyn hwnw 
ond iV gwyneo yn nnig. Dywedir y 
gellir Uonyddu yr ysgogiad hwn trwy 
daflu olew arei wyneb: oddi arhyn meddir 
y tarddodd y frawddeg, "Taflu olew ar 
ddyfroedd terfysglyd." Yr ail ydyw ei 
ogwyddiad parhaus i symmud tua*r ffor- 
Uewin, gan daro gyda nerth angerddol yn 
erbyn glanau America Ddeheuol; ac wedi 

• en hatal yno tarawant gyda'r un nerth i 
Gaincfor Mecsico, ac ym mlaen dros lanau 
Gogledd America nes cyrhaedd ochr 
ddeheuol Newfoundland, He troant ymaith 
i'r Ynysoedd GorllewinoL Achosir y 
cynhyrfiad hwn gan droad y ddaiar ar ei 

- hechel tua'r dwyrain, yr hyn a bera i'r 
dyfroedd ymdaflu ac ymarllwys i*r gwrth- 
wyneb. Y trydydd ysgogiad a achosir gan 
y Ueuad, a'r haul hefyd mewn rhan, i 
wnejd y llanw mewn dau barth gwrth- 
gyferbyniol o'r ddaiar bob deuddeg awr. 
At yr arllwysiadau mawrion hyn, teilwng 
y w coffau rhai o weithrediadau y corwynt- 
oedd morawl yn ac ar y morlaoau. Ar rai 
achosion gorchuddiwyd ynysoedd cyfain i 
beidio ymddangos mwy, tra cyfodai ereill 
i'r golwg mewn manau na yraddangosasant 
o'r blaen, y rhai weddnodent weddillion 
n\aluriog ben ddinasoedd neu drumiau 
twmpathau wedi eu hanffurfio gan 
olchiadau cysson y trai a'r llanw. Tua'r 
flwyddyn 1805, adeiladwyd gwestty ar 
Dywyn Norfolc, o ddeutu deg llath a 
thrigain oddi wrth y mor: erbyn 1829, 
yr oedd y llanw wedi treulio y tir nes 
llwyddo i ddyfod o fewn lied gardd fechan 
o ychydig latheni oddi wrth y ty. Yr 
oedd Eglwys hefyd yn Caint yn amser 
Harri v HI. tua milltir oddi wrth y mor : 
erbyn hyn nid ydyw ond o ddeutu trigain 
o latheni. Ar Arfordir Schleswig, maes yr 
ymgystadlu diweddar rhwng galluoedd y 
Cymndir, yr oedd ynys o'r enw Norstrand. 
Yn y drydydd ganrif ar ddeg mesurai 
ddeg milltir a deugain o hyd, a phymtheg 
ar hueain o led; ond erbyn dechreu y 
ddwyred ganrif ar bymtheg, nid oedd ei 
hamsylchedd ond ugain milltir yn unig. 
Wrth ganfod y mor yn golchi ymaith ei 
hynys mor rhwydd, penderfynodd y 
trigolion adeiladu gwrthgloddiau i am- 
ddiffyn eu rhandiroedd ; ond yn fuan, sef 
yn y flwyddyn 1664, anrheithiwyd hi gan 
ryferthwy, pryd y collodd 1340 o fodau 



dynol ea bjrwydau, ao y dvfethwyd tuag 
50,000 o anifeiliaid, fel nad oes iV weled 
yno heddyw ond tair ynysig fechan a 
dinod yn y fan y safai gynt ynys flodenog 
Norstrand. 

Eto, at yr arllwysiadau a'r gweithred- 
iadau mawrion a wna dwfr yn y cyfeir- 
iadau a enwasom, rhaid i ni eu gadael fel 
pethau o'r neilldu pan y dygom dan ein 
hystyriaeth y cynhyrfiadau rhyfedd a 
achosir yn rhanol ganddo mewn cyssyllt- 
iad a nwyon ereill dan waelodion y mor- 
oedd ac yng ngrombilau y creigiau, i beri 
daiargrynf eydd a daflant ynysoedd i fyny, 
ac a agorant safhau y ddaiar i lyncu rhai 
ereill! yr hyn bethau arswydlawn a 
achosir, meddir, trwy fod y nwyon tanllyd 
yn sycha ac agenu rhanau mewnol o'r 
ddaiar hyd nes y deuant i gy£Pyrddiad, 
pryd y cynnyrchant a^rdd, yr hwn, yn ol 
ei nerth, a bera £Prwydriad neu ffirwydriadau 
anocheladwy i chwalu a llyncu dinasoedd 
cyfain, pryd yr hyrddir torf eydd lluosog o 
fodau dynol ac anifeiliaid, yng nghyd k 
meddiannau, i ddinystr disyfyd. Hefyd 
mae gan yr awyr ddylanwad mawr ar y 
dwfr; ond gan nad yw y wyddor hon, 
sef awelliaeth, yn dal cyssylltiad union- 
gyrchol a'n testyn, ni wnawn ond nodi dwy 
neu dair enghraifft er eglurhad i brofi ei 
gwirionedd. Os sylwir ar faril o ddiod 
neu ryw wlybwr arall na wna arllwys ond 
araf trwv un tw^l hyd oni thorir un arall 
uwch ei ben, pryd y rhuthra awyr i mewn 
i beri gwasgiad, ac yr arllwysa y glybwr 
gyda gradd hclaeth mwy o gyflymder. 
Hefyd, pe gosodid pibell fyddo wedi ei 
chamu yn y naill ben, ac yn Uawn o ddwfr, 
mewn casgen neu ryw lestr arall fyddo yn 
llawn dwfr, gwnelai barhau i redeg allan 
trwy yr oclir hwyaf nes ei sychu: neu pe 
gosodid y cyfry w bibell mewn £Pynnon, ond 
gofalu gorchuddio y pen byraf k di^on o 
ddwfr, gwnelai trwy ei bwyswasgiad ei hun 
a'r awyr, redeg allan trwy yr ochr hwyaf 
i'r uchder o 32 troedfedd yn unionsyth; 
ond nid ydys wedi llwyddo i gael ganddo 
ddyrchafu yn y cyfryw fodd dros yr 
uchder a nodasom mewn un amgylchiad. 
Eto pe gosodid gwydryn, megys tumbler, i 
sefyll ar fwrdd, a gosod ynddo ychydig 
ddwfr, yna taflu corcyn iddo, yr hwn a 
nofia ar ei wyneb, aphe cymmerid gwydryn 
banner peint, a'i droi wyneb i waered am y 
corcyn, gan wasgu y gwydryn i'r dwfr, 
ceir gweled na cheir gan y dwfr eodi mor 
uchel i mewn ag allan o bono, o nerwydd 
gwasgiad yr awyr ym mhob cyfeiriad. 
Ar yr egwyddor hon y gweithredir a*r 
suddgloch (diving bell), ac y codwyd y 
Uongau oeddynt wedi eu suddo ym 
mhorthladd Sebastopol, &c., ac y gosod- 
wyd i lawr sylfaen Pont Menai ac ereill. 
Gellir cyflawnu unrhyw waith o fewn y 
suddgloch dros gryn amser, ond fbd hyny 



Digitized by 



150 



TR HAUL. 



SI ymddibynol gan mwyaf ar ei maintioll 
ywedir fod yn agos i bymtheg pwyg o 
awyr ar bob moedfedd betryal o ddwfr, yr 
hyn a eglurir yn rhanol gan arllwysiad yr 
awyr i'r ceuedd a achosir gan ddyferyn o 
wlaw: gweithia allan yn bothellau. 
(Pto orphen yn y nesaf,) 



I LYGAD Y DYDD. 

A MI ar rjw foreu yn myned i'r ardd, 
Mi sethrais heb wybod ar flodenyn hardd ; 
A phan ddaethym yn ol, gofynodd i mi, 
Pam sethraist, adyn I ar fy nghoryn i ? 
I hyn mi atebais, flodenyn mwyn, 
Mae'n ddrwegan fy enaid am dy ch werw gwyn ; 
A dyma gain fod tra byddaf n byw, 
Fy nhciimad am danat flodenyn syw— 
Lygad y Dydd, Lygad y Dydd, 
Mae m Uygaid yn llawmon o dda^nrhydd I 

" PaD godais fy mhen," medd j blodenyn bach, 
" Yr oeddwn yn ienanc, yn hemif, ac iach ; 
A beiddiais yr oemi a'r ystormydd certh, 
Er addumo dy Iwybr yn ymyl y berth. 
Yr eira na'r rhew nis gallasant yn wir, 
Byth rwystro fy mhen ddyfod allan o'r tir; 
Canys meddwl a wnawn beth bynag a fydd, 
Y bnasit yn gwenu ar Lygad y Dydd." 
Lygad y Dydd, &c. 

" Myfi oedd y cyntaf o'r blodan i gyd 
A ddaeth atat i'th weled ar hyn o bryd ; 
£r nad oedd fy harddwch pan godais fy mhen 
Fel eiddo y rhosyii neu y fili wen, 
Ond eto 'madawais & fy ngwely cudd [pmdd 
Yn gynt na'r rhai harddaf mewn gobeithion 
Am ^ael ennill dy serch a'th gariad i mi, 
A thithan a sethraist ar fy nghoryn i!" 
O Lygan y Dydd, &c. 

I hyn mi atebais, " flodyn bach cun, 
Mi'th godaf yn faan a'm dwylaw fy hun ; 
A'th bianu gei genyf yng nghanol yr ardd, 
A'm Uygad pan wela di'n wastad a chwardd. 
Bryd hyny gobeithiaf maddenant a fydd 
Am sathrn heb wybod ar Lygad y Dydd ; 
A'm henaid bach innan gydlonai ^ thi 
Pe gofyn wnai rhywun faddenant i mi ! " 
Cydwylwn hyd hyny ein deuocdd yn rhydd, 
Y prydydd a thithan, Lygad y Dydd. 

Peberik. 

Beaumaris^ 
Matortk 22/ed, 1867. 



LLANSTEPHAN A'l HYNAF- 
lAETHAU. 

(^Parhad dudalen 114.) 

LLAN T BRI. — YR EGLWT8. 

Y MAE Eglwys hardd Llan y Bri yn sefyll 
ar dir Miss Lloyd, yr hon sydd yn hanu o 
deulu hynafol ac urddasol y Lloydiaid o*r 
Laques, y rhai sydd wedi bod yn cyfan- 
neddu yn y plwyf hwn "er ys oesau a 
chenedlaethau bellach. Heb law mai 
Miss Lloyd roddodd y tir ar yr hwn y saif 
yr Eglwys, hi befyd ddarfu ei hadeiladu yn 



gwbl ar ei thraul ei hun. Gjda llaw« 
gallwn grybwyll fod Miss Lloyd yn 
toneddiges ag sydd yn cymmeryd Uawer o 
ddyddordeb yng nghylch Eglwys ei 
thadan yn y plwyf: mae yn dangos nid 
ycfaydig o aidd a brwdfrydedd drostL 
Gresyn na fyddai pawb yn ei hefelychu hi 
yn hyn. Yn y flwyddyn 1851 y caibdd yr 
Eglwys ei hadeiladu; a chyssegrwyd hi 
yr un flwyddyn gan Arglwydd Esgob Ty 
bdewi. Mae yn gyssylltedig a hi fynwent 
helaeth. 

TB HEN GAFBL. « 

Saif yr hen gapel hwn ym mhentref 
Llan y Bri, yn rban uchaf y plwyf, ao 
yng nghylch 7 milltir o dref Caerfyrddin. 
Mewn hen goflyfrau gelwir ef "Marble 
Chapel," a "Marble Church;" ond 
adwaenir ef yn awr yn gyffredin wrth yr 
enw "Hen Qapel,'* yr hwn enw a gafodd 
er y flwyddyn 1814, pryd y cyfodwyd 
capel newydd heb fod ym mhell oddi wrtho. 
Hen adeilad hirgul ydy w, a chlochdy yn y 
pen gorllewinol iddo, yr hwn sydd yn 
awr mewn adfeilion. * Mae y drws oedd 
yn y clochdy gwedi ei gau i fyny, ac un 
araU gwedi ei agor tua cbanol y mur 
deheuol. Saif y pulpnd gyferbyn &'r 
clochdy dadfeiliedig, yn y pen araU. Nid 
ydy w y muriau ond tuag wyth troedfedd o 
nchder. 

Mae Uawer iawn o dybiau mewn 
perthynas i*r hen adeilad hwn. Dywed 
Bees, yo ei Welsh Saints (os wyf yn 
cofio yn iawn), mai y capel hwn unwaith 
ydoedd yr Eglwys Blwyfol, ac nad oedd 
Eglwys Llanstcphan ar y pryd ond capel 
anwes (chapel of ease). Dywed ereill mai 
capel anwes yn unig ydoedd, ac na fu yn 
ddim amgen, ac iddo fyned dan gyssegr- 
iad esgobawl, tra y dywed ereill na 
chafodd ei gvssegru o gwbl; ondcyfiiddef- 
ant oil ei fod unwaith yn eiddo yr Eglwys, 
ac mai gan Eglwyswyr y cafodd ei adeil- 
adu. Credwn ni, beth bynag, mai c^>el 
anwes ydoedd, mewn cyssyluiad ag Eg- 
lwys Llanstephan : a chredwn hefyd iddo 
fyned dan gyssegriad esgobawl, oddi wrth 
y ffaith bod priodasau yn cael eu gwein- 
yddu ynddo gan offeiriaid yr Eglwys. 
Yng nghoflyfr Eglwys Cydweli, ceir y 
cofnodiad canlynol am briodas a weinydcU 
wyd ynddo yn y Hwyddyn 1671 : — 

"Matrimonio conjunct: fuer: in Anno 
Dni 1671.<> 

"Owenus Dayid Beyan et Catherine 
Beynon Matr: conjunct fuer: ApudLlan- 
y-bri 20 die Decembris Anno Dni 1671.® 
"Dayid Eyanson, Vicar." 
Yr oedd y "Dayid Eyanson" uchod y 
pryd hwn yn fleer Cydweli; ac nis gwn pa 
un a ydoedd yn gwasanaethu hetyd yn 
Llanstephan neu Llan y Bri ai peidio: 
gallem dybio ei fod yn un o honynt 



Digitized by 



T& HAUL. 



151 



Bernir mai yn amser teyrnasfad Crom- 
wel y cafodd y capel ei gyfodi, pryd yr oedd 
y Parch. Stephen Hughes yn offeiriad 
Meidrym a Llanstephan, ac mai trwy ei 
ddylanwad ef yn beoaf y cafodd ei gyfodi. 
Ond ar ol pasio "Deddf XJnffurfiaeth/' ac 
ar ol taflu Mr. Hughes allan o'r bywol- 
iaethau hyn, **ymneillduodd yr ychydig 
bobl duwiol a da oedd yn yr ardaL ot un 
golygiadau a Mr. Hughes, o Lanstephan, 
a daliasant eu gafael yn yr Hen Qapel, 
trwy barhau i ymgynnull ynddo i addoli." 
Yn ganlynol, syrthiodd i ddwylaw yr 
Tmneillduwyr, y rhai a ddaliasant afael 
ynddo hyd y dydd heddyw. Dyna un 
ffordd o gyfrif am ei ddyfodiad i ddwylaw 
yr Ymneillduwyr. Mae dwy neu dair 
ffordd arall eto i gyfrif am hyn. Dy wedir 
i*r Ymneillduwyr brynu y capel o ddwylaw 
Eglwyswyr yr ard^: tra y dywed ereill 
yn bendant nad yw ond Uedrad perffaith, 
wedi ei gymmeryd trwy drais. Nid ydym 
ni yn myned i roddi ein barn ar y mater; 
end gwyddom am rai, y rhai sydd yn fwy 
hynod ef allai am eu brwdfrydedd pleidiol 
nag am eu cyfiawnder, a haerant mai yr 
olaf s^rdd yn sicr o fod ^n gy wir. Mae yn 
rhaid i ni eto gael ffeithiau safadwy cyn 
haeru onrhyw ffaith. Nid ydym ni am 
foment yn gwadu nad yr olu s^ gywir; 
ond pa le mae'r fieithiau? la dywed 
IJ^d, " Nid peth pleidiol ydy w hanesiaeth 

Gan fod hynafiaeth yn perthyn i'r capel, 
rhoddwn lechres y gweinidogion a fu yn 

fnreinyddu iddo. 1. Y cyntaf ydoedd y 
arch. Stephen Hughes. 2. Mr. William 
Morris: nis gwyddom faint o amser y bu 
ef yno. 3. Tua'r flwyddyn 1716, yr oedd 
un Thomas Morris yn weinidog ynddo. 
Ba farw, fel y tybir, tuag 1741 neu 1742. 
Yr oedd yn Bresbyteriad; ac yr oedd yn y 
capel tua 400 o wrandawyr. 4. Y Parch. 
Eyan Dayies. Daeth ^a yn 1743, ac 
ymadawodd yn 1758, i gymmeryd gofal 
Eglwys Billericay, swydd Essecs. 5. Mr. 
Jonathan Lewis. 6. Y Parch. Thomas 
Dayies. 7. Y Parch. David Dayies, cyd- 
athraw hefyd &*r Parch. Dayid Peter yn 
Athrofa Caerfyrddin. Daeth yma ryw- 
bryd cyn 1796. Bu farw yn 1828, trwy 
foddi mewn nant fechan ger llaw y Felin 
Wen, ger Caerfyrddin. 8. Y Parch. 
Daniel Eyans, Nasareth : am dymmor byr. 
9. Y Parch. Josiah Thomas Jones: bu 
yno am rai blynyddau. 10. Y Parch. 
William Jenkins, yr hwn ydy w y gwein- 
idog presennoL 

T CAPEL NEWTDD. 

Mae y capel hwn eto ym mhentref Llan 
y Bri, ychydig ffordd oddi wrth yr Hen 
GapeL Cangen y dy w hwn o'r Hen GapeL 
Taa'r flwyddyn 1813, cymmerodd am- 



gylchiad (nea yn hytraoh Orwgwd) le yn 
yr Hen Gapel a fu yn foddion i wneyd i'r 
efflwys ymranu; aV canlvniad fu, i'r naill 
blaid adeiladu capel arail 



S » y . 
• hwn a elwir hyd heddyw, *• Capel 
ewydd." [Tua diwedd y flwyddyn 
ddiweddaf, dywedai un o gystadleuwyr 
aflwyddiannus Eisteddfod Llanstephan, yn 
un o newyddiaduron Caerfyrddin, ei fod 
yn gobeithio fod y buddugol am y traeth- 
awd hwn gwedi traethu yn helaeth yng 
nghylch y ffrwgwd dan sylw yn yr Hen 
GapeL Ateh: Nid oeddym yn tybied ei 
fod yn angenrheidiol myned i fanyln yne 
nghylch peth o'r fath, rhagor na chrybwyU 
y ffaith, a thyna i gyd. Os oes angen am 
dano, gadawn ef i dalentau yr ysgrifenwyr 
hyny sydd yn hoff o gronicio pethau o'r 
fath, ac yn gwybod am helyntion pob 
"Dan, Bethel, a Soar" yng Nghymru, 
o gongl i gongl o honL] Ci3bdd y capel 
ei adeiladu yn 1814. Gweinidoeion: 1. 
Parch. J. Rowlands, o GwmllynfolL 2. 
Y Parch. WiUiam James. 3. Y Parch. 
Thomas Williams, y gweinidog presennoL 



TBULUOEDD HTNAFOL.- 
T LAQUE8. 



XLOTDIAm 



Saif y Laques (neu y Lacs Fawr, fel ei 
gelvnr), preswylfod y Llovdiaid er ys oes- 
au, mewn man anghy shell o'r plwyf; ond 
y mae yma olygf eydd dymunol i'w canfod 
o bob tu iddo. Mae yn anhawdd gwybod 
beth ydyw ystyr y gair Laques. Tebyg 
mai gair Cymreig ydyw, ond ei fod gwedi 
ei Seisonigeiddio neu ei Ladineiddio yn y 
fath fodd, fel nad y w yn bosibl braidd i un 
dewin olrhain ei darddiad. Gresyn o'r 
mwyaf bod enwau o'r fath hyn yn cael eu 
llygru a'u llurgunio fel y maent Mae y 
lie nwn gwedi bod yn drigle i deuluoedd y 
Lloydiaid er ys canrifoedd bellach, ac y 
maent, o ach i ach, wedi cadw meddiant o 
bono yn o debyg o'i gyfodiad hyd yn 
bresennoL Y trigiannydd yno yn awr 
ydyw Miss Lloyd, merch henaf William 
Lloyd, Ysw., gynt ynad yr heddwch dros 
swydd Caerfyrddin. (Gweler y Gwe- 
helyth.) 

Mae y Lloydiaid yn hanu o waed gwir 
urddasol— o waed breninol — o Bhodri 
Mawr, Brenin holl Gymm. Wele yn 
canlyn wehelyth y teulu hynafol hwn, gan 
ddangos y gwahanol gangejiau o bono, o'r 
cyff, Bhodri Mawr, i waered hyd yn 
bresennoL Gwelir bod ynddo hefyd deu- 
luoedd Castell Pigyn, Glangwili, &Cm y rhai 
sydd yn ddisgynyddion o'r Lloydiaia yn y 
llinach fenywaidd. 

Cadifor, Arglwydd Castell Hywel, ab 
Dinawal ab Gwyn ab Aelaw ab Alser ab 
Tudwal Gloff; Arglwydd Dyfed, ab Bhodri 
Mawr. 

Bhodri Mawr. Priododd & Catrin, meroh 
yr Arglwydd Rhys. 



Digitized by 



Google 



152 



Yft HAUL. 



Blegwryd ab Cadifor. Priododd Btord^ 
merch Bledri, Arglwydd Oil y Saot. 

Moreiddiff. Priododd Mailt, mercb 
Bichard ab Einion, o Lyn Nedd; ac yn ol i 
Gollwyn. 

Llywelyn Fed. Priododd A Sioned, 
merdi Groroawy ab Einion; ac yn ol i 
Urien. 

leaan Llo^d Fychan. Prioilodd Elen, 
merch ac etifeddes Madog Foel ab leaan 
ab Llywelyn, o BwUdyfarch (sir Ben fro), 
ab Cynfrig EfelL Mam bono ydoedd Efa, 
merch Madog ab Bhiwallon; ac yn ol i 
Sande Hardd. 

Llywelyn ab leuan. Priododd Sioned, 
merch Bhys Moethy, o Gastell Odwyn, o 
Waethfbed. 

leuan Lloyd. Priododd Gwiril, merch 
Einion, Arglwydd y Tywyn (Ceredigion), 

Guhelyn. 

Jankyn Lloyd Ben, o BwUdyfarch, a 
briododd Mawd, merch Bhys ab Dafydd 
ab Thomas, Tsw., o Lystan. 

JtaiVyn Lloyd Fychan, o BwUdyfarch. 
Btt ef yn by w yng Nghastell Llanstephan. 
Priododd ag Annes Cradog, cydetifeddes 
Wilcoc Cradog, Ysw., o Ben y Coed, ab 
John ab liobart ab John ab William ab Syr 
Wilcoc Cradog ab Cradog ab Hywel ab 
Goronwy ab Bhydderch ab Cradog ab 
Bhydderoh ab lest^n ab Owain ab Hywel 
Dda. Priododd Wilcoc Cradog, ei brawd, 
ag Elen, cydetifeddea — Wynter, o 
Langain, yn hanu o Syr Alen Wynter, 
Marchog. 

Moras Lloyd, o Lanystyffan, Ysw., o 
Gorff y hrenin Harri VIL Priododd k 
Jane, merch Syr Bobert Long, o Drecoed 
y Sam, o Wilsin, Marchog.^ 

Jankyn Lloyd, o Lanystyffan, Ysw., o 
Gorff y brenin Harri YIIL Priododd ag 
Elisabeth, merch Syr Bhys ab Thomas, 
Marchog o'r Gardas (Dinefwr). 

Thomas Llovd, o Lanystyffan, Ysw. Yr 
oedd jn siryda dros swydd Caerfyrddin yn 
1579. Priododd a Catrin, merch a chyd- 
etifeddes Thomas Lloyd, brawd ieuengaeh 

1 Jankyn Lloyd. 

Bhys Lloyd, o Lanystyffan, Ysw., yr hwn 
oedd yn fyw yn 1597. Priododd a Jowan, 
merch Gruffydd Chweit [yn hythrach 
Chwith], Ysw. (G weler " Heraldic Visita- 
tioas of Wales," gan Lewys Dwnn, Cyf L, 
tad. 129, 130.) 

Bhys Lloyd, o Lanystyffiui, Ysw. 
Priododd ag EUnor, merch John Lloyd ab 
Siancyn, oV Gilfach Wen Uchaf (Cered- 
igion), yn haan o Elystan Glodrydd, an o 
Bam Llwyth Breninol Cymm, B.A. 93% 
Bu Bhys Lloyd farw lonawr 4, 1622. 
[Cawsaat yn feibion, Francis, y mab 
hynat a Daniel, yr ail; ac yma y mae dwv 
gangen. O Francis yr hana y Mearsiaid. 
SteeSireiur gydag ef; yna dyehwelir at 
Unach yr ail fab, DanieL} 



Cangen A, 

Francis Lloyd, y Plas, Llansty&n, y 
mab hynaf. Priododd ag Esther, mei^h 
William Bradshaw, Ysw., o Landudoch. 

Francis Lloyd, y Plas, yr hwn a briod- 
odd Jenet Andrew. 

Henry Lloyd, Ysw., oV Plas, Llanstephan, 
a briododd Martha, merch Samuel Hnehea, 
AUfcgoch. Yr oedd yn nehel sirydd ya 
1691. 

Francis Lloyd, o'r Plas, Llanstephan. 
Priododd Dorthy, merch Edward Lloyd, 
Ysw., Glyn Abbey. Yr oedd yn faer 
Caerfyrddin yn 1715. Bn farw Bhagfyr 
27, 1718. Cawsant yn blant, Dorothy ao 
Elizabeth, cydetifeddesau. Priododd 

Dorothy a Thomas Laugharne, Ysw., ae 
a fuont feirw yn ddiblant. Priododd 

EUzabeth, yr aU feroh, a Hugh Meare^ 
Ysw., Pennar, Penfro, a chawsant yn 
blant, 

1. George Lloyd Meare, Plas Llan- 
stephan, yr hwn a fu fi^w Tachwedd 8, 
1779, yn ddibriod; ac 

2. Hugh Meare, Ysw., o'r Plas, Llan- 
stephan, yr hwn hefyd a fu farw yn 
ddibriod, Hydref 28, 1792. Trosglwydd- 
odd yst&d y Plas i George Meare, Yaw., 
perthynas i'w dad, pa ystad sydd yn awr 
ym meddiant John Meare, Ysw., ewythr 
i'r dy wededig Greorge Meare. 

Cangen B. 

Daniel Lloyd, Ysw., o'r Laques, Llan- 
stephan, yr ail fab. Yr oedd ystad y 
Laques yn rhan o yatad y Plas; oad ar 
farwolaeth lihys Lloyd, a fu farw yn 1622, 
rhoddodd yr ystad hon i'r Daniel Lloyd 
hwn, ei ail fab. Priododd a Sarah Evans, 
Ffynnon Bedr, Llanbedr Pont Stephan, yr 
hon oedd ail ferch David Evans, Ysw., 
Llechwedd Deri Yr oedd ei thad yn 
uchel sirydd Ceredigion yn 1 641. 

Y Parch. William Lloyd, Laques, A.C., 
o Goleg lesu, Rhydychain, periglor Llan- 
sadwraen, a ficer Llac^arn. Priodt«d4 
Susannah, merch John Davies, Ysw. Bu 
farw Mehefin 24, 1706. 

William Lloyd, Ysw., Laques, bar- 
gyfreithiwr. Priododd, 1. & merch Mn 
Davies, Coombe, Llangunog, yr hon a fii 
farw yn ddiUant. 2. ag un o ferched a 
chydetifeddesau Mr. Jenkins, Blaenpant, 
yr hon hefyd a fu farw yn ddiblant. & 
yn 1733, k Jane, merch John Davies, Ysw., 
Doliui Gwyrddion, Ceredigion, a gweddw 

Lloyd, Clyn y March, sir Gaerfyrddiiii. 

Bu hi farw yn 1777. Cafodd ohoni fab, 

Daniel Lloyd, Ysw., Laques, bar-gyf- 
reithwr, ynad yr heddweh dros sir Gaerfyr- 
ddin, ac uchel sirydd dros Geredigion yn 
1 7 68. Priododd Mawrth, 1 760, a Catherine, 
merch Francis Meare, Ysw.,Cor8ton, Pen£rG 
(cefnder i Hngh Meare, Ysw., Pennar)^ o 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



153 



Catherine ei wraig, merch ac etifeddes gan- 
lyniadol Griffith Elliot, Ysw., o Earware (yn 
awr Amroth Castle), Penfro. Cawsaot yn 
blant y rhai canlyDol:— 1. William Lloyd, 
Ysw. (am yr hwn gweler isod). 2. Francis, 
a fa farw yn ddibriod. 3. John, a fu farw 
yn ei fabandod. .4. Daniel, a fu farw yn 
ddibriod. 5. Henry Lloyd (am yr hwn 
eweler isod). 6. Griffith, a fti farw yn 
ddibriod yn 1804. 7. Sarah, a fu farw yn 
1811 yn ddibriod. 8. Catherine Lloyd 
(am yr hen gweler isod). 9. Jane Lloyd 
(am yr hon gweler isod). 10. Alice, yr 
hon sydd yn fyw yn bresennol. 11. Anne, 
a briododd k John Conway Hushes. Mae 
y ddau gwedi meirw, gan adael had. 12. 
Harriet Bu farw yn y flwyddyn 1774 yn 
ddibriod. 

William Lloyd, Ysw., nchod, yr etifedd. 
Friododd yn 1792, a Mariah Elenora, unig 
ferch John Colborue, Ysw., o Swindon, 
swydd Stafford. Yr oedd yn ynad yr 
heddwch a D.F. dros Sir Gaerfyrddin, ac 
vn uchel sirydd yn 1807. Bu farw ei 
Driod yn 1829, ac yntau yn 1840. Cawsant 
y plant canlynol: — 1. Elizabeth Lloyd. 
Hi ydyw y Miss Lloyd, Laques, bresennol. 
2. William Lloyd, Laques, yr hwn a fu 
farw yn 1854, yn ddibriod. 3. Annie: bu 
farw yn ddibriod yn 1831. 4. John: bu 
farw yn ei fabandod yn 1796. 

Henry Lloyd, Ysw., uchod (5). Yr oedd 
ef yn llywydd yn y Llynges Freninol. 
Friododd a Sarah Rasbotham, o*r hon y 
cafodd y plant canlynol : — 1. Henry Lloyd, 
a fu farw yn ddibriod. 2. John Lloyd, a 
fu farw yn 1866, yn Fare Glas, yn ddieppil. 
8. Georgian na, yr hon sydd yn awr yn 
fyw. Friododd 4 William Lloyd, Ysw., yr 
hwn sy gwedi marw. Cawsant ddau fab, 
Henry a John Lloyd. 

Catherine Lloyd (8). Friododd k Thomas 
Lloyd, Ysw., o Landeilo, ac Ystrade, 
swydd Caerfyrddin. Cawsaut y plant 
canlynol:—]. Anne: bu farw yn ddibriod. 
2. David Lewis, Ysw. (presennol), Ystrade, 

?rnad yr heddwch a D.F. dros swydd Caer- 
yrddin. 3. Catherine. Bu farw yn ddi- 
briod. 

Jane Lloyd (9). Friododd a Jeremiah 
Frice, Ysw., Glaug will, swydd Caerfyrddin. 
Mae*r ddau gwedi meirw. Cawsant y 
plant canlynol: — 1. John Lloyd Frice, 
xsw., Glangwili, ynad yr heddwch a D.F. 
dros sir Gaerfyrddin, ac ynad yr heddwch 
dros Ceredigion. Friododd & Sarah- Anne 
Fhelps. Bu farw yn 1862. Cawsant 
bed war o blant: Llewellyn Lloyd Frice 
(yn awr yn fyw), yng nghyd a thri mab 
arall. 2. Walter Owen Frice, Ysw., 
Castell Figyn, Caerfyrddin (yn awr yn 
fyw). Friododd ag Eleanor, merch ac 
etifeddes John Evans, Ysw. Cawsant 
ddau fab, Lloyd Frice ac Elliot Lloyd 
Frice. 3. Henry Lloyd Frice, o Ystrad 
20— XI. 



Corwg (dibriod). 4. Fedair merch, dwy o 
ba rai sy gwedi marw.* 

Gwelir oddi wrth y gwehelyth uchod, mai 
William Lloyd, Ysw., o'r Laques, yr hwn 
a fu farw yn 1854, a John Lloyd, Ysw., ei 
gefnder, a fu farw yn 1866, oeddynt y 
disgynyddion gwry waidd diweddaf goroes- 
ol o deulu y Lloydiaid, a'u bod yn 25 o 
ddisgynyddion gwry waidd uniongyrchol o 
Rhodri Mawr, Brenin hoU Gymru. Gwelir 
hefyd bod cangen henaf teulu y Lloydiaid 
wedi darfod ar farwolaeth Francis Lloyd, 
Ysw., yn 1718; a darfod i William Lloyd, 
Ysw., Laques, hendaid William Lloyd, 
Ysw., a fu farw yn 1854, a John Lloyd, 
Ysw., a fu farw yn 1866, ddyfod yn unig 
gynnrychiolydd gwrywawld teulu y 
IJoydiaid. 

MEARSIAID T PLAB. 

Mae y teulu hwn wedi bod yn cyfanneddu 
yn y Flas er ys llawer o flynyddau. Ym- 
ddengys mai hen deuluoedd o sir Benfro 
ydoedd y Mearsiaid ar y cyntaf. Daeth- 
ant i gyssylltiad a theulu y Lloydiaid 
rywbryd tua dechreu y ganrif ddiweddaf. 
Y cyntaf o honynt a ymsefydlodd yn y 
Flas ydoedd Hugh Meare Ysw., Fennar, 
sir Benfro, yr hwn a briododd ag Elizabeth, 
cydetifeddes Francis Lloyd, Ysw., o gangen 
henaf y Lloydiaid. Y mae'r teulu hwn 
gwedi canu yn iach i'r Flas a*r ardal hon 
er ys llawer dydd; ac nid oes yma yr un o 
honynt yu cyfanneddu yn bresennol yn y 
plwyf. Meddiannvdd diweddaf yr ystad 
hon (yn gyssylltedig k theuluV Lloydiaid) 
ydoedd Hugh Meare, Ysw., yr hwn a fu 
farw yn 1792, yn ddi-blant, er bod yma rai 
o*i berthynasau wedi bod yn cyfanneddu yn 
y Flas ar ol ei farwolaeth ef. Y trigian- 
nydd presennol ydyw Syr James John 
Hamilton, Barwnig. (Gweler ym mhell- 
ach am y teulu hwn yn y Gwehelyth.)^ 

Mae y Flas yn balas hynafol, wedi ei 
sefydlu mewn man swynol, ar ael bryn, y 
tu gogleddol i'r Castell, yn cael ei am- 
gylchynu gan goedydd cauadfrig, a pharc 
prydferth o*i flaen, yr hyn sydd yn rhoddi 
golwg deg a hardd i'r palas, yn neillduol o 
ben y bryn lie y saif y Castell. Dywedir 
bod cyssylltiad gy nt rhwng y Flas a'r 
Castell, ond nis gwyddom ai gwir yw hyn 
ai peidio. Mae yn hen ddywediad yn yr 
ardal hefyd bod yma Iwybrau tanddaiarol 
} n myned o'r naill Vr Hall, a bod pethau 
yn cael eu dwyn ym mlaen gynt yn ddirgel 

• Cymmerwyd y gwehelyth hwn (y rhan 
gyntaf o bono) o'r "Heraldic Visitations of 
Wales," rhwng y blynyddoedd 1586 ac 1613; 
gan Lewys Dwnn, Cyf I., tud. 143, 144, 145. 
Cynnorthwywyd ni yn garedig yn y rhan olaf 
gan foneddwr o ardal Caerfyrddin. Cyramer- 
asom ein cenad i'w gyfnewid o'i ffurf wreiddiol 
i'r un presennol, yn gystal a'i osod yn fwy 
Cymreig, a diwygio ambell i brif enw. 



Digitized by 



154 



YR HAUL. 



rhwng y ddau le. Beth bynag am y cys- 
sylltiad rhyngddynt, mae yn amlwg mai 
traddodiad gwag y w bwn ; canys nid oes, 
fic ni fu yma mo'r rath beth. Yn wir mae'r 
ardal hon a'r ardaloedd cylcbynol yn bynod 
am eu traddodiadan yng ngfaylch tyllau a 
llwybraa tanddaiarul Mae Uwvbr oV 
fath yma yn arwain o Gast^ll Moei( Green 
CasUe^ rhwDg Caerfyrddin a Llanstepban) 
i Gastell Llanstepban; acunwaith danfon- 
wyd ci i lawr i'r twll yma yng Ngbastell 
Moel, a daeth allan yng Ngbastefl Llan- 
stepban yn borcyn noeth, beb flewyn 
arnol Mae twll rywle tuaV Priordy, yng 
Ngbaerfyrddin, yr hwn sydd yn arwain i 

Srcbar Caerfyrddin, ac i lawr i Gastell 
oel! Nid pell o Gaerfyrddin y maeV 
og^f bynod He y claddwyd Myrddin ,Wyllt 
gan yr ellylles (^lady of the lakey. Yn yr 
ogof hon y mae lluaws mawr o ysbrydion 
yn gwylio Myrddin, dan y gred mai cysffu 
T mae; ac os gosodir y glust i gyffwrdd 
a'r ddaiar mewn man neillduol ger llaw, 
a ffwrando am ycbydig, ceir clywed swn 
ercnyll cadwynau a pbeiriau pres ; brydiau 
ereill, clywir griddfanau trist, a lleisiau 
ofnadwy; a phrydiau ereill, ergydion 
trwstfawr, &c. II Wfft bytb i ofergoelion 
oesau tywyll ein tadau. 

MOR&ISTAID PANT TB ATHBAW. 

Bu tenluoedd o'r enw hwn yn cyfanneddu 
ym Mbant yr Atbraw am fly ny ddau lawer. 
Mae*n anbysbys pa bryd y daetbant yma 
gyntaf. Yr oeddynt vn deulooedd cyfrifol 
a pbarchns yn y plwyf. Erbyn beddy w, nid 
oes neb yn cynnrychioli y teulu bwn yn He. 
Kid oes nemawr o banes y teulu ar gael. 
Mae lluaws o bonynt yn gorwedd ym 
mynwent yr Eglwys Blwyfol. Y cyntaf 
a gawn ei enw ydyw Jenkin Morris, yr 
hwn a gladdwyd yn y fynwent. Mae yr 
argraff ar gareg ei fedd fal byn: — 

**Here Lyeth the Body Jenkin Maurice, 
Late of Pantratberoe, Dyed October the 
29tb, 1762. Aged 52 years." ♦♦♦*♦♦ 
Heb law yr byn a g^ir ar y ceryg beddau, 
oeir cofnodau am rai o bonynt yng 
nghoflyfr yr Eglwys, yr hwn, ysy waeth, sy 
mewn cynwr maluriedig. O fis Mawrtb, 
1732, hyd Mawrtb, 1733, yroedd y Jenkin 
Morris uchod yn warden yn yr Eglwys. 

Dyma ni gwedi gorphen ein llitb ar 
Lanstephan; ac yr ^m am gymmeryd y 
cyfleusdra bwn unwaith eto i ddiolch i r 
boneddigion fu mor garedig a'n cynnorth- 
wyo mewn rbai petbau yn y traetbawd. 
Gwyddom y daw yr Haul i ddwylaw rbai 
o honynt. 

(Caerfyrddin, Ab MrBDDiN. 



Trwy becbod y daeth marwoiaeth 1 
mewn, a thrwy farwolaeth y mae pecbod { 
yn myned allan. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Jipan. Wei, Mr. Howells, betli wyt ti yn 
feddwl am dreial yr offeiriad hwnw pa 
ddydd yn y Divorce Court? Becbgyn eloev 
yw yr offeiriaid; paid di a dywedyd dim 
rhag llaw am ein gweinidogion ni; a oes 
genyt ti I'ywbetb i ddywedyd mewn ffordd 
o amddiffyniad Vt person hwnw ? 

HyweL Nao oes; nid wyf yn arfer am- 
ddiffyn cymmeriadau o'r fath : yr wyf yn 
casau y fath ymddygiad ym mbawb, 
bydded ef offeiriad neu bregethwr; mae y 
fath ddynion a byn yn warth i'w swydd; 
OS oes ambell i offeiriad drwg, nid y w yn 
un rbcswm i ti gondemnio yr oil o honynt 
am drosedd un dyn. Nid bai yr Eglwys 
yw fod ambell i offeiriad drwg i'w gael; 
dynion y w yr offeiriaid fel ereilT; nid oedd 
gan ein Hiacbawdwr ddim ond deuddeg, 
ac yr oedd un o bonynt yn gytbrauL 

Deio. Un bai sydd yn perUiyn i chwi, 
gw^r yr Eglwys yw,diffyg dysgyblaeth pan 
y bydd un o'ch haelodau yn troseddu. Os 
bydd i un o'n gweinidogion ni droseddu 
caiff ei anfon i'w ffordd. 

Hywel. le, pan y byddwcb wedi diflasn 
amo: y ddysgyblaeth oreu yr ydych yn 
weinyddu arnynt, y w dy sgyblu en Uogellau : 
yr ydych yn gallu gwneyd byn yn anwyl: 
pan byddoch wedi cael digon ar eich 
gweinidogion maent yn cael eu hanfon i'w 
ffordd. 

Iwan, Yr ydych chwi yn derbyn yr 
offeiriaid yn ol ym mben amser. 

Wil Yr wyt ti, Iwan, yn barod iawn i 
feio yr offeiriaid; ond buasai yn well i ti 
lanbau dy ystabl dy bun yn gyntaf cyn 
dechreu isrlanbau tai dy gymmydogion. 
Charity begins at home^ medd yr hen ddiareb ; 
mae yn rbaid cael geneu glan i oganu. A 
wyt ti wedi gollwng yn anghof wrbydri y 

i'acks a'r reverendiaid? Pwy oedd y dyn 
iwnw a gafodd ei ddiosg o i ddillaid 
Merthyr? A wyt ti wedi anghofio rali 
warthus o flaen yr ynadon ym Mnen y Bont 
ar Ogwy r, a lluaws ereill a all wn en wi ? Nid 
wyt ti yn gweled dim llawer o niwed i'ch 
reverendiaid chwi gnapo yn awr ac yn y 
man; nid oes un niwed iddynt ymddwyn 
yn anweddus ar nosweitbiaucyrddau misol, 
fel y gwnaeth un o'ch gweinidogion ar ol 
bod yn nregethu nid cwbl can milltir o 
Bontrbydfendigaid. Wyddaist ti beth, 
mae dy Fbariseaeth a'th hunan-gyfiawnder 
yn ddigon i surffetu dyn. Mae llawer o'ch 
preg;ethwyr chwi a chymmaint o ddrygioni 
ynddynt a neb. 

Deio. Rhyfedd mor boff wyt ti, Wil, i'n 
herlid ni, y sectau: nid wyt wrth dy fodd 
ond pan y bydd rhyw un ar y llawr dyma 
genyt. 

WiL Yr wyf yn taflu yr haeriad yna 
yn ol i dy ddannedd, Deio. Pwy sy mor 
boff a chwi o erlid a lladd cymmeriadau? 



Digitized by 



TR HAUL, 



155 



Nid oes on ofieiriad iV gael o Gfterbybi i 
Gaerdydd nad ydych wedi bod yn duo ei 
gymmeriad. Nid yw yr offeiriaid ddim i 
mi, ond yr wyf am K&el chwareu teg i 
bawb. Nid fel hyn y oyddai yr hen bobl, 
y rhai sydd wedi myned: nid myned i 
Iwrcan o dy i dy, a thaenu chwedlau 
celwyddog, ac ammbarchu yr offeiriaid ar 
bob achlysur. Yr ydych chwi d'ch bysedd 
ym musnes pawb. Fwy sydd yn ceisio 
crogi y llywodraethwr Eyre ond chwi v 
Sectwyr? Ond er g^aetbaf eich hoil 
ddichellion, aeth hyn yn fflat, a ehafodd 
Eyre ei ryddhau: nid oedd an math o 
brawf fod Eyre wedi gorchymmyn i 
grogl Gordon y Trochwr yn anghyfreith- 
£iwn yn amser gwrthryfel Jamaica. 

Deio. A wyt ti yn amddiffyn y dyn 
melltigedig hwnw, Eyre, yr hwn a ddarfu 
lofruddio Mr. Gordon. 

WU, Nid oes genyf fi ddim i ddywedyd 
am Mr. Eyre y naill ffordd neu y Hall; ond 
mae yn amlwg i bob dyn sydd yn gwybod 
dim, nad oedd gan ei erlynwyr un sail i'r 
oyhuddiad; ao ar y tir yna cafodd ei 
ryddhau ym Market Drayton. Oni buasai iV 
boneddwr hwn ymddwyn fel ag y gwnaeth, 
eawsai yr boll ddynion gwynion yn yr 
ynys hdno eu Uofruddio, a buasai cyflafan 
gyffelyb i'r bon a gymmerodd le yn India 
er ys tro yn ol, gymmeryd lie yno. Ond 
beth dal siarad? eich hen arfer chwi, y 
Sectwyr, yw cefno^i mobiaeth. Tr 
oeddych a'ch holl egni o blaid Siartiaeth a 
Becayddiaeth yng Kghymru. Fan y bydd 
rhyw droseddwr yn cael ei golli, nid oes 
neb mor barod a chwi, ac yr ydych yn 
condemnio y dull hwn o gospi drwgweith- 
redwyr; ond yr ydych am grogi Eyre fel 
crogi ci. 

Jwan, Mae yn rhaid i mi addef fod 
Uawer o gyfnewidiad wedi cymmeryd lie 
yn ein plith: nid oes cymmaint o lewyrch 
ar yr achos ag a fu. Dyma Guto Ty'n y 
Waun yn dyfod : gadewch i ni gael clywed 
ei farn ef ar y pwnc, bachgen lied gall yw 
Guto. 

Gruffydd, Boreu da 1 chwi fechgyn; beth 
sy genych yn drafod heddyw? 

Deia. .Wil sydd fel arferol yn ein herlid 
ni, y Sectwyr, ac yn ein cablu, &c. 

Gruffydd. Mae yn rhaid i mi ddywedyd 
cymmaint a hyn wrthyt ti, Deio, digia di 
neu beidio, nid wyf yn hidio botwm corn 
am hyny ; nid oes geny t ti lawer o achos 
achwyn am hyn, nid oes neb mor hoff a ti 
o erlid dynion; nid oes genyt ti un gareg i 
daflu at neb. Mae eisieu mwy o gariad 
brawdol yn y wlad, mae hyn yn amlwg i 
bob dyn ystyriol, a Uai o ymryson. 

HyweL Mae He i ofni fod cariad brawdol 
wedi ein g^ael: mae un blaid yn erlid y 
llall, a chynnuUeidfaoedd yn ben ben a'u 
gilydd: y pregethwr yn erbyn y gynnuU- 
eidfa a*r gynnulleidfa yn erbyn y pregeth- 



wr; yr onig amser maent yn an yw yr 
amser pan maent yn ymgyplysu yng 
nghyd ^n erbyn yr Eglwys ar esgynloriaa 
Cyindeithas y Dadgyssylltiad. Er fod y 
naill weinidog yn barod i dori gwddf y 
llall, maent yn cynffonloni ac yn gwenu o 
glust i'w gilydd pan y bydd agents y gym- 
deithas hon yn talu ymweliad & hwy. 

Gruffydd, Yr ^m ni, y Met^iodistiaid, y 
mae yn ddrwg genyf ddywedyd, wedi 
anghofio ein blaenoriaid, ac wedi ymnno 
a gelynion yr Eglwys: ni fuasai yr hen 
bobl, John Elias, Charles o'r Bala, John 
Eyans, yn ymuno a'r cynghrair hwn, ao 
mae yn chwith iawn genyf weled enw 
mab yr enwog Eben Bichards fel arweiniwr 
i'r symmudiad hwn; canys mae genyf fi 
barch mawr i'r Eglwys, o blegid ynddi y 
cafodd ein teidiau eu oyflwyno pan yn 
blant, i*r Arglwydd: ynddi y cawsant eu 
priodi a'u claddu; ond yn awr yr ^m wedi 
myned yn rhy gall i hyn; mae yn rhaid 
cael mynwent wrth y capel, yr hon a 
ddefnyddir fel gardd datws ryw ddiwmod; 
ond fun ein priodasau yn awr, wfft iddynt, 
buasai yr un peth genyf **briodas yr 
ysgubell " a phriodasau y cofrestrydd; ond 
beth dol siarad? mae hyn yn cydweddu & 
llawer o bethau newyddion sydd wedi cael 
eu dwyn i mewn i*n capeli yn ddiweddar. 
Fwy fuasai yn breuddwydio ddeng mlynedd 
ar bugain yn ol, y buasai benywod yn 
myned o amgylch y wlad i bregethu, yn 
He gofalu am y pethau hyny sydd yn 
gweddu iddynt Yr oeddwn i yn wastad yn 
meddwl mai yr aelwyd oedd lie benywod; 
ond yn awr beny woa y w pob peth; 

Hywel. Mae yn dda genyf dy glywed 
yn siarad mor rhydd a mdderbyn wyneb, 
Gruffydd; mae gwahaniaeth dybryd rhwng 
y to presennol o Fethodistiaid aV hen 
bobl : ni feddyl^odd John Elias, a Charles 
o*r Bala y buasai en canlynwyr yn ymuno 
ag enwadau ereill i dynu yr Eglwys i lawr. 
Fe buasai modd i John Elias, Charles o'r 
Bala, William Morris, &c., &c., dalu 
ymweliad a'r Ueoedd He y buont gynt yn 
gweinidogaethu, mae yn Ued debyg y 
buasent yn synu a rhyfeddu wrth weled 
gweinidogion y Methodistiaid yn rhwymo 
eu hunain wrth olwynion cerbyd y Dad- 
gy ssylltiad, a chymmeryd en Uusgo trwy 
laid politiciaeth anffyddiaeth, er ymosod 
ar gaerau yr hen Eglwys, ac ar fronau pa un 
y cawsant eu magu. 

Iwan, Yr ^m ni am ddadgyssyUtu yr 
Eglwys oddi wrth y wladwriaeth, am fod 
y fath gyssyHtiad yn groes i'r Ysgrythyr- 
au, ac yr ^m yn ystyried y dylasai y degwm 
gael eu rhanu. 

HyweL Fy marn i yw, fod yr hen Ym- 
neillduwyr yn llawer gweU dynion na'r to 
presennol, ac yn llawer mwy cydwybodol 
na'r cynhyrfwyr sydd yn myned o 
amgylch y wlad i bregethu politics i'r 



Digitized by 



156 



TR HAUL. 



werin. Dywedodd un o'r hen Baritaniaid 
pan yn pregethn o flaen y Senedd Hir, 
Os bydd i chwi ddy wedyd na fydd dim a 
fynoch fel< Uywodraethwyr y bobl a 
chrefydd, bydd i'r Arglwydd ddangos ar 
fyrder na fydd dim a fyn a chwi fel 
Uywodraethwyr. Eich dyledswydd yw 
amddiffyn y ffydd a roed unwaith Vr saint, 
a'i thaenu ym mhlith y bobl.'* Mae y 
sylwadau hyn yn fwy cydweddol ag athraw- 
iaeth y Beibl na'r athrawiaeth ddiuystriol 
pa un mae yr Ymneillduwyr politicaidd 
wedi fabwysiada yn ddiweddar, **nad oes 
dim a fyn Uywodraethwyr achrefydd eu deil- 
iaid." Ni chlywyd son am yr athrawiaeth 
hon cyn amser y chwyldroad yn Ffrainc, ac 
nid yw ddim amgen nag un o garpiau 
adgas y chwyldroad inffidelaidd hwnw, 
yr hwn a achosodd gymmaint o waed dynol 
i gael ei dywallt ar hyd heolydd Paris. 
Dan yr oruchwyliaeth luddewig, yr oedd yr 
Arglwydd yn canmol Uywodraethwyr am 
gyssegru rhan o'u heiddo at Ei wasanaeth. 
Nid oes genym un lie i gredu y bydd i'r 
Arglwydd gondemnio Uywodraethwyr 
Cristionogol am wneyd yr un peth. 

Deio. Ni ddylai y Uywodraeth ymyryd 
dim k materion crefyddol mewn un dull na 
modd. Cyfreithiau y Senedd sydd yn 
Uywodraethu Eglwys Lloegr. Yr ^m ni 
yn Uywodraethu ein hachosion ein hunain. 

Wil. Er mor fawr yr wyt ti, Deio, yn 
siarad, mae yn dda i chwithau hefyd fod 
cyfreithiau Victoria yn eich amddiffyn, 
onid e, buasai wedi myned yn draed moch 
amoch lawer gwaith. A ydwyt ti yn 
cofio am yr ymrafael mewn per thy n as i 
weinidog Maes Cwm Mawr; darfu i 
chwithau fethu yno a Uywodraethu eich 
hunain y pryd hwnw, a gorfu arnynt gael 
policemen i gadw heddwch yn y capel; 
victoria oedd ben yno, a chyfreithiau 
Lloegr, ac nid cymmanfa y modem 
inquisition a ddarfu benderfynu y ffrwgwd. 
At bwy yr ydych chwi yn gorfod appelio 
pan y cymmer rhyw anghydfod le yn 
eich plith? canys ti wyddost, mai hyn yn 
beth cyffredin iawn y dyddiau hyn ; ai nid 
at y gyfraith wladol? Pany cymmerodd 
yr amrafael le mewn perthynas i elusenau 
y foneddiges Hewley, gorfu arnynt ddwyn 
y mater o flaen Uysoedd penadur gwladol. 

Iwan, Mae hyn yn wir ei wala; ond nid 
wyf yn gweled wedi y cwbl ein bod ni 
dan rwymau i'r gyfraith wladol. 

WU, Nis gallwch wneyd dim heb y 
gyfraith wedi eich hoU lol am eich cym- 
manfaoedd. Peidiwch a beio yr Eglwys 
am weithredu yn yr un modd; hoffwn yn 
fawr eich gweled yn fwy cysson k chwi 
eich hunain. 

Deio, Daw yr Eglwys i lawr, a hyny 
cyn bo hir, a chwedi hyny bydd yn ddigon 
hawdd siarad a'r offeiriaid trwynsych ac 
hunanoL 



JSywel Hen gin yw hon, pA un yr 
ydych wedi bod yn ganu er ys Uawer o 
flynyddoedd. Mae yn gofus genyf weled 
hen ganeuon gwawdlyd yn y cyhoedd* 
iadau misol yn darogan cwymp yr Eglwys; 
ond mae yr Eglwys wedi Uwyddo yn fawr 
er y pryd bwnw: mae cannoedd o Eglwysi 
newyddion wedi cael eu hadeiladu yma ac 
acw ar hyd y wlad, y rhai sydd yn cael ea 
Uanw bob Sul; a chlywir y glocn ar wawr 
y gosper yn swnio ar hyd y glyn, Ue ni 
chlywyd ei swn o*r blaen er ys oesoedd; 
ac mae yr offeiriaid, fel dosbarth, yn 
ddynion gweithgar a diwyd: maent ym 
mlaen Uaw ym mhob achos da. 

Iwan, Cynnaliwyd cyfarfodydd yr 
wythnosau a aethant heibio yn Abertawy 
a Chaerdydd: ac yr oedd yno luaws o'n 
gweinidogion ni mewn cyssyUtiad a'r 
Liberation Society, 

Wil. Oedd, mi wrantaf; canys nid yw 
Uawer o honynt wrth eu bodd ond pan 
mewn rhyw ferw parhaus; maent hwy yn 
eithaf da ond iddynt gael en ffordd en 
hunain, a dywedaf hyn wrthyt, nad oes 
dim dynion dan haul mor gul a rhag- 
farnllyd a*r personau sydd yn cyfansoddi, 
y gymdeithas uchod. Yng Nghaerdydd 
safodd un Mr. Simpson i fyny i ddadleu & 
hwy; ond ni wnai hyny y tro, a gorfu ar 
Simpson eistedd i lawr; a'r esgus aroddwyd 
oedd, "out of order." le, dyma y dynion 
sydd yn canu eu crundi byth ac hefyd am 
ryddid, ac am chwareu teg i bawb. Fudge i 
gyd, nid oes genyf ddim amynedd efo 
dynion o'r fath hyn. 

Deio. Ar Simpson oedd y bai am fyned 
oddi wrth y pwnc. 

Wil, le, bid siwr, nid oedd dim bai ar 
yr ochr arall. 

Iwan, Clywais fod yno gyfarfodydd 
Uuosog. 

Wil. Pwy ddywedodd hyn wrthyt? Br 
cymmaint o sylw sydd yn cael ei dalu i ni, 
y Cymry, yn ddiweddar gan Meistri Miall, 
Richard, & Co., lied fflat yw hi wedi y 
cwbl. Er cymmaint yr ydych chwi y 
Sectwyr yn chwennych gweled cwymp 
Eglwys Lloegr, cofia di na wnaiff Sect- 
yddiaeth sefyll yn hir os cymmer hyny 1©. 

Deio. Dyna dy fam di, Wil. 

Wil. Nag e, barn un o weinidogion yr 
Ymneillduwyr— dyn enwog, a phregethwr 
poblogaidd. Dywedodd mewn cyfarfod 
cyhoeddus, "If the Church of England 
will once fall, down goes Dissent" 

Iwan, Beth wyt ti yn feddwl, Guto, am 
gyfarfod diwygiadol mawr Aberhonddu? 
Traddodwyd areithiau campus yno, a 
cbondemniwyd bil larll Derby ; ac anfon- 
wyd deiseb i'r senedd yn ei erbyn. 

Chruffydd. Nid wyf yn meddwl dim am 
dano; ond yr wyf o*r farn mai peth 
hoUol anweddus yw cyssyUtu politiciaeth 
a chrefydd. 



Digitized by 



TR HAUL. 



U7 



Dew, Nid yw o un dyben i ti siarad & 
Guto; canys hen Dory yw ef byd asgwrn 
ei gefn, a phleidiwr gormes : mae yn dda 
genyf nad yw y Me&odistiaid o'r an farn 
Bgef. 

WiL Gan bwyll, Deio, os gweli di fod 
yn dda. Fwy sydd yn gormesu ar y 
werin? gad i ni glywed. 

Deio. Ymawrion a'r offeiriaid; gormes- 
wyrydynt bob copa. 

Wil, A gly waist ti son am Bridgewater, 
tref fechan yng Ngwlad yr Haf ? 

Deio, Do; ond beth sydd & fynom ni & 
Bridgewater; nid yw hyn yn per thy n dim 
i'r pwnc. 

Wil, Dim yn neillduol; ond fod yno 
gynnnlleidfa o'r Tmneillduwyr mwyaf 
gormesol o fewn y deyrnas. Ar aniser yr 
etholiad diweddaf darfu i un o aelodau y 
capel dan sylw bleidleisio o blaid y Tory 
yr hwn a gafodd ei ddychwelyd; acanfon- 
wyd petisiwn yn ei erbyn; a chafodd yr 
aelod hwn ei wysio o flaun pwyllgor Ty 
y Cyffiredin fel tyst o blaid yr aelod 
newydd ; digiodd y reyerend wrth y lord 
deacon am iddo feiddio dywedyd dim o 
blaid y Tory ; a phan doaeth y n ei ol 
cyhuddwyd ef o dyngu anudon; a thor- 
wyd ef allan or seiet, a chyhoeddwyd ef 
yn euog, heb na barnwr na rheitnwyr. 
Ym mrawdlys ddiweddaf Taunton, dygodd 
gynghaws yn erbyn y gweinidog am 
eabldraeth' (libel), a chafodd y parchedig 
dalu y swm o 55p. a*r costau. Serve him 
right too: dyna i ti an specimen o ormes 
Sectariaeth. 

Iwan, Nid wyf yn gweled yr un bai 
amynt am ei droi allan o'r setet; ac ni 
chafodd ond ei haeddiant am wadu ei 
egwyddorion. 

Hywel, Nac ydwyt, mi wrantaf, nid wyt 
yn gweled dim allan o le mewn unrhyw 
beth 08 bydd argraff Ymneillduaedi arno; 
ond pe gwnelsai rhyw Eglwyswr hyn, 
cawsai ei erlid o bared i host genych. A 
wyt ti yn cofio am yr hoU ferw, yr holl 
gablu ac ysgrifenu a fu yn erbyn Mr. 
Price o Bhiwlas, a Mfss Morris, Carog, o 
herwydd iddynt rodJi rhybudd i rai o'u 
deiliaid i ymadael a'r ffermydd : a darfu i 
chwi, y Sectwyr, geisio gwneyd merthyron 
o*r deiliaid ar y small scale, 

Deio, Yr oeddym yn eu condemnio am 
y trais; ac fel yr wyf wedi dywedyd yn 
barod, gormeswyr o'r bon i'r brig yw y 
tirfeddiannwyr a'r crach foneddigion. 

WU, Beth am G — ; a, He maent yn 

gorfodi y gweithwyr, yn ol llythyr dienw 
a gyhoeddwyd yn y newyddiaduron, i 
brynu tocynau lotteries y British School, 
pan nad oedd ganddynt ddim bara yn eu tai ? 
ac anfonodd un o'r gweithwyr dienw yn 
bygwth saethu rhai o'r gaffers, yn ol 
ffasiwn **Erin go Brah," Yr wyf yn 
condemnio y dyn am anfon llythyr dienw 



at y Dall: mae rhywbeth yn arswydus yn 

hyn; ond os oedd yr hyn a ysgrifenwyd 
yn y llythyr yn wir, mae yn ofnadwy i 
feddwl am danoch. 

Iwan, Nid oes dim gwir yn y cyhuddiad 
hwn : mae y dynion a |;yhuddir yn gwadu 
y cyhuddiad; pe buasai iddynt wneyd hyn, 
nid oeddynt ddim gwaeth na boneddigion 
Glan Teiii, y rhai sydd yn ceisio newynuy 
pysgotwyr, a'u gorfodi i dalu am drwydded 
1 bysgota. A ddarfu i ti ddarllen areithiau 
y Meistri Morgan a Harries, cadeirydd j 
cyfarfod mawr a fu yn Llechryd. 

HyweL Do, mi ddarllenais i yr areithiau; 
darfu i Mr. Morgan siarad am dipyn o 
bob peth; ond ei forte oedd dimo y 
boneddigion yn wholesale. Fa ham na fnasai 
Mr. Harries yn siarad tipyn ar y dadeys- 
sylltiad hefyd? Nid wyf yn gwybod 
dim am y pwnc hwn ond trwy banes; nid 
wyf yn credu mai newynu y pysgotwyr 
oedd pwrpas y boneddigion wrth roddi y 
Fisheries Acts mewn gweithrediad; ond 
cadw y pysgod rhag cael eu difa olL Po 
fwyaf obysgod fy ddyn yr afon, mwyaf i gyd 
fydd elw y pysgotwyr. Pa ham na fuasai 
boneddigion dysgedis; oedd yn y cyfarfod 
yn egluro hyn, yn lie chwythu y t&n yn 
fwy, ac eangu y rhwyg. 

Gruffydd. Paid di I spingan; mae dyn- 
ion mawr i'w cael ar Ian Teifi, cymmer di 
f}' ngair i. 

Iwan, Oes, mae yno un dyn mawr iawn : 
maeyn enwog fel bardd a lienor. 

Wil, Pwy yw hwnw, "Brythonfryn?" 
y bachgen a ddarfu anfon pennillion 
Seisonig o waith Westley Gibbson, **The 
Woodlands," yn He gwaith ei hun, i 
Eisteddfod Aberyswyth, am ba an y 
derbyniodd bum punt o wobr. 

Iwan, Anwiredd bob gair y w yr ystori 
yna. 

Wil. Os anwiredd y w, paid a'i dadogi i 
mi: mae Uinellau y ddau fardd wedi cael 
eu cyhoeddi yn y newyddiaduron, y "Star 
of Gwent," a'r "North Wales Chronicle." 
Os yw "Brythonfryn" [bu agos i dori 
asgwrn fy ngen wrth ddy wedyd y gair] yn 
cael cam, pa ham na ddaw i'r maes i am- 
ddiffy n ei nun ? Mae He i gredu fod mwy o 
hymbygiaeth a chwareu ffon ddwybig 
mewn cyssylltiad a'r eisteddfodau nag mae 
y byd erioed wedi gredu; dywedir fod 
banner y cyfansoddiadau y rhai sydd yn 
cael eu hanfon i'r eisteddfodau yn eiddo 
lledrad; nid oes braidd wythnos yn myned 
heibio heb i rywun gael ei ddal. 

Deio, A wyt yn condemnio yr eistedd- 
fodau? 

WH. Nac ydwyf; ond yr wyf yn con- 
demnio ymddygiad anonest y cryts 
bunanol sydd yn ymchwyddo fel pe buasai 
llyffant Cors Fochno yn eu cypyrddau 
canol. Mae yn ddigon hawdd i ddyn 
ennill os caiff ef ry w an araU i ysgrifenu 



Digitized by 



158 



TR HAUL. 



iddo; n!d yw yn un pmwf fod dyn yn 
lienor os bydd iddo ennill mewn eistedd- 
fod. Mae y fath ymddyeiad a hyn yn 
dwyn gvrarth ar y sefydliad. 

Iwan, Beth mae y beirniaid yn ei gylch? 

Wil, A wyt ti yn diagwyl fod pob 
beirniad yn walking library^ ae mae llawer 
o honynt wedi dysgu yr hen benill — 

^Ckn di bennill bach i'th nain, 
Fe g&n dy nain 1 tithan/' 



FY YMADAWIAD. 

Ffarwel i'm hanwyl wlad a thre', 

A'm hen gyfeillion gwiw; 
Ni ddeuaf 'nol byth mwy i'r lie, 

Tra ar y ddai'r yn byw, 

Yn iach i'm gwlad er hardded yw, 

£i dillni swynol hi, 
Ei bryniau ban a'i dolydd syw 

Sydd oil yn hoff i mi. 

Ffarwel am byth i'm hoffus wlad, 

Ni cbaf ei gweled mwy; 
£r cymmaint ei rhagorion illad, 

*Rwy*n myn'd, a'u gadael hwy. 

Tetrnllwq. 

Qlan Mynedwy, 



Y SEPTUAGINT, 

Neu y Beibl Sanctaidd^ yn ol cyfieiihady 
LXX, Gyda Sylwadau, gan E. 
Andrews, B,A. Caerfyrddtn: W. 
Spurrell, 

Pan welsom yrhysbysiad cyntaf am y 
llyfr hwn, cawsom ar yr un pryd ein 
meddiannu ag awvdd am ei weled. Yr 
ydvm er ys tro bellach wedi darllen y 
cyfan o'r rhan gyntaf o bono, ac wedi cael 
ein mawr foddhao. Y mae Cymru yn wlad 
lawn iawn o'r Beibl; ac y mae yma bellach 
gryn lawer o wahanol esboniadau; ac felly, 
y mae y Cymro uniaith, yn gystal a'r 
Cymro dwyiaith, yr hwn a ^yr Gymraeg 
a Seiaoneg, wedi gweled llawer crybwvfi 
am Gyfieithad y Deg a Thrigain, heb allu 
er hyny wybod nemawr ddim am dano; 
end yn awr, dyma yr anfantais bono yn 
cilio. Y mae awdwr dysgedig a gwladgar 
y cyfieithad hwn wedi tori tir newydd ym 
maes ein llenyddiaeth Feiblaidd. Y mae y 
llyfr yn an tra gwerthfawr, ac fe ddylai 
fod ym meddiant pob Cymro ag sydd yn 
ymofynydd ysgrythyrol. Yr ydym yn 
deall fod llawer o'n cydwladwyr wedi ei 
brofi yn werthfawr eisoes yn yr Ysgol 
Sul, ac yn y cymdeithasau daionus hyny a 
gynnelir mewn llawer ardal dan yr enwau | 



Beibl ddosbarthiadaa. Mor ddyddorol 
ydy w cymharn hen gyfieithad y LXX. &'n 
cyneithadau ni, a darllen y aylwadaa 
eglurhaol ag sydd yn eydfynedol aV gwaith. 
Y mae yr awdwr dysgedig yn teilyngu 
parch mawr am gymmeryd at y gwaith, 
ac yn teilyngu cefnogaeth gan bob dar- 
llen wr Cymreig. Bydd yn syn ac yn 
ddrwg iawn genym glywed fod yr awdwr 
yn methu cael digon o gefnogaeth i fyned 
ym mlaen a'r gwaith. Gobeithiwn y daw 
allan yn rbeolaidd. Yr ydym yn awyddns 
am weled yr ail ran. 



BARBARETDD-DRA I OWN OFFBIRIAID. 

C&r fi, car fy nghi ; casft fi, casa fy nghi." 

Y mae amryw fiyrdd gan Ymneilldnwyr i 
ddangos eu hammbarch a'a dirmyg tnag at 
offeiriaid Eglwys Lloegr. Y ffordd gy- 
ffredin yw, eu dirmygu fel oferwyr, segurwyr, 
a*'chi^n mudion." Eithr weithiau dialant 
ar gwn yn cyfarth. Unwaith yr oedd gan 
offeiriad yn sir Benfro gi a arferai gyfarth ar 
ddynion casach na'u gilydd. Tarawyd y ei 
hwn, a chnrwyd ef gan fachgenyn crenlawn. 
Cymmeradwyodd ei dad y gwaith, a obwardd- 
odd uwch ben gwaed y ei. Dywedodd y tad 
pe cyfarthasai y ci aroo ef, y lladdasai ef yn 
y man a'r He. Yng Nghymru nehel ei 
breintiau y dygw^dpdd hyn ; a gorfu ar yr 
offeiriad, ym mhiith yr enwau, ddystewi a 
gwaredu ei gi. Yn Lloegr, y mae pethau 
yn wahanol. Dydd Sadwrn, Mawrth yr 2il, 
cafodd Job Cobwell, labrwr, ei ddedfrydu yn 
Rhydychain i dri mis o galedwaith, am 
greulondeb i gi Mr. Holland, offeiriad ei 
biwyf Onid gwell a mwy gonest fyddai i 
ddyn ddial ar ddyn ei bun nag ar ei anifail ? 
Y mae Ffeniaid Cymru yn gallach ac yn fwy 
gwyliadwrus, ood nid yn Ilai peryglos i'r 
Llywodraeth, na Ffeniaid yr Iwerddon. 

T FFENIAID YM SIR BENFRO. 

Dywedwyd fod y Ffeniaid wedi bod yn 
gwneyd prawf o'r Greek fire nid yn neppell 
o'r He y tiriodd y Ffrancod gynt, pythefooa 
cyn gwrtbryfel dydd Mercber y Lladw da 
(dies atra) yn yr Iwerddon. Y mae yn 
hysbya fod llu o ddyeithriaid yn Hetty a yn 
nby Gwyddeles get Haw oapel y Bedyddwyr 
y noson o'r blaen. Dydd Mercber y torodd 
y deyrnfradwriaeth yn yr Iwerddon. Dydd 
Gwener, ymddangosodd Hytbyr gwrtbdeym- 
garol pregethwr politioaidd y (tymmydogaeth 
yn Seren Cymru, gyda golwg ar Jamaica, yn 
yr hon y dirmygir pob ymyraeth o eiddo'r 
Llywodraeth yn erbyn y gwrtbryfel. Gellid 
dysgwyl petbau gwell oddi wrth Mr. O , 
yr hwn sydd wr boneddig o berchen medd- 
iannau ei bun. 



Digitized by 



YR I 

GAPBL T DBIKDOD. 

Dywed gohebydd yng Ngkronicl Cymru 
fod tua deg neu ddeuddeg o bregetnwyr 

Sp Annibynwyr yn ymdrechu cael llanw 
e y diweddar Barch. D. Davies, Aberteifi, 
vng Nehapel y Drindod, gan fod punt am 
bregetnu yno bob Sul, o waddoliad taid 
Syp Tbomas Lloyd, Bronwydd. Y mae y 
gohebydd yn achwyn yn arw mai y 
Methodistiaid sydd wedi adeiladu y capel, 
ac felly yn rhyfeddu am haerllugrwydd yr 
Annibynwyr. Hawyr an wyl, beth pe deuai 
cjrfle yp Annibynwyr gael degwm plwyf 
neu ddau: diammheu v byddai yno 
ymryson enbyd. Beth ddywed Henry 
Kichard a J. D. Jones am helynt fel 
hyn, wys? 



AMRYWION. 

Cymmanfa Uoegr G^ffredinol, — mae 
Archesgob Caergaint' wedi hysbysii y 
bydd i gynghor mawr o esgobion gael ei 
gynnal 3rm Mhalas Lambeth ar y 14ydd o 
Fedi, dan yr enw uchod. Oynnwvsa nid 
yn unig archesgobion ac esgobion taleithiau 
Caergaint a Chaerefrog, ond hcfyd y rhai o 
Eglwys Esgobol yr Alban, esgobion y 
trefedigaethau, Eglwys Esgobol y Taleith- 
iau Cyfunol, ac Eglwysi ereill yn dal cys- 
sylltiad ag Eelwys Lloegr. 

Angeu sy fel taran, yn neillduol mewn 
dau beth; ofnwn wrth ei sain ef, ac y mae 
yn unig yn ddychryullyd o bleg^d yr hyn 
a'i rhadlaena. Y cyfoethog yn llyfedu 
am anadl, ac wedi ei ddarostwng i fod yn 
gardotyn hyd yn oed am yr awyr gvffredin, 
wedi ei watwar gan loddest nas gellir mwy 
ei brofi, a meddiannau nas gellir mwy eu 
mwynhan, a deimla yn y diwedd anallu 
cyfoeth. Yr angeu hwnw pan ym mhell 
a ofnid fel gelyn, yn awr a roesawir pan 
yn agus fel cyfaill; cyfaill yn unig yw a 
ddichon ddwyn heddwch i'r hwn nis gall 
ei drysorau ei brynu, ac un a symmud 
been yr hwn nis gall ei physigwr ei wella. 

Peidwch byth & chyduno a'ch cyfaill 
pan y bydd vn difrlo ei geffy 1 neu ei wrai?, 
oni fyda ar ledr ffwerthu yr nn a chladdu r 
llalL 



ESGORODD, 

Jones — Dydd Gwener y Croglith di- 
weddaf, priod y Parch. Evan Jones, B.D., 
ficer Uanfihangel ar Arth, ar ferch. 

KiKSET^Mawrth 31, priod Mr. D. Ll. 
Kinsey, llieiniwr, Llanidloes, ar ferch. 

PRIODWYD, 

Couch— Bbijbaw — Mawrth 7, yn Eg- 
lwys Sant Idloes, Llanidloes, gan y Parch. 
J. Parry Morgan, curad Treffynnon, mab 
henaf y Parch. J, P. Morean, ficer Llan- 
idloes, Mr. Harry Couob, reporter Vr 



fAUL. 159 

newyddiaduron, & Miss Ann Benbaw, 
dilledyddes; yddau o dref Llanidloes.~B. 

Jekkins— Jones— Ebrill 1, trwy drwy- 
dded, yn Eglwys Llancwnlle, Ceredigion, 

fan y Parch. Evan Williams, ficer, 
enkin Jenkins (Aeronian), mab henaf 
Mr. John Jenkins, Pen y Bryn Mawr, 
Talsarn, agElizabeth,unig ferch y diweddar 
Mr. Thomas Jones, Eelin Coed, Llan- 
cwnlle. 

Jenkins— MoBOANS— Ebrill 3, yn Eg- 
lwys Llanbedr, gan y Parch. W. O. 
Edwards, Evan tfenkins, try dydd mab 
Mr. John Jenkins, Pen y Bryn Mawr, 
Talsarn, k Mary, merch henaf Mr. Joseph 
Morgans, Maestyr, Llanbedr. 

I'r ddau fi*awd gwnawd rhodd o firi, — dwy rian, 
Dwy wraigi gydoesi— 
Dwy enwog eu daioni 
I ddwyn lies i'r ddau yn Hi*. 

Amicus. 

Woollbt—Breese— Mawrth 27, yn 
Eglwvs y plwyf, Llandinam, gan y Parch. 
David Jones, ficer, Mr. Edward Woolley, 
ieu., a Miss Lucy Breese, merch henaf Mr. 
Thomas Breese, Mermaid Inn ; y ddau o 
Landinam. — Casfelin. 

BU EARW, 

Beown— Ebrill 20, yn Ewerby Cottage, 
Llanelli, Mr. Frederick Lewis Brown, 
cyfreithiwr, ac ysgrifenydd i'r ynadon, 
68 oed. Mab ydoedd i Mr. John Brown, 
sylfaenydd y ffair a gynnelir ar ei enw 
yng Nghaerfyrddin. 

Brustbr— Ebrill 8, Anne, priod Mr. 
David Lloyd Bruster, Barsel Bettws, 
Leici, Ceredigion, ar ol rhai misoedd o 
gystudd trwm, yn 67 oed. 

Dayies— Ebrill 18, yn ei hannedd, 39, 
Heol Spilman, Caerfyrddin, Bridget, 
gweddw y diweddar John Davies, Ysw., 
gynt o Drawsmawr, 73 oed. 

Fbancis — Mawrth l3,ElizabethErancis, 
priod Mr. Jacob Francis, Craig y Duke, 
ger Pontardawy, sir Forganwg, yn 97 oed. 

James— Mawrth 14, ym Mhontlottyn, 
Rhymni, ym mlodau ei ddyddiau, er mawr 
alar i'w fam, a nifer luosog o berthynasaa 
a chyfeillion, Mr. David James, saer a 
pattern maker, mab y diweddar Mr. David 
James, gynt o Lwyncelyn, Llanddewi 
Brefi. Dyoddefodd gystudd hirfaith a 
phoonus yn dawel ac amyneddear. Yr 
oedd yn ddyn ieuanc deallear a dichlynaidd, 
a gorphenodd ei yrfa heb un cwmwl du i 
lychwino ei gymmeriad. Pan yn bedair 
ar ddeg oed, y Sul nesaf wedi iddo gael ei 
gonffirmio, cafodd ei dderbyn yn aeh>d yn 
Eglwys Rhymni; a bu am amser yn aelod 
o g6r yr Eglwys uchod. Mae hyn yn 
gysur mawr i'r sawl sydd yn galam ar ei 
ol. Gwelwn mai— 

" Cael bod yn fore dan yr ian 
Sydd ganmil gwell na phlesur gau." 



Digitized by 



160 



TR HAUL. 



Ar &djdd ei angladd, jmgynnnllodd tyifa 
fawr i dalu y gymmwynas olaf iddo. Cyn 
cychwyn o*r tv, gweinyddodd y Parch. J. 
Morgan, curad St. Tyfiielog, a chanwyd— 

<*Pan ballo ftsSr pawb a'n hedd, 
Dnw, 0*1 drugaredd odiaeth, 
Yn frawd, yn m-ynd, yn gyfaill fydd 
Ar gs^yng ddydd marwolaeth.*' 

Yn yr Eglwys cymmerodd y Farchedigion 
William Evans a J. Morgan ran yn y 
Gwasanaeth yn yr Eglwys ao wrth y bedd ; 
a rhoddwyd ef i hnno yn yr un bedd a'i 
dad a*i frawd. He yr erys hyd y borea 
mawr a ddaw, pryd y dibunahoU breswyl- 
wyr y Uwch wrth floedd udgom yr arch- 
angel. Nob Sul canlynol, traddodwyd ei 
bregeth angladdol yn Eglwys Sant Ty- 
faelog, g^n y Parch. Mr. Morgan. 

JoNBS— Ebrill 20, Lewis Jones, Ysw., 
M.D., Gellyglud, Llanegwad, 77 oed. 

Jones— Ebrill 25, yn Heol Awst, Caer- 
fyrddin, Mrs. M. Watkins Jones, priod y 
Parch. H. W. Jones, a mam Mr. D. B. 
Watkins, Uawfeddyg, yn 61 oed. 

Morris— Ebrill 18, yn y Ficerdy, Llan- 
elli, y Parch. Ebenezer Morris, dros 48 o 
flynyddoedd yn ficer o'r plwyf hwnw, 77 
oed. 

Morgan— Ebrill 12, y Parch. John 
Parry Morgan, ficer Llanidloes, yn 68 
oed, ar ol amryw wythnosau o gystudd 
trwm a blin, yr hwn a ddyodderodd yn 
dawel ac amyneddgar, fel un wedi ymroddi 
i ewyUys ei Arglwydd. Yr oedd yn fon- 
eddwr hynaws a dirodres, a pherchid ef 
yn fawr gan bawb o'i gydnabyddion. Y 
mae wedi gadael gweddw a chwech o blant 
1 alaru ar ei ol. Ar ddydd ei gladdedig- 
aeth, ymgasglodd tyrfa luosog yng nghyd, 
i dalu en teyrn^ed olaf o barch i'w bugail 
parchus; a chladdwyd ef yn Eglwys y 
plwyf, lie y gwasanaethodd yn ffyddlawn 
am o ddeutu pymtheg mlynedd. Gwein- 
yddwyd ar yr achlysur gan y Parch. D. 
Jones, ficer Llandinam, yn soor a difrifol, 
a gadawyd ei weddillion marwol yn y 
llwch, hyd foren yr adgyfodiad, pryd y ceir 
ei weled yn 

^'Ddysglaer fel ei Arglwydd 
y n d'od i'r Ian o'r bedd.** 

Thomas— Ebrill 8fed, Julia Elizabeth, 
priod Mr. W. G. Stedman Thomas, Heol y 
Farchad Isaf, Caerfyrddin, 39 oed. 

Warren— Ebrill 3, yn Clifton, Mr. 
Thomas Bordett Warren, mab henaf y 
diweddar Barch. Thomas Warren, o*r 
dref hon, 55 oed. 

Williams — lonawr 14, Mr. Gwalchmai 
Williams, dochydd Llansadwm, Mon, 
yn 49 oed. Bu yn eweini fel clochydd yn 
yr Eglwys nchod dros bump ar hugain o 
flynyddoedd gydag ymdrech a fiyddlondeb 



mawr. Yr oedd yn gantor rhagorol, 
canys <*canai &'r ysbryd ac a'r deall hefyd.** 
Yr oedd yn ddyn o nodweddiad rheolaidd, 
a pherchid ef yn fawr gan bawb a*i had- 
waenai. 

Diengaist o'r gofid i*r gwynfyd, 

Gade waist yr anial yn wir; 
Meddyliais pan welais di ola^ 

Mai'n gadael a wnaethet cyn hir; 
O'th golli mae hiraeth yn codi, 

Och*neidiwn ac wylwn yn fawr; 
A'n Uygaid sy*n Uawnion o ddagraa 

Tryloewon yn rhedeg i*r llawr. 

Mor felus cyn yma fai genym 

Dy gly weid yn taro y iant 
O fewn i heirdd furiau ein Heglwys, 

Gan arwain y merched a'r plant; 
Os hyfryd i ni ydoedd hyny, 

Mil gwell iti heddy w (mae'n rhaid) 
Yw uno a'r nefol gantorion 

Yn Sion mewn anthem ddibaid, 

Ce*st gystudd blinedig am amser, 

A chrogwyd dy delyn trwy*r haf 
Ar helyg hen afon y gaethglad, 

Ond heddyw mae'n canu yn l>raf : 
Uwch, uwch mae ei thanau*n perseinio, 

A thithau ddyrchafi dy lef 
Mewn mawl a chlodforedd i'r lesu, 

Fu*n gwaedu Tth godi i'r nef. 

Beth well fm o wylo a chwyno, 

A chanu galarnad i ti ? 
Ond eto mae hyn yn beth dynol, 

Gan hyny, O maddeu i ni: 
Fe wylai yr lesu am gyfaill. 

Pan safai yn ymyl ei fedd, 
A ninnau gysseg^wn dy wely 

A'n dagrau — ^gorwedda mewn hedd. 

Cawn ninnau yn ebrwydd dy ganlyn, 

Bhaid gadael y Winllan a'r gwaith ; 
Ein heulwen sy'n prysur fachludo, 

Gorphenwn yn fuan ein taith; 
Ac yna mor felus bydd eto 

Gyfarfod mewn undeb dilyth, 
Ac nefyd gydganu heb dewi, 

Pr lesu, **Hosannah" am byth. 

Gyfarfod diddarfod fydd hwnw, 

Un Sabbath tragwyddol a fydd, 
Heb fyd na'i ofidiau i'w ganlyn, 

Na deigryn i wlychu y rudd; 
O brysied yn fuan yr amser 

I ninnau gael huno mewn hedd, 
Ao yna ar ddelw yr lesu, 

Cawn godi pan egyr y bedd. 

Persrin. 

Beaumaris, 
Mawrth, 1867. 



CARMARTHEN: 

Printed and Published by William Spvrbbli., 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmuthen, on Tues- 
day, the 80th of AprU, 1867. 



Digitized by 



Y R HAUL. 



(f i(frM Ciiirfi|rto. 

**TNQ NOWTNBB HAUL A LLTGAD GOLBUNI." 
"a GAIR DUW TN UCHAP." 



Rhif. 126, MEHEFIN, 1867. Ctp. 11. 



BNWOGION YR EGLWYa 

DB. JEBBMT TATLOB. 



Ym mhlith ardderchog La y Merthvri a 
ddarfu roddi en by wydau i lawr yn aberth 
i'r gwirionedd yn amser y Frenines Mari, 
yr oedd y duwiol aV enwog Dr. Rowland 
Taylor, yr hwn a losgwyd ar ewmin Old- 
ham. Rhydd Fox ddysgrifiad manwl o'r 
dull yr oedd y gwas ffyddlawn hwn i Grist 
yn cyflawnu ei ddyledswyddau plwyfol, 
a'i wroldeb pan yn canu yn iach am y 
waith olaf am byth i'w wraie a*i blant (un 
oV amgylchiadau mwyaf cvFyng a allasai 

Syfarfod dyn), ei addfwynder dan wawd a 
irmyg ei elynion. Dywed yr Esgob 
Hel>er, nad oes dim cyffelyb iddo yn boll 
Lyfr y Merthyron. Un o ddisgynyddion 
Dr. Rowland Talyor oedd Jeremy Taylor. 
Mae yn ymddangos ddarfod i deulu 
Rowland Taylor syrtbio i dlodi a dinodded 
ar ol ei farwolaeth, canys yr ^m yn cael 
fod un o honynt yn ennill ei fara yng 
Kghaergrawnt fel eilliwr {barber), sef tad 
yr Esgob Jeremy Taylor. Mae yn 
ymddangos ddarfod i Taylor gael ei 
addysgu gan ei dad mewn gramadeg, 
rhifyddiaeth, &c.; a pban oedd yn dair 
blwydd ar ddeg oed, cafodd ei dderbyn fel 
sizer, neu fyfyriwr tiawd, i Goleg Gonyille 
a Chaius, Caergrawnt, o herwydd nad (»edd 
modd gan ei dad i'-w gynnal; arosodd yn 
y coleg ddigon o amser i ennill ei ail raidd 
yn y celfyddj'dau. Cafodd ei urddo pan yn 
again oed. 

Trwy ddylanwad yr Archesgob Laud, 
cafodd ei wneyd yn gymmrawd (fellow) 
jrng Ngholeg AU Souts^ Rhydy chain; ac 
yn fuan wedi hyn, cafodd ei benodi yn 
gaplan i*r archesgob, yr hwn hefyd a 
roadodd ficeriaeth Uppingham, Rutland, 
iddo, lie y darfu iddo ymsefydlu, a phriod- 
odd & chwaer ipbysigwr enwog yn y gym- 
mydogaeth. Hyd yn hyn, yr oedd by wyd 
21 — XI. 



Jeremy Taylor wedi bod yn hynod o 
ddedwydd, heb an cwmwl du i'w orchoddio; 
yr oead ei blant yn dechrea tyfu i fynu; 
ond ni pharhaodd y dedwyddwch hwn yn 
hir. Daeth gofidiau a gorthrymderaa 
cyhoeddus a tbeuluaidd yn llaosog am ei 
draws. Bu farw un o*i blant, ac yn fuan 
wedi hyn bu farw ei wraig hefyd; a 
thorodd y rhyfel cartrefol allan rhwng y 
brenin a'r Senedd. Cafodd Taylor ei 
benodi yn gaplan i Siarl; ac yn y flwyddyn 
1642, cafmld ei raddio yn Ddoethawr 
mewn Duwinyddiaeth (D.D.) Yn fuan 
wedi i Gromwel a*r Senedd gael y llaw 
drechaf, cafodd Uaaws mawr oV offeiriaid 
ea troi allan o'u bywoliaethaa, i gardota 
neu newynu, ym mhlith y rhai yr oedd 
Jeremy Taylqr; a darfu iddo ymuno &*r 
fyddin fel caplan, a chymmerwyd ef yn 
garcharor g^n fyddin y Senedd, mewn 
ymladdfa; ond ni fu yn hir yn garcharor, 
darfu ei ddull hawddgar a char^ig ennill 
serch ei elynion, y rhai a ddarfu ymddwyn 
tuag ato yn garedig iawn. 

Wedi iddo gael ei ryddhaa, enciliodd i'r 
Gelli Aur (Golden Grove), sir Gaerfvrddin, 
lie y derby ni wyd ef yn garedig gan Richard 
Yaughan, larll Carbery. Yr oedd yn 
arfer gweinyddu fel caplan i'r tealu iiwn^ 
ac yn awr ac yn y man yn gweinyddu yn 
y gymmydogaeth ; canys yr oedd yr 
offeiriaid wedi cael en hattal i bregethu, a 
ba am beth amser yn cadw ysgol, er 
cynnal ei wraig a'i blant, yn y Dref 
Kewydd. Ar ol cladda ei wraig gyntaf, 
priododd larll Carbery a'r Arelwyddes 
Alice Egerton, yr hon a fa yn destyn i'r 
enwog Miltwn i ganu arno. Yr oedd yr 
Argiwyddes Egerton yn ferch i Inrll 
Bridgewater. Pan yn ieoanc, yr oedd hi 
a'i dan frawd yn teithio trwy sir Henffi>rdd, 



Digitized by 



162 



TB HAUL. 



a darfa iddynt golli en fibrdd mewn coed- 
wig, Ue y bnont trwy'r dob. Vt fonedd- 
iges hon, darfa i Dr. Jeremy Taylor 
gyflwyno rhan o*i weithiau. Wedi blino 
ar grwydro yma ac acw, cafodd bob 
nodded a Uettygarwch yn y Golden 
Grove; ac o fewn muriau yr hen balas, 
neu YD y gymmydogaeth, y darfa iddo 
draddodi llawer o'i bregethan, y rhai a 
gasglwyd ac a gyhoeddwyd. Yma y 
cyfansoddodd y "Golden Grove" "Holy 
Living and Dying," "Disconrse on the 
Liberty of Prophesying," yr hwn sydd yn 
oael ei ystyried yn un o*i weithiau goren, 
"The great Exemplar of Holy Life," - 
"Rale and Exercise of Holy Liying," I 
"•Measures and Offices of Friendship." | 
Llythyr oedd yr olaf a ysgrifenodd at . 
Mrs. Catherine Philipps, yr enwoe ■ 
"Orinda." Ysgrifenodd ramadeg hawdd 
ei ddeall er budd ei ysgolheigion. Nid 
oes ar gael lawer o'i banes yn y Gelli 
Aur; ond mae yn ymddangos i*r oriau 
euraidd fyned heibio yn gyflym yn y 
Gelli Aur. Y mae yn ymddangos iddo 
fyned o'r Gelli Aur i Lundain. Dywed 
Evelyn, yn ei ddyddiadur, ddarfod iddo 
glywed Taylor yn preeethu, Mawrth y 
ISfed, 1654,adarfod iddo dalu ymweliad 
ag ef (Evelyn) ar y 3Ifed o*r un mis 
"mewn perthynas i faterion ysbrydoL" 
Ar ul hyn, darfu i Evelyn roddi pension 
i Taylor, pa un a ddarfu iddo dalu yn 
•gywon, er ei bod yn ddigon caled arno yn 
ami. Cyfarfa Taylor & llawer o 

Srfeillion gwresog yn y brif ddinas, yn ei 
odi; a thyma'r amser i brofi oyfaiU. 

** Gy&ill cywir, mewn ing fel gwelir." 
Pan y bydd haul llwyddiant yn gwenu ar 
ddyn yn y byd, caiff ddigon o gyfeillion;- 
ond eadawer iddo fyned i lawr, ceir 

?veled yn fuan pwy yw y oyfaill cywir. 
r oedd Mr. Thurland, boneddwr duwiol 
a dysgedig, yr hwn a fu wedi hyny yn un 
o ArglwydfiU y Trysorlys, yn foddlawn 
iddo gyfanneddu yn ei dy ef. Yn fuan 
wedi hyn dychwelodd yn ol i Gymru. 
Ei ail wraig oedd Johanna Bridges, yr 
hon oedd yn feddiannol ar etifeddiaeth; 
ond nid rhyw lawer a dderbyniodd oddi 
wrthi tra bu Cromwel fy w. 

Cyn pen ychydig amser, ymunodd 
Taylor a byddin y brenin unwaith eto, 
mae yn lied debyg fel caplan, a chafodd ei 
gymmeryd yn garcharor am yr ail waith o 
flaen Castell Chepstow, Casgwent. Tra 
fu yng ngharchar, nid oedd ei ysgrifbin yn 
aegur. Cafodd ei ryddhau yn fuan, ac 
mae yn ymddangos oddi wrth ei lythyrau 
ei fod ar ol hyn yn aros yn nhy ei wraig 
ym Mandinam. Yn y He nesaf yr Jm yn 
cael ddarfod iddo dalu ymweliad &'i noddwr, 
Mr. Evelyn. Pan yn Llundaio, cafodd ei 
gymmeryd yn garcharor, a'i osod yn y 



T^T. Dywedir na ddaw gofidiaa wrthynt 
eu hunain; ond pan y deuant, maent yn 
dyfod yn Uuoedd. Yn vstod yr amser y 
bu Taylor ar ffo, collodd ddau o'i feibion 
trwy y frech wen, a'r dwymyn boeth. 
Wedi dyfod allan o'r T^r, gweinyddodd 
am beth amser fel caplan i gynnuUeidfia 
fechan o Eglwyswyr, y rhai oeddynt yn 

Sirfod ymgynnull yn ddirgelaidd i addolL 
yddiau peryglus oedd y dyddian hyn, 

San oedd yr allor a'r orsedd wedi eu 
adymchwelyd; ' ac ni feiddiai aelodan 
yr Eglwys addoli yn ol trefn Eglwys en 
tadau. Yr oedd cyfeillion Taylor yn 
brydems iawn am ei ryddid; ac yr oedd- 
ynt yn dymuno cael rhyw le diogel iddo ; ac 
yn nodus parotodd Rhagluniaeth le iddo. 
Cymmerodd larll Conwy ef ymaith i'r 
Iwerddon, i Portmore, palas enwog, yr hwn 
a adeiladwyd gan Inigo Jones. Yr oedd 
yn arfer pregethu i gynnuUeidfa fechan o 
deyrngarwyr yn Eglwys fechan Eilulta, 
ger Haw Llyn Neagh, yr hon sydd yn awr 
mewn cyflwr dadfeiliedig. Treuliodd 
lawer awr mewn gwed(& ar lanau y 
llynoedd hyn. Ysgol hynod yw adfyd i 
ddwyn y Uristion yn nes at Dduw. Yr 
oedd cyfnewidiad pwysig i gymmeryd Ue 
yn fuan ar ol hyn yn sefyllfa y ffoadur. 
Yng ngauaf 1659-60, penderfynodd fyned 
i Lundain y gwanwyn canlynol. Dywed 
yn ei lythyr at Evelyn, "Yr wyf yn 
bwriadu, os gwel Duw fod yn dda, dyfod i 
Lundain ym mis Ebrill." Pe buasai yn 

fwybod am hoU gyfriuach gwleidyddoly 
ydd, ni« g^Uasai ddewis ^well amser. Xr 
oedd y wlad wedi cael digon ar ormes a 
chamdrefn mewn Llan a Ilys; ac yr 
oeddynt yn hiraethu am weled pethau yn 
cael eu hadferu i'r hen dduU. Yr oedd y 
werin yn orlawn o lawenydd wrth feddwl 
fod Siarl i gael ei adferu yn He ei dad. 
Darfu i Taylor arwyddo y cyhoeddiad o 
blaid Siarl cyn iddo ddychwelyd. Dyn 
diddiolch oedd Siarl yr Ail; darfu iddo 
daflu o'r neilldu y rhan fwyaf o'r dynion da 
oedd wedi bod yn ffyddlawn i achos ei dad, 
a dyrchafu dynion diwerth; ond bu Taylor 
mor iFodus a chael ei wneyd yn esgob 
Down a Chonnor, yn yr Iwerddon, a 
chafodd ei ethol yn Is-eanghellydd Prif- 
ysgol Dulyn. Llanwodd y swydd bwysig 
hon am chwech mlynedd. Yr oedd yn 
hoff iawn o'i nawddle yn Portmore: yr 
oedd ganddo £Eerm a thy yno hyd y 
diwed£ Yr oedd ei ddyledswyddau yn 
drymion iawn; ond gweithiodd yn ddi-Hcuo, 
, a rhoddodd ran o'i gyflog tuag at achosion 
haelionus, ap adferu Eglwysi yn ei esgob- 
: aeth. Ond yng nghanol ei Iwyddiant 
taflwyd ef 1 bair gofid unwaith eto. Bu 
farw ei fab Edward, a'i unig fab o'r ail 
wraig, cyn i'w haul eyrhaedd ei nen- 
bwynt; a chladdwyd ef yn Lisbwrn, ger 
llaw Portmore; ond yr oedd mwy o 



Digitized by 



Google 



YK HAUL. 



163 



ofidUa yn ol iddo, y rbai ddarfa ei 
lethn i'r bedd. Yr oedd ganddo ddau 
fab o'r wraig gyntaf. Yr oedd yr benaf yD 
Bwyddog yn y fyddin; a chafodd ei ladd 
wrth ymladd ornest ag un o*i gydnwyddog- 
ion. Yr oedd y fatb farwolaeth yn ergyd 
cbwerw i'r hen aant. Nid oedd ganddo yn 
awr ond Charlea, yr hwn oedd ef ar fedr ei 
ddwyn i fyny yn ofieiriad; ond er gwaethal 
cyngborioD duwiol ei dad« ymunodd ft'r dyn 
afradlawn bwnw,Dug Buckingana; o'rdiwedd 
clafycbodd Cbarlea yn Baynard Caatle, o'r 
ddarfodedlgaetb, He y bu farw. 

Byma rai o*r pethau oUf sydd wedi cael 
en eofnodi am yr esgob duwiol, Jeremy 
Taylor. Gwelodd Jeremy Taylor lawer tro 
ar fyd; chwytbodd llawer yatorm arw dros 
ei ben; ac yr oedd lie i ddysf wyl y buasai i 
haul ei fywyd fachludo yn y gorwel beb un 
cwmwl da yn taflu ei fantell ddu drusto; ond 
nid felly y bu. 

" Dysgwyl pethau gwych i ddyfod, 
Croea i hyny maent yn d'od." 
Dywed ei wyrea ddarfod i farwolaeth ei fab 
henaf fod yn foddion i ddwyn ei benllwydni 
I'r bedd mewn tristwch. £r fod Taylor yn 
gwybod am aefyllfa anobeithiol ei fab 
Charles, nid oe« dim sicrwydd pa un a 
ddarfu iddo glywed eyn marw am ei farwol* 
aetfa. Claddwyd Charles Taylor yn Eglwya 
St Margaret, Westminster, Awst 2, 1667. 
Cymmerwyd ei dad yn glaf y diwrnod 
canlynol mewn twymyn, i ba un yr oedd ef 
wedi bod am amser yn ddarostyngedig; ond 
yr oedd ei gyfansoddiad yn rhy wan i wrth- 
aefyll y r .ymosodiad hwn. Bn farw ym mhen 
deg niwrnod, yn 55 mlwydd oed, yn Lisbwrn, 
ger )]aw Portmore, yn y gymmydogaeth He 
y darfu iddo drenlio llawer o'i amser. Nid 
oedd dim llai na thri o lyfran ganddo ar 
waith pan y bu farw. Mae ei weithiau yn 
llanw pymtheg eyfrol, ac y maent yn 
eyfansoddi Uyfrgell o dduwinyddiaeth. Mae 
et weithiau 'wedi cael dy Ian wad aruthrol. 
Maent wedi cael eu darllen a*u myfyrlo gan 
dyrfaoedd, ac mae llawer wedi derbyn budd 
ac addysg wrth eu darllen, le, hyd yn oed y 
rhai hyny sydd beb erioed ddarllen llawer o 
lyfrau erefyddol. Mae rhywbeth yng 
Dgweitfaian Jeremy Taylor ag sydd yn denu 
dyn i'w darllen braidd o'i anfodd, o herwydd 
ei feddylddyrchau llachar, a'i hyawdledd 
digymhar. 

Mae rhywbeth yn ysgrifeniadau Taylor 
nwch law canmoliaeth ddynol. Yr oedd yn 
gwasanaethu Duw yn ei geoedlaeth, ac yr 
oedd yn an o'r dyrfa a aethant adref trwy 
lawer o orthrymderan, g^nan y rhai a 
olohwyd yng ngwaed yr Oen. 



Y mae'r byd yn ddig wrth y duwiol, o 
eisieu eu bod yn waeth; ac j mae'r duwiol- 
ion yn ddig wrthynt eu hunain, o eisieu eu 
1>od yh well. 



ENGLYNION I FFYNNON LLANWRTYD. 

Un wech am roddi iechyd — ^yw fifynnon 
Hoff enwog Llanwrtyd; 
lach&d lion i ddynion ddvd 
O'u hynodfawr flin adfycL 

Ei da alia wna i'r deillion — weled 
Yn olen hyfiydlon, 
A'i hefFaith wna i'r cloflSon 
Bodio'n gn a Uamn'n lion: 

Yna en hyglod fl^baglan— dian 
Adawant o'n holau, 
Yn nod clir o iach&d clan 
O'n hen erwin ddolarian. 

Babdd Bbttws. 



HANES TY GWYN AR DAF. 
(Parh&d o dudalen 140.J 

BBUT T TT GWYN AH DAP. 

Rhoddir dan y pen hwn pob cofbod a 
ellir gael ar gof a chadw. Er mai:prin 
ydyw y defnyddiau, etc Uwyddasom yn 
well nag v dysgwyliwyd yn y cychwjm. 
Gwedi bod yma yn cynnal dysg, aiddoliad, 
a rhwysg didor am ysbaid mil o fiynyddaiH 
nid oes yn arcs end yehydig o gofiannau 
hanesyddol 

Rhoddir y corfion yn en trefh amseryddol, 
O.C. 480. Sefydliad Bangor y Ty Gwyn ar 
Daf, gan Bawl Sant o Fanaw. (Gwel 
**Achaa Saint," Casgliad lolo Morganwg.) 

Mae yr amseryddiaeth yn cael ei 
chadarnhau gan gofnodan ereill **Talr 
gwelygordd Saint Ynys Brydain. . . . A'r 
mwyaf o'r meibion a r merched a aethant 
yn seintiau yn y bangorau ag oeddynt yn 
yr amseroedd hyny, nid amgen nag un 
Illtud, ac un Cattwg, ac un Dynawd, ac 
un Deiniawl, ac un Pawl Hen yn Nyfed, ac 
un Cadfan yn Henlli." 

Etc, "Cor Dyfrig Sant yn y Wig, ar Ian 
Gwy, a dored gan y Pagauiaid Seison; 
gwedi hyny arllwybro (to track out) Cor 
yn ei le ym Mynwy, ac arall yn y Ty 
Gwyn ar Daf." (lolo's MSS. p. i09.) 

Eto, **Pawl Hen, penrhaith cyntaf 
Bangor ar Daf, a Fiiewm, a Gredifael yn 
rhaglawiad iddo." Fflewin a Gredifael 
oeddynt feibion Ithel Hael o Lydaw, saint 
o gor y Ty Gwyn ar Daf, He buont gyda 
Pnawl Sant, o Gor Illtud, yn arllwybro 
Bangor. (Casgliad leuan Brechfa.) 

Yr ydym gwedi traethu yn barod am 
Bawl Hen. Gyda golwg ar Gredifael, nid 
oes mo'r hanes rhagor nag fod Eglwys 
gwedi ei chyssegru iddo ym Mon, a'i 
wylmabsant a gynnelid Hydref 13. 

"Fflewin is a saint who flourished in the 
six century, and was appointed with his 
brother Gredifael, superintendant of the 
Monastery of Paulinus on the Tay. The 
chapel of Fflewyn under Llanrhyddlad 
Anglesey is consecrated to him." 



Digitized by 



164 



jrm HAUL. 



O.C. 500, Dewi Sant yn ddysgybl yng 
Ngholee ar Daf. Mae enw Dewi Sant yn 
adnabyddus trwy Gymru, yn wir trwy y 
byd Cristiono^L Yr oedd ef^ yn wr o 
fonedd o ran ei wehelytb. yn faB i Sandde 
ab Cynedda Wledig; a*i fam Non, ydoedd 
fercb Ynir Hir, o Gaergawcb, yn Nyfed. 
Ganwyd. ef ym Mynyw (St David, 
Menevia); a bedyddiwyd ef mewn He a 
el wir byd y dydd hwn, Portb y Clais. Efe 
oedd archesgob cyntaf ym Menevia. 
(Gwel Willis, on "St. David.'') 

Gwedi derbyn ei ddysg^eidiaeth rhagf- 
baratoawl ym Mangor Illtud, treuliodd 
yn y Ty Gwyn ddeng mlynedd i orpben 
ei efrydiaetb. Yr oedd ef yn wr o fucnedd 
sanctaidd, ac o ddoniau godidog, ac o 
lafariad diflino ym mblaid gwlad ac 
Eglwys, a'i goffadwriaeth a barbaodd yn 
fywiog ym mysg y Cymry o oes i oes. 
Canlynodd Dyfrig Sant yn esgobaeth Llau- 
daf, pryd byny Caerlleon ar Wysg; gwedi 
hyny penodwyd ef yn archesgob Cymru. 
Mae swrn mawr o'i wersi i'w cael eto ar 
gof a cbadw mewn bardd9niaeth a 
rhyddiaetb. 

Y mae traethiad baeddiannol o eiddo y 
Trieb canlynol am Dewi a'i gyd-ddysgybl 
Teilo yn werth ei chofnodi: — "Tri gwest- 
eion gwycfydedig Ynys Brydain, Dewi, 
Padarn, a Tbeiliaw,— sef a'u gelwyd felly 
am ydd elynt yn Westeion i Dai Bonedd, 
a Gwreng, a Brodor, ac Aillt, beb gym- 
meryd na rbodd, na gwobr, na bwyd, na 
Uyn, eithr dysguV fFydd yng Ngbrist a 
wnaent i bawb beb na thai na diolch, 
eitbr i dlawd ac angenus y rhoddynt 
roddion o*u haur a*a harian, a*a gwisg- 
oedd a'u bwydydd." — Tri. 19, Myfyrian 
Archaology/ Gelwir sylw wrtb fyned 
heibio» addolwyr Mammon yr oes oleu 
hon, at yr esampl uchod. CUddwyd Dewi 
ym Mynyw, O.U. 644. 
Teilo Sant ydoedd gydfyfyriwr a Dewi 

f' Nghor y Ty Gwyn, yn disgyn yntau 
yd o deyrnlin Cynedda Wledig, yn 
enedig o Degwedd, fercb Te^id Fuel, o 
Benllyn, yn Nyfed. Mae iddo yntau 
befyd enwogrwydd yn ail yn unig i Dewi 
Sant. Yr oedd ef yn gydrychor a Dewi 
yng Nghymmanfa Llanddewi Brefi, pan y 
mogwyd Felagiaetb yng Ngbymru am 
saitb can mlynedd. Ar ol Uafuriad 
Uwyddiannus yn y weinidogaeth am 
flynyddoedd, dyrchafwyd ef yn Esgob 
Llandaf. Gwedi byny, ar farwolaetb 
Dewi, dyrcbafwyd ef yn arcbesgob. Bu 
farw, yn ol y "Brut," yn Llandeilo Fawr. 
(Gwel Liber Landavensis.) 

" A gly waist ti a gant Teiliaw, 
Gwr a fu*n penydiaw, 
A Duw nid da ymdaraw." 
Tn yr un ganrif a'r ganrif nesaf, yr ydys 
yn cael yn rbestr myfyrwyr Bangor ar 
I>af, yr enwaa canlynol:— nid amgen 



Ceidiaw, Plenydd, Afkrwr, Cenydd* 
Cyhelyn Fardd, Caffo, Clerthaw, Dingad, 
Sawyl Benucbel, oil yn w^r o nod, ag 
Eglwysi amry w gwedi en cyssegru iddynt. 

Hen seintiau anwyl yr oes aur ar 
grefydd a llenyddiaeth yng Ngbymru! 
bu llaw gref genycb cbwi yn nelweddiad y 
cymmeriad Cymreig, cref>ddol, gwlad- 
yddol, a tbeyrngarol. Ennynwyd tin ar 
lawer allor eglwysig, ag er ei enbuddo yn 
fynych yn rhwysg oesoedd, nid aetb yn 
niffod. Am amryw ganrifoedd cyfnesol, 
ni weddilliwyd cymmaint ag un banes am 
belyiition y crefydd-dy hwn. Gallwn 
gasglu nad oedd ansawdd crefydd a dysg- 
eidiaeth mor flodeuog yn y cyfnod hwn. 
Mae yr oesoedd ty wyll yn dechreu taenu ea 
nudd dros Gymru; goleufer yr hwyr yn 
dybenu mewn nos. Yr oedd diffyg yn 
ansawdd dysgeidiaeth yr hen fangorau. 
Mae gan ddyn ddwy natur, deallol a 
moesoL Ymddengys ddarfod i'r hen 
fangorau fyned o radd i radd i esgeuluso 
yr intellectual, yr byn a arweinodd 
lesgedd cynneddfawl, ac i dueddfryd ofer- 
goeledd, fel gwna esgeuluso y moral yn 
ein oes ni, arwaia i anghrefyddolder ag 
anffyddiaeth. Hefyd o ddiwedd yr wyth- 
fed nnrif ym mlaen, nid oe<ld ond 
ychydig o hamdden gan ein cenedl i 
feithrin dysg a meudwyaeth. Yn Ue 
dystawrwydd y goedwig, clone arfau a 
rhwysg byddinoedd, triu a brwydraw law- 
law ym mhlaid eu gwlad a*u Heglwys yn 
erbyn y Seison, y Fflandrysiaid, y 
Normaniaid, y Gwyddyl Ffichti, &c., y 
rhai a gydfyddinent yn erbyn y Cymry. 

O.C. 914, Hywel Dda ab CadeU ab 
Rhodri Mawr, brenin Cymru oil, yn 
cynnal senedd yn y Ty Gwyn, pryd y 
cytunwyd ar y corff (» gyfreithiau a elwir 
ar ei enw byd y dydd heddyw, "Cyfreitb- 
iau Hywel Dda," ag y fuant yn rheol 
llywodraeth i*r Cymry tra parhaodd en 
hannibyniaeth. Fel y canlyn dywed y 
rhagymadrodd gwreiddiol iV rheitbres dan 
sylw:— 

"Hywel Dda, mab Cadell, Tywysawg 
Cymry oil, a weles y Cymry yn camarfern 
o*r cyfreithiau; ac y dyfynws ato chwe 
gw^r o bob cwmmwd yn y Dy wysogaeth; 
V pedwar yn Ueygion aV\ldau yn ysgol- 
heigion. Sef achaws y dyfynwyd yr ysgol- 
heigion, rhag gosawd oV Ueygion dim o fai 
yn erbyn yr Ysgrythyr Lan. Sef amser 
y daetbant yno, y Grawys; sef achaws y 
daethant y Grawys wrth dylyn o bawb fed 
yn iawn yn yr amser glan bwnw. Ac o 
gydgynghor a chydsyniedigaeth y doethion 
a ddaethant yno; yr hen gyfreithiau a 
ystyriasant; a rhai o honynt a gadwasant 
i rede^, a rbai a emendasant, ac ereill yn 
gwbl a ddileasant, ac ereill o newydd a 
osodasant" (Gwel Myftfrian Arch^ 
VoL ii) 



Digitized by 



Google 



TR H\UL. 



165 



Er mwyn trefn, ffurfiwyd pwyllgor. Yr 

oedd y lleygion caDlynol yn gwneyd i fyny 
y cyfry w gynghor; nid amgen, " M orgenau 
Ynad ; Cyfnerth, ei fab ; G weri, fab Cyfiawn ; 
Gronwy Moriddig, Khewydd Ynad, Iddig 
Ynad, Gwiberi Hen, o Is Cenain ; Gwrnerth 
Llwyd, ei fab; Meddwon ail Cerisg, Gwgan 
Dyfed, Bledrws fab Bleiddydd, a Gwyn 
Faer, y gwr oedd berchenog ar Lantafwyn, 
bioedd y ty y gwnaethpwyd y gyfraith 
ynddo, a Blegewryd, archddiacon Llan- 
daf, a Doctor yng nghyfraith yr Am- 
herawdyr, ac yng nghyfraith yr Eglwys 
oedd ef." 

Yn rhaglith y cyfryw senedd i*r 
Dimetian Code, mynegir i Hywel Dda alw 
ato, "Goreugwyr o awdurtawt, y ben- 
cenedloedd, Arglwydi talaithawg, Rheith 
Cwmmwd, a*r holl wjr eglwysig o deil- 
yngdawd baglau (Jbaculus), megys Arch- 
esgob Myny w, ac Esgob, Abadau, aPhiorau, 
hyd y He a elwir y Ty Gwyn ar Daf, yn 
Nyfet, a'r brenin aV gynnulleidfa a drigwys 
yno, drwy y Garawys, i addoli Duw trwy 
ddirwest a gweddi, ac o*r gynnulleidfa hon y 
dewisws y brenin ddeuddeg lleyg doethaf. 
Hefyd gwjr eglwysig a Blegerwyd yn 
benrhaith y cynghor." 

**Gwedi cytuno, doded melltith Dduw ar 
y neb nas cadwai fel ei doded yma, onid 
ellir wella arnynt trwy cymmundeb gwlad 
ac Arglwydd." 

Ar amryw ystyriaethau, mae y senedd 
hon yn y Ty Gwyn yn anrhydedd i*r 
genedl ac i'r oes. i dyben, rhoi nawdd 
cyfraith i bob Britwn. Gofynid am 
Ddwyfol oleuni, a chydnabyddid bawl 
gwlad ac Arglwydd. Mae y rheithysgrif 
ei hun o darddiad, brydweddiad, ac anian- 
awd Geltaidd; nid ydyV yn dwyn un 
cyflFelybrwydd i gyfreithiau neb gwledydd 
ereill. 

Ddarllenydd. edrych yma ar yr osgordd 
yn myned a dyfod ar wawr a gosper, am 40 
diwrnod, o "Lantafwy" i'r fynachlog, ac o'r 
fynachlog i Lantafwy— y brenin, esgobion, 
tywysogion, arglwyddi, a gwyr llln, yn 
flodau Cymru, oil yn wisgedig yn ol 
graddau a bonedd, yn dwyn agwedd 
barchedig a dyfrifddwys. Ymddengysfod 
Llantafwy, sef y ty He cynnaliai y brenin 
ei lys ar y pryd, yn sefyll ychydig uwch i 
iyny na'r fynachlog, ar Ian Marlais. 
Traddodiad a ddengys y Uecy n. Gwel hefyd 
Ordnance map. Gellir casglu oddi wrth y 
rhagymadrodd i'r Gyfreithiau, mai maerdy 
oedd, ac nid palas breninol. 

**Maer y biswal a biau parotoi holl 

fyfreidiau y llys." *'The land steward 
as to prepare all the necessaries of the 
court. — Cyt. Hywel Dda. 

Yr esgobion yn senedd y Ty Gwyn 
oeddynt— Lambert, Ty Ddewi; Mordaf, 
Bangor; a Chibar, esgob St. Asaph. 
Blegewryd, arohddiaoon Llandaf, ydoedd 



frawd i Morgan, Tywysog Morganwg. 
"Famasissimus ille ver," yn ol y Liber 
Landavensis, p. 209. 

**It is remarkable that Ulfflion, the great 
legislator of Iceland, made his Code of 
laws, A.D. 925." See Nortkren Antiquities, 
p. 290. 

O.C. 925, *'Y daeth meibion Idwal Foel 
yn erbyn Owen ab Hywel Dda, a bu cad 
ar faes; a meibion Idwal a dorasant y Ty 
Gwyn, gan ddiffeithio Dyfet yn niain. 
lago et Idwal filii Idwal vastaerunt Dyfet. 
( V id Annales Cam.) 

O.C. 1129, "Y gwnaed y Ty Gwyn yn 
newyddion, lie yr oeddynt toredig, achaws 
diflTeiihiad rhyfeloedd."—"Brut." 

Yr adgyweiriad hwn a wnaed gan 
Tewdwr Mawr, yr hwn deyrnlin a geir o 
oes i oes y mwyaf gwladgarol, dewr, « 
chrefyddol yn hanesyddiaeth Cymru. 

O.C. 1120. Bernard, Esgob Ty Ddewi, yn 
noddi a gwaddoli y Ty Gwyn, ac yn 
sefydlu urdd o Fynachod Gwynion, a chys- 
segru y lie i Mair. 

O.C. 1146, Morfran, neu Merfyn yn 
Abad y Ty Gwyn. Cofnoda y "Brut" 
weithred o wroldeb a gwladgarwch o 
eiddo yr abad hwn. Yn rhai o ymgyrch- 
feydd enbyd y ganrif hon, pan dorodd y 
Normaniaid Uadronig a'r Fflandrysiaid 
croen-llymion fel cacwn o geubren ar 
draws Cymru, cawn i Cadwaladr roddi 
gofal Castell Cynfael i Merfyn, abad y Ty 
Gwyn, " y r hwn," yng ngeiriau y " Brut," " a 
wrthodes roddi y warogaetli iddynt cyn y 
profid ef weithiau trwy arswydon, weithiau 
trwy fygythion, weithiau ereill trwy 
aneirif anrhegion a wnaethwd iddaw. 
Canys gwell oedd gantaw farw trwy 
drychineb (calamity), na dwyn y fuchedd 
yn dwyllodrus." Gwych iawn, teilwng o 
Gymro a gwr eglwysig. 

O.C. 1158. Yn y flwyddyn hon, enwog- 
wyd y Ty Gwyn a phresennoldeb nid llai 
gwr na Harri II., brenin Lloegr. Yr 
oedd ei ymweliad yn fath o warogaeth yn 
fwy na pheidio. Bhys ab Gruffydd oedd 
dy wysog y Deheubarth ar yr adeg hon, yr 
hwn oedd wron dewr a gwladgar. Fel hyn 
y dywed y "Brut:—" "A Rhys a ruthrodd 
ar yr holl gestyll yr oresgynasai y Seison 
yng Ngheredigion, ag a*u torodd yn falur, 
a chan ddiffeithiaw en tiroedd, a dyfod yr 
holl wlad dan lywodraeth. Y brenin 
Harri II. yn clywed hyn a ddaeth i'r 
Deheubarth yn erbyn Rhys; ond ag efe 
yn gweled cenedl y Cymry yn ymnifeiriaw 
o bob tu, y brenin a ddangoses ammodaa 
heddwch." Terfyn yr ymgyflafariad oedd, 
ddarfod i*r brenin i gyfarfod Rhys yn y 
Ty Gwyn, a gwneyd pererindod i dy 
Ddewi. **A thranoeth duw Sul dyfod a 
orug y brenin gyda ciwdawd o w^r meirch 
hyd y Ty Gwyn, a dyfod a wnaeth Rhys i 
wyneb y brenin, a Bhys * welodd y brenta 



Digitized by 



Google 



166 



YR HAUL. 



a*i w^r» ft chydfj^ned k*r bereiindawd hyd 
Fynyw, a threifiaw dnw Sol y Paac yng 
Nghastell Talacbarn." 

0,C. 1 1 76. " Y fl wyddyn rhagwy neb y bu 
farw Cynan, Abat y Ty Gwyn, a Dafydd, 
«8gob Mynyw.**— "Brut- 

O.C. 1184 T flwyddyn rhagwyneb y bu 
farw Rhydderch,abat y Ty G wy n.— "Brut " 

O.C. 1 186 Ae yno y lias (lladdwyd) 

Cadwaladr, fab Rhys yn Dyfet, ac y 
daddwyd yn y Ty Gwyn.— "Brut" 

O.C. 1190. Gwenllian« arelwyddes 
Ednyfedd Fychan. Yn y flwyddyn hon, 
«r galar i Gymru, y bu farw yng 
Nghydweli, Gwenllian, ferch y Tywysog 
Rhys, "blodau a thegwch holl Gymru/* ac 
a gladdwyd yn y Ty Gwyn o flaen yr 
allor fawr. Yr c»edd y Gwenllian hon yn 
gymmeriad o nod ar amryw ystyriaethiau, 
vn ferch i dywysog y Deheubarth, ag yn 
briod & phrif-ynad Liy welyn ab lorwerth, 
tywysog Gwynedd. Heb law hyn, lleinw 
ddolen nodedig yn yr achrestrau Cymreig. 
Yng Ngwenllian yr unir neu y cydir 
teyrnlin bresennol Lloegr, ag eiddo hen 
deyrnlin Dinefwr, scf eiddo Rhodri Mawr, 
ac ynddi hi hefyd y mae teulu presennol 
Dinefwr yn cydio wrth hen deulu Dinefwr, 
sef felhyn y saif:— Gwenllian, ferch Rhys 
ab Gruffydd, dywysog y Deheubarth oedd, 
wraig i £dnyfedd Fychan, prif ynad Lly- 
welyn ab lorwerth; ac Ednyfedd a genedl- 
odd Gronwy, a Gronwy a genedlodd Tudur, 
a Tudur a genedlodd Gronwy, a Gronwy a 
genedlodd Tudur, a Tudur a genedlodd 
Meredydd, a Meredydd a genedlodd 
"Owain Penmynydd Mon," yr hwn Owain 
a briododd a Gwenllian, gweddw Harri V., 
a mam larll Richmond (oV dywededig 
Owain), gwedi hyny Harri VIL O'r 
cyfry w briodas y disgyn Victoria, brenines 
bresennol Lloegr. 

Eto, y Gwenllian dan sylw sydd yn 
cydio y ddau deulu Dinefwr, yr hen deulu, 
hyd circa 1360, a*r teulu presennol, yr hwn 
sydd yn disgyn o Urien Rheged, sef fel 
hyn:— Priododd Thomas ab Gruflydd ab 
Nicholas ab Phylip, ag Elisabeth, merch 
Syr John Gruffydd, Abermarlais, yr hwn 
Syr John oedd yn ddisgynydd yn y 
chweched ach o Ednyf(»dd Fychan a 
Gwenllian ei wraig: "nid ydyw y cys- 
sylltiad rhwng teulu presennol Dinefwr aV 
hen deyrnlin, Rhys ab Tewdwr, ond pell a 
llac. Gwedi bod yn flaen af yn ffawd ac 
anffi&wd y g^nedl, trwy gydol hanesydd- 
iaeth y Uymry, a'i gwlad, a*i Eglwys, a*i 
Uenoriaeth, ac ym mhoethfanoedd y gad, 
diflanodd yr hen deulu anwyl teyrnachol 
teyrngarol hwn oddi ar y chwareufwrdd, 

5ng nghadgyffro Owain Glyndwr, yn 
didrwst fel haul yn myned lawr, heb 
gronidwr na bardd yn sylwi. 

Mae rhywbeth yn arswydus o brudd 
^wn diflapiad ben deyrnUii ag y mae 



hanes Uanw a thrai oeaedl yn gydweedig 
& hL Yr ydym yn cael Owain Glyndwr 
yn aros yng Nghastell y Dryslwyn rhyw- 
bryd yn 1404, ac yn ei fyddin yr ydym 
yn caol un Rice ab Tewdwr ab Gwllym ab 
Tewdwr, yrhai a gyhuddir mewn cenadwr- 
aeth gan Harri Y., o fod yn primum mobile 
y gwrthrhyfeL Syrthiasant yn y rhyfel 
olaf hwB dros annibyniaeth eu gwlad, a 
diflanodd y teulu, ac ni chanodd un bardd 
alar-g&n marwolaeth y teyrnlin hwn — y 
Tewdwr olaf. — Hiat, Owain Glyndwr^ pp. 
72-148. 

Mae teulu anrhydeddus presennol 
Dinefwr jm hanu o Urien Rheged yn 
llinach y tad, ac o Elystan Glodrydd yn 
Uinach y fam, yn cyfarfod ym mhriodas 
Philip a Janet — Cwrt Henri, 1350. Gwelir 
oddi wrth hyn fod y teulu hwn hefyd yn 
disgyn o waed breninol, dilwgr Cymreig, a 
dygant hanesyddiaeth glodforus mewn 
gwladgarwch a doniau rhyfel. 

Dydd ty wyll a niwlog oedd y dydd pan 
ddodwyd Gwenllian, *'Dlodeu a thegwch 
holl Gymru" yn iaith y "Brut," i orwedd 
ym mhentwr y teulu wrth yr allor fawr. 
Gwelwch y cynhebrwng yn dyfod gyda 
cherddediad chwarian trwm merusedig, 
gan ddilyn yr hen sarn Rhufeinig, y **yia 
Julia,** mor belled a'r '*ad Vigesimum," 
"cum lamentantibus multis, merito 
plangentibuB.** Teimlodd ei thad, y 
Tywysog Rhys, oddi wrth yr ergyd yn dost, 
a llesgaodd ei ysbryd. "Efe a dristaodd 
gymmaint ag na allai dim ei hyfrydu ef, 
na thegwch teyruas, na digrifwch, na 
chlaer ddyddan^wch gwy rdra, nag edry ched- 
igaeth mawr werthogion l^thau.** — Y 
"Brut" 

Yr oedd Ednyfedd Fychan, priod Gwen- 
llian, yn disgyn o dculuoedd o fonedd 
ac yn wr o ddoniau gwladyddol anghyd- 
radd; parhaodd i ddal ei swydd o brif 
weinidog " Seneschallo,* * o dan y Tywysog 
Dafydd ab Llywelyn. Ar ol marwol- 
aeth Lly welyn, canwyd odiau godidog i 
Gwenllian gan feirdd y dwthwn nwnw: — 

"Death closed her mild blue eyes. 
Under that tower she lies, 
Ne'er shall the sun arise, 
On such another.** 

O.C. 1191, y bu farw Owain, mab y 
Tywysog Rhys, a brawd y dywededig 
Gwenllian, ac a gladdwyd yn Nhy Gwyn 
ar Daf. 

O.C. 1188. Ymweliad Baldwin, arch- 
esgob Caergaint, k Giraldus Cambrensis, 
&Cm a'r Ty Gwyn. 

Yn y ganrif hon yr oedd Rhyfeloedd y 
Groes yn berwi teyrnasoedd Cred, a daeth 
y Baldwin uchod ar bererindod trwy 
Gymru er ennill milwyr i fyned i Ganaan 
i gynnal gwrthladdiad yn erbyn y 
iometaniaid. Y daith bregathwrol hwn 



Digitized by 



TR « 

« gofhodir yn fanwl gan GiraMas, vr hwn 
oedd wr o dueddfryd hynafiaetbol, ac v 
mae Itinerarum Cambria o werth hyoaf- 
iaethol. Mae yr orymdaith yn croesi 
Ty wi mewn baian i Briordy Caerfyrddin. 
Tranoeth cycbwynasant ar byd y "Via 
Julia usque Alba Landa." Dyna y 
fintai yn myned gyda cberddediad araf 
benderFynol; maent gan mwyaf yn w^r o 
nod. Yr arcbesgob ydyw y dvn mawr 
asgyrnog yna yn dwyn agwedd firom, 
pendrwm, a tbrabausfS&fcb, canys ni ddylid 
angbofio iddo yn filain beri ddadgladdu y 
clodwiw Owain Gwynedd, gwedi bod yn 
ei fedd yn Eglwys Gadeiriol Bangor am 
ugain mlynedd, am yr esgus iddo farw dan 
esgymmundod am ' frwydro ym mblaid 
annibyniaetb ei wlad. • Gydag ef y mae 
loan, Abad y Ty Gwyn; Sysyllt, Abad 
Tstrad Fflur; Alecsander, archddiacon 
Bangor; Giraldus Cambrensis, archddiacon 
Brycheiniog; hefyd o wjr Ueyg, Einiawn 
Clud, ac Einiawn ei fab, yr hwn <»edd yn 
briod ag un o ferched y Tywysog Rhys ab 
Gruffydd; Meredydd ab Khys Maelgwyn, 
tywysog Maelienydd, gyda heidiau o 
fynachf>d a gwjr lien a ileyg llai eu nod. 
I'w cyfarfod i'r Ty Gwyn, y daeth Rhys 
ab Gruffydd a'i lys. Pregethodd yr Arch- 
esgob Baldwin yn y fynachlog yn Lladin, a 
Sysyllt, abad Tstrad Eflur, yn cyfieithu 
i'r Gymraeg, er mwyn y gwreng un- 
ieithoe. 

Adrodda Giraldns am ddamweiniad 
nodedig mewn cyssylltiad k*r cyfarfod yn y 
Ty Gwyn, sef ddarfod i ddyn ieuanc vn ei 
waith yn dyfod i gyfarfod &'r osgordd iV 
perwvl o ymrestru dan faner y groes, gael 
ei ladd rhwng y Ty Gwyn a Talacharn, a 
darfod i ddeuddeg o saethyddion o St. 
Claer gyffesu y weithred dan y bregeth 
dranoeth, ac ymrestru fel math o lawn i'r 
croesgad. — (Se« Gr. Itin,) 

Y Giraldus Cambrensis hwn, mae yn 
weddus i ni grybwyll, oedd brif ddyn eg- 
Iwysig ei oes: ryw Thomas k Becket ei 
ddydd ydoedd o. Dewiswyd ef gan yr 
Eglwys Gymreig ddwy waith yn esgob; 
end ysgwaetheroedd, yr oedd annibyniaetb 
yr hen Eglwys gwedi ei goUi dan Bernard 
Fradwr, ac yr oedd Harri III. vn ddyn 
rhy ddwfn i oddef Cymro o ddylanwaa a 
theymgarwch Cambrensis i lanw swydd 
mor bwysig. Yr oedd y Pab mewn 
oynghrair & Lloegr, i lethu Cymru; yn wir 
ni welodd Cymru yn nvdd ei gofwy ond 
gwaethaf Eglwys Rbu&in. x r oedd ei 
thelrw yn bygunad pan oedd haul hen 
Gymru yn machlud dros creigiau yr Eryri, 
gan sefyll rhwng Llywelyn a bedd. 

O.C. 1199. Riginald yn abad Alba 
lianda, yr hwn Riginald ar farwolaeth 
Piter de Liea, esgob Ty Ddewi, a gynnyg- 
iwyd i*r swydd; ond a wrthwynebwyd 
yn llwyddiannus gan Giraldus Cambrensis, 



ALL. 167 

am y rheswm nad oedd ganddo wybodiietb, 
(Vide "Cam. Plutarch,'^ 163.) 

O.C. 1216. Y flwyddyn rhagwyneb y 
gwnaethp wyd lor werth, abad Taly Llychaa 
yn esgob Myuyw; a Cadwgan, abad y Tr 
Gwyn, yn esgob Bangor. Yn ol "Willis's 
History of Bangor," yr oedd Cadwgan yn 
wr o fonedd, ac yn ysgolor rhagoroL 

O.C. 1224. Yn y flwyddyn rhagwyneb 
yr aeth Kofaint, o'r Ty Gwyn, "i breswyl- 
iaw i Gwyndir yn yr Iwerddon." 

O.C. 1239. " Y flwyddyn rac wyneb y 
bu varw Meredyth Ddall, mab yr Ar- 
glwydd Rhys, ac y claddwyd yn y Ty 
Gwyn."— "Brut" 

O. C. 1257. Diffeithiaw y Ty Gwyn yn 
filain. 

Yn y flwyddyn hon dygwyddodd anffawd 
o bwys ar y Ty Gwyn. Ni roddir y 
many lion yn neb o'r "Brutian Cy mreig," ond 
rhoddir hwynt yn fanwl gan yr "Annales 
Cambrise," ac fel byn dywed:— 

"Yn y flwyddyn rhagddywededig, 
cynghreiriodd Arglwyddi y Cyffindiroedd 
(Lords of the Marches), wneyd cadrwysg 
yn erbyn Dyfed ac Ystrad Tywi. Ar yr 
ail ddydd gwedi Puredigaeth Maer Feti- 
digaid, daeth Stepanus Bauson, Nicholas, 
Arglwydd y Cymet,Padrig, Arglwydd Cyd- 
weli; a r Arglwydd Carew, gyda Uu dir&wr 
yn erbyn Dyfed, gan ddrylliaw Cestyll 
Caerfyrddin, Llanstephan, ac Abercoran. 
Gwedi hyny, torasant berth y Ty Gwyn, 
*Portam Alba Domus' yn gaoddryll; 
aethant i mewn i'r fynachlog gan wersyllu 
ynddi trwy y nos, gan fyned rhagddynt 
mewn difileithiad milain tu fewn i'r He 
sanctaidd; nid amgen drylliaw Dnw (delw 
Duw), a*r Mair Fendig^id a'r boll saint, 
*Abbatiam intrantes ibique pernoetantes «t 
injuriam Deo et Beatte Mariee et omnibus 
Sanctis fecerunt.' Gwedi y trahi hwn 
ymosodasant ar y Myneich, gan eu euro 
yn filain, a Uadd gweision y Myneich yn 
eu ystafelloedd gwely (in cimiterio, 
Dormitory); gwedi nyny, ar ol darfod yr 
anfad trah& rhag-grybwylledig, dychwelas- 
ant gyda dirfawr anrhaith, gan ddwyn 
ganddynt hoU feirch ^omnes equos,' yng 
nghyd ag hoU ysglyfketh y fynachlog, heb 
law anrhaith yr Eglwys." (Via Annales 
Cam., p. 92. Chronicle of the Suppression 
of the Monasteries.) 
Hwn ydyw y trprchineb mwyaf ag sydd 

?;wedi ei gofnodi yn hanesyddiaeth y 
ynachlo^f dan sylw. Nid oedd gan y 
Fftndaliaid barch i Dduw na dyn. Gwedi 
y galanasdra anfad hwn, gwnaethant 
gyrch ar Ystrad Tywi, gan ddi£feithiftw 
a lladd ffordd yr elent Ond cawsant 
ddychweliad Uwyr ag haeddiannol y*i y 
diwedd; maent gwedi cyrhaedd mor bell a 
LlandeUo, ac ymosod ar Gastell Dinefwr, 
yr hwn a amddiffynwyd yn llwyddiannus 
gan y gwron dewr, nid amgen Meredydd 



Digitized by 



168 



TK HAUL. 



ab Rhys Gryg, **Mer»det filias Besi 
Grich,*' yr hwn gyda Haw gadarn, **maDu 
forte,** a wrthymhyrddiai y camladron. 
Erbyn hyn, yr oedd Lly welyn ab Gruffydd, 
Idywelyn y Uyw olaf, gwedi dyfod yn 
gyfnerth i Meredydd ab Uhys, a chyfarfu 
y Gymry, yn cael eu barwain gan y 
dywededig Lewelinus ab Gruffydd, 
••Meretat ap Besi Crych, et Meretat ab 
Oweni,** ag hoU gadernid y gelynion, a bu 
cad ar faes rhyngddynt mewn He a elwir 
gan yr Annales yn **Coet Llathen,'* neu 
**Goed Llangathen," He y gwnaeth y 
Cymry ymosodiad cbwyrn ar roencoedd y 
gelynion, a dymchwelasant hwynt yn 
yfflon. Fel y canlyn y traetha **Ree8*s 
South Wales" am y frwydr nodedig hon 
** Stephen Bacon commanded the English 
auxiliaries and his forces, with those of 
Rhys Fychan, appeared before Dinevor 
Castle; Meredith ab Owain, and Meredydd 
ab Bhys Gryg commanded the Welsh 
forces. The engagement which ensued is 
stated to haye b^n one of the most 
sanguinary ever fought in the Principality. 
The English army was totally routed with 
the loss of some two thousand men. 
'Plusquam tria millia Saxonum.* Mwy 
na thair mil, medd y *Brut' Lladin, "The 
fugitives were pursued, and Carmarthen 
«nd Llanstephan Castles were retaken in 
the route." 

Mae y maes He yr ymladdwyd y frwydr 
hon, ** Coet Llathen,** yr Annales, yn cael ei 
adwaen wrth yr enw Cad van," neu Cadfan 
hyd y dydd hwn. Gwastattir rhosog 
^edioff ydyw, ac y mae yma " Gae Tranc," 
« Cae Dial,*^ ** Cae yr Ochain," "Cil Forgan," 
yn adgof uwch anghof hyd y dydd heddy w, 
o'r trin, rhwysg arfau, trabludd byddin- 
•oedd, celanedd a dial, a fu ar y gwastattir 
hwn ae sydd heddy w yn gorwedd mewn 
gwyrddleisni mis Mai. Mewn cofnod arall 
yn yr Annales, tud. 91, dywedir i'r frwydr 
nodedig hon gael ei hymladd apud Kem- 
erau (Cymmerau), in Estradtewy." Mae hi 
yn beth nodedig mai Stephanau y gelwir yr 
afonig fechan Cymmerau yn bresennol, er 
oof, ef aHai, ddarfod i'r Stepbanus uchod 
gwympo yn yr ymladdfa dan sylw. 

Tn y rhwysg hon gwnawd y dywededig 
Badrig, arglwydd Cydweli, yn tyrach o i 
ben. 

O.C. X271, bu farw y cadlywydd uchod, 
Meredydd ab Bhys Gryg, yr hwn oedd wr 
o ddoniau milwrol o'r gradd uchaf. Cafodd 
y fraint o farw ya nawelwch ei gastell ar 
y Dryslwyn, a chladdwydef "cum fletibus 
multis" yn y Ty Gwyn. Fel hyn y 
dywed y "Brut:"— **Y chweched dydd o 
Awst, y bu Jarw Meredydd ab Bhys Gryc, 
yn Kastell y Dryslwyn, ac a claddwyd yn y 
Ty Gwyn, rac bron yr allawr vawr: ym 
mhen tair wythnos ar ol hyny y bu fari# 
Bhys leuanc, mab Bhys Merchyll, yn 



Castell Dinefirr, te ft claddwyd yn Tal y 

Uychau," 

O.C. 1291. **Taxatio Ecclesiatica F. 
Nicholai IV.," neu swyddog dan y Fab 
Nicholas IV., yn ymweled ag Eglwys a 
crefydd dan y deyrnas hon, er cael crfrif 
cywir o swm y gwaddolion, v degfed o'r 
rhai oedd yn myned i'r Fab o Bufain. 
A'r drelh Abbas de Abbalanda, yn ol y 
Taxatio hwn. oedd 9p. 

O.C. 1380, bu farw Janet, ferch Nicholas, 
yng Nghaerfyrddin, ac a gladdwyd yn y 
Ty Gwyn. 

O.C. 1400, bu farw Gwenllian, merch 
naturiol i Bhys ab Thomas, ac a gladdwyd 
yn y Ty Gwyn. Ym Mhentre Davis, ger 
Haw CasteU y Dryslwyn, y bu y Gwenllian 
hon farw. (Gw6l"Llyfrau AchauLlwyn- 
celyn. Cam. Begisler. Vol. i.") 

O.C. 1460. Dafydd Nanmor, bardd 

fwych, ac yn bresennol mewn eisteddfod 
an Syr Bichard Basset, 1444, a gladd- 
wyd yn y Ty Gwyn. (Gwel "Llawysgrif 
0. Mvfyr," yn y "British Museum,'* 
"Brython, 1860, tudal. 137.") 

O.C. 1480, bu farw Bhys Nanmor, mab i'r 
dywededig Dafydd Nanmor. Yr oedd yntau 
yn fardd gwych, ac yn byw ym Maenor 
Fynyw, yn sir Benfro; ac a gladdwyd yn 
Nhy Gwyn ar Daf. (Gwel "Em. Welsh- 
men," Llyfrau Achau Llwyncelyn.) 

O.C. circa, 1500, bu farw leuan Brechfa, 
enw adnabyddus i bob lienor Cymreig. 
Yr oedd ef yn dal swvdd o Bingyll, yng 
Nghaerfyrddin. Yr oedd yn fardd godidog, 
ac yn hynafiaethydd o'r gradd uchaf, ac yn 
awdwr i un o'r Brutiau Cymreig. Yn ol 
llawysgrifau Owain Myfyr, claddwyd ef 
yn rhyw Whitford. Amryfusedd, ond 
odid, oedd hyn, canys claddwyd ef yn ol 
llyfrau "Achau Llwyncelyn," y rhai ydynt 
casgliad o gryn ymddiried, yn y Ty Gwyn 
ar Daf. 

Sylw. — Buasai yn orchwyl da pe 
cyhoeddid y llawysgrifau achawl ag sydd 
yn gorwedd yng ngwahanol llyfrgelloedd 
Cymru, rhywbeth ar yr un cynllun a'r 
"jyianual of Pedigrees," Smith, cyhoeddwr 
yr"Arch.Cambrensis;" canys ceirynddynt 
swrn o ddefnyddiau hynafiaethol tra 
gwerthfawr. 



Y SALMYDD. 

"Arglwydd, hoffais drigfan dy d^, a lie preswyl- 
fod dy ogoniant."— Dafydd. 

Un nodwedd arbenig yng nghymmeriad 
y Salmydd 3'doedd ei werthfawrogiad o 
ddefodau ac ordinbadau addoliad Duw. 
Mae crefydd yn gynnwysedig o ddwy ran 
— ysbryd mewnol a ffurf allanol. Maey 
sylwedd yn wir yn werthfawrocach nar 
llestr a'i cynnalia; ac oddi ar hyn yn 
gyffredin yr ymgyfyd ofnau ym meddyliau 



Digitized by 



YR HAUL. 



169 



dynion, rhag fod oariad gwresog tuae at y 
ffurfiau yn y rhai y corfforir crefydd yn 
an^hysson ag iawn werthfawrogiad o'i 
nodW^dd ysbrydol. Caniatawn yn rhwydd 
Dad ydynt yn ofnau disail. Y mae 
personau, y rhai wrth syllu ar adeilad 
waith hardd a sylfeini cedym y deml "< 
waith Haw,** a ddywedant yn ebrwydd, 
**Edrych pa ryw feini a pha fath adeiladu 
sydd yma?** tra na wyddant ddim am ei 
phrydferUiwch mwyaf a'i gwir fawredd, 
fel y lie y gosododd yr Arglwydd ei enw 
ynddo, ac y "chewennychodd yn drigfa 
iddo ei han.*' Bydded i ni bob amser 
ochel yr amryfusedd hwn, ac wrth ei 
ochelyd, gwyliwn rhag rhedeg i'r eithafnod 
arall o ddibrisio a chyfrif megys pethau 
cyffredin yr hyn a sancteiddiodd Duw. 
Mor llawn oedd calon Dafydd o gariad ac 
edmygedd tuag at hyd yn oed y bryn y 
safai tabernacl Duw arno. Fel y parchai 
hoU ddefodawgoruchel a difrifol yr addol 
iad cyhoeddus ! Gwrandawn arno 

** Mawl a*th erys di yn Sion, O Dduw ; ac 
i Ti y telir yr adduned. Ti, yr hwn a 
wrandewi weddi; atat Ti y daw pob enawd. 
* * * * . Gwyn ei fyd yr hwn a 
ddewisech, ac a nesaech atat, fel y trigo 
yn dy gynteddoedd: nyni a ddigonir a 
daioni dy d^, sef dy deml sanctaidd.*' — 
Salm Ixv. 

Yr oedd yr orymdaith ddifrifol trwy y 
cynteddau iddo ef yn olygfa ddymunol; 
••Gwelsant dy fynediad, O Dduw: 
mynediad fy Nuw, fy Mrenin, yn y 
cyssegr. Y cantorion a aethant o'r blaen, 
a'r cerddorion ar ol : yn eu mysg yr oedd y 
llancesau yncanu tympanau.'* — Salmlxviii. 

Ni chelai addef mai pan ymunai y 
degtant, y delyn, yr udgorn, a'r symbal yn 
nn gydsain soniarus, yr oedd melusaf sain 
moliant i'w glust. Ucbelbrisiai Dafydd ei 
aelodaeth yn Eglwys Dduw, a gwerthfawr- 
ogai y fraint o addoli yr Arglwydd yn y 
cyssegr. Gwyddai yn eithaf da y gallasai 
yr Arglwydd ei gly wed oddi ar ben y ty 
neu o'r ddirgel ystafell. Eto gwaeddai — 
"Mor hawddgar yw dy bebyll di, O 
Arglwydd y Uuoedd I Fy enaid a hiraetha, 
le, ac aflysiaamgynteddau yt Arglwydd.'* 
-»SaIm Ixxxiy. 

Uawetiyehai pan ddy wedent^ **Awn i dy 
yr Arglwydd," ac ymhyfrydai wrth dalu 
ei addunedau yng nghynteddau teml Duw. 
A phaii yn eiriol ar ei lor ar iddo beidio ei 
anghofio na'i fwrw ymaith, nid ofnai 
ddefnyddio y ddadl darawiadol,— "Ar- 
glwydd, ho&is drigfan dy d^, a lie 
preswylfa dy ogoniant. Na chasgl fy 
enaid gyda phechaduriaid, na'm bywyd 
gyda dynion gwaedlyd." — Salm xxvi. 

Bu ams^ ym mywyd Dafydd, tra yn 



cofia fel yr ai gyda'r "g}mnulleidfa i dy 
Dduw mewn sain can a moliant." Pwy 
nad yw yn cofio y salm dlos bono, yn yr 
hon yr ymdy wallt ei ysbryd ynddo mewn 
unigedd, gan gymharu ei hun i'r hydd 
sychedig yn brefu am yr afonydd dyfroedd, 
nes gofyn mewn ton gwynfanus, "Pa bryd 
y deuaf ac yr ymddangosaf ger bron Duw." 

Gyda'r fath esampl o'n blaen, yng nghyd 
ag ereill o gyffelyb natur — Heseciah yn 
myned i'r deml, ac yn lledii Uythyr 
Senacherib o flaen yr Arglwydd; Pedr ac 
loan yn myned i fyny i'r deml i weddio — 
pwy nas cyfrifa hi yn fraint i fyned i 
meWn i'r Eglwys, a thy wallt ei y mbil wrth 
allor Duw? 

Ond profodd Dafydd ei eglwysyddiaeth 
mewn ffyrdd ereill: gweddiodd dros yr 
Eglwys, gweithiodd drosti; a pfaan y 
cadarnharwyd ef ar orseddfaino Israel, 
gofalodd am arch Duw. Yr oedd yn 
ymofidio am nad oedd iddi orphwysfa, a 
phrysurodd i barotoi pabell iddi. Amlygir 
1 ni yn Salm cxxxii. gymmaint bwysodd 
hyn ar ei feddwl, nan y gwaeddai allan fel 
hyn; "O Arglwydd, cofia Ddafydd a'i boll 
flinder; y modd y tyngodd efe wrth yr 
Arglwydd, ac yr addunodcLi rymus Dduw 
lacob. Ni ddeuaf i fewn pabell fy nhy, 
ni ddringaf ar erchwyn fy ngwely; ni 
roddaf gwsg i'm llygaid na hun i'm 
hamrantau, hyd oni chafiwyf le i'r Ar- 
glwydd, preswylfod i rymus Dduw lacob.** 
Yr "adduned" a gadwodd yn ffyddlawn: 
dygwyd yr arch i orphwysfia gyfaddas, 
ac ar yr achlysur yma y cyfansoddodd y 
caniadau gogoneddus a'r rhai y mo^d Duw; 
caniadau ag sydd can anwyled i'r Gristion 
a'r luddew; caniadau yn y rhai y cawn 
bob peth ag sy nefolaidd yn y syniadaeth, 
ardderchog yn y crebwyll, a phrydferth 
yn yr iaith. A ydwyt ti, anwyl ddarllen- 
ydd, yn gofalu am Iwydd dy frodyr? 
Yna, er eu mwyn, car yr Eglwys. Yr 
Eglwysi ag sydd yn coroni dy fryniau, ac 
yn tryfritho dy ddyffrynoedd, ydynt 
gadarnach cestyll na'r rhai a wyliant dy 
:yffiniau: eu clychau Sul a ddygant i ti ■ 
iangnefedd a diogelwch: eu gweinidogion, 
er nad ydynt ond marwouon egwan a 
brau, ydynt gryfach lu na byddin o w^r 
nerthol i ryfel. Yr ydwyt yn clywed yn 
wastadol y modd y carodd Crist ei Eglwys, 
gan roddi ei Hun yn bridwerth drostL 
Fel ofirwm diolchgarwch iddo Ef, car a 
meithrin yr hyn a fu anwyl iddo yn 
nyddiau ei gnawd. Fel y deml fawr- 
eddog gynt, sylfjenwyd hi ar graig, a'r 
graig yw Crist. Ymbletha hon ag oriau 
mwyaf pwysig ein hoes : rhodda ei bendith 
ar rwymyn serch : cofieidia y baban bychan 
diniwed yn ei breichiau, a llefara ymad- 



ffoadur o flaen ei elynion, pan y crwydrai roddion gobaith uwch ben y rhai a hunasant 
ym mhell o dy Dduw. Eisteddai i lawr 'yn yr lesa, 
yn yr anialwch, a chyda tristwch dwys 
22-— XI. 



Digitized by 



Off. X 

Google 



170 



rm HAUL. 



CYDYMDEIMIiAD A GWYNIONYDD 

AwwTL Frawd, — Yr wyf yn deftU eieh 
bod wedi bod yn rhodio yn adiwedd«r ar 
hyd dyffiryn Baca (dyifryn wylofain), ae 
yr Vfj£ yn awyddus i hebrwng ychydig 
eiriau o gydymdeimlad hyd atoe£ 

gwelais yr banes galarus am farwolaeth 
iargaret eich mercb, a dywedais,— 

Awen anwyl gwlad fy nhadan, 

Os 068 yn ay delyn gun 
Byw biraethlawp tiniddion dannan 

cbyiFyrddodd bysedd ua 
A ollyngant seiniau allon, 

Na fu r fath alarus gfri 
Wedi genedigaeth anian, 

Bho ei benthyg 'nawr i mi— 

I gael swnio seiniau galar 

Prnddaf gly wyd er pan ddaeth 
Fecbod i anrbeithio'r ddaiar, 

Gan ledaenu ocb ac aeth; 
Seiniau g^lar fo'n cydgordio 

A'r teimladau chwerwon dardd 
dan fron Gwynionydd beno, 

Am J[)rif lili deg ei ardd. 

O blitb by/ryd deg eyBllnniau 

A breoiddwydion boren oei, 
JFel gwenynen o*r ardd flodao, 

Ei hoff Farearet ymaith ffoes; 
, Casglodd Iwyui o fel yn fore 

At y hlodaa teg eu ffwawr, 
Yna biededd tuag adre^ 

I gwch m§l y gread fkwr. 

Uawer cynllun iddo yntau 

A ddinanodd gyda bi, 
lilawryf bardd cylcb ei arleisiaa, 

Clod fel lienor ucbel fri, 
£nw megys bynafiaethydd, 

Nis gall yr noil bethau byn 
Gadw ei alar prudd yn llony dd, 

Na'i ddau lygad rbag troi'n llyn. 

Ym mro Artben gwelais geiafad 

Dlysni ar ea tbyner rudd, 
A pbelydriad ei oau lygad . 

&rolai rym ei tbeimlad oudd} 
Awel iacb y Ferwig wedi 

Hyny ht yn gwrido'i f^awr, 
A dyfiirynoedd Tywi a Tbeifi 

Goetbent cbwaetb ei meddwl 

Do, fe'i coetbwyd yn rby ucbel 

I fyd llygredd, ocb, a cblwv'l 
Hethai swynion Hanfibanffef 

Gadw'i hysbryd pur yn bwy; 
Nid oedd uwyniant glanau Teifi 

Iddi bi yn ddigon la, 
Mwyniant filwaitb yn rbagori 

Ar Ian afon by wyd ga. 

fioff rieni, earwn weitbiaii 
Gydgymmysgu'm beewan ffri 

A'r ocb'neidiau prudd f r grictdfan 
Gyfyd o'ch mynwesaa cbwi; 



Hoifwn yfed atoeb gwpan 

Gydymdeimlad, ond 'r wy"mbell; 

Ond gall lesu mwyn sy'n mhobman 
Wneutbur byny'n liawer gwelL 

Ei symmodiad ddyg gorwyntoedd 

Cryfion ar eich gwartbaf tihwi; 
Dim i'w wneyd yn swn tymmestloeddy 

Dim ond wvlo dagrau*n Hi; 
Ond (ymmesuoedd ynt i'cb danfon 

Tr gyagodfa ddwyfol gref ; 
Aradr Dnw'n braenaru'^ caion, 

'Gael cynnyrchu cnwd i'r nef, 

Fe ta*T dymmesU oer yn euro 

Arnaf finnau, bron &*m lladd, 
A'r gwresraddyr is law Zero 

Obry'n pwyso ddeugain graddl 
CoiH tri mewn pum nfwrnc^! 

Fodd bftm heb wallgofi'n llwyr? 
Pun u cariad, cosp fy mecbod, 

Keu betb ydoedaf Duw a ^yr. 

Yn llaw Daw yr ydych ehwithaii, 

Mae Uaw Duw'n well aa llaw dyn, 
Ond rbydd gyffyr cbwerw weitbiaa 

I ladd dynol nwyd nen w^n: 
Pljrgwch dan ei law alluog, 

MBHBi*n dragarog, dyner BSi 
Ki ddvobwela'ch geaeth serohog^ 

Ond chwychwi eweh ati hi, 

Erbyn i mi ollwng allan gsnomaiat a 
hyna, gwelais banes fod eieb SusaiiM 
ieuanc, yn mlodau ei dyddiao, wedi 
ayaed o Laageitho i'r nef, a dy wedaiar-* 

Ow! nid oes newyddion da — yn tramwy, 
Rhai trymion ddont yma; 
Owl y son fod Susanna 
O dan bndd, flodeuyn ha'. 

Hygar wedd gwrid ei gruddiau^** wywoM 
O dan awel angau; 
Goaoaiaat teg ei gwenaa 
(AU Non glwfl) ddiflaaai'n glanl 

Am ennyd bn ym mynwes— rbieniy 
Rhai anwyl a chynhes; 
Ing o ol eu bangyles 
Kycha y rhai'n— ocb a'i wres. 

Fel eitiad ba'r «rf liU,*-w«i o wedd, 
O dan haul yn oesi; 
Gwaaeth M rwlithyn eepjfn i 
Ckweg leayrdi y goleuni. 

Daw y deg. wemp odidc^ un,— fyny 
O'r fynwent yn arddun; 
Gu wenlloer, daw ar gynllun 
HoffiM bardd gorfF lesu'i bun! 

Biaiat tyn^ri hwnt ennyd,-^ich go^w^g 
Troweh i eiliau'r gwynfyd; 
Yno wele'tA nanwylyd; 
Ymrowa bawb am ran o'i byd. 

Dbwx Emm 

ParisvUU, Ohio, America^ 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



171 



CLAOTGELLODDD ItHUl-AIN. 



T 1C4B chwedl yn yr Arabian Nights am 
ryw ddinas, trigolioa yr bon yn ddisym- 
mmth a drowyd yn feini. Y forwynig 
wrth y ffynnoB, y gloddestwr wrth y 
bwrdd, y crwydryn diofal ar yr heol — 
pawb a addiw«ddiifryd heb gymmaint a 
myoyd o rybodd, ac yn yr ystam ar y 
foment y safasant oil fel oer ddelwaa 
Biarmor. Fel byn^ y ddinas a aafodd, a 
tbawelweh y diffaetble anghyiannedd a 
orpbwyaodd ami. Parhaes yn y cyflwr 
hwn tra oes ar ol oes a yseubai drosti, nes o*r 
diwedd ar ei bynt y daeth ymdeithydd 
iddi,* a'i heolydd am y waith gyntaf am 
ganrifeedd rai, a adseiniasant ddamsang 
traed dyn<4, fel ag yr ymdeitbiai drwy 
y ]»ala9, y deml, a'r neuadd, heb neb i 
ateb i'w alwad nac i rwystro ei fynediad, 
gan sylla mewn syndod ar gofiannau 
cenedlaethau fuoatoesan yn ol yn medd- 
ianntt'r He, yr hwn ni ddilynwyd hwynt 
can olaiiaidy eithr pob peth a safodd yn 
Adigyfiaewid. 

Kid yw hyn ond ffug, eithr gwelir y 
•ylweddol yn banes hen ddinasoedd enwog 
Here«1aneum a^ Pompeii, y rhai a orlifwyd 
gan gprugdarddiad omadwy Yesuviiis yn y 
fiwyddys OX). 79, ac nid oes amser maith 
er pan ddadenbnddwyd en badfeilion. Ac 
felfy y iaif teithwyr yn en canol hwynt, 
ft ayMant ar dai sydd yn edryeh fel pe 
bnasai eu presiwylwyr Bhufeinaidd a 
phaganaidd ond newydd eu gadael, le, 
adryehaiit toe airluniaa a cherflaniaa, ac 
hyd yn oed y bwra yn y ffwrn, a*r cochliw 
a pha un yr adferai y fenyw wywedig 
degweh ei gwedd, yn y man y gadawes hi 
et Gyda phriodoldeb- y gailaBt adrodd 
geiriea eynowysfawr Syr Walter Scott, 
pan y safai am y waith gyntaf ar y llan- 
ereb, Dinas y 'meirwon ! Pinas y meirwon I" 

Pertkyna dyddordeb cyffelyb, ond pnr 
anahebyg mewn un golyg^, i Gladdogo- 
f eydd Bhufain. Geilir, a hyny gada mwy 
o briodoldebv galw yr ogofeydd hyn yn 
ddinas y meirw." Ffurfiant ddinas 
danddaiarol eang, o ddeuta dwy filltir o 
byrth dinas Caesar." Ychydig o wychder 
adeilyddol a bertbyn iddynt, ac nid oes 
yma balasao^ na tbemlan, na baddau. 
Kae eu dyddordeb yn gorwedd yn y ffaith 
fod o'a mewn yn. gas^edig Iwch a Uudw 
deunaw canrif o leiaf; eu bod yn cyn- 
iiwys poblogaeth fawr yn ystod y cyfnod 
mwyaf dyddorol ya banes y byd, a bod 
beddau oannoedd oV boblogaeth bono i'w 
gweled yn awr yn y lie drwy y rhai 
«*gwedi marw, maent yn llefaru eto." 

Mao Uawer o ansierwydd yn bodoli o 
bavth deebreuad y daddfeydd hyn. 
Tebygol iddynt gael eu hagor fel dodd- 
feydd eeryg gau bob! oeddynt wedi 
cyrbaedd uchder eu gogoniant a'u rhwysg, 



cyn sngno o na Bemns ntn Bomolus, sef 
cenedl yr Etrusciaid, enwau y rhai sy 
bron k myned ar ddifancoU. Gwnaeth j 
Bhufeiniaid wedi hyn ddefnydd o'r chwar- 
elau, nes mewn amser daeth tanddaiar "y 
Campagna," fel ag y gelwir y rhanbartb 
kwn oV wlad, yn un rhydwaith perffaitb o 
geudyllau a rhodfeydd tanddaiarol, yn 
ymestyn bymtheg neu ugain milltlr tu 
hwnt i furiau y ddinas. Yn raddol 
dyhyspyddwyd y cloddfeydd hyn, ^ 
safasant yn wag a pharod i unrhyw 
ddefnydd a ellid wneyd o honynt. Pres^ 
wylid yr ogofeydd dirgelaidd yma yn ami 
gan wyllt fwystfilod; a cban swynwyr, fd 
y cesglir oddi wrth ogan-gerddi l^race. 
Y rhai olaf hyn a ymlusgeut allan o'li 
cuddfanau i oleu lloer er cyflawnn e!;i 
swynion, a phan eu darganfyddld, cilient 
yn ol i'w duon lochesau: ond yn fuan 
gwnaed gwell defnydd o'r dirgel-leoedd 
dan sylw; daethant yn guddfanau i*^ 
Cristionogion erlynedig yii amser yr erlio- 
igaethau tost Dechreuodd yr erUdigaetli 
gyntaf dan Bufain baganaidd tua'r flwydd- 
yn O.C. 68, sef yn fuan ar ol i Apostol 
mawr y Cenedloedd lawenychu calonw 
aelodau yr Eglwys ieuanc oedd wedi tyfu 
i fyny megys o'i ddeutu yn y ddinas. 
gLifiwch y dywedir wrthom yn y Beibl, i'f 
Efengyl gael ei chuddio oddi wrth y doeti^ 
a'r deallus, a'i hamlygu i iabanod; **na4 
llawer o rai doethion, nad Rawer o rai 
galluog a alwyd;" ond mai **pethau distadi, 
a pheihau dirmygus" a etholodd Duw. 
Pelly yr oedd pan bregethwyd yr Efengyl 
gyntaf yn Bhufain; bon a wrthodwyd 
gan y cyfoethog a'r uchelradd; ond a 
gofleidiwyd yn llawen gan y tlawd, y lles^ 
a'r clwyfus. Yr oedd llawer o'r dychwelej- 
igion cyntefig yn dilyn eu gorchwyl fe} 
doddwyr yn y cloddfeydd, a thrwy hyny 
yn gyfarwjdd a'r gweithydd. Gan eu 
bod yn trigo tu allan i'r ddinas, yr oeddynt 
i raddau mawr nr wahan oddi wrthi. 

Uo o'r ffugrau mwyaf cyffredin ar 
furiau y claddogofeydd hyn yw eiddo y 
cloddiwr. Y personau hyn^ sef yr unig 
rai cyforwydd yn hyrys Iwybrau a dirgd 
fanau y cloddfeydd tanddaiarol dan sylw, 
a wnaethant yn hysbys y dirgelwch i'w 
brodyjr yn y ffydi ac rel hyn daeth y 
tywyll ogofeydd yn drigfa i'r Eglwys 
gyntefig yn Bhufain, a thystiasant yn 
feunyddiol i hanfodiad yr addoliad 
gwaharddedlg. Nid arbedodd yr anfad 
ymherawdwr Nero, creulondeb yr ^wn 
oedd gynddaredd perftaith, na mab, na 
merch, na phlentyn, os gellid mewn un 
roodd brofi eu hymlyniad wrth y Credo 
Cristionogol. Nid oedd un man diogel, 
"yog ngwynet) haul a llygaid gpleuni,'^tu 
fewn i gvffiniau y ddinas: ean hvny, y 
rhai allent ffoi am ddirgelwch i 
wledydd p^Uenig, a gludasant eu da i*r 



Digitized by 



Google 



172 



YR HAUL. 



claddogof eydd, ac felly daeth cynniweirfa 
lladron a gwyllt fwysfilod yn drig^a praidd 
bychan, ffydd ansigledig y rhai sydd wedi 
gwneyd yr holl le yn ddaiar sanctaidd. 
Am dri chan mlynedd parhaes yr erlidig- 
aeth i raddau mwy neu lai yn y **ddinas 
dragwyddol," a'r ogofeydd cyb^d yn 
noddfa i*r Cristionogion Rbufeinaidd. 

Mae yn aros ami brofion o'r ffordd yr 
amcanai y ffoedigion, druain, gyfaddasu en 
trigfa ddyeitbrol, gan gymmaint ag oedd 
bosibl at angenion y drefedigaeth fechan. 
Gwnaed defnydd o wasanaeth y saer, j 
cerfiedydd, a'r arlunydd: naddwyd capeli 
bychain allan o*r graig, a darparwyd 
awyriad cyfaddas. Eto, gwaith y bedd- 
gloddiwr erys amlycaf. Mae ochrau yr 
orielau yn 11a wn o agenau beddrodol; un, 
dwy, tair, ac weitbiau chwech o feddgellau 
yn rhes, y naill goruwch y Hall, o'r llawr 
i'r nen, yn y rhai y mae yng nghadw Iwch 
y meirw dan sel hyd foreu y farn fawr 
ac udganiad udgorn Daw. Cyfrifir fod 
hyd y rhodfeydd tanddaiarol dros naw 
can milltir, a bod yn gladdedig ynddynt 
uwch law ehwe miliwn o gyrff dynol. 
Dysgrifia Sant lerom hwynt fel hyn yn ei 
ymweliad a*r He yn y bedwerydd ganrif: — 
"Fan oeddwn yn Bhufain, a mi yn ieuanc, 
ac yng ngorchwyl mewn olrheiniadau 
Ilenyddol, arferwn fyned yng nghwmni 
ereill o'm cyfoed, ac o gyffelyb naws, y 
Suliaa i ymweled & beddau yr Apostolion 
a'r merthyron, a disgyn yn lynych i 
waered i'r cellau a gloddiwyd yng 
nghrombil y ddaiar sydd a'u hystlysau yn 
ordoedig gan feirwon; ac mor ddudew yw 
y tywyllwch yno, fel ag y sylweddolem 
eiriau y prophwyd, *hwy a ddisgynant yn 
fyw i unern/ Yma a thraw goUynga 
agoriad cul, annheilwng o'r enw ifenestr, 
ychydig o oleu i mewn, digon i liniaru 
ychydig ar y tywyllwch caddugol sydd yn 
teyrnas is law; ac fel yr awn ym mlaen 
trwy y cysgodau gyda chamrau gwyliad- 
wrus, adgofir i ni gyda nerth eiriau Virgil : 
**Dychryn ar bob Haw; mae hyd yn oed y 
dystawrwydd yn brawychn y meddwl." 

Achosodd y sancteiddrwydd a gys- 
sylltwyd wrthynl iddynt barhau fel 
claddfa Gristionogol, a gorphwys ynddynt 
amrai esgobion, ymherawdwyr, a brenin- 
oedd. Yn eu mysg y mae pedwar brenin 
Sacsonaidd, wrth ochr y pab Gregori 
Fawr, yr hwn a anfones Awstin Fynach i 
droi y Sacsoniaid i'r ffydd Gristionogol 

Naddwyd orielau y cladogofeydd yn y 
graig dywodfaen sydd yn gorwedd dan 
•* y Campagna." Y maent yn gyffredin o 
ddeutu chwe troedfedd o led, ac o bump i 
ddenddeg o uchder, y nen yn fwaog, a 
chellau yn ihesi ar bob ochr. Mae y 
cellau hyn yn afreolaidd yn eu trefnkd, ac 
yn amry wio mewn maintioli : cauwyd rhai 
ft Uechau marmor, tra o bryd i bryd yr 



agorwyd ereill, Qcs dynoetbi ysgerbydan, 
y rhai yn y fan a syrthient yn llwch dan 
effaith awyr. Mewn rhai manau gellwch 
eto weled y llwch marwol yn gorwedd ar 
lawr y gell yn ffurf ysgerbwd, gan ddjmodi 
y dwfnbarch a wrthoda aflonyddn ar 
weddillion y marw. 

Y mae dyryswch y mynedfeydd yn 
gwneuthur yn ofer pob ymgais tuag at 
gael allan eu gwir feint Y mae o fy 
mlaen ddarlunlen o'r gyfran a olrheinwyd 
eisoes:- edrycha fel darlunlen o dref 
anferth. Mae y rhodfeydd yn eroes- 
ymgroes, tra yma a thraw y cyfarfyddwch 
a cnilfachau eang a ddefnyddid gynt fel 
capeli. Yma y cyflawnid ordinhadan 
crefydd gan ddynion a welsant yr Ar- 
glwydd yn y cnawd. Cauwyd rhai 
mynedfeydd i fyny rhag i bersonau fyned 
ar goU. Gellir myned felly yn hawdd, fel 
ag y dangoswyd gyda gofid yn y flwyddyn 
1837, pryd yr aeth ysgol o ddeg ar hugain 
o fechgyn gyda'u hathraw i lawr ar 
ymweliad, ac ni welwyd mo honynt mwy. 

Fe ymddengys fod y Cristionogion 
cyntefig bron yn eiddigus o gerfiadaeth ac 
arluniaeth, megys pe buasent baganaidd 
bethau. Fe allai mai yr arwyddlun cyntaf 
yn eu mysg oedd monogram enw Crist, sef 
y llythyrenau X a P yn gydblethedig. \ 
Mae yn ddiammheu genyf i chwi ei weled 
ar fifenestri Eglwysi. Yr X yw yr CH 
Roeg, a'r P y lythyren R yn y Roegf. 
Dyma arwyddnod cyffredin aral ll,IHC. Yr 
H yw y lythyren Roeg am E, a'r C y 
lythyren Roeg am S. Y tair llythyren 
hyn ydynt ddechreu yr enw lesu. Un 
ychwaneg: A ac O yn gydblethedig sydd 
gyfansoddedig o A (Alpha), ac O (Omega), 
yr hyn nid oes angen ei egluro. Arwydd- 
lun boreuol arall yw Ilun pysgodyn. Y 
geiriau a ganlyn, **Iesous Christos T Heou 
Uios Soter," a arwyddoc&nt "lesu Grist, 
mab Duw, ein Hiachawdwr." Os dodir 
yng nghyd y llythyrenau dechreuol hyn, 
cyfansoddant yr enw ICTHUS, yr hyn yw 
y gair Groeg am "bysgodyn." Yr oedd 
yr arwyddlun hwn mewn bri, mae yn 
debyg^l, am y rhes wm fod yn ammhosibl i'w 
gelynion ei ddeongli. Yr oedd llong ac 
angor hefyd yn hoff arwyddluniau, gan en 
bod yn arwyddocau i'w cyfeillion ymadaw- 
edig orphen eu mordaith beryglus ar 
gefnfor by wyd, a chyrhaedd yn ddiogel yr 
" hafan ddymunol." Yn fuan, modd bynag, 
dechreuwyd arddangos golygfeydd o'r 
Hen Destament. ifu o'u hoff rai oedd 
by wyd lonah: dygai y llong, y morfil, a'r 
cicaion ar gof iddynt y tair meddyl- 
ddrych, bywyd, marwolaeth, a buddugol- 
iaeth. Yna daeth dygwyddiadau ym 
mywyd yr lachawdwr, yn arbenig ar y 
beddrodau diweddaraf, megys Ymweliad y 
doethion, Bedydd Crist, a'i Fynediad gor- 
foleddus i ddinas lerwsalem. ,Ceir Hawer 



Digitized by 



TR HAUL. 



178 



o arlnnian, yn enwedig o adgjfodifld 
Lasarns, y rhai sydd yn ddyledns yn 
ddiammheu i*r bregeth gynnwysfawr ar 
yr Adgyfodiad, a geir yn yr Efengyl yng 
ngl^n a'r amgylchiad. Ond ym mysg yr 
hoU arlnniau hyn ni cheir cymmaint ag un 
ymgais tuag at gynnrychioli loesi^n Crist 
yn adeg ei ddyoddefaint. Fe ymddengys 
eu bod yn cael en hy styried yn gy mh wysach 
testynau i fyfyrio arnynt nag iV darlunio 
i'r llygaid noeth. Testynau gorhofif iV 
cerfio ar y mnrian oeddynt, y Bugail da; 
Crist a*r Sachgenyn (Sant Matthew xviii. 
2); Crist a'rWraig o Samaria; y Claf o*r 
parlys yn cario ei wely, &c. 

Pur darawiadol yw y gwahaniaeth sy 
rhwng y beddargraffiadau Cristionogol a r 
rhai paganaidd yn y lie. Ar un Haw 
eoffeir mewn barddoniaeth bedegog enwan 
urddasol a gwrhydri yr ardderchocaf o 
ddinasyddion Bhufain ; tra ar y Ilaw arall 
yr arddengys yr ysgrif aneglur ar unwaith 
frys ac anwybodaeth yr ysgrifenydd. 
Ond mwy tarawiadol fyth yw y gwahan- 
iaeth ysbryd a ganfyddir yn y beddargraff- 
iadau hyn. Cwynfana Stoiciaeth yn brudd 
o herwydd terfynu o bleserau by wyd mor 
gynnar, tra y rheda ymadroddion 
tangnefedd heddychol a gobaith cysur- 
lawn trwy yr argraff Gristionogol. Ar y 
cof-feini paganaidd drachefn a thrachefn 
cawn yr ymadrodd "cartref tragwyddoL" 
Gosodir allan anobaithmam am ei phlentyn 
fel hyn : — O dynged ddidosturi, yr bon a 
vmhyfrydi mewn marwolaeth greulawn, pa 
nam y cipiwyd mor gynnar fy Macsimus 
oddi wrthyf ?" A ganlyn sydd ar ryw 
lythwr:— "I ddwyfol ysbrydion Titus 
Claudius Secandus, yr hwn a fu fyw 57 
mlynedd. Baddau, gwin, a chariad 
a wnant fywyd yr hyn ydyw. Ffarwel, 
ffarwel!" A chanfyddir llawer o is 
chwaeth. Ond yr argraffiadau Cristion- 
ogol ynt bur wahanol. Nid oes dim yn 
drwm na phoenus ar orphwysfaoedd y 
merthyri; edrychir ar farwolaeth megys 
cwsg melus, o'r hwn y ceir dadebriad 
llawen. Ni cheir un dadganiad o ddial yn 
erbyn ei gwrthwynebwyr, nac arwydd o 
alar am y brodyr merthyredig; angeu yw 
pyrth y nefoedd. . "Wrth edrych ar y 
claddgellau," ebai "an ysgprifenydd, ''gellid 
tybio na chafes erlidigaeth yno yr un 
ysglyfaeth, gan nad oes cyfeiriad at 
ddyoddefaint^ Yn He hyny, cewch yno y 
faUi argraffiadau o **Mae Victorina yn 
huno/' Septimus yng Nghrist mewn 
heddwch/' "Cwsg yw heddwch yr Ar- 
glwydd." Weithiau ceir ** Mewn heddwch *' 
yn syml, a thro arall arwyddlon heddwch 
wedi ei gerfio gan anfedrus law — y golomen 
a'r gangen olewwydden yn ei chylfin. 

Fel hyn, y syniadaeth oruchafol yn y 
ddinas hon o eiddo y meirw Cristionogol 
jw anfarwold^. O'u beddaunaddedigyn y 



gniig, cly wn lais ardderchog In y merthyri 
yn gorchymmyn i ni ymorfoleddu a 
gobeithio, o herwydd treiglo o*r ty wyllwch 
oddi wrth y bedd, am fod Crist i ni, 
megys ag iddynt hwythan, yn adgyfodiad 
a by wyd. 

Cyfaddaawyd o*r Seitoneg, 



EMYN. 

"Dring i fynyyma." — Dad. ir. 1. 

Enaid gwiw, dy alar gad, 
Cwyd dy olwg tua'r wlad. 
Lie nid oes na loes na chur, 
Dring, O dring iV gwynfyd pur. 

*K oil a welaist yn y byd 
Nid ynt deilwng o dy fryd; 
Gad deganau gwael y llawr, 
Dring, O dring i*r gwynfyd mawr. 

Mor o ofid ge'st heb Ian, 
Oes o adfyd fu i*th ran; 
Gwlad y cystudd, byd y poen, 
Gad, O gad am gwmni*r Oen. 

Mae peryglon ar bob Haw, 
Blinder ar ol olinder ddaw; 
Ton Vol ton ostynga*th ben, 
Dring, O dring tu hwnt iV nen. 

Paid &'th alar, taw a'th gri. 
Pry y mae*th orphwysfa di. 
Lie cei foli Duw a*r Oen 
Byth heb ofni marwol boen. 

Mae'n dy alw, adref dos, 
Darfu'r ddu gymylog nos; 
Mae'n dy wahodd, clyw ei lef, 
Dring, O dring i deyrnas nef. 

UstI clyw adsain ber y gan — 
Mawl y llu i'r Drindod glan; 
Una'r anthem gyda hwy, 
Mola'r Oen a'i farwol glwy'. 

D. Griffith. 

Capel Curig, 



Y BREGETH OLAF. 

TuA chan mlynedd yn ol, cymmerodd 
damwain arswydus le ger Haw Caerodor, 
yr bon a daflodd y ddinas hdno i brudd-der 
dwfn. Ar yr aU ddydd ar bymtheg o fia 
Mawrth, penderfynodd y Parch. F. Newnham, 
un o ganoniaid yr Eglwys Gadeiriol, a 
boneddwr arall a dwy foiieddiges, fyned i 
ymweled &'r ceubwll dychrynllyd bwnw, pen 
y Park Hole. Gwedi iddynt gyrhaedd 
geneu y pwll, gwnaeth Mr. Newnbam 
gynnyg cael allan ei ddyfnder, os oedd modd; 
aeth i eneu y pwll, a gollynodd gorden i 
lawr. Er cadw ei hun yn ddiogel gafaelodd 
mewn eangen, yr bon oedd yn ymeatyn allan 



Digitized by 



174 



vweh ben y pwU; oad mae yn ym^dangos 
ddarfod iddo bwysoar gorsen sigledig; nid 
oedd yD ddigou eryf i*w ddal, a'r canlyniad 
fu i*r boneddwr anffodua ayrthio i lawr i'r 
oeobwll diwaelod hwn, yog ngohvg ei 
gyfeillion, ae m welwyd mo bono mwyacb. 
Y boreo hwnw, oyn mjroed ar ei hynt dor- 
caloDua, darfa i Mr. Newnham ddarllen y 
Gwaaanaeth yn hen Eglwya blwyfol Clifton; 
ac un o'r Salman am y dydd oedd yr Ixxzviii., 
ym mha un y dywed y Salmydd, " Gosodaiat fi 
yn y pwll iaaf, mewn tywyllwch yn y dyfn- 
derau." Yr oedd darlleniad yr adnod hon 
yn hynod darawiadol i'r amgylchiad prudd- 
aidd a gymmerodd le cyn machlud haul 
y diwrnod hwnw: yr oedd fel math o 
ragfynegiad o'i dynged. Ar ol ei farwolaeth, 
eafwyd gafael mewn pregeth, y r hon oedd beb ei 
gorphen, ar ei ddesk, yr hon oedd ei bregeth 
olaf." Y teatyn oedd, "Ai &'r meirw y gwnai 
ryieddod? A gyfyd y meirw, a'th foliannu 
Bi?" Yr oedd y bregeth hon i gael ei 
thraddodi y Sul canlynol. Yr oedd un 
o'r enw Love yn eydlafurio & Newnham ; yr 
oeddynt ill dan yn bregethwyr poblogaidd; 
ond yr oedd Ilawer o wahaniaetb yn eu dull; 
yr oedd Love yn fwy deniadol na'i gyfaill, yr 
hwn oedd yn fwy tar^llyd; yr oedd gan y 
ddan eo hedmygwyr; ac yr oeddynt 3m eu 
hystyried fel riveUs; ond nid oedd dim o'r 
teimlad hwn wedi meddiannu un o'r ddan. 
Dydd Sol cyn y ddamwain, tro Love oedd i 
bregethu; ei destyn y boreu hwnw oedd 
geiriau yr apostol wrth y dyn cloff ym 
mhorth y deml; "Aur ac arian nid oesgenyf, 
eithr yr hyn ay genyf yr wyf yn ei roddi i ti,*» 
&c. Yroedd y bregeth bon yn hynol bwrpaaol, 
ac yn briodof iawn i'w wrandawyr, y rhai 
oeddynt gan mwyaf yn perthyn i'r dosbartb 
gweitbgar. Yr oedd Newnham yn yr 
Eglwya y boreu hwnw; ac wrth fyned allan 
^dywedodd wrth foneddigea, yr bon yr oedd ef 
ar fin ei phriodi, Yr oedd pregeth ragorol gan 
Love heddyw." " le," ebai y foneddiges yn 
oeraidd, " eich tro ehwithau sy dydd Sul neaaf, 
a chofiwch ei drechu." " Gobeitbio," ebai 
Newnham, " nad ydych yn edryeh arnom fel 
dau chwareuydd; nid yw hyn ddim end 
balchder Maria. Nid oedd dim a wnai y tro 
i Maria ond iddo orchfygu Love, cyfaill 
Misa H. More." "Gwnaf fy ngoreu," 
meddai Newnham, "i wneyd daioni." "Mi 
ddeoaf i'ch gwrando os byw a fydd^f, ae os 
na fyddaf, bydd fy yabryd yno." Trodd yr 
ymddyddan am Lasarua a Difas. " Gresyn," 
meddai Newnham, ''nafuasai Tad y ffyddlon- 
iaid yn caniat&u i Lasarus bregethu un 
bregeth yn ei amdo nes dychrynu dynion; 
buasai un bregeth gan un o'r byd anweledig, 
i ba un yr ydym ni yn ceisio treiddo, yn 
•icr o gael eiFaith hynod." "Chwi gewch 
fod yn genadwr byd anweledig," ebai hithau. 
** Mae hyn yn ymylu ar ryfyg," oedd yr ateb. 
Wedi y ddamwain, aeth ei gyfaill Love i 
lyfrgell Newnham, a ehanfa y bregeth, a 



darllcnodd y teatyn, "Ai Vr meirw y gvnai 
ryfeddod? A gyfyd y meirw, m'th foliannu Di ? " 
Cymmerodd rhyw ddychryn afael yn Love 
wrth ei darllen: yr oedd yn dyehymmygn 
bod ei gy&ill yn aiarad ag ef, ac yn dywedyd 
wrtho mm ddirgeledigaethan arawydna y byd 
aiall: methodd ddarllen y bregeth, a 
goaododd hi yn ol ar y desk. Clodd y drwe, 
a rboddodd yr agoriad i'r subaaerigt, a 
gorehymmynodd iddo ei chymmeryd i dy nn 

gyfeillion Newnham. Cymmerodd hyn le 
noa Wener, aef y noawaith ar ol i Newnham 
golli ei fywyd. Boreu dydd Sul, aeth nn o 
awyddogion yr Eglwya Gadeiriol i fewn i'r 
adeilad fel arferol i oaod y meiocian, fte., 
meWn trefo, erbyn y Gwaaanaeth; ond 
dychrynwyd ef yn ddirfawr wrth weied j 
subsaerist yn gorwedd yn ddideimlad ar y 
llawr; eyfododd ef i fyny, a Uwyddodd i'w 
adfem. Pan ddaeth y dyn ato ei hon, yr 
oedd golwg wyllt amo; gofynodd y awyddo|^ 
iddo pa fodd y daeth ef yoo: dangoaodd y 
mbmrist y drwa iddo, a gwnaeth amnaid 
ar ei gyfaill i'w gymmeryd oddi yoo. Cyn- 
nortbwywyd ef i'w dy ger Haw, a daeth ato 
ei hon i raddan. Wrth adael ty y subgaerisif 
pwy ddenai i gyfarfod y awyddog ond Mr. 
Love, a dywedodd wrtho am yr amgylchiad. 
Ar ei ffordd yn ol galwodd Mr. Lore yn ofay 
y ntbsacrist, yr hwn oedd yn wan ae yo 
parhan mewn dychryn roawr. Mewn atebiad 

1 Mr. Love, dywedodd iddo fyned i'r gwely 
y noawaith flaenorol, ae iddo gofio bod y 
gwiagoedd heb gael eo aycho oen eo craan o 
flaen y t&n, am fod y deon yn myned i wiago 
no o honynt boreu tranoeth. Cyfbdodd o'r 
gwely, ae aeth i'r Eglwya: mor fuan ag y 
darfu iddo f>ned i mewn, dychrynwyd ef wrth 
weled golenni dyeithr yn y c6r; meddyliodd 
ar y cyntaf bod yr Eglwya ar d&n, ond mor 
foan ag y darfu iddo fyned trwy y drwa 
gwydr, teimlai ef mai dylanwad rbywbetfa 
goruehnatoriol oedd, ond nicbafodd ddim oio; 
cafodd ryw nerth rhyfedd . i ddal yng 
ngwyneb yr amgylchiad. Yn y palpod, 
gwelai y canon (yr ymadawedig Newnham) a 
thyrfa fawr o wrandawyr, y rhai oeddynt 
yabrydioo, fel y pregeth wr. Yr oedd yno 
luawa niawr o eagobion, deoniaid, abadan, a 
ehanoniaid; yr oeddynt oil wedi gwiago yn 
niwyg y gwahanol oesoedd. Ni wnaeth on o 
honynt un aylw o'r subaacrist; ond yr oedd- 
ynt oH yn gwrando yn aatud ar y pregethwr, 
neu yn hytrach ar yr yabryd, yr hwn oedd yn 
pregethu oddi ar y testyn, "Ai i'r meirw y 
gwnai ryfeddod? A gyfyd y meirw, a'th 
foliannu Di? " Nid oedd yn eofio dim am 
y bregeth ond y testyn; ond eafodd y 
bregeth efiaith ryfedd arno. Dywedodd iddo 
weled y foneddigea, pa un oedd Newnham ar 
fin priodi, yr hon ddarfo ddywedyd wrtho y 
Sul blaenorol y buaaai hi nen ei hyabryd yn 
sicr o ddyfod i'w glywed. "Y pryd hwn," 
meddai, "y teimlaia fy ngian yn rhoddi 
ffiirdd, pan ei gwelaia; ae nid wyf yn eofip 



Digitized by 



175 



dim yn ehwanegi, ond i'r goleo fyoed allan 
yn sydyn." Daeth Mr. Love i'r penderfyniad 
fod y dyn, druan, yr hwn oedd yn ddyn 
hoUol eirwir a lobr, yn goddef oddi wrth 
ryw anhwylder ar yr ymeoydd; canys yr 
oedd wedi dangos arwyddioo o hyn yn flaen- 
orol. Boreu dydd Sul yr oedd prudd-der yn 
weledig yng ngwynebau y dyrfa; yr oedd lie 
Kewnham yn wag yn ei staU. Traddodwyd y 
bregeth y boreu nwnw gan ddeon arall. Wedi 
iddo esgyn i'r pulpud, arosodd yn ddisym- 
mwth, a chymnierodd afael me'wn pregeth 
oedd ar y pulpud yn iaenorol; edryebodd 
ami am ychydig fynydao, ae edrychai yn 
welw; gosododd hi o'r neilldu^ a thraddododd 
ei bregeth. Ar ol gorpben, amneidiodd ar 
Mr. Love ddyfod i'r festri. Mor faan ag y 
darfa iddo fyned i mewn, gofynodd, ''Ai nid 
pregeth Newnhani, dman, yw bon? Yr 
oedd yn gorwedd ar y pulpud pan aethym i 
mcwn heddyw." " Mae hyn yn beth hynod," 
ebai Love : "honoedd ei 'bregeth olaf/ yr bon 
oedd yn fwriadn ei thraddodi heddyw. Gwel- 
ais hi ar ei ddesk not Wener." Adroddodd 
Love yatori y subsacrist wrth y deon. **Ond," 
ebai yr olaf, " pa fodd y daeth hi i'r pulpud ? " 
** Darfu i mi roddi yr allwedd i Sedley, yr hwn 
sydd o duedd ymehwilgar; efe a aeth yn 
ol a ehymmerodd y bregeth ymaith er ei 
darllen, ao effeithiodd yn fawr arno. Y 
mae yn arfer rhodio o amgyleh yn ei gwsg, 
ac mae yn lied debyg iddo gyfodi o'i wely a 
myned i'r Eglwys, a gosod y bregeth yn y fan 
lie cawBoch hi.*' " £r taflu goleoni ar y mater, 
gadewch i ni ei darllen," ebai'r deon, "wrth 
fyned ym mlaen." Gwelaant yn amlwg bod 
Sedley wedi ei darllen, ac nid wedi ei 
chly wed gan yabryd yr awdwr, fel yr oedd ef 
wedi creda. Yr oedd Love' yn ei le; y mae 
yn ymddengys bod y dyn anffodua yn goddef 
dan ryw anbwylderau meddyliol er ys tro. 
Ni chafwyd dim goleuni pelUch ar y mater; 
cymmerwyd Sedley yn glaf mewn twymyn, 
a bu farw yn fuan : er i Love wneyd ymdr ech 
i gael mwy o eglurfa&d ar y mater, metbodd. 
Yr oedd un o'r boneddigesati, pa un oedd yng 
Dghwmni Newnbam, yn glaf iawn y diwrnod 
hwnw; ac mae yn debyg ddarfod i Love 
anfon Sedley i ymholi am ei hieehyd; ac 
mae ddiarambeu mai hyn oedd yr achos 
iddi hi gael ei dwyn o flaen ei lygaid. Yr 
oedd Love yn gyfaiU mawr i Hannah More, 
yr bon wedi hyny a ysgrifenodd y Uinellau 
«ydd ar ti gareg bedd» 



ADDUENO BEDDAU. 

Tlf mhKth hen arferion ag sy mewn bod, 
nid ^m yn cr^du bod dim mor ddiniwed ac 
anwyl a'r arferiad sy mewn llawer plw3rf yn 
y Dywysogaeth o addurno beddan, y rhai a 
fh yn aAwyl genym, ft blodaa. Mae hwn yn 
arwydd priodol o freuolder bywyd dyno), a 
nifer lluoaog o oheithion y rhai aydd wedi 



bbdeno i wywo. Mae tnedd yu yr arferiad 
hon wrth ddangoa parch i'r meirw i ddwyn y 
byw yn fwy agos at eu gilydd mewn caredig- 
rwydd ao addfwjnjder y naill at y Hall. 
Mae yr arferiad hon, pa un aydd yn eael ei 
ehadw i fyny, yn hen iawn : yr oedd mewn 
bod gannoedd o flynyddoedd yn ol ym mhlith 
y Cristionogion borenol. Yr oedd ein 
cyndeidian yn arfer coroni y rhai oedd yn 
marw yn icuano & blodau; ao mae yn parhau 
hyd heddyw yn yr Almaeu, Holland, a 
gwledydd ereill yn Ewrop. Yr oedd y 
Cristionogion boreuol yn arfer oladdu blodaa 
gyda y marched ieuaine, a ehleddid 
merthyron gyda'x offerynau y rhai a ddefn- 
yddiwyd i'w merthyru. Dywed un o banes- 
wyr boreuol yr Eglwys ddarfod i Sant 
Ambros ddywedyd yn ei anerobiad angladdol 
i Valentian: — "Ni wnaf wasgar blodau ar el 
fedd, ond arllwysaf ar ei ysbryd berarogl 
Crist, yr hwn yw ein lili & pha un y cys^ 
segraf ei weddillion." Y mae genym eto 
brofion penaoh ei bod yn arferiad i addurno 
y beddau & blodau, yog ngwaith Pliny ar 
Anianyddiaeth, yn areithiau Cicero, ac yn 
"^neid " Virgjll ; ac mae genym ddigon o 
brawf fod yr arferiad hon wedi bod mewn bri 
yn y Dywysogaeth er yn fore. Yn Nodiad- 
au ar Alargan Mason, rhoddir dysgtifiad o*r 
blodau a blenid ar y beddau: yr oedd yn 
arferiad i daflu blodau ar y beddau yn yr 
Eglwys yn gystal a'r fynwent dair gwaith yn 
y flwyddyn. Nid oedd dim blodau yn cael 
eu planu ond thai peraroglaidd. Blodeuyn 
gwyn oedd yn cael ei blanu ar fedd merch 
ieuano, a blodeuyn coch oedd yn cael ei 
neillduo i'w blanu ar fedd unrhyw berson 
oedd yn hyndd am ei rinweddau a'i haelionL 
Yn amser Mason yr oedd y beddau oil yn 
cael eu glanhau, ac yn cael eu haddurno t 
blodau bob Sul y Pasc a'r Sulgwyn. Yr 
oedd y gwaith yn cael ei wneyd gan berthyti- 
asau agosaf y meirw; nid oedd neb yn 
foddlawn i'w gweision neu ei morwynion 
wneyd hyn. Nid oedd neb yn beiddio 
cyffwrdd &'r blodau ar y beddau, na'i dwyn 
ymaith; yr oedd hyn yn oael ei ystyried yn 
gyssegr-ysbeiliad. Mae llawer o gyfnewid- 
iad wedi cymmeryd lie yng Nghymru er 
amser Mason. Edrychir am a gan rai sydd yn 
condemnio pob peth ag sydd yn dwyn cys- 
sylltiad fi'r EglWys Sefydledig, yn babyddol, 
ac fel Pabyddiaeth rhonc. Nid oes dim 
llawer o bareh yn cael ei dalu yn awr mewn 
cannoedd o blwyfl i feddau perthynasau a 
chyfeillion. Tyf y glaswellt bras anfaeth- 
lawn ar eu beddau, a sethrir hwy gan ddyn- 
ion mor ddifater a phe baent weddilTron 
creaduriaid direswm. Hoffem yn fawr pe 
gwnai lluaws o'r offeiriaid dalu mwy o Sylw 
i sefyllfa ein mynwentydd. Nid yw y 
beirdd Seisonig yn edrycfa ar yr arferiad yn 
yr un gdleu a lluaws o lenorion Cymru; 
canys yr ^nl yn cael eu bod yn cyfeitio yn 
ami yn eu gweithian at yr arferiad o daflu 



Digitized by 



176 



YR HAUL. 



blodea ar y beddau. Ytgrifena Herrick, — 

** Follow me weeping to my tnrfe, and there 
Let. fall a primrose, and with it a tear; 
Then lastly let some weekly strewings be 
Devoted to the memory of me ; 
Then shall my ghoste not walk aboat,bntkeepe 
Still in the cool and silent shades of sleepe. 

Dywed Syr Thomas Brown ar yr "Urn 
Burial," fod y Rbufeiniaid yn dewis rhosynau i 
mddumo beddau, a'r Oroegiaid myrtwydd, 
&c.; ac yr oedd y crugiau ar y rhai y 
llosgid y corff yn cael eu gwneyd o goed 
bytholwyrddion (evergreens), Yr oedd y 
blodau yn arwydd o freuolder bywyd dynol, 
a'r coed bytholwyrddion yn arwydd parhfid 
galar am y meirw, ac yn arwydd y buasai yr 
ymadawedig yn blaguro fel y llawryf gwyrdd 
ar fryniau anfarwoldeb. 

Mae yr Apostol Pedr yn defhyddio y 
£fagr am y blodau diddiflanedig fel arwydd 
o wir ddiogel obaith o fywyd tragwyddol. 



FY NGALAR. 

BERA-WDL 

ffiraeihJavmjmewn teinUad galartUy ar/artool- 
aeth dau o'm plant antDyl. Bu farw 
Margaret, Medi 24i/dd, 1866, yn 22 mliDydd 
oed, ar ol cyatudd maith apJtoenus; a Susanna, 
lonavjr 5med, 1867. Yckydig gyda thri mis o 
amser oedd rhvmg marvHHaeth y ddtoy, 

" Poethi ac oeri i gyd 
A'i blinai bob ail 

Llaw6r dengwaith, drymfaith dro, 
Tra sylwn troes i wylo." 

R. db GwUym, 

PwY all ddimad fy nhrallod, — ^a dwysder 
Dystaw fy myfyrdod? 
Mor aethns, boenns mae'n bod 
Fy mriw i a fy mhriod. 

G^^r Naf, ond 'chydig yVr nifer — o bobl 
Wyddant bwys fy mhrudd-der; 
Er hyny, traetha'r banner — ^nis gallaf ; 
Pan ddechreaaf, arafaf, mae'n Uwyr ofer. 

Mewn alaeth drom yn wylo,— ochenaid 
A'i chynhwrf sy'n tystio; 
Er cur, ymdrechu ry w dro 
Pw hattal, cjrfyd eto. 

Hal eigion ar ol crotil — daw alaeth 
Mai diluw'n ymdori, 
A chan ryw wjrllt drochiom, 
A mawr rym fy mriwio i. 

Yn y modd trwm yw fy myd,— mae hiraeth 
Fel m8r yn derfysglyd; 
Och ! alaeth, ail ddychwelyd 
Mae hiraeth— hiraeth o hyd I 

Gw^lydd i wrthsefyU galar— nid oes, 
iJa dysg ddofh gelfyddgar; 
Myna ei bwnc, daw mewn bSr, 
Troedia heb wneuthur trydar. 

Ewybr gwel Iwybr y galon, 
Uthr hyd y sathra Eon; 
A rhwydd was'naethwr iddo 
hyd y w cerbyd y co\ 



Bob tro ag y deflfrowyf— yn y nos, 
Daw yn ei nerth droswyf; 
Bhy w adeg, ammheu'r ydwyf 
- Ynof fy hun, ai fi wyf ? 

f'anwyliaid !— fy nheuln, 
Yn ei faint yn gytian £u; 
Heb un boen yn by w'n y byd 
Oeddwn yn fy nedwyddyd, 
Mewn helynt ddymonokf, 
A'm bywyd o hyd yn haf ; 
Ond er hyn, mae n drywanol, 
Ni ddaw yn awr ddoe yn ol; 
Yn He haf, gauaf a gwynt 
Garw ac uchel gorwynt, 
A thymmestlog lifogydd, 
A'u swn yn fy ughuro sydd. 

fy nwy ferch ! dyfnaf orchwyl — ^fy oes 
A fu eu dwy noswyl ; 
Bhoi'r drem olaf, araf wyl, 
Ar wyneb fy rhai anwyl I 

Fy enaid sy ruddfanol — o dan nycb, 
Myn'd yn waeth yn raddol; 
Mae m bryd o hyd ar eu hoi, 
Ar y nod alamadol ! 

Wyf yn eiddil flin fy nyddiau, — ciliodd 
O'm calon fwynderau; 

fewn hon y mae'n dyfnhau 

01 ingoedd gan law augau. 

Er troi ymaith, er tramwy, 
Ni chaf weled Marged mwy; 
Na gweled (balm i'r galon), 
Swynol wedd Susanna Ion I 

Os af i'r Bettws Ifan, 
Y wladaidd a'r Iwydaidd Ian, 
Yn flin, ni chaf yno flas, 
Am y daith, un gymdeithas ! 

O'r golwg, ger eu gilydd,— maent yno 
Yn towel huno yn y fynwent lonydd; 

A daw yn fuan y dydd 

Af finnau'n gyd-drigfanydd; 
Yn X fan gofid ni fydd, — pob trailed, 
Ife', orfod, cyn hyny ddeifydd. 

Yn y nef, mewn iawn nwyfiant, 
Ym mhlith angylion mae 'mhlant; 
Gwiw gSn mewn gogoniant — ysbrydol 
Gyda'r c6r nefol yn swynol seiniant: 
Un alaeth mwy ni welant; — eu breiniau, 
Nef wen i minnau, yw fy nymuniant. 

GWYNIOJTYDD. 



CYFLWYNIAD CRIST YN Y DEML. 

Yn flynyddol, ar yr eilfcd dydd o Chwefror, 
ceidw yr Eglwys L&n Gatholig goSa am 
Gyfiwyniad Crist yn y Demi. Ar yr 
achlysur hwn y cymmerodd Simeon oedranus 
y baban lesu yn ei freicbiau, ac y dywedodd, 
" Yr awr hon, Arglwydd, y gollyngi dy was 
mewn tangnefedd." — Sant Luc. ii. Yr 
ydym yn bwriadu dywedyd yn y papyryn 
hwn ychydig eiriau ar gymmeriad yr hynaf- 
gwr duwiol, megys ag ei amlygir i ni jn yt 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



177 



haneB sydd o'n blaen. Dsdgaddiwyd iddo 
** na welai efe angea cyn iddo weled Crist yr 
Arglwydd." Yr oedd hyn yn fater o ragor- 
fraint bersonol a gobrwy. Gellid gofyn, " Pa 
ffafr neillduol ydoedd yn byn, pryd, pe 
buasai wedi marw a myned i'r nefoedd, y 
{^wybuaaai ao y mwynbai Simeon yr oil, le, a 
llawer mwy na wybu ac na deimlodd pan 
welodd ybabanlesu?" Gwir, baasai yn 
hapusach yno, ac (os ydym yn iawn-ddeall 
"y cwmwl tystion" yn Heb. xii. 1) yr un 
mor hysbys o'r oil oedd yn myned ym mlaen 
ar y ddaiar yng ngwaith mawr y prynedig- 
aeth. £to yr oedd yn fraint oael aros byd 
ddyfodiad Crist yn y cnawd. Yr ydym 
beunydd yn gydgyfranog o'r an teimlad 
mewn materion ereill. le, dicbon i an 
ddyweyd wrtbym, "Pa ham yr ydych yn 
dymuno byw i weled eich boll deulu yn 
rhoddi argoelion amlwg o dduwioldeb, nea 
hyd oni chyflawner y petb yma nea y petb 
arall? cewch wybod hyn yn y nefoedd, os 
cymmer le.*' £to, naturiol yw dewis ei 
wybod yma: teimlad naturiol y galon ydyw, 
er pe byddem sicr yr enoillem yn y nef yr 
oil a allai estyniad einioes ar y ddaiar gyfranu, 
eto fe ddymunem gyda Simeon weled hyny 
ar y llawr. Pe byddai, er enghraifft, arwydd- 
ion eglur y cymmerai troedigaeth ragfynegol 
y byd le ym mhen ychydig flynyddau, pwy 
na ddy wedai, " Gad i mi weled hyn cyn fy 
marw ? yn bytrach nag edrych i waered arno 
o wlad y gogoniant, fel ag y dymunai Moses 
ei arbed i fyned dros yr lorddonen, a gweled 
y wlad dda, i'e, pan oedd angylion yn dysgwyl 
wrtho i'w gludo ymaith i un well." Dysgwn 
oddi wrth yr banesyn hwn nad yw Daw yn 
cyfrif yn bechadurus y teimlad naturiol yma 
o eiddo'r galon. A oes genym ni ryw nod 
neillduol ydymunem ymgyrhaedd ato cyn ein 
marw? Ni phecbwn wrth weddio am 
g3^awniad ein dymuniad; po mwyaf dyrch- 
afedig y dyben y dymunem fy w erddo, mwyaf 
cymmeradwy y weddi, a mwyaf tebygol yr 
atebir hi. Os yn unig am ychwanegiad 
golud y bydd ein gweddi, yna ychydig sicr- 
wydd a gawn wrth ymofyn estyniad hanfod 
i'r fath bwrpaa; ond os ar ran llwydd ein 
teulu, am ein biachawdwriaeth ein hunain, 
neu yr eiddynt hwy, neu dros Eglwys Dduw, 
yna gallwn ofirwm ein herfyniad yng ngeiriau 
y Salmydd, gyda hyder mwy, "O fy Nuw, na 
chymmer fi ymaith yng nghanol fy mlynydd- 
oedd." 

Drachefn, gwelwn yng nghymmeriad 
Simeon, fawr addfedrwydd ifydd a pharod- 
rwydd i'r nef. Y mae yn wir fod i bob cam 
yn y fuchedd dduwiol ei nodweddion bodd- 
haol ; y credadyn ieuanc gyda'i sel fywiog, 
danbaid; y dysgybl addfed yn llafurio yn 
llwyddianuos ar y maes; a gwas oedranus 
Crist &'i benwyni, yr hyn sy goron cyf- 
iawnder. Prin y gallwn wybod pa un i'w 
edmygu fwyaf, gan na wyddom bron pa un 
i'w ddewis, y gwanwyn, yr haf, neu y cynauaf, 
23— XI. 



pob an yn brydferth yn ei dymmor. Fe 
ymddengys pob gweithred fel yn dyweyd, 
" Nid wyf yn dysgwyl aros yn hwy, bydded i 
mi wneyd y darpariad yma ar gyfer fy 
nheulu; bydded i mi wneyd hynyma i fy 
nghyfeillion ; a'r cyfan yn cael ei wneyd fel 
pe byddai ond erbyn taith diwrnod, ac mor 
gyflawn fel nad oes gan yr enaid ddim ond 
dyweyd gyda'r hen Simeon, *Yr awr hon, 
Arglwydd, y gollyngi dy was mewn tang- 
nefedd,' pan ddelo'r alwad." 

Y mae yn bur addysgiadol i sylwi sat y 
gwnaeth Simeon ei bun yn ddefnyddiol yn ei 
henaint. Tystiolaethodd am yr lachawdwr; 
a rhaid fod tystiolaeth dau berson fel Anna a 
Simeon yn gadael argraff ddofh ar galonaa 
y sawl a'u clywsant 

Y mae yn un o ragorfreintiaa y bywyd 
Cristionogol, y gellir peri i hen ddyddiau 
ogoneddu Duw. Pa peth yw gwerth 
gweddill dyddiau y bydolddyn? Y mae 
tymmerau drwg diddarostyngedig yn ei 
gythryblu yn awr, nes bod o bono yn been a 
baich i'w gyfeillion; ymae mor ddigymhorth 
a diddefnydd a baban, ond heb ei addewidion 
ef o daledigaeth yn y dyfodol am ei 
drafierth. 

Mor wahanol ywnawn einioes gyda'r Crist- 
ion. Gwedi ei aaghyfaddasu i ddyledswyddau 
gweithgar ei alwad, gall ddywedyd gair fel 
Simeon dros Grist. Anfynych y cyfarfydd- 
wch & chredadyn wedi ei orchfygu gym- 
maint gan wendidau henaint fel ag i fod yn 
analluog i wneuthur rhywbetb dros Grist. 
Bendigedig fyddo Duw am yr Efengyl hdno 
a all berffeitbio ei foliant allan o eneuau 
plant, a rhai yn sugno, ac yog nghanol 
gwendidau ail-fabandod fel hyn beri i'n hoU 
hanfod droi er daioni! Duw a ganiatao, os 
yr estynir ein hoes i henaint a phenllwydni, 
fod i ni gael ein canfod, megys Simeon, yn 
dwyn tystiolaeth hyd y diwedd i'n Prynwr. 
Ond nid atebir y weddi hon byth oddi gerth 
yn y rhai byny a wasanaethant yr lachawdwr 
yn fore ac yn faith. Ni ellwch impio cym- 
meriad Simeon i'r hen foncyff na ddygodd 
ffrwyth erioed. Os yw yn ymddangos yn 
hyfrydlawn, yna bydded i'r ieuainc yn awr 
geisio fiiirfio iddynt eu hunain y cyfryw 
gymmeriad. 

Ac mor dawel oedd ymadawiad yr hen 
Simeon dduwiol a'r fuchedd hoft! Meddyl- 
iwch am y credadyn penwyn, yr hwn 
flwyddyn ar ol blwyddyn a ddysgwyliai 
mewn byder am weled y Messiah addawedig. 
Pa mor fynych y dyfalai y modd yr 
ymddangosai, ac ym mha ffurf; ac fel y 
llitbrai hen ddyddiau drosto, ofnai hwyrach 
rhag na chyflawnid yr addewid; ond yn awr 
sylweddol^^yd yr oil, a rhaid goleuo o lawen- 
ydd ieuenctyd ei olygon ag oedd yn pallu gan 
flynyddoedd pan yr ediychai ar y baban 
lesu, ac y clywai Ysbryd Daw yn sisial i'w 
enaid, Dyma Fe! dyma Obaith y byd I Mab 
Daw! Gallwn ddarlunio i'n meddwl yr hen 

Digitized by GooqIc 



17S 



Ya HAUL 



gredadyn ^ddlawn yn cymroeryd y Baban 
yn ei freichiau, gan ddyrchafa ei laii a'i 
galon niewD diolchgarwch i Dduw. Ac yna 
y fath weddi am farwolaeth oedd ei eiddo ef 1 
•* Yr awr hon, Arglwydd, y gollyngi dy wa« 
mewD tangnefedd ; canys fy llygaid a welsant 
dy iachawdwriaeth." Nid oedd arno ond 
eisiea cenad i ymadaeL Gallwn ninnau 
gyfranogi o'i dawelwch ym "mhorth angeu." 
Gyda Christ yn eio breichiau, gallwn ninnau 
hefyd ymadael mewn tangnefedd, gan 
ddywedyd, "Fy llygaid a welsant dy iach- 
awdwriaeth." Daw a ganiatao i'r iaith hon 
fod yn eiddom ninnau i'w defnyddio, pa un 
bynag a fyddom byw i oedran teg, neu gael 
yn fuan ein tori i lawr, a bod i ni yn angeu 
"dangnefedd" am weled o honom iach- 
awdwriaeth yr Arglwydd. 



TRAETHAWD AR Y DWFR. 
(Parhdd o dudakn 150.) 

DEFNTDDIOLDBB DWFR YNG MGHYFUN- 
DREFN NATUR. 

Po mwyaf a wnawn sylwi ar waith y greadig- 
aeth allanol, mwyaf gogoneddus ac ardderch- 
og fyth yr ymddengys ; yr hyn, feddyliwn, 
sydd yn gysgod o'r mwynderau did^arfod 
sydd ac a fydd i'r saint wrth arsyllu ar 
ogoniant y gyfundrefn foesol, yr hon a'u 
dygodd fyd y trallodion i fwynhau tra- 
gwyddol orphwysfa mewn lie nad oes dim 
ond heddwcb a sancteiddrwydd byth yn 
teyrnasu, heb un cwmwl i dywyllu eu 
hawyrgylch. Ond mae yn rhaid cael cym- 
ylau a fygythiant ac a arllwysant drallodion 
yn y byd moesol, i'r dyben o ddiddyfnu ein 
serchiadau oddi ar wageddau teganol y byd 
anianol; a phrydiau ereill i wlawio arnom 
fendithioD i'n ireiddio a'n tyneru i ddwyn 
jSrwythau grasusol i ogoniant y Goruchaf. 
Felly y mae y gwlaw a'r gwlith wedi eu 
rhagdrefou i ddybenion daionus ac anheb- 
gorol angenrheidiol tuag at gynnaliaeth a 
firwythlondeb y byd naturiol, yr hwn a 
ddarfyddai trwy sychu i fyny, ymgrino, a 
gwywo i ddarfodiant, oni bai y dwfr, yr hwn sy 
yn ei harddu a*i drwsio yn gystal a'i ffwythloni 
yn addas i ofynion y byd dynol ac anifeilaidd. 
A pba beth a all fod yn fwy o fwynhad i'r 
llygad naturiol na gweled natur wedi eu 
harwiago yn ei gogoniant firwythlawn ac 
amryliw? gweled y glaswellt a'r irwellt; y 
Uysiau a'r blodau a addurnant ochrau y 
y fiyrdd a'r caeau; y gweiriau a'r ydau; y 
llwyni a'r coedydd, yn fbichiog gan y gwlith 
o groth euraidd y wawr? Y mae hyn wedi 
ac yn bod o bryd i bryd yn wrthddrychau 
dysgrifiadol gan Awen ysbrydolig y bardd, 
yr hwn a ymdrecha yn aflwyddiannus osod 
allan eu gwir harddwch gogoneddus, am eu 
bod tu allan i gyrhaedd ei amgyffredion 
darfelyddol a'i grebwyll. 



Mae y dwfr, fel y daogoaasom yn bared, yn 
ysgafnaoh na'r awyr, a gwna y defbynaa 
tarth a gyfyd yr haul o'r mdr, &c., trwy ei 
nerth attyniadol, ym£furfio yn gymylauynyr 
uchder y byddont yn dyfod yn ages i gyd- 
bwysedd yr am- awyr; pan byddo yn bur ae 
ysgafn, esgyna y cymylau yn uwch i'r laa^ 
hyd nea yr ymgasglont fwy o bwysi o ddwfr, 
pryd yr ymostyngant o herwydd nad ydyw 
pwysi yr am-awyr yn alluog i'w dal i fyny; 
a'r canlyniad yw iddynt ymagor nes ym- 
arllwysant yn ddefnynau eu eynnwysiad, ar 
ol y gorchfygoot bwysi yr awyr. Unwed4 
gyda'r gwlith, yr hwn sy darth a gyfyd yr 
haul i'r awyrgylch, ac a ddisgyna yn ol ar y 
ddaiar ar ol i'r haul suddo is y terfyngylel^ 
am nad yw ei nerth attyniadol y pryd hwn 
wedi arcs ar ei ol i attal ei ddisgyniad. 
Hwn hefyd a drawsffurfir gan oeroi yr awyr 
mewn tymmor arall o'r flwyddyn i ddisgyn 
yn llwydrew a barug; a'r un modd gyda'r 
gwlaw yn y dydd neu yn y nos; oemi yr 
awyrgylch ydyw yr achoa o'i drawsfiRirfiad i 
genllysg, eirwlaw, neu eira; dwfr ydyw yn y 
dechreu, a dwfr eilwaith cyn gynted ag yr ii 
dan ddylanwad neu effeithiau gwres. Dy-« 
wedir ei fod yn ysgafuhau mewn oemi o 
dymmeredd rhew, yn ol iddo gael ei ffurfio 
yn ia, yr hwn pe ei gosodid mewn clorian 
gywrain, ni wnelai arcs mynyd yr uu 
bwysau, am fod yr awyr yn peri y oyfnewid- 
iad. Perthyna y deddfau oanlynol i'r dwfr: 
yn gyntaf, y peth a fyddo yn drymaeh na 
chymmaint ag ef o ddwfr a ddisgyna ae 
a sudda ynddo ; yn ail, y peth a fyddo yn 
ysgafnach na chymmaint ag ef a esgyn ac a 
nofia; yn drydydd, y peth a fyddo yn gyd- 
bwys a chymmaint ag ef, a esgyn ac a nofia; 
yn bedwerydd, y peth fyddo gydbwys a 
chymmaint ag ef o ddwfr, a saif ynddo, ac a 
nofia lie y rhoddir ef. Hefyd, un o'i ddeddfao 
ydyw ei ymarllwysiad, yr hon sy ddeddf 
anhebgorol idd ei burdeb, a'r awyr gyssyllt- 
edig ag e£ Pa fath gymmysgfa ddrewedig 
a gresynus fuasai ein byd ni oni buasai y 
ddeddf hon, sydd yn peri ac yn dwyn oddi 
amgylch Ian had a golchiad ymaitb bob 
budreddi ag ysgarthion a allant wenwyno'r 
awyrgylch, i beri clefydau ac heintiau 
difrodawl i wneyd arwyneb y ddaiar yn 
anaddas i'w phreswylwyr. Ac er fod dwfr 
yn golchi ac yn cludo gydag ef fudreddi, 
gosododd y Crewr daionus fodd iddo ymburo 
hefyd wrth ymdreiglo ; ac er fod afonydd yn 
cludo gyda hwy ysgarthion dinasoedd a 
threfi mawrion i'r mdr, mae purdeb ei ddwfr 
trwy ei olchiadau dros wahanol ansoddion ei 
welyau yn cael eu cynhyrfa gan achosion y 
trai a'r Uanw, yn gorchfygu yr oil o'r 
arllwysiadau budreddol i mewn iddo. Ac 
er fod llynau mawrion yn ymddangos &'u 
dyfroedd yn groew a phur, nid ydynt felly 
am nad ydynt yn gweithredu yn ol y ddeddf 
o ymarllwysiad yn y cyfryw fodd; ond mae 
dwy oruchwyliaeth o eiddo anian yn eu cadw 



Digitized by 



TR HAUL. 



179 



drwy yr oesaa heb ymlygru i sefyUfa 
ddrewedig a gwenwynlljd, er y cawn banes 
fod rbai o boiiynt felly: y cyntaf yw, fod yr 
haul yo aflonyddu eu harwynebau trwy BDgno 
tarth o bonynt i'w fwrw eilwaitb yn wlaw 
oea yn wlitb ar y ddaiar» ar ol cael ei buro 
gan weithrediadan fiferyllawl yr awyrgylcb, 
ae felly cyfnewid a bywhau ei sefyllfa farw- 
aidd a llonydd: yr ail achos yw, fod yn y 
rbaa amlaf o bonynt %nnoDau, y rhai a gy- 
nhyrfant ycbydig ar eu dyfnder yn gystal a'u 
harwynebedd, trwy wthio S'u nerth oyfleol y 
dwfr ammbnr allan, a gollwng y pur i mewn ; 
heb law hynj gall ansoddion ymgyssylkiol 
fi'u hymylau a'u gwaelodion fod yn effeithiol 
i raddan mwy neu lai tuag at eu cadw heb 
ymlygru. Yr achos olaf hwn hefyd ydyw y 
Theswm goreuaf a allwn roddi dros y gwa- 
baniaeth fodola rhwng dyfroedd ffynnonau 
meddyginiaethol a dyfroedd ereill, am eu bod 
yn llifo rhwng a dros ansoddion ydynt o 
natnr yn groes i achosion ac effeithiau rhai 
tilefydau a flinant ddynolryw. 

Gwelwn ynte mor ardderchog a gogon- 
eddus mae y Duw mawr wedi trefnu y 
gyfuudrefn anianyddol yn ei chyssylltiad k 
dwfr^ — y fiynnonau, y llynau, a'r moroedd 
ydynt yn ol deddf roddedig yn un cyfan- 
gorff bywydol, fel yn yinorchestu i adennill 
purdeb, yr hyn sy mor ddefnyddiol i gynnal- 
iaeth bywyd yr amryddull greaduriaid sydd 
yn eu heigio ym mhob cyfeiriad, yr hyn 
sydd yn dal cyssylltiad mor bwysig ac 
aohebgorol i gynnaliaeth y rhywogaeth 
ddynol. A beth am y cymylau ? Yn ddiau 
gweision ufudd i ddeddfau anian ydynt 
Nid uwch law y moroedd yr arosant, nac 
uwch ben un parth neillduol o'r ddaiar, ond 
marcbogant ar adenydd y gwynt i'r manau 
hyny' He mae galwad am en cynnwysiad. 
Er nad oes oymmaint o wlawogydd yn 
disgyn yn y gwledydd poethion ag sydd yn 
disgyn yn yr hinsoddac tymmerus, mae gofai 
rbagluniaethol Llywydd y tymmorau yn 
gwneyd y diffyg i fyny mewn dull arall, trwy 
osod y gwlith i ddiegyn yn drymach yno yn 
y nos, yr hwn sydd mor gyfatebol i ansawdd 
fras y ddaiar yn gyffredinol, ac felly yn agos 
yr un o ran ei ddefnyddioldeb iddynt hwy ag 
ydyw y gwlaw i ninnan. 

EI DDEFNYDDIOLDEB I FASNACHAETH. 

Mae dwfr yr un mor ddefnyddiol ac 
angenrheidiol i gynnaliaeth y bywyd 
masnachol ag ydyw i gynnaliaeth y bywyd 
naturiol ; ei ddifodi a roddai attalfa hollol ar 
y naill yn gystal a'r Hall ; mae yn anbawdd 
gallu cyffWrdd ag unrhyw offeryn, gan nad 
mor ddistadl bynag y byddo, na fyddai rhyw- 
beth a fynai dwfr a'i wneuthuriad neu E'i 
wasanaeth, o'r nodwydd fechan a ddefnyddir 
gan yr wni'adyddes i'r peiriant mawr agerawl 
sydd wedi ei osod gan gelfyddid i ddirwyn 
trysorau orweddant yn nyfnder cuddgelloedd 
y creigiau i'r Ian wrth y tynelli i arwyneb y 



tir ; o'r pin distadlaf mewn oriawr, i'r agerdd- 
long fawr sy megys 3m baloh farchogaeth 
brig y wendon ; o'r bwthyn gwaelaf i*r palas 
neu'r castell ardderchoctuT sydd S'i dyrau yn 
ymestyn tua thiriogaeth oruchel y mellt a'r 
taranau; ac o'r felyn yd leiaf i'r melinan 
mawrion orchuddiant ugeiniau o erwau o 
diroedd, He y gwneir yr amryfath wisgoedd a 
ymarferir gan y ddynoliaeth i'w harwisgo, ac 
i'r melinau mawrion ac eang lie y cyfan- 
soddir haiarn o'r gwahanol fwnau, a metel- 
oedd ereill. Ac onid o'r dwfr y cynnyrchir 
yr agerdd, yr hwn sy trwy gynnilwaith celf 
wedi ei gymhwyso at wasanaeth dyn i gludo 
llwythi trymion ugeiniau o filltiroedd megys 
ar gefn yr ystorm dros diroedd a moroedd o 
un cwr i'r Hall o deymasoedd a gwledydd? 
A'r fath fantais werthfawr i drafnidaetb 
fasnachol gwahanol Iwythau y ddaiar ydyw 
y moroedd wedi ac yn bod oddi ar oesau 
boreuol amser, i gyfnewid eu nwyddau y 
naill am y Hall, i bryniadau a gwerthiadau, 
ymfudiaeth a gwareiddiaeth ; ac er fod genym 
fantais adnewyddol wedi neidio i fodiant yn 
yr oes ddiweddaf, yr hon a gluda fwy bwysi 
na'r un forwrol, a gyda mwy gyflymdra, 
ac efallai, a chymmeryd golwg gyffredinol 
dros ymarferiad y ddyfais hon, y cyflawnir hi 
gyda llai o golledlon eiddo meddiannol a 
bywydau ; ond y mae hon yn rhwymedig am 
ei bodolaeth i'r dwfr, fel pob petb arall ym 
masnachaeth y llwythau dynol. Ond am y 
dwfr, mae genym air ym mhellach i'w 
ddyweyd ar dystiolaeth atbronwyr diweddar, 
yr hyn y w (yn ol ami brofiadau, yn wirionedd 
diymwad) fod dwfr yn graddol ymgilio i 
ddifodiant oddi ar y diluw! A'u barn ydyw, 
ei fod yn myned i borthi pethau ydynt o'r 
un ansawdd ag ef, y cyfryw na chynnyrch- 
ant ddim hyth yn ei lei £u profiadau 
ydyw, fod afonydd mawrion wedi ymgilio a 
sychu heb banes am un yn dyfod yn eu He! 
Ac yn eu pHth y rhai hyny ar wastadedd 
Troy a ddysgrifiwyd gan Homer: nid oes yno 
yr un i'w gweled yn bresennol, ond rhyw 
Srydiau bychain! Beth a wyddom nad 
yw ein daiar yn cael ei graddol barotoi 
ar gyfer rhyw gyfnewidiadau pwysig gym- 
merent le yn y dyfodol I Amser a ddengys. 

GwiLYM Glan Tap. 



YR YSGOLFEISTRI PITNTREFOL. 

WILLIAM HAEVBY, &C. 

Yr ciedd William Harvey yn fab i rieni 
tlawd, ond duwiol, y rhai oeddynt yn by w 
mewn tref llaw-weithfaol yn swydd Gaer- 
werydd (Lancaster). Yr oedd Mr. Harvey 
yn un o'r prif ddynion yn y llaw-weithfa, 
ac yr oedd yn barchus iawn yng ngolwg ei 
feistr. Yr oedd yn ddyn diwyd a gofalus, 
ac yr oedd yn gwneyd pob peth ag oedd 
yn ei allu i wneyd ei ddyledswydd yn y 
sefyllfa ym mha un yr oedd Duw wedi ei 



Digitized by 



180 



TE HAUL. 



08od ynddL Yr oedd ei wraig hefVd yn 
feny w gynnil, ao yn gofalu am ei thoula. 
Tr oedd ganddynt ddau o blant; William, 
nn ar bymtheg oed, a merch yn ddeuddeg 
oed: yr oedd y ddau yn cael en hanfon yn 
gysson i'r Ysgol Genedlaethol, yr hon oedd 
yn sefyll tna milltir oddi wrth anneddle 
en rhiaint. Tr oedd gan yr ysgolfeistr 
ffordd ddedwydd iawn i ddysgn y plant, yr 
hyn sydd yn fater o bwys mewn ysgol- 
feistr. Yr oedd William Hanrey yn 
feddiannol ar dalentau gobeithioL Yr 
oedd offeiriad y plwyf yn arfer talu 
ymweliad a*r ysgol .yn amL Ennillodd 
William nifer mawr o'r prif wobrau 
yn an o'r arholiadaa. Yn anffodus, nid 
oedd iechyd William yn dda; yr oedd yn 
gorfod aros gartref yn ami o'r ysgol; ond 
yr oedd yn sicr o wneyd y goUed i fyny 
yn fuan trwy ei ddiwydrwydd. 

Fan oedd yn un ar bymtheg oed, 
4y wedodd ei dad wrtho fod yn rhaid iddo 
aaael yr ysgol, a gwneyd ei feddwl i fyny 
pa waith nen grefiPt a wnai ddewis. 
Dywedodd William ei fod yn hoff o'i 
lyfran, a bod yr ysgolfeistr wedi gofyn 
iddo am ddyfod i'w gynnorthwyo i ddysga 
y plant ieueneaf. Darfii i'w rieni ryfeddu 
o nerwydd ei oenderfyniad; ond nid oedd- 
^nt yn anfoddlawn iddo. Rhoddodd ateb 
I'w athraw, yr hwn a ddarfu ei gefnogi a'i 
p;ynnorthwyo hyd eithaf ei alia; a threul- 
loidd flwyddyn fel athraw cynnorthwyoL 
Yr oedd yr offeiriad yn falch iawn bod 
William mor ddefnyddiol yn yr ysgol, a 
llwyddodd i gael cyflog iddo am ei waith ; 
eanys nid oedd y Llvwodraeth yn talu 
dim yr amser hwnw i bupU teachers, 

Yr oedd yr offeiriad wedi bod yn by w yn 
y plwyf am flynyddoedd, ac yr oedd wedi 
cymmeryd dyddordeb mawr yn llwydd- 
iant teulu Harvey. Clywodd un diwmod 
fod eisien ysgolfeistr mewnplwyf cyfagos, 
a meddyliodd y gallasai William Haryey 
lanw y swydd, a Uwyddodd i'w chael iddo. 
Yr oedd y tad a'r fam a William yn 
ddiolchgar iawn i'r offeiriad am ei garedig- 
rwydd, a chafwyd allan yn fuan fod 
William yn addas i'r swydd. Yr oedd yn 
hynod o ddefnyddiol yn yr Ysgol Sul, ac 
yr oedd ganddo ddylanwad mawr ar yr 
yssolheigion, yn neillduol ar un, yr hwn 
oedd yn hmS o ddywedyd anwiredd. 
Perswadiodd William y bachgen hwn i 
ddyfod i'r Yseol Sul yn gysson, a cherydd- 
odd ef yn ami am ei droseddau. Cafwyd 
cyn pen ychydig amser fod y bachgen, 
trwy fendith Duw, ac ymdrech yr athraw, 
yn gweled ac yn gadael ei ddrygioni. Ym 
mhen mis cymmerwyd ef yn glaf, a meth- 
odd ddyfod i'r ysgol fel cynt; ond yr oedd 
ei athraw yn myned i'w weled yn ami. 
Siaradai ag ef am gariad Crist at blant, 
yn rhoddi ei fywyd yn aberth dros 
bechodau'r byd. Wylodd y bachgen wrth 



glywed el athraw. Oweddlodd Mr. 
Harrey, a darllenodd ranau o'r Ysgrythyr 
iddo. Cyn iddo ymadael, addaw^d alw 
drachefn. Yn of ei addewid galwodd 
dranoeth, a chafodd y bachgen yn waeth. 
Yr oedd yn dyoddef oddi wrth ennyniad 
yr ysgyfaint Yr oedd yn dawel ac yn 
ddedwydd iawn. Dywedodd ei fod jn 
gweddio yn ami am faddenant, a'i fod yn 
awr yn rhoddi ei holl ymddiried yn lean 
Grist Gwellaodd o'r afiechyd, a daeth yn 
ol i'r ysgol, ac yr oedd yn dda gkn ei 
feistr a r plant ei weled; ac mae yntan yn 
awr yn athraw, ac yn ddyn parchos gan 
bawb. 

Cynnyddodd ysgol Mr. Hanrey yn 
barhaus, a phriododd a merch ieuano 
gyfrifol, yr hon a fu yn gynnorthwy mawr 
iddo yn yr ysgoL Cymmerwyd hen 
athraw Mr. Harvey yn glaf, ac aeth i'w 
weled. CafcKld ef yn hoUol ddedwydd yn 
ei afiechyd, ac yn rhoddi ei holl ymddiried 
yn y Gwaredwr. Ym mhen wythnos wedi 
iddo ymweled ag ef, bu farw,.yn drigain a 

Ehum mlwydd oed. Fel hyn y bn farw yr 
en athraw. GwasanaeUiodd ei Dduw 
yn ffyddlawn, a bu farw "mewn gwir 
ddiogel obaith o adgyfodiad gwelL" Yr 
oedd colyn angeu wedi ei dynu. Ddar- 
llenydd, cais y rhan dda, a thi gai goron y 
by wyd wedi gorphen taith yr anialwch. 



COFION BARDDONOL. 

IsuAN Llawddbn (cystedlydd k Dafydd 
ab Edmwnt, o BwU Gwepra, ym Maelor, 
yn yr Eisteddfod fawr a gynnaliwyd yng' 
Nghaerfyrddin yn y flwyddyn 1451) oedd 
enedigol o Lyn Llychwyr, ym mhlwyf 
Llandeilo Tal y Bont Ofiieiriad oedd y 
bardd hwn, a darfu iddo dreulio y rhan 
foreuaf o'i oes ym Machynlleth; ond yn 
ei henaint, dychwelodd yn ol i'w fro 
enedigol. Ar ei ddychweliad, cyfansodd- 
odd yr englynion canlynol, gan gyffelybu 
ei hun i'r gleisiad: — 

" Y gleisiad difrad yw ef, — i'w ddichwain, 
A ddyehwel I'w addef; 
Yn ol blino treiglo pob tref, 
Teg edrych tuag adref. 

"Adref y daw ef & deufin — ei gerdd 
At ei g&r a'i orsin ; 
Adref i'w dref gynnefin, 
Addef a hawl fawl o'i fin. 

" Miniaw y bydd, mae yn ei ben — ^y cyfewd, 
Lie cafodd ei awen; 
Lie a ddug, a glr Llawdden, 
Yw G^r, ym Morganwg wen." 

Sion Sgrifen oedd rigymydd yn ei oes. 
Yr oedd yn ei flodau tua'r flwyddyn 1700; 
ac efe oedd awdwr y pennill canlynol, yr 
hwn a genid gyda'r delyn: — 



Digitized by 



TR HAUL. 



181 



" Hardd yw Llandain, hardd yw Llwydlo, 

Hardd yw'r Mwythig, Caer, a Bryato'; 
Ond hardd man, 'rwyf yn adnabod, 
Yw Llawr y Main, a DySrju Meifod." 

Tr oedd un o feirdd sir Fon yn dych- 
welyd adref unwaith o Loegr; a phan 
oedd ar Ian Menai, canodd yr englyn 
canlynol: — 

^ Deuais eisoes o wlad y Seison, — daethym 
Hyd eithaf gwlad Arfbn; 
Traws rhwyfwr tros yr afon, 
Gyr fi i ryw gwr o Fon." 

Bardd arall o Arfon, ef allai Dafydd Ddu 
o Eiyri, a ganai wrth yr afon Menai, o 
Fon i Arfon, yn y flwyddyn 1801, — 

" hardded gweled teg wawr — ^Eryri, 
Yr oror uchelfawr; 
Yn iach son ynys Fon fawr, 
Ces Arfon, lie cysurfawr." 

Dyma groes gerddi, o waith yr enwog 
lenan Brydydd Hir, i lorwertn Risiart, 
sylfiienydd Ysgol Bamadegol enwoe 
xstrad Meurig, am ei ddwy gan, un o glod 
ft'r llall o anghlod, i Bontniydfendigaid, 
^r hon oedd y pryd bwnw yn achos Uawer 
lawn o ymrafaeHo rhwng plwyfi Gwnws 
a Charon : — 

" Ti godaist in' nnwaith 
Bont gadam deg odiaeth, ^ 
Gwir barddwch cywreinwaith 
Y dalaeth wen deg. 

** Nid Teifi a allasai ei chyffiro, 
Er rhewi ac er rhno, 
Na siglo na gwyro 
Un gareg. 

"Onddy awen fewr, lorwerth, 
A drodd y bont brydfertb 
Wen ddinam yn ddinerth, 
Hyll anfertb ei Unn. 

" gerdd a b&r ini 
Om trysto fyn'd trosti, 
Ac emi i bawb grynn 
Bob gronyn." 
Wele englyn o waith Edward Risiart i'w 
hen ddysgybl leuan Brydydd Hir, mewn 
ffordd o gyngbor Vr olai ocbelyd gwledd- 
oedd, ac arcs gartre£ Mae yn debyg i 
leuan gydsynio k cbais ei hen atbraw, ond 
syrthiSid v bardd druan i drobwll arall er 
boddi ei ond: — 

^ Gartref sa', gwylia goledd— tai Uadron, 
Tw^llo<£xis yw Donedd; 
Dilen n gwlad yw dilyn gwledd, 
Gwell i ddyn golli ei ddannedd. 

Wele yn canlyn bennillion a ganwyd 
vng ngbyngberdd Eisteddfod fawr Caer- 
fyrddin, 1823. Awdwr y llinellau byn 
oedd y Parch. J. Bo wen, o Gaerbaddon: — 

CainCj " Tr hen Wr oV Coed" 
Dyn a garo felos delyn, 
Sain cynghanedd, ciGa, ac englyn, 
A g&r y petbau mwyaf tirion 
Sjrn y ncs ym mhlith angylion. 



Llun y delyn, linn y tannauj 
Linn cyweirgom aor yn droiau, 
Tan ei fysedd na fnasai 
Lion fy nghalon union innau. 

" Rhaid i gj^bydd gadw ei gaban, 
Rbaid i'r ie'nctyd dori alian; 
Hyd fy medd mae'n rbaid i minnan 
Ganlyn mwynion d^uion dannan. 

"Tr un ni charo don na cbaniad, 
Ni cheir ynddo naws o gariad; 
Fe welir nwn tra byddo byw 
Yn gas gan ddyn, yn gas gan Ddnw.* 

Yr yn bwriadu cyboeddi bob mis 
luaws o englynion a pbennillion, er mwyn 
ea cadw rhag myned ar ddifancoU. 
Diolcb yn fawr i Mr. Griffith, Cap4l 
Curig, am ei nodiadau gwerthfawr ar y 
mynwentydd: hoffwn weled rhagor o 
honynt yn yr Haul. Gyda llaw, mae un 
o obebwyr dysgedig yn yr Haul am Ebrill 
diweddai yn condemnio .personau sydd yn 
hoff o lenyddiaeth y mynwentydd, a dy wed 
nad oes dim a fvn byn ag bynafiaeth. 
Nid wvf yn meddwl fod yr ysgrifenydd 
dan sylw yn gwyb«>d llawr am bynafiaeth, 
neu ni fuasai yn dywedyd y fath beth. 
Mae cyhoeddwr yr Haul ei bun yn euog 
gyhoeddi Uenyddiaeth y mynwentydd 
(gweler ei lyfr gwerthfawr ar Gaerfyr- 
ddin). 

Maelob. 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Sierlyn, Idwal, fachgen, dyro glywed beth 
yw y papyryn yna sydd yn dy law ag jr wyt 
mor brysar yn llygadrytbu arno? A oea 
rbyw newydd dyeithr ar gerdded yn y body 
politic, ys dywedai Artemus Ward? neu a 
ydyw y clefyd dycbrynllyd bwnw ag mae y 
gwr ysmala a rbyfedd bwnw yn son am dano 
wedi cymmeryd gafael yng ngholuddion y 
body politic? Dywed, facbgen, dywed; paid 
& bod yn gas. 

IdwaL Dyna ddyn heb ei fath, areitbiwr 
campus, yn ei deall bi i'r blewyn, 'does dim 
dadl am byny. O, le, darllen oeddwn i yn 
awr , Sierlyn, yng ngbylcb yr araitb benigamp 
bdno a draddodwyd yng ngbapel yr Inde- 
pendiaid beb fod ym mhell o Narbertb, sir 
Benfro, tua'r Gwyliau dfweddai^gan y bardd 
a*r lienor, y Hew drwg o Lanelli ; ao y mae 
wedi syfrdanu y wlad a'r bobl o ben bwy- 
gilydd— y .capel yn orlawn o wrandawyr o 
wabanol enwadau, a'r cwbl wedi troi allan yn 
rbyfeddol o lewyrcbus; mewn gair,yn grand 
success, 

Sierlyn, Mi glywais innau rywbeth yn 
debyg i byna, ar fy nbaitb ychydig amser yn 
ol, yn yr ardal ucbod, yng ngbylcb yr araitb 
ddifyrus bdno, a'r areitbiwr yn dywedyd 
petbau pert angbyfifredin. Ond oyn myned 
ym mbellaoh, mae genyf ofyniad neu ddau 



Digitized by 



182 



TB HAUL. 



i'w gofyn 1 ti, Idwal, fel math o iniroduetum; 
a thyma hwy, A wyddost ti, Idwal, beth fu 
decbreuad yr boll ^Dbwrf a'r terfysg aydd 
wedi ao yn eymmeryd He yn y eapel lie y bu 
y gwr dan sylw yn areithio? 

J(/BlwaL Ni oblywais i air o son am derfysg 
na dim o*r fatb beth, ond bod yr arian a 
gasglwyd, hyny yw, yr elw oddi wrth yr 
araith, i fyned i gynnal y British School yn 
y lie. 

Sierbfn, Yr wyt ti, Idwal, yn ifype cy wir, 
fel Wil Niobolaa dy frawd, o'r Sectwyr hyny 
y gelwir hwynt yn bleidwyr pengam. Er 
enghraifit, unwaith y dywed Wil unrhyw beth, 
bydded ef ar yr iawn neu ynte heb fod 
felly, right neu torong, mae Wil E'i gem ar 
dro fel y gwelwcb lawer i fochyn mewn 
ysbryd rhyfela, ar wrych ! gyd, yn sier o 
ddala ati hyd yr eithaf. 

IdwaL Beth sy genyt ti, Sierlyn, i 
ddjrweyd am y terfysg, fel y dywedi ? 

Sierhfn, Wei, dyro wrandawiad astud am 
yehydig fynydau, ac mi draethaf yr hoU 
hanes, a'r gwirionedd bob gair cofia, fel y 
mae yn cael ei draethu yn yr ardal. Mae 
yn ymddangos i fachgen ifanc ddyfod lawr 
tua dwy flynedd yn ol o ardal C — dl, o 
eagobaeth esgob C — dl, feddyliwn. Fe 
glywaist ti, Idwal, lawer o son am y doctor, 
esgob y He hwnw. Beth bynag am hyny, 
daeth y bachgen ifanc i' lawr, wedi bod, 
meddai ef, yng Ngholeg Normalaidd BaDgor 
[celwydd i gyd; ni fu awr erioed yno], i 
gyflenwi y swydd anrhydeddus o ysgolfeistr 
yn y lie. Cytunwyd yn uniongyrchol ac 
unfrydol fod y bachgen i dderbyn swm 
benodol oddi wrth y pwyllgor (deg punt ar 
hngain glywais i, a chymmaint ag a allai 
wneyd o grant at hyny). Aeth pethau ym 
mlaen am tua blwyddyn yn hwylus ac yn 
hyfryd iawn, ys dywed eich reverends, oddi 
gerth body bachgen yn rhy ami yn mynychu 
drwa Eglwys ei dadau; ao o dipyn i beth, 
nid oeddynt yn siarad mor barchus am dano 
ag yr oeddynt gynt: fflataidd yr oedd pethau 
yn myned ym mlaen; a'r diwedd fa, boed 
a fyno, iddynt oeri yn eu cariad cyntaf tuag 
at yr ysgolfeistr; hyny yw, yr oedd y boced 
3m cael ei gwasgu, yr oedd y gyfondraith 
wirfoddol yn colli ei thir, y voluntary system 
ag y bloeddir gymmaint yn ei chyloh genych 
chwi y Seetwr, wedi troi allan yn fethiant 
hollol, yn ftaid job, Ao wele hwy yn ei 
hysbysn ef na allent hwy £^rdio rhoddi iddo 
y swm a benodwyd, a bod yn rhaid iddo 
foddloni ei hun ar beth bynag welent hwy 
fod yn dda i roddi iddo. Ai dyna beth yw y 
rhyddid ag yr ydych yn ddiorphen yn broUo 
yn ei gylch, ac yn ymffrostio cymmaint 
ynddo? Ar ol ei dynu lawr ugeiniau 
filltiroedd o'r '*wlad a'i maco," ao addaw 
iddo hyn a hyn, a phob un yn wenau ac yn 
ddannedd i gyd iddo, mewn gair yn ei 
ganmol i'r cymylau, ao yn dyweyd mai \ 
"bachgen fine iawn, iawn, yw e," ys dywed 



yr hen Bowel Caerdydd; ac wedi hyn yn 
cosi cem, yn tynu yn ol, yn jrmddangos yn 
bruddaidd atighyiFredin. A phan ofnai am 
ei eiddo eyfreithlawn, yn ol y oytundeb, wele 
hwy yn bygwth cylymu aesban din a thar 
ynddi wrth ei gynffon, a thIUi ar ol hyny, i'w 
ddanfon i'w wlad ei faun, os na fuaaai yn 
boddloni ar yr hyn yr oeddynt hwy yn weled 
fod yn dda ei roddi iddo — y bachgen yn 
gaeth i'r lordiaid gormesol. Ac wrth dreio 
boddloni pawb, ac yn ymddwyn eyh^d ag y 
gallai er ojrrhaeddyd yr amcan hwnw, ni 
foddlonai neb, ae mi fentraf ddyweyd na 
Iwyddai ef byth. 

Idwal. Pa fodd yr wyt ti yn gallu profi 
hyna, Sierlyn, fe chwennychwn wybod? yr 
wyt yn siarad yn gryn fast Oni ddarfu i 

M 8, yr ysgolfeistr, eu pleso i'r dim, 

gymmaint felly nes ydynt yn siarad yn 
uchel a pharchus iawn am dano hyd heddyw ? 

Sierlyn, Na ddo, Idwal, na ddo, yr oedd 
y gwr hwn eilwaith a llawer o frychau yn ei 
gymmeriad, a ffaeleddau lawer yng nghl^n 
ag ef. Mae yn debyg fod hwn, fel llawer 
ereill o'ch ysgolfeistri, 3m arfer dringo 
grisiau pulpudau, pan fyddai galwad am 
^yny» i gyflenwi lie y reverend, pan y byddai 
y gwr hwnw yn myned i " dori bara " i ryw 
gangen neu wreiddyn arall, Ac yr oedd hyn 
yn «n achwyniad yn ei erbyn, sef ei fod yn 
astudio, o nag e nid astudio'r bregeth, ond 
yn ei dysgu ar ei dafod leferydd yn amser yr 
ysgol, allan o'r un gyfrol a "phregeth y 
wheel," a'r plant ar yr unpryd.yn cael eu 
hesgeuluso yn druenus — rhai yn rbwmbwlian 
oddi tan y desks; ereill yn ymladd cnau 
wedi pitcho ar y seats; trwp man arall yn 
amgylchynu rhy w grwtyn fyddai wedi derbyn 
giwgaw ddimai gan ei dad o'r ffair, ac yn 
bwrw iddi i'r blewyn ; a labwstyn o grwt fan 
draw yn rhedeg o'r tu ol i ddesk y merched, 
ac yn disgyn ar gefn rhyw ronden groten ; 
a'r meistr ar yr un pryd wrth ei ddesk yn y 
cornel yn pregethu ei chalon hi. Dyma yr 
achwyniadau a ddygid yn erbyn y Jack hwnw, 
ac yntau, druan, wrth geisio ymdrechii 
dyrchafu ei hunan i ogoniant anfarwol fel 
pregetbwr poblogaidd, ac yn ymestyn hyd 
ag yr oedd modd i gyrhaedd enwogrwydd fel 
addysgydd y werin, a llafurio yn galed ddydd 
a nos i foddloni'r lordiaid; wrth geisio 
gwneyd hyn, meddaf, megys llygoden dan 
droed y gath, niweidiodd ei iechyd corfforol i 
raddau helaeth, nes o'r diwedd gorfu i 

M s, poor fellow J godi ei bac a myned 

ffwrdd i edrych am ryw le mwy heddychol i 
osod ei berson i lawr, ond yn rhy ddiweddar, 
canys yr oedd y ddarfodedigaeth wedi 
ymaflyd yn ei gyfansoddiad, a'i ddwyn i fedd 
anamserol. Na ddo, Idwal, ni ddarfu i hwn 
eu boddloDi ychwaith. 

Idwal, Ond beth sy genyt ti, Sierlyn, i 
ychwanegu ar y pwnc mewn perthyoas i'r 
• bachgen gynneu, a'r ysgol? 

Sierlyn, O, ie, dyna oeddwn i yn ddyweyd, 



Digitized by 



YR HALL. 



18S 



na Iwyddai hwnw, mwy nag y gwnaeth 

M 8, i gyrhaedd yr amcan hwnw, sef 

boddloni'r lordiaid, a'r rheswm dros hyny 
yw, am fod gormod o feistri yn eich plith; 
melltith Sectyddiaeth yw hynyna, sef bod 
pawb am feistroU: y lordyn am ddangos 
ei hun mai fe sydd feistr, mai'fe sydd ben, 
a neb arall; un arall yn botymu ei got, ac 
yn gwaeddu am silence^ ac mai ei ffordd 
fach ef sydd iawn. Ac mi ddy wedaf gym- 
maint a hyn, Idwal, byddai angel oddi 
fry yn disgyn Vw plith, ni foddlonai ef 
bawb o honynt. Ond mae yn rhaid myned 
ym mlaen ag achos y bachgen. Pan oedd 
yr ymrafsel cydrhwng y bachgen a'r com- 
mittee yn myned ym mlaen yr haf 
diweddaf, o ddeutn amser y cynauaf gwair, 
oymmerodd arholiad ar y plant le yn yr 
ysgol; a dyma D. Williams i lawr i*w 
arholi. Inspector, meddwch chwi, yw efe; 
Nage, meddai "my Lords of the Com- 
mittee of Council.*' Fasiwyd y plant yn 
yr arholiad bron bob yr un yn hjrfryd dros 
ben« a derbyniodd yr ysgolfeistr, meddai 
ef, 37p. o grant oddi wrth y Llywodraeth. 
A thyma'r waedd fawr allan ar unwaith 
bod plant yr ysgol wedi pasio yr examin- 
ation, yn ardderchog,' a bod y r inspector yn 
oanmol yr ysgolfeistr yn anghyffredin, ac 
yn dy weyd ei fod yn ysgolhaig heb ei fath, 
a'r ysgol yr un fwyaf lewyrchus yng 
Ngbymrn, a bod yr ysgolfeistr wedi derbyn 
can punt oddi wrth y Government Aeth 
pethau ym mlaen yn ffafriol iawn am tua 
dau lis neu dri ar ol yr arholiad; ond 
wele y 

"Rhod yn troi go chwith, 
Ac yrtau yn gorfod symmnd ei nyth 

a*r si allan bod yr ysgolfeistr ar ymadael, i 
fyned i Templeton, i le nid neppell oddi 
yno; a gwir oedd y chwedl. Ym mhen 
rhai dyddiau, cafwyd profiad diymwad o 
hyny, drwy iddo sefydlu yn y He uehod. 

lAywelyn. Pa beth y w dyben ac amcan 
yr holl glebr a'r bragawthian yma sy 

fenyt ti, Sierlyn? Onid yw pethau fel 
yna yn bethau gwir gymmeradwy ac yn 
haeddu clod a chanmoliaeth gyffredinol? 
Yr wyt ti fel pe buasit yn amcanu cyr- 
haeddyd rhyw nod fan draw. 

Sierlyn. Shut up, Lly welyn, neu, er bod 
yn fwy boneddigaidd, close up your mouth, 
er mwyn i mi dd^fod i ben &'r hanes. 
Paid k flfymigo a brochi, Llywelyn bach, 
mae gwirioneddau o*r fath hyn yn gofyn 
manylu tipyn yn ddiogel arnynt. Mae yr 
ysgolfeistr, fel y dywed, wedi ymadael, ac 
mae yn ymddangos fod ganddo reswm 
digonol dros hyny. Rhywbeth yn debyg 
i hyn gly wais i. Pasiodd yr ysgolfeistr y 
plant mor isel byth ag y gallai yn y 
Standards of the i^evised Code, yn agos i 
gyd mae yn debyg yn y Jirst standard, yr 
iselaf, ac wrth gwrs, yr hawddaf o lawer. 



Ac yr oedd yr ys^dfeistr &*i lygaid yn ei 
ben, He dylasai llygaid pawb fod, yn 
gweled yn eithaf da na allai, ac mai ofer 
fyddai dysgwyl dwyn y plant i fyny i 
safon y second standard y flwyddyn 
ddyfodol ; ac felly bnasai yn colli ceiniogan 
y grant; a gwyddai cystal a hyny mai ofer 
dysgwyl oddi wrth voluntary system y 
pwyllgor; ac yr oedd y cwdyn blewogheb 
ei gyssegru hyd yn hyn; beth bynag yr 
oedd heb ddyfod i fri. Ac wrth reswm, ni 
allai fyw ar y gwynt, rhagor na rhyw 
ddyn arall; ac os gallai to by woliaeth 
ar yr awyr, un wael fyddai, a byddai 
rhaid iddo, fel yr asen ag yr oedd y 
Scotchman yn siarad am &ai, i sniffian 
gwynt yn gryn lew cyn yr ai yn dew arno. 
Wei, ychydig ar ol ymadawiad yr ysgol- 
feistr a'r He, wele berson arall i lawr o 
Loegr i lanw ei le. Yr oedd hwn yn 
bygwth cyflawnu gwyrthiau mewn byr 
amser. bear me, yr oedd yn penderfynn 
gwneuthur y cwbl yn frwsh i gyd yn y 
fan. 

IdwaL Paid a brolio, Sierlyn; dyro dy 
drwyn yn y ddaiar, a cherdcla aHan i ben 
y tir at y mark» 

Sierlyn. Dyna air yn awr, fachgen — y 
gair mark yna, mae hwna wedi achosi 
gofid nid ychydig i*r ys&olfeistr, ac yr wyf 
3m sicr ei fod gannoedd a channoedd o 
weithiau wedi edifaru na fuasai wedi tori 
ei gydgyssylltiad a'r gair hyna ym mhell 
cyn y gwnaeth. Gormod o farks wnaeth 
yr ysgolfeistr, fachgen. A pha beth wyt 
ti yn feddwl, Ifor, oedd y trick a gyflawn- 
wyd gan yr ellyll sectyddol wrth fiw dydd 
goleu yn y man a'r He? 

Ifor, Ni wn i yn wir ; mae digon o bres yn 
eu talcenau i wneuthur unpeUi. Ni aliaf 
ddychymmygu. 

Sierlyn. Na, ni ellir feddwl chwaith, ti 
na'th dad, nac un araU. Canys mae yn 
ammhosibl i unrhyw ddyn yn ei iawn 
bwyll ffurfio un meddylddrych am yr 
ystranciau melltigedig. Ond y mae y 
gweithredoedd mwyaf dirgelaidd, ar 
cnaciau mwyaf cudd a drygionus ag sydd 
yn perthyn i Sectyddiaeth fawr "yn awr ao 
eilwaith, yn debyg fel y gwelwch y tumblers 
yn y mor flaen rhyw y storm ddychryn- 
11yd yma ac acw, yn dyfod i'r gwynel> — ^i 
"wyneb haul a llygad goleuni.' Ond er 
gwaethaf y modd, bydd y rhan fwyaf o 
honynt yn^ nghudd hyd nes y "dygir pob 
peth dirgeli'r amlwg." Nid oedd y ddau 
ysgolfeistr yn byw ym mhell oddi wrth eu 
gilydd, ac fel y gellid dysgwyl, darfu iddynt 
wneuthur cydnabyddiaeth a'u gilydd, ao 
yn neillduol felly; ac o dipyn i beth, er 
gwneyd ei hun yn wog, wele ysgolfeistr 

Templeton (neu J s, canys mae cystal 

ei enwi) yn rhoddi ar ddeall i'r Hall pa 
fath dricks oedd yr arholydd wedi chwareu 
ychydig ddiwmc»dau cyn yr arholiad. 



Digitized by 



184 HAUL. 



Dyma rai o honynt; gwrando ar y gwir- 
ionedd noeth yn cael ei draethu, ac yna 
cei weled yr ellyll sectyddol yn ei liv a'i 
lunpriodoh^Nidrhywlawer o blant oedd 
3m yr ysgol cyn na chwedi yr arholiad, 
am fod dwy Ysgol Genedlaethol yn y 
plwyf. A pheth wnaethant ond rummagio 

ac ysgwrio noil ardal a phentref LI dr 

o ben bwygilydd, a chrynoi yng nghyd yr 
boll blant a allasent sael, mawr a bach, o 
bob rhyw ac oedran, a u llusgoi'r ysgoldy; 
ac yn neillduol crytiaid tua maintioli y 
trydydd g^as: yr oedd y rhai hyn yn 
ddefnyddiol iawn; ac am blant bychain, 
tair nea bedair blwydd oed, ^r oeddynt 

bron yn ddirifedi. Yna byddai J s yn 

marcio yr boll rai hyn fel pe byddent 
wedi bod yn yr ysgol yr boll amser, ac 
hwythau heb fod yn ei ysgol awr eriod. 
A phan ddaeth yr inspector oddi amgylch, 

yr oedd san J s farks ar y register yn 

erbyn pob un, megys pe byddent wedi bod 
yn regular attendants yn yr ysgol yr hoU 
amser. 

JdwaL O, Sierlyn, yr wyt yn tori dros 
ben tir gweddeidd-dra; mae hyna yn sicr 

fod yn ymylu ar yr hyn nad y w wirion- 
eddol. 

Sierlyn, Nac ydyw, Idwal, nac ydyw, 
ond gwir bob gair. Anfonwyd Uawer o 
feibion y lordiaid Tr examination y diwrnod 
hwnw, na fuont awr cyn na chwedi hyny 

yn ysgol J s. Diwrnod teg, braf, ym 

mis Gorphenaf oedd y diwrnod bythgof- 
iadwy hwnw. Cadno, ys dywed yr nen 
bobl, a chadno ddarfu iddo brofi ei ban — y 
bobl hen ac ieuanc yn fusi iawn yn 
cynauafaV gwair; dim dyn na dynes iV 
gael am arian yn on man. Ac wele un o'r 
lordiaid, ffermwr, yn un telpyn i ben yr 
odyn galch, ac yn gofyn i*r calchwyr a 
ddeuent hwy i'r cae am tuag awr nea ddwy, 

1 Iwytho'r gwair, yn lie y boys — eu bod 
hwy yn myned i'r examinaHon^ ac y gwnai 
efe eu cofio tuag amser y gwyliau, pan 
y byddent yn myned oddi amgylch &'r 
cwdyn hoglyn, y gwnai lanw'r cwd yn dda 
4 thipyn o ^awd cawl a thelpyn braf o 
gosyn gyda hyny. Off k*r calchwyr i'r 
cae, ac off aV boys i*r ysgoldy. 

Idwal, Nid oedd Mr. W s mor ffol 

a hyna chwaith. 

Sierlyn, Ffol, neu beidio, mae yn eithaf 
gwir, ac yn neillduol yn ymaflyd mewn 
crwtyn bach rhwng tair a phedair blwydd 
oed, un na fu ddiwrnod erioed mewn ysgol, 
nac un lie o'r fath, ac yn ei arwain tua'r 
ysgoldy, ac yr oedd y Uencyn bach yn 
gwrthod myned; yr oedd yn ofni, mae yn 
Ued debyg, y buasent yn gwneuthur tomen 
o bridd a chalch o hono, neu rywbeth 
cyffelyb. Pan welsant nad oedd y crwtyn 
yn boddloni dyfod wrtho ei bun, anrhegas- 
ant ei dad i ddyfod gydag ef: felly cyttin- 
wyd, ws off yr aethant, a phasiwyd y 



plentyn hwn h^yd, yng ngbyd ft Uawer 
ereill yr un fath ag yntau, na wyddent 
lythyren o'r egwyddor, a rhai na niont o 
fewn trothwy ysgoldy cynt na chwedi. 

IdwaL Anwiredd noetih wyt yn ddy weyd, 
Sierlyn. 

Sierlyn. Nag e, gwirionedd bob gair. 
A pheth arall, anfonodd un o'r diaconiaid 
— un o'r Morgansiaid — am ei fab adref^ yr 
hwn oedd ac y sydd yn siopwr yn LlaneUi, 
erbyn dydd yr arholiad, a phasiwyd 7 
gwalch hwnw hefyd. 

Ifor, Beth, Sierlyn, ai dyna*r Uanc tua 
blwyddyn yn ol aeth i'r ysgol am fis i dref 
Aberteifi er mwyn cael ei le yn ol yo 7 
capel, ar ol ei ddiarddelu am rywbeth a m 
rhyngddo & rhyw labwsten o groten? Yr 
oedd yn gas ganddo ddyfod i ymofyn ei le 
yn ol yn y seiet mor fuan yn ei ardal ei 
nun. A pheth wnaed ond ei hebrwng i'r 
Ian i Aberteifi, ae ym mhen y mis wele'r 
wag yn dyfod yn ei ol & Uythyr cymmer- 
adwyaeth ganddo, a derbyniwyd ef yn 
aelod rheolaidd unwaith eto. 

Sierlyn. Gwarchod nawb rhag y fath 
farce; mi glywais rywbeth am hyn, ond 
nid y siopwr oedd hwn cofia, ond oefnder 
iddo. Dyna fraslun o'r trician a gyflawn- 

wyd yn yr Ysgol Frytanaidd ym M n, 

S— — n, ond braslun ammhermuth, cofier, 
canys nid yw hyn ond rhai o'r cnaciaa 
sydd wedi dyfod i'r amlwg ac rr gwynt, 
pan yn ddiddadl y mae mwy o lawer yng 

nghudd. A dyna r trick v bu J s mor 

garedig<^'i hysbysu i'r llafi. Ond dy weyd 
fel ffrynd wnaeth ef, cofier; ni feddyliodd y 
buasai y Sais, y clwpa, yn gollwng y jgath 
oV cwd: boed a fyno, felly y bu, darm i'r 

Sais glapian ar J 'S, druan. A chwarea 

teg iddo hefyd, dylasai yr ysgolfeistr 
newydd ymddwyn tuag ato ef megys ag 
yr oedd yntau wedi ymddwyn tuag at y 
Sais. Ond beth d&l son, "every one must 
fish in his own bag." A phurion peth pe 
byddai pawb i ymddwyn yn ol yr.hen 
ddiareb wirioneddol hono (diareb Wil 
Philo y gel wyd hi), sef "Taw pia hi;" 
ac y maeV hen ddiareb yn cael ei gwirio 

yn achos J s, poor fellow. A'r Sais, y 

chwiwgi drygionus, yn gweled, mae yn 

debyg, na allai ef Iwyddo cystled a J s 

yn y fibrdd hono, yn anfon yr boll 
Particulars i'r inspector Williams. Hwnw 
wedi hyn i lawr yn ei official orders i 

Templeton at J s i chwilio i wraidd y 

mater. Ond ry wfodd neu gUydd, cafodd 
J— s dwU i fyn'd allan i America. 

Idwal. Gad di hyna i fod, onid J s ei 

bun sydd yn gyfatebol am yr hoU waith 
hyna? nid ydyw yn dal un perthynas H'r 

enwad fel enwad, ond a J s fel person 

unigol; nid yw mewn un modd yn dwyn 
gwarth ar yr achos. 

Sierlyn. Fachgen, onid ydyw y pwyllgor 
yn gyfrifol am yr boll fwnglerwch hyn? 



Digitized by 



TR HAUL. 



U5 



Onid oeddynt yn gwneyd en rhan i ddwyn 
y plant i*r ys^l? A'r gweinidog, 
president Y committee, ym mlaenaf yn y 
fasnes. x mae Jones, fel y dywed^d, wedi 
rhoddi'r leg bail iddi yn groes i'r Atlantig 
draw tuar America, i lanw peth o*r 
ffwagder a achoswyd gan y rhyfel ecbrydus 
diweddaf. A ehan fod rhai pobl yn 
ammheu yr haeriad yna, y mae y gw^r 
&'r cotiau gleision ar y look out am yr adyn 
drygionos, os dygwydd iddo godi ei ben 
nwch law daiar, i wneyd ag ef yn ol 
cyfraith y Mediaid a'r Persiaid. 

J(for, le, a phob scampyn o'i fath hefyd; 
nid efe yn unig, ond y pwyllgor gydag ef. 
Beth dal chwalu? dyma Sectyddiaeth fawr 
yn ei Uawn liw a llun. Nid yw bosibl 
iddi gadw ar dir cymmedrol; mae yn 
rhaid iddi redeg i ryw eithafoedd ofnadwy 
o hyd. 'Does dim man canol iddi sefyU 
amo. Bhyfedd fel y mae pethau yn 
cyfnewid, a hyny yn fynych iawn ar 
blatform Sectyddiaeth. Mawr oedd eu 
mwstwr a'u brawl, ychydig flynyddau yn 
ol, yn erbyn unrhyw gymborth oddi wrA 
y Llywodraeth: y Diwigiwr yn bloeddio 
nerth ei geg yn ei herbyn; a phawb yn 
gwaeddi mai Fabyddiaeth oedd y cwbl, 
ac na wnai dim y tro iddynt hwy ond 
rboddion gwirfoddol. Ond rywfodd neu 
gilydd, mae y Sectwyr yn dyfod yn gallach, 
yn olenach; maent yn gallu gweled yn 
gliraeh drwy bethau; ac maeV gan yn 
awr, vici versa ys dywedir, yn gwbl i'r 
gwrthwyneb. Maent yn awr nid yn unig 
yn foddlawn cael eu cynnorthwyo yn 
rhesymol, ar dir teg, eithr mae yn rhaid 
iddynt ledrata cyllid y Llywodraeth; 
rhaid dyfeisio pob rhyw ystranciau i gael 
oymmaint ag a allant i'w sachau; ac nid 
y w yn un gwahaniaeth drwy ba ffordd y 
cyrhaeddant yr amcan hwnw, ond ei 
gyrhaeddyd rhyw dduU neu gilydd; goreu 
oU pa fwyaf o gythraul fydd yng nglyn 
&V gwaith. Mae yn ^byd fod plwyfolion, 
y rhai sydd yn Uafurio'n galed ddydd a 
nos i dreio dyfod a'r ddau pen yng nghyd, 
yn gorfod cyfranu eu harian i gadw 
mileiniaid diegwyddor fel y rhai hyn. Mi 
ddywedaf eto. fel 'rwyf wedi dywedyd 
lawer gwaith o'r blaen, mae haerllug- 
rwydd a chnaciau melltigedig Sectyddiaeth 
wedi ymlygru; ie, dynafel yr oedd pethau 
yn cael eu cario allan, a hyny gan day d ion 
a alwant eu hunain yn ddiaconiaid a 
gweinidogioB. Gwareder ni rhag y fath 
ddrygiont 

Sierlyn, Dyna, yr wyf wedi dyfod i 
lawr a'r hanes hyd yr amser, fel y dywed- 
aist ti, Idwal, y traddodwyd yr araith bono 

gan y reverend yng nghapel B S . 

A chan fod yr yseol, mae yn debyg, rai 
punnoedd yn nyled y pwyllgor, penderfyn- 
wyd cael rhyw glampyn o bregethwr i 
draddodi araith yn y capel, ar ryw bwnc 
24— XI. 



dyddorol, a'r elw i fyned i Wastatau tipyn 
ar y ddyled.* A gwelsant dwll ynddi yn y 
fan; barnwyd mai gwell fuasai cael 
gwasanaeth person nad oedd o'r un 
daliadau a hwy eu hunain, am y byddai 
hyny yn crynoi yng nghyd mwy o lawer 
o'r enwadau eifeUl, ac yn dylanwadu yn 
fwy effeithiol ar eu cyflyrau. Syrthioddy 
goelbren ar y reverend o LaneUi. Kheswm 
digonol am hyn ydy w fod mwy o'r B^ydd^ 
wyr yn yr ardal nag o'r enwadau ereill, 
oddi eithr yr Independiaid eu hunain. 
Fel yna, chwi welwch fod y Sectwyr yn 
gallu damsang traed eu gilydd, pan bydd 
galwad am hyny. Fe gytunwyd fod 
tocynau swUt yr un i gael eu gwasgaru ar 
hyd a lied yr ardal, i'w cael gan y lordiaid; 
a gwerthwyd yn yr oil, meddai un o'r 
lords wrthyf fi, gwerth tua 15p. Ond ba 
camgymmeriad rywfodd ; gwerthoddlordyn 
Benback yr oil o'i docynau am chwe-* 
cheiniogau yr un ; a bu ychydig sisial am 
hyn, pan yr oedd ereill yn gorfod talu 
swllt Ac yn awr am yr araith. Fan yr 
aethym i mewn (cofio di, Idwal, yr oeddwn 
i yno; paid di k meddwl fy mod i yn 
dyweyd pethau dan fy nwylaw). Aethym 
i mewn, ac yr oedd y lie fel y dywedaist, 
Idwal, yn orlawn o bobl ar lawr ac ar Ian, 
ac yn dysgwyl am yr areithiwr. Yn y 
cyfamser canwyd yr hen hymn glodforua 
bona, " Gwaed y groes sy'n codi fyny," &o. 
Mae ringleader y capel yn hoff iawn o hon; 
mae yn hymn yr hymnau ganddo, ac nid 
mynych y ceir cwrdd gweddi na seiet heb 
fod hon yn dyfod i'r bwrdd. Erbyn hyn 
wele yr areithiwr yn gwneyd ei ym- 
ddangosiad, ac yr aeth yn hwre drwy'r 
gynnuUeidfa. Cynnygiwyd gan weinidog 
y capel fod Mr. E— , Ffynnon Nant y 
Fuwch i gymmeryd y gadair, a bu yno 
dipyn o ledchwithdod; nid oedd yno neb 
i eilio'r cynnygiad; o'r diwedd cododd 
rhyw ffermwr ar ei draed yn ei gor, a 
dywedodd ei fod ef yn cytuno a'r plan, 
a gaiwyd ar yr areithiwr. i'r pulpud at ei 
waith: ac o bob araith a glywais erioed, 
dyna'r benaf. Y testyn oedd, **Nid anr 
yw pob peth sydd yn dysgleirio." Ar ol 
ei rao'ymadrodd, ym mha un y dywedodd 
y byddai yn well ganddo gael platfrom na 
myned i'r pulpud (ni roddodd un rheswm 
dros hyny chwaith), adroddodd rigymau 
o eiddo Twm o'r Nant, a'r rhai hyny yn 
hoUol anaddas i dy addoliad : ac yna aeth 
ym mlaen yn y dull mwyaf cellweirus a 
chableddus, gan ddefnyddio yr y madroddion 
mwyaf anllad a gly wodd clustiau dy n erioed. 
Ac am yr ystumiau ag yr oedd yn wneuthur 
arno ei hun yn y pulpud, maent tu hwnt i 
bob dysgrifiad. Mae yn gofus jgenym fod yr 
hen bobl yn arfer dyweyd fod prizes yn 
cael eu rhoddi ar Newgate Sands, yn sir 
Benfro, yn " yr hen amser gynt," pan yr 
oedd y rhedegfeydd ceffylau mewn bri 



Digitized by 



186 



TR HAUL, 



yno, i'r tawl ftiuent ]p gwneathiur yr 
ystnmiaa mwyaf afluniaidd ac adgas ar en 
personan; a mentraf gwart, pe bnasai 
y reverend a'r areithiwr o Lanelli jm 
o^stadla am y flaenoriaeth, y byddai yn 
Bicr o ennill y Jirat prize, a medal aar yn y 
fargen. Ymddengys mai ei brif hobby 
ydyw yr araith ar y testvn "Amryw 
fadian o Bobl," ac mae yn debyg ei fod yn 
cwtogi tipyn ar hdno i ateb pob testyn, a 
gallem feddwl fod tipyn yn ddiogel o honi 
yn yr araith hon; o blegid broDodd ryw 
wmbreth am wahanol fodaa dynol. Ar un 
amser byddai yn codi ei olwg tua'r Uofffe, 
a'i ddan lygad megys dan fwled yn ei ben, 
ac yn dynoethi ei dannedd ellyllaidd yn 
debyg iawn i'r grinning hyena, ac yna 
bloeddiai allan, *'Beth fynwchchi Wistr?" 
Brydarall byddai yndynwared ymeddwyn, 
ac wrth wneyd hyny yn ymddiwel o un 
ochr iV Hall o*r pulpud, gan waeddi allan, 
**Dyna spree gefais i neithiwr, fachan; 

d ^1, dyna fedd w oedd wn i." A ch warea 

teg befyd, yr oedd yn dynwared y medd- 
wyn Vt dim, nes yr oedd rhai ^n bamu yn 
deg ei fod yn gynnefin &'r gwaith, onid e ni 
fuasai yn gallu ei ddynwared gystal. 
*Does genyf ddim i ddyweyd am hyny. 

Ifor. 'Nawr, Idwal a Llywelyn, a ydyw 
geiriau o'r fath yna yn weddus i'w badrodd, 
a champiau o*r fath i'w hactio, gan wein- 
idog yr Efengyl mewn ty Bduw, fel y 
dywedwch? Ond ym mlaen &'r araith, 
Sierlyn. 

Sierlyn, Troeddynhoff wwno anecdotes, 
Dywedodd am Lord Nelson a Lady 
Hamilton; dywedodd hefyd yr hen 'stori 
am yr hen wr dedwydd heb ^r un crys 
ganddo; a Uuoedd o rai nad wvf fi'n cofio'r 
degwm o honynt. Ond y peth ag oedd yn, 
eoroni'r cwbl oedd y ffasiwn ; daliodd dros 
banner ei amser ar fiPasiwn, ac fe'i malodd 
yn f&n fan. Dechreuodd yn ol gydag 
Adda, wrth gwrs, a dywedodd beth oedd y 
ffasiwn yn yr ardd, ac a'i dilynodd i lawr 
fayd yn bresennoL Yr oedd yn gwybod 
Uawer am y ffasiwn yn amser toyrnasiad 
Phylip o Macedon, tad Alecsander Fawr: 
b'le cafodd yr banes ni ddarfu ein hysbysu ; 
a lluoedd o bethau am ffasiwn Bess y 
frenines a Siarl y Cyntaf. Ond ni ddy wed- 
odd gymmaint a gair am ffasiwn yr arch- 
deym Cromwel. Beth oedd y rheswm, 
wys? Ef allai nad oedd dienyddio Siarl 
yn y ffasiwn, a thriciau Jacks ar hyd y 
wlad yr amser hyny. Yr oedd yn gyfar- 
wydd iawn &'r cwbl am ffasiwn Victoria. 
Yna safai yn syth fel polyn onen yn y 
pulpud, gan fotymu ei got, a gwaeddi mai 
un o dummies y slop shops oedd ef, a chyda 
hyn rhoddai ysgrech giach o'r gors, 
"Who's your tailor?" nes yr oedd y capel 
yn bendramwnwgloUtrwyddo— y bechgyn 
fel ebolion mis Mai yn dechreu ymestyn 
a gwhwrad tipyn, a'r merched fel gwartheg 



canol faaf yn eael ea blino gftn golion, yn 
cjmffonlonl ac yn corco a gwichian yn e« 
coran; a'r areithiwr yn bwrw iddi ae yn 
hollti'r blewyn yn y ffiwiwn. Darllencdd 
hefyd ran o un o blays Shakspeare, Harri 
ly. 08 wyf yn cofio yn iawn, ac yr wyf 
yn sicr pe byddai bardd ** sweet ATon" 
jmo yn ciy wed bardd LlanelU yn mwrddro 
ei waith Seisonig, y bnasai naill ai yn 
rhoddi keture arall ym mben Hamlet i'r 
players, oen ynte byddai y gwr o Lanejli 
yn un o'i dramatis persona, Ownaeth 
gynnyg hefyd ar ddarllen rhan o waith 
Charles Dickens, ond *pe gwybyddai'r 
Sais y fath fwnglerwch a chaberlash yr 
oedd yn wneyd o'i waith, byddem yn sicr o 
gaelein hanrhegu ag edition arall o'r Pick- 
wick papers, a'n introdvso i garacter newydd 
yn y gwaith. A chynghorwn y gwr i bryna 
y pocket edition o Walker's Pronouncing 
Dictionary i swnio'r geiriau dipyn yn 
rheolaidd, cyn yr elo ar hyd y wlad etc i 
fragawthian ei outlandish gibberish i ddyn- 
ion ag sydd yn medm darllen a siarad yr 
iaith yn well nag ef. A phurion peth 
fyddai iddo daflu ei olwg, ryw dro, dros 
Ramadeg Spurrell, fel ag y byddo yn abl 
seinio'r ilyUiyrenau Seisonig, ac yn neill- 
duol sain y lythyren O, yr hon yr oedd 
am gigyddio allan o'r egwyddor. Ym 
mlaen yr oedd yr areithiwr yn myned dan 
garlamu drwy'r araith, ac 3m darlunio'r 
cotiau, crysau; hosanau, menyg, kid gloves, 
a'r hetiau. A phan ddaeth at yr hetiau, yr 
oedd y trugareddau hyny yn hofran yma 
ac acw ar hyd ac ar led y capel i'w 
hexamino, a oeddynt yn y ffasiwn ai 
peidio: rhai yn disgyn ar benau'r bobl ar 
y Uawr; a rnwng gwichian y crotesi, a'r 
cicio a ffusto traed a dwylaw'r crytiaid, yr 
oedd yno roarings anwyl; a'r darlithydd, 
y clwpa, yn dyweyd, pan y byddent hwy 
yn darfod taflu'r hetiau, &c., y byddai ef 
yn myned ym mlaen &'i waith. Gwedi 
hyn eilwaitfa, dechreuai ar y merched, i'w 
trin a'n trafod, gan ddyweyd eu bod yn 
stayso eu hunain, nes ag yr ydynt yn 
debyg i gacwc; a chyda nyny wele rhyw 
benbwl o grwt ar y ilofft yn gwaeddi eu 
bod yn debycach i wenyn y meirch na 
chacwn. Ac os bydd y bechgyn yn siarad 
&'n gilydd yng i^ghylch myned i gam i 
rywle, byddant vn gofyn i'w gilydd, 
"A wyddost ti, fachgen, b'le cawn ni 
nythaid*o wenyn y meirch heno?" Ac y 
mae yn rheol erbyn hyn gan y crytiaid pa 
bryd bynag y cyfarfyddont a'u gilydd, a 
phan yn myned a dyfod o'r capeli, i anerch 
eu gilydd yn iaith fratiog y parchedig o 
Lanelli. "Who's your tailor, John?" 
meddai Ned. "Dummy of the slop shop," 
meddai John; a chrwtyn arall yn y tan 
draw ef allai yn ateb drosto, ac yn 
dyweyd, "Tom tie tinker is my tailor," 
Ifor, Y mae yn druenu o'r mwyaf bod 



Digitized by 



Tk HAUL 



187 



y &th annawioldeb a hjm yn cael ei gario 
ym mlaen mewn Ue y gelwir ef yn dy 
bdaw, ac y mae geDym le cryf i gredn eu 
bod yn eu gwneuthur yn ogofau lladron; 
ac mae yn enbyd i feddwl fod pechadur- 
iaid angenus uymru yn cael eu oalon- 
galeda gan stwff a sothach fel hyn, nad oes 
y mymryn lleiaf o fudd na lies ynddynt. 
Nid rhyfedd fod y bechgyn iiainc yn 
defnyddio geiriau o'r fath hyn, pan ag y 
maent yn cael eu hannoe i hyny gan eu 
beirdd, eu diaconiaid, a u gweinidogion 
penal 



ANERCHIAD PRIODASOL TB 
BARDD "AERONIAN." 

Ft nghyfaill, i ti ac i'th briod 

DymuDaf Dob hedd a mwyn^d, 
Yn ddedwydd y byddoch bob diwrnod, 

Yn gwenu yn Hon mewn boddhSd ; 
Dymunaf bod i chwi hir ddyddiau, 

A deued mawr gyfoeth i'ch rhan, 
Ond cofiwch, o'ch nelaeth drysorau 

Cyfrenwch yn siriol i'r gwan. 

Fy nghy&ill, os byddi di weithiau 

Yn teimlo yn braddaidd dy fron, 
Dim ond i ti ediych ar wenaa 

Dy briod bawddgaraf a lion, 
Fe gilia dy ofid yn foan, 

Nis dicnon ef aros yn Bwvn 
Pelydran ei Uygaid serchoglan 

A'i geirian cariadus a mwyn. 

Eich serch at eich gilydd gynnyddo, 

Tra byddoch yn by w yn y byd, 
Pan welir eich cvrff yn dadfeifio, 

Eich serch elo n gryfach o hyd; 
'Does dim yn gyffelyb i gariad, 

Yn ewnentnor dwy galon yn un, 
Os byddir o hono'n amddifiid, 

Kis gellir by th fod yn gytiin. 

Yn ddian nis byddwch yn ddedwydd 
Heb gael eich benditnio % phlant, 
Boed i cnwi eu cael gan yr Arglwydd, 
' Eich epil yn fuanlo'n gant; 
Bob amser gwnewch fyw yn rhinweddol, 

Gwas'naethwch yn %ddlawn eich Daw, 
'Rol gorphen eich gyrfa ddaiariol, 
Boed 1 chwi gad nefoedd i fy w. 

Ajbrokydd. 

Fr awenydd Aeronian, — a'i anwyl 
Wraig hynaws serchoglan, 
Boed ffjrniant, teg Iwyddiant gl^n, 
A dyddiaa hir a dyddan. 

Ein Duw diwymi, dod amynt— fendith, 
Bho'th fwyndeg nawdd iddynt; 
Tristwch na ddeued trostynt, 
Dyddanus, hwylus fb'u hynt. , 

Bardd Bettws. 

Aeronian o anr enau,— a rhian 
Lftn rywiog ei §wenau, 
Y gwir hadolgariadan, 
Yn fwyn rowd o fewn yr iau. 

GWYNIOUYDD. 



THE HISTORY OF CILGERRAN. 

By John Roland Phillipa (Ab Geraint). 

Mas y dosbarth hynafiaethol o hanesydd- 
iaeth yn dyfod 1 fwy o fri a phoblogrwydd. 
Ar bob bryn a mynydd, dyffiryn a dot bu 
rhyw Gymry vn byw a bod am fil neu 
ddwy o flynyddau, gan fyned trwy frwydr 
by wyd — trin y byd, hela by woliaeth, canu, 
wylo, addoli, marw. Mae y presennol yn 
un cul lawn — y dyfodiant a'r tywyllwch 
trwch yn gorphwys arno: yna rhaid i ni 
wrth olfodiant, er ei fod yntau yn ami a'r 
niwl yn do drosto. Peth gwerthfawr iawn 
fyddai, pe yr ymgymmerid k dyfod allan a 
Hanes JPlwyiol (Antiquiates Parochialesy, 
fel y dywedodd Esgob Llanelwy yn ei 
Charge to the Clergy, 1863— "I wish I 
could prevail on all my incumbents to 
collect and embody all the information 
about their parishes which can be obtained. 
This would furnish most valuable assis- 
tance to the history of our country. In 
case any one will begin the work, it is sure 
to go on, and however imperfectly the 
work, it is «ure after a few years to 
become most valuable." 

Nis gellir cael hanes manol heb oi fod yn 
hanes Ueol neu blwyfol, a chan wr ag 
fyddai gwedi byw yno, gan wneyd yn 
fater ymchwil bersonol iddo. Bydd gan 
bob plwyf ei weddillion hynafiaethol, ei 
arferion gwlad, a'i gofion a'i draddodiadau. 
Bydd ganddo enwogion lleol yn y cymmer- 
iad o hynafiaethydd, m4n-brydydd, ach- 
yddwr, llysieuydd, n^u rywbeth ag fydd 
gwedi gwneyd tipyn o swn lleol, yn 
cyrhaedd ef allai ddim ym mhellach na 
chornel cwm neu glawdd ffin pentref, ond 
gwedi gadael ar eu hoi fan-gofion ag sydd 
yn aros ar gof a llafar hen bobl, a fyddant 
yn fynych o werth Uenyddol ac hynafol; 
canys yng nghwr gwlad, ac mewn 
cilfachau anhygyrch, y bydd hen bethau yn 
aros hwyaf : bydd yma lai o gymmysgedd, 
a mwy o wybodaeth draddodiadol, a llai 
o'r llyfrynol: ceir ynaa hen ddiarebion, 
hen ddy wediadau, a hen eiriau g werth eu 
cipio ar Ifrwd anghof. Gellir ychwanegu 
hefyd y gall yr hanesydd lleol ddyfod o 
hyd, mewn lleoedd anhygyrch, i ryw 
hynodion naturiol ac hynafiaethol ag 
sydd gwedi dianc sylw yr hanesydd 
cyfiredinoL Bydd gan oracl y pentref-— 
gwr o hyawdledd naturiol a gwledigj. 
y cantor, baledwr, achwr, &c., gwedi 
treulio eu doniau byrion dan bared — bydd 
gan y rhai'n, druain gwirion, siawns am 
anfarwoldeb mewn hanesyddiaeth leol; & 
theilwog ydynt hefyd o gael eu cadw ar. 
gof a hanes : gwnaethant les yn eu dydd*. 
trwy ddwyn dilyrwch a chrechwen, can aa- 



Digitized by 



Google 



188 



TR HAUL. 



arsbedd, i lawer cwm cnl a phentref 

fwledig, y rhai, yn absennoldeb y cyfryw 
doniau gwledig, fbasent yn dwyn eu penyd 
yn drwm bruddelwyfus. Nid dynion mawr 
a dysgedig sydd bob amser yn gwneyd 
mwyaf o les yn y byd. Y cornentydd 
bychain en rhawd, sydd yn troi y felin fal, 
7 felin ban, a'f peiriant dyrnu, gan 
ddyfrhau y bwth a llechwedd y bryn, pan 
y ceir y Ty wi fawr foneddig^yn symmud yn 
araf, fesuredig, diog, trahaasfalch tna'r 
mor, heb wneyd llawer gyda dangos ei 
hun. 

Mewn ystyr eglwysig, mae hanesydd* 
iaeth blwyfol yn fwy gwertbfawr fyth. 
Mae hen Eglwys y Plwyf gwedi bod yn y 
fan yna am saith, deg, nea bymtheg can 
mlynedd. Dyna ganolbwynt y plwyf. 
Bhwng ei hen w^lydd llydain y beaydd- 
iwyd, y priodwyd, ac y claddwyd yr hen 
blwyfolion, ach ar ol ach : bu yma addoliad 
didor o oes i oes : ni pbeidiodd yma gred a 
phader, mawl a gweddi, o genedlaeth i 
genedlaeth. Mae yr hen balasau aV 
cestyll gwedi myned yn chwilfriw yfflon ; 
mae pen y bryniau gwedi eu gwastatau; 
afonydd a ffyrdd gwedi newid eu cwrs; hen 
deuluoedd k niwl anghof yn do drostynt: 
end saif hen Eglwys y Flwyf I Mae hanes 
yr Eglwys Blwyfol yn beth ag sydd 
eisieu ei ysgrifenu yn dost, a byddai yn 
fath waith o wasanaeth cenedlaethol, yn 
gystal a chrefyddol. Mae yr Enwadau 
gwedi ysgrifenu cyfrolau ar eu tipyn 
unnos hwy, can roddi santoliaeth a 
gwyngalchiad helaeth i'w man-enwogion; 
a fayn a ddy wedir i*w clod : ond mae gw^r 
yr Eglwys gwedi bod yn rhy ddiofal a 
phwdr i wneyd hyn. Mae enwau yr hen 
offeiriaid, clochyddion, cantwyr, a chre- 
fyddolion gwedi cael eu gadael i bydru yng 
ngheudod olfodiant Byddai yn dda pe 
dygai rhy wrai o ddylanwaa sylw yroffeiriaid 
at y pwnc hwn. Fe buasai pob ofieiriad 
yn ysgrifenu hanes ei blwyf, byddai y prif 
waith gwedi ei wneyd, gan fod mor fyr a 
chynnwysfawr ag y bo modd, a'u cyhoeddi, 
dyweder, yn gwarterolion. Byddai lien 
y fynwent yn unig yn benawd dyddorol 
iawn. 

Yr ydym gwedi crwydro yn ormod, gan 
fyned i Iwybr anfwriadol wrth gychwyn ; 
yna ni wneir yn bresennol ond galw sylw 
y darllenydd yn unigat "Hanes Cilgerran," 
gan fwriadu cymmeryd sylw pellach arno 
mewn llythyr arall. Mae y gyfrol, o ran 
crefftwriaeth, gwedi cael ei dwyn allan yn 
y style oreu, cymhwys i*r parlawr (le, gair 
Cymreig ydyw parlawr neu parlwr. Mae 
y darluniadau yn ddestlus iawn, tu hwnt 
i*r cyffredin; a chyda golwg ar gorff y 
gwaith, dengys lawer iawn o olion barn, 
pwyll, ac addfedrwydd. Bhoddodd y beirn- 
iaid, sef Dewi o Ddyfed a Llallawg, dau 
ofiPeiriad dysgedig, gymmeriad uchel Vr 



traeihawd buddugol hwn, ac hyd j gwelaf 

fi, nid mw^ na haeddai; a hyn a ddy wed- 
asant, ac nis gallaf ddyweyd yn amgen a 
gwell, canys gw^r ydjmt hwy sy gyfar- 
wydd a phnb dichwain yn nheithi gwlad a 
chenedl: — '^Ab Oeraint, the author of 
this essay, has displayed an immense 
amount of patient research and sound 
discrimination — has consulted erer j 
printed record, as well as all accessible 
manuscripts, and has examined oral 
traditions, legends, customs, rights, 
parochial and municipal registers, and has 
introduced transcripts and charters of great 

historical value. Suffice it 

to state that it contains one of the best 
local histories we have ever had the 
pleasure of perusing." 

Terfynwn gyda rhoddi y sylw coeth- 
finiog canlynol o eiddo yr awdwr ar 
£Pugcnwedl Brutus o Gaerdroia, a gytieodd 
golygydd anhybwyll yn ail argraffiad 
Hanes Prydain Fawr^ gan roi i*r chwedl 
hon arbenigrwydd hanesyddiaeth. Bam 
a phwyll, gofalgarwcb ac onestrwydd 
diwrthgil, ydynt brif deithi haneswyr; a'r 
traethiad canlynol a ddengys Ab Geraint 
yn wr goleubwyll uchelfam : — 

"A second edition of Hanes Prydain 
Fawr was published in 1857, under the 
editorship of the Bev. Dr. Emlyn Jones; 
but it is to be regretted that the learned- 
editor omitted to give a biographical 
account of his author, which would hare 
been more creditable to him, and more 
valuable to the public, than the nonsensical 
introduction concerning the legend of the 
Trogan origin of the Britons bearing the 
initials 0. W., which disfigures the work. 
That such legends as £ese should be 
garbed in the venerable dress of history 
is deeply to be deplored, for nothing 
renders history so contemptible as the 
introduction of fabulous trash into books 
which purport to narrate facts only." — 
TudaL 154. Llwti). 



AMSERYDDIAETH YSGRYTHYROL 
Y DIWEDDAR BARCa SIMON 
LLOYD; 

Gyda Rhagdraitk ar yr Awdwr aH Weitkiau. 
Gan y Parch, Z. Edwards, DM. Bala : 
E. Jones, 

Y MAE cyhoeddwr y gwaith hwn yn 
teilyngu diolch ei gydwladwyr am ddwyn 
allan argrafiiad newydd mewn diwyg mor 
dlws, ac am bris mor radlawn. Dy wedir ar 
amlen y rhifyn cyntaf, "Dysgwylir na bydd 
yr oil yn fwy na naw o rifynau, chwe- 
cheiniog yr un, ac yr ychwanegir amryw 
nodiadau er dwyn y gwaith at safon 
bresennol gwybodaeth, yn^ nghyd k 
rhagdraith ar yr awdwr a*i weithiau gan y 



Digitized by 



YB- HAUL. 



189 



Parchedig Ddr. Edwards oV Bala." Bjdd 
hyo yn ychwanegu'n fawr at ei werth, ac 
yn ei osod o fewn cyrhaedd pob dosbarth 
yn ein plith. Mae yr Amseryddiaeth 
Ysgrythprol yn llyfr hynod o wertbfawr, 
ac yn standard work ym mhlith y Cymry 
ar hanesyddiaeth y Beibl. Mae yn dra 
chymhwys at wasanaetb yr Ysgol Sul, a 
byddai yn werth i offeiriaid ac athrawon 
ei ddwyn i sylw, a*i areymhell i aelodau 
en byseoUon. Nid Uyfr i sect ydyw, ond 
llyfr i r genedl; a gall Eglwyswvr cyn 
eystled ag Ymneillduwyr ei ddeinyddio 
beb gyfarfod a dim ynddo i friwio eu 
teimladau. Yr ydym gan byny yn ei 
argymhell at wasanaetb pawn o'n cyd- 
wladwyr fel eu gilydd; ac yr ydym yn 
hyderu y bydd i Mr. Jones gael ei dalu yn 
dda am ei antnriaetb yn dwyn allan 
argraffiad mor bardd a rbad o*r Amserydd" 
iaeth Ys^thyroL 



DTECHAFIAD BGLWTSIG. 

Y HAE*B Parch. Evan Lewis, periglor 
lilanfair Talhaiarn, wedi cael ei benodi yn 
Surrogate yn esgobaeth Llanelwy. 

CTTABTOD BLYNTDDOL T FEIBL GYM* 
DEITHA8. 

Cynnaliwyd y Cyfarfod Blynyddol yn 
Nenadd Ecseter, Llundain, ar ddydd Mer- 
cher, y cyntaf o fis Mai, ac yr oedd y 
Neuadd eang mor Uawn ag arferol. Cym- 
merwyd y gadair gan y llywydd, y Gwir 
Anrhydeddus larll Shaftesbury; ac wedi 
i*r Parch. C. Jackson ddarllen a gweddio, 
darilenwyd yr Adroddiad gan yr ysgrifen- 
ydd arall, y Parch. S. B. Bergne. Hysbys- 
wyd fod y dosbarthiadau am y flwyddyn 
yn 2,383,380 o gopiau o*r Gair Sanctaidd 
mewn gwabanol ieithoedd, a bod y dos- 
barthiadau o*r dechreuad yn 52,669,089 o 

Sopiau. Yr oedd derbyniadau y Gym- 
eithas yn ystod y flwyddyn yn diweddu 
Mawrth 31, 1867, yn cyrhaedd i 171,923p. 
12s. 8c. Yr oedd y derbyniadau cymhwys' 
edig atddybenion cyflredinol y Gymdeithas 
yn cyrhaedd i 87,760p. I6s. Oc; yn cyn- 
nwys 50,9 17p. o rydd gyfraniadau oddi 
wrth gymdeithasau cynnorthwyol. Der- 
byniwyd at India a China yn benodol y 
swm o 61 p. 9s. 6c. Y derbyniadau am 
Eeiblau a Thestamentau oeddynt 84,1 62p. 
16s. 8o. Derbyniwyd hefyd 14,096p. 
15s. 11c. at adeiladu y ty tJr ystorfa 
newydd. Mae cyfanswm y derbyniadau o 
bob parth yn cyrhaedd 187,508p. 17s. 7c. 
Yr oedd y treuliadau yn ystod y flwyddyn 
yn 196,258p. 13s. 3c. Yr oedd ymrwym- 
iadau y Gymdeithas yn cyrhaedd i 
109,502n. 148. 10c 
Traddodwyd areithiau rhagorol a chy- 



mhwys gan y boneddigion caDlynol:— 
Syr Thomas D. Lloyd, barwnig, A.S., 
Bronwydd, Ceredigion; Esgob Carlisle; 
Canon Miller; Parch. J. Calvert, o Ynys- 
oedd Fiji; Deon Carlisle; Parch. F. G. 
Rogers, Clapham; Parch. T. Nolan; Parch. 
Ddr. Phillips; Parch. J. H. Thome, o 
Cleveland, America; Dr. Alford, esgob 
penodedig Yictoria, Hong Kong. 

CONFFIBlllSIWK. 

Y mae Arglwydd Esgob Ty Ddewi yn 
bwriadu cadw Conffirmasiwn yn y lleoedd 
ac ar yr amserau isod, sef fel y canlyn:— 



Llan, 
Mawrth, 
Mercher, 
Ian, 

Gwener, 

Llun, 

Mawrth, 

Mercher, 

Ian, 

Gwener, 

Sadwm, 

Llun, 

Mawrth, 

Ian, 

Gwener, 
Mawrth, 
Mercher, 
Ian, 

Gwener, 

Sadwrn, 

Llan, 

Mawrth, 

Mercher, 

lau, 

Gwener, 

Llun, 

Mawrth, 

Mercher, 

lau, 

Gwener, 

Llun, 

Mawrth, 

Mercher, 

lau, 

Gwener, 

Sadwm, 

Llun. 

Mawrth, 

Mercher, 

lau, 

Gwener, 

Llun, 

Mawrth, 

Mercher, 

lau, 

Gwener, 



Meh.24, 
" 3 
27, 
„ 28, 

Gbr. 1, 

" I 
" I 

" k" 

" \ 

»» o> 

>» * 9> 
„ 11, 

„ 12, 

„ 16, 

« 17, 

„ 18, 

" i?' 

„ 20, 

„ 22, 

„ 23, 

„ 24, 

„ 25, 

» 26, 

„ 29, 

„ 30, 

„ 31, 
Awst 1, 

„ 2, 

), 5, 

n 6, 

„ 7, 

" I 

;; lo; 

„ 12, 

„ 13, 

„ 14, 

„ 16, 

„ 16, 

20, 
21, 



Crynweare 
Tinbych 

Begelly 

Gastell Martin... 

Penfro 

Llangadog 
Llanymdoyfri... 
Aberhonddu ... 
Llanelli 
Talgarth 

GelU 

Llanfair ym Muallt 
Llanbadam ... 
Llangunllo 
Cwmdeuddwr ... 
Llanelli 

Llauddarog ... 

Llandeilo 

Llanegwad 

Llacham 

Abertawy 

Ysgetty 

Trefesgob 

Ystradgynlais 

Ystradfellti ... 

Arberth 

Hwlffordd ... 
Abergwaen ... 



O'r gloch 
2 



11 
11 
11 
11 
...2 
11 
11 
...2 
..2 
11 
...2 
11 
...2 
11 
11 
...2 
11 
...2 
12 
... 2 
...2 
11 
... 2 
... 2 
... 2 
11 
11 



Aberdaugleddyf ... 2 
Llanllawddog 2 
Llanbedr ... 11 

Tregaron 2 

Llanfihangel y Creuddyn 2 

Llangynfeiyn 2 

Aberystwyth ... 11 

Llanrhystud 2 

Aberaeron ... 11 
Aberteifi ... 11 

Nefem 2 

fCasteUNew. Emlyn 10 

1 Llandyssul 3 

Llanboidy 2 

Llanbedr FelflBre 11 

Llansawel 2 

f S. Pedr, Caerfyrddin 11 
( Sant Dewi „ ... 3 
Sant Ismael ... 11 



T CLBBIGWTR LLETGOL UNWAITH ETO. 

At OJygydd yr Hatil. 

Syb,— Credwch fi, tra yr ydwyf yn 
mynegu wrthych "ar air a chydwybod,'" 



Digitized by 



Google 



190 



TR HAUL. 



Da ddygwyddodd i mi cyn boren heddy w 
ddim gweled sylwadau Mor Myrddin ar 
y testyn uchod, y rhai a wnaeth efe mor 
gelfydd a galluog (os felly hefyd) yn Haul 
Chwefror; onid e, hwyrach y buaswn cyn 
hyn wedi cymmeryd amser i dynu fy 
ysgrafell drosto; ond gpobeithiaf nad yw 
w^i myned yn rhy ddiweddar eto i gosi 
tipyn ar y dynyn hwn. , 

Ac i ddechreu; mi a ddywedais, mae yn 
wir, fel yma yn rhifyn lonawr, **Bum yn 
meddwl weithiau ddarfod i hen Esgob 
Llandaf wneyd cannoedd yn ddiaconiaid 
ac yn ofiPeiriaid na feddyliodd y nefoedd 
erioed am y fath beth," &c. Wrth gry- 
bwyll am *'hen Esgob Llandaf/* yr oedd- 
wn i yn golygu y diweddar Dr. Coplestone, 
ac nid yr esgob presennol, Dr. Olirant; ac 
mi fyddyliwn fod pob dyn, oddi gerth 
Wil Brydydd y Coea a*i frodyr llenyddol, 
wedi deal! fy meddwL Tr wyf yn gwybod 
ei fod yn arferiad cyffredln mewn rhai 
manau yn y Defaeudir, ym mhlith dynion 
diddysg a diddawn, yn neillduol os y bydd 
rhyw un wedi pechu yn rhy w fodd yn ea 
herbyn, i alw pawb, heb ddim gwahaniaeth 
oedran na sefyllfa wrth yr onw, **^r hen;** 
megys, *'yr hen Sioni, yr hen Ddai, yrhen 
Siani, yr hen Sarah/' &c. Ac er mai 
Hwntw ydwyf fi fy hunan, eto fe a*m 
dysgwvd er yn fore i alw pai^b wrth ea 
pri<Mlol en wan; a phan ddefDyddiaf yr 
ansoddair hen o flaen rhyw enw cadam 
neu sylweddair, gwnaf hyny bob amser er 
mwyn gwahaniaethu rhwng hen ac ieuanc, 
y diweddar a*r presennol, ac nid er mwyn 
dirmygu neb. Ac felly hefyd y gwnaeth- 
ym pan ddefnvddiais yr ansoddair hen am 
esgoo diweddar Llandaf. A gwn fy 
bunan, heb law clywed hyny gan ereill, 
ddarfod i hwnw ordeinio ugeiniau a wrth- 
odwyd fwy nag unwaith gan esgobion 
ereill. Pan fethai yr hurtyn mwyaf ym 
mhob man arall, cai hwnw dty of refuge 
yn Llandaf o dan yr hen oruchwyliaetn ; 
ac 08 felly, pa ryfedd, yn ol tystiolaeth 
Myrddin ei nun, ddarfod i*r esgob pre- 
sennol "gael yr Eglwys mewn cyllwr o 
ddirywiad mawr?" &c 

Ni fyddai o un defnydd i mi, nac i neb o 
ddarllenwyr yr Haul, geisio dilyn llythyr 
annhi'efnus a gwibiog Myrddin drwyddo 
oil; gan hyny mi a ddeuaf ar unwaith at y 
frawddeg haerllug ganlynol o*i eiddo, a 

fadawaf y darllenydd i ffurfio ei farn ei 
un am nodweddiad y d^n a ftnlrai ysgrif- 
enuy fath "drash" disail: — "Dylid ystyr- 
ied," meddai, "fod pawb a urddir," gan nad 
pa le y dygwyd hwynt i fyny, **yn gorfod 
ateb yr un gofyniadau; yr un ywV safon i 
bawb/' &c. Yn awr, a siarad mewn iaith 
blaen, nid yw hyn ond cabledd achelwydd 
noeth ! A gly wodd clustiau erioed y fath 
beth a bod un dyn yn beiddio mynogu, 
trwy gyfirwng yr Haul, mai yr un "safon" 



sydd i bawb a nrddir? Pa fodd y gellir 
dysgwyl i literatea, y rhai na ddarllenasant 
adnod na brawddeg erioed mewn un llyfr 
Oroeg, Lladin, na Hebrae^, heb son dim 
am "Euclid a logic," a'r "higher branches 
of mathematics, i ateb yr un gofyniadau 
a*r "classical scholars, uniyersity men of 
the third, second, and first classes?" Bedk 
^yr literates am ysgrifenu Latin themes yr 
hyn beth sydd yn sine qua non gan rai 
oV esgobion? IS, fe ^-yr llawer o'r rhai 
hyn hefyd gjrmmaint am Hooker, Burton, 
Paley, Beyeridge, a Browne, ag a ^^yr 
twrch duar am rifo'r serl Y gwir yw, 
pan mae literates yn cael eu harholi, fe'n 
hoUr yn gyffredin ar eu penau eu hunaiu. 
Ni chant weithiau ddim cymmaint ag 
eistedd wrth yr un bwrdd a'r cUasieajL 
scholars mewn arholiad, ond c&nt eistedd 
wrth ryw fwrdd bach wrthynt eu hunain, 
a rhoddir rhyw bapyr bach iddynt yn cyn- 
nwys gofyniadau bychain — rhywbeth a 
feddylia y caplan a'r esgob sydd o'r un 
faint a'u penau hwythau i'r dim! Cant 
ateb gymmaint ag a fedront o'r rhai hyny, 
a gadael y Ueill ar oil A phan hour 
hwynt yn y viva voci, cant, bob tro yr 
elont i'r niwi, y privelege o waeddi, ^hard 
word^ pass by I " Ac felly mae y n **pass by** 
yn bur fynych arnyntl Ac eto, pan 
ordeinir un o'r Jacks hyn, y maent am iV 
byd gredu eu bod yn ysgolheigion I Am 
beth? ai am fod rhyw esgob w^ cymmer- 
yd trugaredd ar ryw greadur gwael a ar- 
gymhellwyd arno gan ryw fat rector ag" 
oedd yn cael ciniawa yn ami ar fwrdd my 
Lord Bishop f 

Ddarllenydd anwyl, a wyddost ti fod y 
"rhan fwyaf" o'r literates a'r Jacks yma 
yn gorfod arcs yn y swydd ddiaconaidd am 
bum mlynedd cyn y gallont gael cenad i 
gynnyg eu hunain «m y swydd offeiriadol? 
Ac a wyddost ti hefyd beth ydyw y 
rheswm am hyny? Wei, er mwyn iddynt 
gael tipyn yn ychwaneg o amser i barotoi 
ac addasu eu hunain i'r swydd sanctaidd 
bono I Ac a wyddost ti hefyd bod yr 
esgob yn dysgwyl i bob classical scholar 
fyned i fyny ym mhen y flwyddyn i ym- 
ofyn am urddau cyflawn? Ni chlywais am 
un university man, na classical schdar erioed 
yn fy my wyd, wedi cael ei gadw rhag cael 
priesfs order am fwy nag un flwyddyn 
gyflawn; a heriaf Myrddin a phawb o'i 
fath i grybwyll am un ffaith yn profi fel 
arall. Ac os felly, dyma ddigon i brofi 
anwiredd disail Myrddin, sef mai "yr un 
safon sydd i bawb mewn arholiad!" 

Os y byddaf byw ac iach, mi a roddaf 
yn yr Haul nesaf restr o enwau y dyn- 
ion yma ger bron darllenwyr yr BEaul, y 
rhai sydd wedi bod, ac eto yn bod ar hja 
o bryd, yn y swydd ddiaconaidd am bum 
mlynedd; ac yna, mi feddyliwn y bydd 
hyny yn ddigon i wrthbrofi haeriad disail 



Digitized by 



YR HAUL. 



191 



Myrddin o baiih i gymmwysderan y fiter- 
atea hnnanol yma. 

Mae yr ychydig frawddegau erthylaidd 
sysCTifenodd ^'UncompromisiDg Church- 
man^' (unpromising ef allai a feddyliodd) 
yn anfeiSrol is law fy sylw; a chan ei 
lod yn Sais mor drwm, minnau a dynaf 
"my box and compliments" allan i ddy- 
weyd yn ol wrtho rel hyn:— 

Sdr,— Bl^s to go and brech Henglish 
for wager with Mr. William Morgans, 
Brydydd y Coed, and so no more at 
bresent: so be it Amen. 

HwNTW Bbn Hwwtw. 

Mai 13, 1867. 

POLITICIAETH. 

Mae y berw mawr am ddiwygiad 
seneddol yn parhau o hyd) a gellir 
meddwl wrth odarllen yr areithiau mam- 
11yd a Siartaidd sydd yn cael eu traddodi 
ar esgynlorau, nad oes un genedl dan haul 
yn cael ei gormesu a'i mam yn gyfiPelyb i 
ni; er mewn gwirionedd nad oes un genedl 
yn mwynhau cymmaint o ryddid a ni 
Dyma yr hen g&n a fu y Siartiaid, Fergus 
O Connor ac ereill, yn g&nu am flynydd- 
oedd. Mae dosbarth gweithgar yn cym- 
meryd eu harwain gerfydd eu trwynau 
gan haid o gynhyrfwyr aflonydd, y rhai 
sydd am sefydlu Bepublicaniaeth ar 
adfeilion fiParflywodraeth Prydain Fawr, 
prif amoan y rhai y w trosglwyddo yr holl 
alln i ddv^ylaw y mob, Mae Badicaliaid 
crefyddol Cymrn, gwlad y breintiau mawr, 
gwlad y lotteries crefyddol, am uno yn y 
chorus sionarus hwn; a chlywsom fod 
symmudiad ar droed er tafln pob Eglwys- 
wr ag sydd yn cynnrychioli Cymru 
allan oV Senedd yn yr etholiad nesaf; ac 
nid oes neb i gynnrychioli Cymru o hyn 
allan ond Tmneillduwyr. Amser dedwydd 
fydd hwn yn ddiammheu, pan y bydd Mr. 
H. Bichard yn aelod dros sir Aberteifi, a 
Miall dros y bwrdeisdrefi, a Dr. Price 
dros Aberhonddu, &c. Pan y cymmer 
hyn le, mae yn lied debyg y bydd i dasau 
mawn Cors Goch ar Dein guro dwylaw o 
lawenydd; ond nid ym yn credn y cym- 
mer hyn le ar fyrder. Ar yr un pryd 
mae yn ddyledswydd ar Geidwadwyr 
Cymru fod ar ddihun, a gwylio symmud- 
iadau y blaid Badicalaidd yn y Dywysog- 
aeth, y rhai sydd yn gwneyd yr hyn sydd 
yn eu galln i g^eu digasedd yn erbyn y 
mawrion, o herwydd eu bod yn Eelwys- 
wyr. Hoffem weied Undebau Ceidwadol 
yn cael eu fiPurfio yn y Dywysogaeth, 
cyffelyb iV rhai sydd yn cael eu ffarfio yn 
liloeer. Yr Jm ni yng Nghymru yn rhy 
dawel a difywyd. Beth ydym wedi ei 
wneyd er gwrthweithio dylanwad y 
Liberation Society, Dim; mae aelodau y 
gymdeithas hon yn cael eu ffordd eu 
hunain i ddy weyd beth a welont fod yn dda, 



ac i ysgrifnitt beth a welont fod yn dda^ 
Eglwyswyr a Cheidwadwyr Cymru, 
dihunwch, deuwch i'r maes i amddi%n 
eich hegwyddorion; yr ydych gweiU 
gorphwvs ar eich rhwyfan yn ddigon hir. 
Mae sefyllfa bresennol petbau yn wabanol 
iawn i'r hyn oedd pan oeddym yn blant; 
mae Cymru yn llawn o YmnelUdnwyr 
politicaidd, y rhai sydd holl egni, yng 
nghyd &*u brodyr yn Uoegr, yn ceisio tynu 
yr Eglwys i lawr, ac am gael yr boll alia 
gwleidyddiol i'w dwylaw eu hunain. Er 
cymmaint o guro sydd wedi bod arlarll 
Derby a'i weinyddiaeth yn y newyddiad- 
uron Badicalaidd, i lawr o newyddiaduron 
y brif ddinas i*r Byd Cymreig, a m&n 
newyddiaduron Cymru, y mae yn lied 
debyg yr aiff bitt y Toriaid trwy'r Senedd 
yn fuddugoliaetbus. Ar y 12fed o*r mis 
diweddaf, cafodd y cwestiwnau pwysig ea 
treio yn y. Senedd, pa un a oedd yr ysgrif 
ddiwygiadol i dd;^fod yn gyfraith ai peidio, 
a pha un a fyddai y Cfeidwadwyr i gael eu 
troi allan er rhoddi ffordd i Mr. Gluistone 
a Bright? ond ennillodd y Weinyddiaeth y 
fuddugoliaetbt er gwaethaf y Badicaliaid, 
a chytarfod mawr y **king mob** yn Hyde 
Park, yr hwn oedd i gael ei gynnal er gor- 
fodi y Senedd, bodd neu anfodd, i blygu ei 
gliniau o flaen Mr. Beale a'i ^yfeillfop. 

Mae Meistri Dillwyn, Yirian, a Talbot 
wedi tynu gwg y Badicaliaid am iddynt 
bleidio y Lly wodraeth. Cynnaliwyd cyfar- 
fod mawr yn Abertawy i*w condemnio, 
ym mha un yr oedd yr elfen bregethwrol 
yn teymasu yn rampant, a chymmerwyd 
go£al i attal pawb i ddy wedyd dim o*r ochr 
arall. Nid oedd hawl gan neb i ddy weyd 
dim ond Badicaliaid. **I am Sir Oracle; 
when I ope my mouth, let no dog bark." 
Bhoddodd cyfarfod Abertawy gyfleusdra 
i ddau neu dri reverend arllwys eu Uys- 
nafedd am draws y Toriaid: y mae yn 
ymddangos fod y personau hyn yn llawer 
mwy hoff o ymdrybaeddu yn llaid 
politiciaeth na chyflawnu eu dyledswyddau. 
Bhyfedd y fath gyfnewidiad sydd wedi 
cymmeryd He yn Abertawy. Ychydig 
amser yn ol Mr. Dillwyn oedd pob peth, 
Mr. Dillwyn oedd i fyny ac i wared ; ond 
mae y gwynt wedi troi. A all anghysson- 
deb fyned gam ym mhellach na hyn ? A 
oes dim hawl gan aelodau seneddol farnu 
drostynt eu hunain yn gystal a dynion 
ereill? A ydynt yn rhwym o bino eu 
bamau a*u hopiniynau wrth lewys pob 
etholwr? Nid yw*n debygol y buasai*r lath 
ddynion a Meistri Dillwyn a Vivian yn 
pleidio y Llywodraetb, oni bai eu bod yn 
gweled bod ysgrif y Llywodraetb yn well 
nag eiddo Mr. Gladstone. Digiodd y bon- 
eddwr olaf am i'w hen gyfeillion gefnu arno, 
a rhoddodd ei swydd i fyny fel arweinydd 
ei blaid. Nos Wener diweddaf, cafodd y 
Toriaid eu gosod ar eu prawf am yr all 



Digitized by 



192 



TR HAUL. 



wmlth o fbwA mis; ac os oedd f fuddugol- 
iaeth gyntaf yn an bwysig yr oedd yr olaf 
yn llawer mwy; yr oedd gan y Weinydd- 
laeth 66 o fWyafrif. Yr oedd yn dda 
genym weled enw Sjt T. D. Lloyd yn y 
rhestr. Dywed rhai o*r newyddiadaron 
fod seren William y Bobl" wedi cyrhaedd 
ei nchclfan; a bod seren '*Ben y Torlaid*' 
yn codi yn uwch yn y gorwel; a bod 
poblogrwydd y cyntaf yn cilio yn raddol 
i*r cysgodion, a bod y diweddaf yn dyfod 
yn fwy poblogaidd ym mhlith y werin, 
odd! g^rth aelodau'r Cynghrair Diwygiadol. 

Gwnaeth Syr John Gray ymosodiad 
arall ar Eglwys yr Iwerddon; nid oedd 
hwn ddim amgen nag ymgais teg i gym- 
meryd meddianto feddiannaucyfreithlawn 
yr £glwy8, a'u rhann rhwng y Pabyddiou. 
Nid oeddym yn rhyfeddu foA y Pabyddion 
a*r Ymneilldawyr yn pleidio y cynnyg; 
end yr oeddym yn synu a rhyfeddu bod 
Eglwyswjrr enwog yn rhoddi eo cymhorth 
iddynt. Yr oedd rhai o'r aelodau yn 
tadogi Ffeniaeth i'r. Eglwys Sefydledig; 
ond profwyd nad oedd dim a fynai y sym- 
nfadiad gwallgof hwnw &V Eglwys. Pe 
buasai i*r ymosodiad hwn Iwyddo ar Eg- 
lwys yr Iwerddon, mae yn lied debyg mai 
Eglwys Lloegr fuasai y nesaf i gael ei 
dinystrio; ond yn ffodus mae y oynllan 
hwn wedi methu. 

DR. LIVINGSTONE. 

Yr oeddym yn ofni bod yr hanes am y 
.gwr enwog hwn yn rhy wirioneddol. 
Derby niwyd llythyr yn ddiweddar, dydd- 
iedig Johannah, Chwefror 23ydd, yr hwn 
a hysbysa nad oes, ysywaeth, yr un am- 
mheuaeth yng nghylch tynged anffodus y 
Doctor. Dygwyddodd i dri o frodorion 
duon Affirica ruthro yn dra disymmwth 
arno. Saethodd ef ddau o hooynt yn 
farw; (Mid daeth y trydydd ym mlaen ato 
J tn ol iddo, a rhoddodd ergyd marwol 
iddo. Mae yn rhaid ei bod gwedi myned 
yn gyfyng iawn ar y Doctor cyn y buasai 
yn saethu at y dynion hyny y bu yn ym- 
drechu cymmaint drostynt gyh^d o amser. 

Y EFENIAID. 

Er cymmaint o garcham, alltudio, ac 
hela sy gwedi bod ar y teyrnfradwyr 
Ffeniaidd, ymddengys gwedi'r cwbl nad oes 
modd en cadw yn iionydd rhag codi 
terfysgoedd, achadw dwndwrdd afreolusym 
mhob man lie y byddont Am gyrhaedd 
yr hyn a freuddwydiant am dano, nid y w 
vn ymddangos y cyrhaeddant byth mo 
bono, yn y ffordd bresennol beth bynag. 
Y mae prawf y teyrnfradwyr hyn yn 
cymmeryd lie yn bresennol yn Dublin, yn 
yr Iwerddon, o flaen y prif farnwr White- 
side, aV barnwyr Fitzgerald a Deasy. Yn 
y ddinas bono, ychydig yn ol, cyhuddwyd 
Thomas Burke a Patrick Doran o fod yn 



Qchel-deyrtkfradwyr; hyuy yw, o fod yn 
flaenoriaid yn y terfysg Ffeniaidd, a'u 
hunig amean i godi gwrthryfel yn erbyn y 
Llywodraeth Brydeinig. Parhaodd prawf 
y ddau deyrnfradwr uchod am amser hir, 
a phrofwyd hwy yn euog; ac yn ganlynol, 
pasiwyd dedfryd marwolaeth uwch en 
penau gan y barnwr. Yn ol y ddedfryd a 
gyhoeddwyd, yr oeddynt i gael eu cludo ar 
glwyd o'r carchar i*r dienyddle, ac yno i 
gael eu crogi gerfydd eu gyddfau nes y 
byddent feirw; gwedi hyn yr oedd eu 
penau i g^el eu tori ymaith oddi ar eu 
cyrff, a chorff pob un i gael ei dori yn 
bed war cwarter, ac yna i gael eu trin fel y 
gwelai ei Mawrhydi a'i chynghorwyr yn 
oreu. Nis gwyddom pa un a ddygir y 
ddedfryd ym mlaen yn gywir fel hyn ai 
peidio; ond ymddengys mai dyna ydyw y 
gyfraith i gospi teyrnfradwyr. Gallem 
feddwl bod v fath ddedfryd a hon yn 
ddigon i osod i lawr bob Ffeniad am un 
oes, beth bynag: ond braidd y credwn y 
bydd hyn eto yn effeithioL 



ESGORODD, 
Elliott — Mai 22, yn Dolhaidd, sir 
Gaerfyrddin, priod Thomas Elliott, Ysw., 
ar ferch. 

IsTANCE— Mai 17, priod Richard Istance, 
Ysw., Uawfeddyg, Risca, Mynwy, ar ferch. 

James — Mai 1 5, priod y Parch B. Rhys 
James, Persondy Prestatyn, ar fab. 

PRIODWYD, 
Walters— RiCHARDS—Mai 22, trwy 
drwydedd, gan y Parch. E. Andrews, B.C., 
y ficer, yn Eglwys Blwyfol Llandyfaelog, 
Mr. J. Walters, Castell y Waun, Llanfi- 
hangel Abercowin, a Mrs. Richards, 
Felffre Isaf, Llandyfaelog. 

BU FARW, 

Lewis— Mai 26, yn ddisyfyd iawn, Mr. 
William Lewis, Heol y Prior, Caerfyrddin. 
Yr oedd yr ymadawedig yn y cyfarfod 
hwyrol yng Nghapel y Wesleyaid ar y Sul 
uchod. Ar ei ffordd adref, syrthiodd 
mewn llewyg, ac erbyn cyrhaedd ei dy, bu 
farw yn uniongyrchol. 

Philipps— Mai 16, yn Aberglasney, J. 
Walters Philipps, Ysw., ynad yr heddwch 
dros swydd Caerfyrddin, yn 80 mlwydd 
oed. Perchid yr ymadawedig yn fawr gan 
bob dosbarth o gymdeithas, a chain y 
tlodion, i'r rhai yr oedd yn dra haelionus, 
goUed fawr trwy ei farwolaeth. Yr oedd 
yr ymadawedig yn un o*r ynadon henaf 
dros swydd Caerfyrddin. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William SpuRaiLK, 
at his Printing Office, situate and being at No. 87, 
Ring-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Friday, 
the 31st of May, 1867. 



Digitized by 



YR HAUL. 

**TNG NGWYNBB HAUL A LLYOAD GOLEUNL" 
"a GAIB DUW YN UCHAF." 



Rhip. 127. GORPHENAF, 1867. Cyp. 1L 



PREGETH. 

"Chwiliwch yr Ysgrythyrau; canys ynddynt hwy yr ydych chwi yn meddwl cael bywyd 
tragwyddol: a hwynt-hwy yw y rhai sydd yn tystiolaethu am danaf Fi" — ^Ioak v. 39. 



YsTTB y gair ysgrythyr yw yagrifen; ac \ 
Did yw ysgrythyrau yn golygu na mwy na ; 
Uai nag ysgrtfeniadau, Gelwir y cyfan- ' 
soddiadau ysbrydoledig hyn yr ysgri/en i 
beu yr yagrlfeniadav^ er dangos eu rhagor- 
iaeth ar bob ysgrifeniadau ereill; megys 
yr ydym yn arfer galw y Uj/fr a*u cynnwys 
nwynt Y Beibl, h. y. Y JLlyfr, i arwydd<» ei 
a^dderchogrwydd a'i ragoroldeb ar bob 
phy w lyfr arall. Gelwir yr yserifeniadaa 
hyn tiefyd yr Ysgrythyr Lan ar Ysgrytk- 
yrau Santaidd, i ddangos eu nodweddiad 
ne'u hansawdd. Llyfrau gldn nea santaidd 
ydynt, am eu bod wedi eu llefaru gan 
ddynion santaidd Duw megys y cynhyrf- 
wyd hwynt gan yr Ysbryd 6ldn. 

Wrth yr "Ysgrythyrau " yn y lie hwn, 
y ^lygif ysgrifeniadau yr Hen Destament 
yn unig; canys yr oedd ysgrifeniadau y 
Testament Newydd y pryd hwn heb eu 
hysgrifenu: ac nid ysgrifenwyd un o 
honynt hyd am rai blynyddoedd wedi 
•esgyniad ein Hiachawdwr i ogoniant. Yr 
•♦Ysgrythyrau/' gan hyny, y C3rfeiriai ein 
GwaredwT atynt ydoedd — Moses aV 
Prophwydi, y Salmau, ac ereill oV 
llyfrau prydyddol a haneeol sydd yn 
cyfansoddi yr Hen Destament Yr oedd 
yr luddewon ym mhell o fod yn meddu y 
cyfan o*r Ysgrythyrau sydd yn ein medd- 
iant ni, ac o fewn cyrhaedd pawb o honom. 
ChwUiwn ui, gan hyny, yr Ysgrythyrau 
yn y cyfanswm o honynt; canys ynddynt 
hwy y mae geiriau bywyd tragwyddol; a 
hwynt-hwy yw y rhai sydd yn tystiol- 
aethu am lesu, lachawdwr hull gyrau'r 
ddaiar. 

Y maeV testyn yn cynnwys dau beth : — 
L Y ddyledswydd y gelwir arnom i'w 
chyiiawnu — "Chwiliwch yr Ysgrythyrau." 
IL Yrhesymauoblaidcyflawnu y ddyled- 
25— XI. 



swydd. 1. "Ynddynt hwy yr ydych chwi 
yn meddwl cael bywyd tragwyddol." 2. 
"Hwynt-hwy yw y rhai sy*n tystiolaethu 
am danaf Fi." 

L Y ddyledswydd. "Chwiliwch yr 
Ysgrythyrau." 

Y mae rhai yn darllen y geiriau hyn 
nid fel gorchymmyn, ond fel mynegiad, yn 
y wedd ganlynol: — "Yr ydych yn chwilio 
yr Ysgrythyrau." Ac y maeV geiriau a'a 
cymmeryd yn yr ystyr yn rhoi synwyr da; 
ac yn gysson ag arferiad yr luddewon yn 
yr oes bono: canys yr oedd y genedl 
luddewig yr amser hwnw yn ymroddi i 
chwilio eu Hysgrythyrau gyda chryn 
ddiwydrwydd, a hyny yn benaf o blegid 
eu bod yn dysgwyl y Messiah i ymddangos 
yn ebrwydd, yn ol y prophwydoliaethaa 
oedd wedi cerdded am dano yn yr hen 
ysgrifeniadau hybarch hyn. Yr oedd 
dysgwyliad cyffredin ym mhlith yr ludd- 
ewon yr oes bono am ymddangosiad 
y Messiah addawedig; ac o faerwydd hyny 
yr oeddynt yn bur ddiwyd a g^falua i gael 
allan pa bryd y deuai. Yr oedd llawer o 
bethau yn penodi yr amser hwnw fel yr 
amser nodedig i'r Messiah ymddangos; — 
megys cyflawnder yr amser pryd yr oedd 
codiad haul o'r uchelder i ymweled & 
thywyll leoedd y ddaiar. Nid ychydig 
oedd y pryd hwnw yn dysgwyl "dyddan- 
wch y r Israel." Yr oedd llais y prophwydi 
wedi hir ddystewi; ond yr oedd yr amser 
a ragfynegasid ganddynt weithian wedi 
dyfod i ben. Yr oedd teyrnwialen ludah 
wedi ymadael, ac nid oedd mwyach 
ddeddfwr yn eu plith. Yr oedd deng 
• wythnos a thrigain Daniel brophwyd wedi 
dyrwyn i fyny; ac yr oedd pob peth 
' braidd fel yn cydgyfeirio at yr amser 
■ hwnw, megys amser ymddan^^osiad Mab y 

Digitized by VjOOQIC 



4 



YE HAUL. 



^ornchaf ym mhlith dynion ar«y ddaiar. 
Ac nid yn unig ym mhlith yr luddewon yr 
oedd y dysgwyliad hwn ; ond yr oedd wedi 
ymdaenu faefyd ym mhlith y Cenedloedd: 
ac o herwydd hyny yr ydym yn darllen, 
pan anwyd yr lesu ym Me&lehem, ddyfod 
doethion i ymofyn am dano o ardaloedd 
pell y Dwyrain, ac 4'w addoli Ef. Yr 
oeddynt fel yn dysgwyl am ei ymddangos- 
iad; a phan welsant ei seren Ef, hwy a 
lawenycnasant a llawenydd mawr dros 
ben. 

Yr oedd dysgwyliad lied gyfiredinol ym 
mhlith trigolion y Dwyrain yn yr amser 
hwnw am yroddangosiad y Messiah; ac yr 
oedd yr luddewon o'r herwydd hyny yn 
manwl chwiiio eu hen ysgrifeniadau sant- 
aidd, er mwyn gwybod pa bryd y deuai, ac 
yr ymddangosai yn ei DemL Nid oes gan 
hyny ddim ammhriodoldeb yn narllen y 

fjiriau — "Yr ydych yn chwiiio yr 
sgrythyrau." Ond ar hyn o bryd, ni a'u 
cymmerwn yn eu hystyrgorchymmynol:^ 
** Chwiliwch yr Y sgrythyrau. 

1'. Chwiliwch hwynt er mwyn eu decdl. 
Nid yw yr Ysgrythyr, mwy na rhyw 
lyfr arall, o werth dim ond cyn belled ag 
y byddys yn ei deall. Os ydym am dder- 
byn lies oddi wrth Air y gwirionedd, rhaid 
i ni ymdrechu ei ddeall yn gyntaf. Ni 
waeth i ddyn ryw lawer ddarllen rhyw 
lyfr arall na darllen y Beibl, os na fydd 
yn deall dim oV hyn y mae yn ei ddarllen. 
Ein amcan cyntaf, gan hyny, wrth ddarllen 
a chwiiio yr Ysgrythyrau a ddylai fod er 
mwyn en deall. Yr ydych yn cofio am yr 
Efnuch o Ethiopia. Yr oedd yn darllen y 
prophwyd Esaiah. Yr oedd ei amcan yn 
dda; ond ni dderbyniodd nemawr o fndd 
oddi wrth ei ddarllen nes cyfarfod o bono 
ft Phylip, yr hwn a eglurhaodd iddo yr 
Ysgrythyr, ac a bregethodd iddo yr lesu. 
Ni cheir dim lies oddi wrth ddarllen dim 
nad ydym yn ei ddeall, ac ofer dysgwyl am 
y fath beth. Ni a ddylem gan hyny arfer 
pob moddion o fewn ein cyrhaedd tuag at 
ddeaU yr Ysgrythyr Lan; ac yna troiV 
wybodaeth bono i ymarferiad. Y mae y 
rhan fwyaf o'r Ysgrythyrau yn lied hawdd, 
yn enwedig gyda golwg ar y pynciau hyny 
sydd yn dwyn cyssylltiad union^yrchol 
a n crediniaeth, ac a*n dedwyddwcn yn y 
byd a ddaw. Ond y mae ynddynt lawer o 
bethau dyrys ac anhawdd eu deall : a chan 
mai dadguddiad o ewyllys Duw i ddyn yw 
yr boll lyfr, y mae yn ddyledswydd arnom 
geisio ei ddeall oil — pob rhan a dosbarth 
— pob pennod ac adnod o bono. Y mae 
yn werth cymmeryd trafferth i'w ddeall; 
ac nid ofer un llafur a gymmerer tuag at 
^yrhaedd ei iawn ystyr. 

Fel rheol gyffredin, yr un fibrdd a'r un 
cnodd a ddylid eu harfer i ddeall y Beibl 
ag i ddeall rhyw hen lyfr arall. Na 
ddysgwyliwn ddeall yr Ysgrythyrau, mwy 



na llyfran ereill, heb roddi ein deall, a'n 
meddwl, a'n myfyrdod ar waith. Peidiwn 
a meddwl y gallwn ddyfod i wybodaeth o'r 
Beibl trwy wyrth : y mae oes y gwyrthiaa 
wedi darfod. Trwy arfer mod^on yr 
ydym i gyrhaedd gwybodaeth o lyfr Duw 
fel o bob llyfr arall; ac y mae'r moddion 
hyn, i raddan mwy neu lai, yng nghjnr- 
haedd pob un o honom. Dylem amcan n 
at ei ddeall. Ni thai gosod myneg-bost ar 
fin y ffordd, os na bydd y fforddolion yn 
gallu ei ddarllen. " Chwiliwch y r Ysgryth- 
yrau," gan hyny, er mwyn eu deall; canys 
nis gallwn gael llesad oddi wrthynt ond i'r 
graddau y byddom yn eu deall: er y 
gallwn, mewn ystyr, eu deall yn dda, heo 
gael ond ychydig o lesad oddi wrthynt. 
Nis gellir cael lles&d heb eu deall, er y 
gellir eu deall heb dderbyn llesad. Y mae 
llawer un yn eu deall yn lied dda, heb fod 
ddim yn well o'i wybodaeth; ond nis gellir 
cael llesad heb eu gwybod. Bhaid deaU 
geiriau Duw, cyn y gallom eu cadw; a 
gwybod ei ewyllys cyn y gallom ei 
wneuthur. 

2. "Chwiliwch yr Ysffrythjrrau" fd 
Gair Duw, ac nid fel gair ayn, 

Dyma lie y dylid gwneyd gwahaniaeth 
rhwng yr Ysgrythyrau santaidd a phob 
llyfr arall. Pob llyfr arall, geiriau dyn 
ydyw; ond geiriau Duw wrth euog ddyn 
yw cynnwysiad y llyfr hwn. Dylid 
"chwiiio yr Ysgrythyrau" yn wastad gan 
gredu mai gwir eiriau Duw ydynt; ac mai 
iachawdwriaeth dynion y w -eu prif amcan. 
Heb gadw hyn yn ein cof nis gallwn eu 
chwiiio yn briodol, na derbyn lies oddi wrth 
eu chwiiio. Y mae S. Pawl yn mawr gan- 
mawl y Thessaloniaid am en bod yn 
gwneuthur gwahaniaeth dyledus rhwng 
geiriau Duw a geiriau dyn. "Q blegil , 
hyn yr ydym ninnau hefyd yn diolch i 
Dduw yn ddibaid, o herwydd i chwi, 
pan dderbyniasoch Air Duw, yr hwn a 
glywsoch genym ni, ei dderbyn ef nid fel 
gair dyn, eithr (fel y mae yn wir) yn Air 
Duw, vr hwn hefyd sydd yn nerthol 
weithia ynoch chwi y rhai sydd yn credo." 

Nis dylem fyned i'r Beibl a dysgwyl cael 
yno wybodaeth a allwn ei chael mewn lie 
arall. Pwne mawr yr Ysgrythyrau yw, 
nid dysgu gwybodaeth gyffredinol gyda 

folwg ar bethau y byd hwn— ei banes a'i 
elynt, er eu bod yn cynnwys cryn lawer o 
hyny, — ond dysgu i ddynion Iwybran 
Duw; dadguddio ewyllys y Creawdwr i'r 
creadur; dangos pa fodd y crewyd dyn 
yn uniawn, mewn purdeb a santeiddrwydd, 
— a syrthiaw o bono i ddyfnderoedd 
pechod a thrueni; ac i Dduw o'i fawr 
drugaredd a'i anfeidrol gariad anfon ei 
Fab, ei uniganedig Fab, i gymmeryd amo 
ei anian, i farw yn ei le, ac adgyfodi i'w 
gyfiawnhau; — daneos mai yr hwn a gredo 
ym Mab Duw a fydd cadwedig, eithr y neb 



Digitized by 



YR HAUL. 



ni chredo ynddo a gollir, ac y bydd 
digofaint Duw yn aros arno yn dragy wydd. 
DymaV prif wirioneddau y dylem edrych 
am danynt yn yr Ysgrythyrau; ac ofer i 
ni chwilio am y gwirioneddau anfeidrol 
bwysig hyn mewn un lie arall. Dyma ll(i 
y dadgduddir i ni fod Duw yn gyfiawn, ac 
eto yn cyfiawnhau y troseddwr,--ei fc»d yn 
gyfiawn, ac ar yr un pryd yn cyfiawnhau 
y neb sydd o ffydd lesu. Dyma wybod- 
aeth sydd werthfawrdcach na'r aur coeth, 
ac nid oes dim dymunol gyffelyb iddi. 

Chwiliwn yr Ysgrythyrau fel mwn- 
gloddfa yn cynnwys trysorau gwerthfawr- 
ocach na dim a welodd llygad, neu a 
glywodd clust ddaiarol erioed am danynt. 
Chwiliwn hwynt fel chwilio am drysorau 
cuddiedig — trysorau a*n cyfoethogant ni 
pan fydd boll drysorau daiar wedi eu toddi 
can wir wres y dydd mawr diweddaf« a*r 
ddaiar a'r gwaith a fyddo ynddi wedi eu 
Uosgi. Chwiliwn hwynt fel geiriau Duw, 
ac nid fel geiriau dyn; "canys dynion 
santaidd Duw a'u Uefarasant megys y 
cynhyrfwyd hwynt gan yr Ysbryd Glan." 

3. "Chwiliwch yr Ysgrythyrau," hefyd 
er mwyn eu troiiymarferiad yn eick buchedd. 

Llyfr ymarferol yw Llyfr Duw, ac wrth 
ei ddarllen a'i chwilio, yr amcan a ddylai 
fod genym, yw, troi y cyfan i ymarferiad 
yn ein beunyddiol fuchedd. Heb hyn nid 
ateb chwilio yr Ysgrythyrau i ni ond 
ychydig o ddyben. Ymarweddu yn ol 
rheolau anffaeledig y Llyfr digyfeiliorn 
hwn yw yr hyn y dylem yn wastadol 
ymgyrchu ato;— dyma'r nod a'r gwrth- 
ddrych a ddylai fod o'n blaen bob 
amser. Ac yr ydym yn chwilio yr 
Ysgrythyrau yn ofer os na chadwn yr 
amcan hwn yn wastad o fiaen ein llygaid. 
Crefydd ymarferol, nid golygiannol, yw y 
grefydd Gristionogol oil drwyddi; a'r 
dull priodol i chwilio llyfr egwyddorion y 
grefydd bono yw, ei chwilio er mwyn ei 
ddeall, ac wedi ei ddeall, troi yr wybodaeth 
bdno i ymarferiad trwy ymddwyn ac 
ymfucheddu yn ol ei reolau bendigaid ef. 
Y dyn sydd fel hyn yn chwilio yr 
Ysgrythyrau, ac yn myfyrio beunydd 
ynddynt, yw y dyn y mae'r Salmydd yn 
cyhoeddi gwynfyd uwch ti ben, gan 
ddywedyd, "Gwyn ei fyd y gwr ni rodia 
yng nghynghor yr annuwiolion, ac ni saif 
yn flFordd pechaduriaid, ac nid eistedd yn 
eistfddfa gwatwarwyr. Ond sydd a'i 
ewyllys yng nghyfraith yr Arglwydd; ac 
yn myfyrio yn ei gyfraith Ef ddydd a nos." 
Dyma'r dyn **a fydd fel pren wedi ei blanu 
ar Ian afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei 
ffrwyth yn ei bryd; a'i ddalen ni wywa; a 
pha beth bynag a wnel, efe a Iwydda." 

"Chwiliwch yr Ysgrythyrau," er mwyn 
ffwneuthur yr hyn y maent yn ei orchym- 
myn i ni; er mwyn troi eich gwybodaeth o 
hunynt i ddyben ymarferol; i ddilyn yr 



hyn sy d^a, ac i giliaw oddi wrth ddrygioni ; 
gan gofio mai o gadw gorchymmynion Duw 
y mae "gwobr lawer"hyd yn oed yn y byd 
hwn, achoron cyfiawnder yn y byd a ddaw. 

II. Y rhesymau pa * ham y dylem 
"chwilio yr Ysgrythyrau." 

Nid yn unig y mae ein Hiachawdwr yn 
gorchymmyn i ni chwilio yr Ysgrifeniadau 
santaidd, ond y mae hefyd yn rhoi rhesymau 
pa ham y dylem wneuthur hyny. 

1. Y rheswm cyntaf yw, o blegid mai 
ynddynt hwy yr ydym yn meddwl cad bywyd 
tragwyddoL 

Os yw peth mor anfdidrol bwysig a*n 
bywyd tragwyddol ni y/i gynnwysedig yn 
yr Ysgrythyrau, y mae o'r pwys ac o'r 
canlyniadau mwyaf i ni oil eu chwilio, ea 
gwrandaw, eu darllen, a'u dysgu, fel y 
caffom afael yn y bywyd tragwyddol 
hwnw. Yn yr Ysgrythyrau, ac ynddynt 
hwy yn unig, y dangosir i ni pa fodd i 
etifeddu bywyd tragwyddol. 

Fel y crybwyllwyd eisoes, nid oedd gan 
yr luddewon ond yr Hen Destament yn 
unig; onfl os oeddynt hwy yn gweled 
digon yn hwnw i ddangos iddynt fod byd 
ar ol hwn, a bod dyn i fyw byth yn y byd 
hwnw, pa faint mwy yw ein rhwymau ni i 
chwilio geiriau Efengyl ein Harglwydd 
lesu Grist, yr Hwn a ddug fywyd ac 
anfarwoldeb i'r goleuni?— a ddadlenodd 
o'n blaen ni y sefyllfa ddyfodol tu draw i 
angeu a'r bedd, ac a ddangosodd i ni pa 
fodd i gyrhaedd dedwyddwch ac anfarwol- 
deb yn y cyflwr hwnw? Nid oedd y 
goleuni oedd yn /,y wynu arnynt hwy ond 
megys y wawr yn ymwasgaru ar y 
mynyddoedd wrth yr haul dysglaer sydd 
yn tanbeidio arnom ni. Yr oeddynt hwy 
yn byw yn y cysgodau pell; yr ydym 
ninnau yn byw yng nghanol y goleuni 
dysglaer, — o dan belydron haul canol- 
ddydd. 

Yr Ysgrythyrau sydd yn dangos i ni fod 
bywyd ar ol y bywyd marwol hwn; fod 
yr enaid dynol yn unfarwol; a'i fod i fyw 
byth yn ddedwydd neu yn annedwydd yn 
y byd hwnw. Hwy sydd yn dysgu i ni pa 
fodd i gyrhaedd gwynfyd ac i ochelyd 
gwae; hwy sydd yn gosod o'n blaen ni 
ffordd einioes a ffordd angeu, ac yn ein 
hannog ninnau yn y modd taeraf a 
difrifolaf i gymmeryd gafael yn y bywyd 
tragwyddol, a bod y bywyd hwn i'w gat^l, 
a'i gael yn unig yn lesu, gobaith holl 
gyrau'r ddaiar, unig Wared wr byd colledig. 
Heb yr Ysgrythyrau ni buasem yn gwybod 
ond ychydig, os dim, am fywyd tragwyddol^ 
nac am y ffordd newydd a by wiol a wnaeth- 
pwyd er mwyn i ni allu etifeddu'r bywyd 
anfarwol hwnw; ac felly mwynhau gwyn- 
fyd na ddaw na thranc na gorphen arno 
yn dragy wydd. "Chwiliwch yr Ysgryth- 
yrau" am mai ynddynt hwy y dadguddir i 
ni fywyd tragwyddol; a bod y bywyd 



Digitized by 



•96 



tB. HAUL. 




hwnw yn mug iV gael jm Mab y Cror- 
gduil 

2. Chwfliwch hwjmt, yn y lie nesaf^ am 
mai hwjfnt-hwy yw y rhai tydd yn tystioi- 
aeihm i ni am Grtgt lesu yr Aehuburr, 

Ni fedr mo lythyreD yr Ysgrythyraii 
ein hacbob; dU gallant hwy ood ein 
dwyn at Grist — 'En y w'r lachawdwr — Efe 
yw yr.anig Geidwad, — nid oea Achubwr 
ond Efe. Hivy yw y cyfryngaa sydd yn 
dysgn i ni am dano — ^pwy yw, a pha 
beth a wnaeth Efe drosom. Efe y w testyn 
a gwrthddrych mawr yr Tsgrythyrau. 
Sie yw eo swm a'a sylwedd. Tynwch 
Grist ymaith o*r Ysgrythyran, ac ni fyddant 
fawr rhagorach ' na rbyw lyfr aralL 
Tynwch Ef o honynt, ac ofer i ni ddysgwyl 
cael bywyd tragwyddol ynddynt mwy. 
Tyuu'r gareg sylfaen o dan yr holl adeilad 
fyddai ei dynn Ef o hunynt; a buan y 
syrthiaiV cyfan i'r llawr. Hwynt-hwy 
sydd yn tystiolaethu am dano Ef. Ni 
baasem ni yn gwybod dim am Grist, oni 
baasai yr Ysgrythyran; ac ni wyddom ni 
ddim am dano pnd yr hyn y maent hwy yn 
el ddysg^ i ni Dangosant i ni yn eglnr 
mai Efe yw y gwir Ddnw a'r bywyd 
tragwyddol; — ^mai hyn yw y bywyd tra- 
gwyddol, — adnabod o honom y gwir Ddnw, 
a'r Hwn a anfonodd Efe, lesu Grist. Nid 
oes lachawdwriaeth yn neb arail; canys 
nid oes euw arall dan y nef, wedi ei roddi 
ym mhlith dynion, trwy yr hwn y mae yn 
* rhaid i ni fod yn gadwedig." "Chwiliwch 
yr Ysgrythyran; canys ynddynt hwy yr 
ydych chwi yn meddwl cael bywyd tra- 
gp¥yddol; a hwynt-hwy yw y rhai sydd 
yn tystioiaethu am danaf Fi." 

(1.) Os yw yr Ysgrythyran santaidd 
mor werthfawr, — os ynddynt hwy y mae 
bywyd tragwyddol, — ac os hwynt-hwy y w 
y rhai sydd yn tystiolaethu am lesu, 
Gyfryngwr y Testament Newydd, ac unig 
lacbawdwr dynoliaeth, beth yw cyflwr 
y rhai «ydd yn amddifaid o honynt? Ni 
wyddant ddim am fywyd tragwyddol ac 
anfarwpldeb; ni wyddant ddim ond y peth 
lleiaf am Dduw eu Creawdwr; ac nid 
ydyut erioed wedi clywed gair o son am 
lesu yr unig Geidwad. Y maent yn 
ymbaffaju mewn tywyllwch ac anwybod- 
aeth fel y fagddu, heb obaith ganddynt, ac 
heb Dduw yn y bvd. Y cyfryw a 
fuasai ein cyflwr ni oil oni buasai tywynu 
o lewyrch Dwyfol yr Ysgrythyran sant- 
aidd arnom. Hwy sydd wedi gwneuthur 
rhagor rhyn^om ni a thrigolion anwar 
tvwyll leoedd y ddaiar, y rhai sydd yn 
llawn o drigfanau trawsder. 

Os y cyfryw y w eu cyflwr ; os y n y tywyll- 
wch y maent yn rhodio; os mewn anwybod- 
aeth o'r fath ddygnaf v maent vn ymbal- 
falu; beth .yw ein ayUdawyda ni tuag 
atynt? Onid ^neyd i ereill, fel y 
dymunem i ereul wneuthur i ninn^u? 



Hyn y w'r gyfraith a'r propliwydL IHhs 
lau rheswm, a dyma^lais EfieDgyl y 



bendigedig Ddnw. Onid 
rwymau, a rhwymaa o'r mwyaf, i aofoo 
iddynt y trysoraa anfeidrol werthlawr byn 
sydd yn ein meddiant ni? Oni ddylon 
wceuUinr pob ymdrech yn ein galln i 
anfon yr Ysgrythyran santaidd, i bob 
llwyth, ac iaith, a chenedl o ddynion droa 
wyneb yr holl ddaiar? Ac nid dienog y 
ceir ni yn nydd y cyfrif olaf, os eeir ni yn 
enog o esgenloso gwnenthor ein gorea 
tuag at gael yr amean gogoneddns i ben. 
Y mae eisieu dwyn hull deula dyn i gyd i 
adnabyddiaeth o Ysgrythyr y gwirion- 
edd, fel y gallo holl genedloedd y ddaiar 
ddarllen yn eu hiaith en hnnain am fawrion 
weithredoedd Duw; am y bywyd tra- 
gyddol yr hwn sydd yn cael ei ddadgnddio 
yn nnis yn yr Ysgrythyran, ac am y 
Geidwad hwnw y mae yr holl Ysgrifen- 
iadau santaidd yn dwyn tystiolaeth am 
dano. Y mae cymmaint o angen gpvybod 
am y bywyd tragwyddol amynt hwy ag^ 
sydd amom ninnan; y mae cymmaint o 
eisieu gwybod am lesu Grist, a hwnw 
wedi ei groeshoelio, amynt hwy ag sydd 
arnom ninnau. Plant yr un Tad ydym ni 
oil; ac y mae'r Tad hwnw am we] led ei 
holl blant yn ddedwydd; ac yn dewis i 
bawb o honynt feddiannu bywyd tra- 
gwyddol, a chael rhan yn y brynedigaeth 
sydd yng Nghriftt lesu. 

Brysiwn, gan hyny, ac nac oedwn anfon 
iddynt hwy, ac i bawb sydd amddifaid o bono, 
Lyfr Duw yn y cyflawnder o bono, i fod yn 
Uusern i* w traed ac y n Uew^rch i' w 11 wy brau ; 
fel y caffont afael yn y bywyd tragwyddol, 
trwy adnabyddiaeth o'r lesu bendigaid y mae 
yr holl Ysgrythyran, o'udechreu i'w diwedd, 
yn tystiolaethu am dano; canys ei adnabod 
Ef yw bywyd tragwyddol. 

(2.) y mae yr Ysgrythyran yn ein 
?afael ni; — yn ein iaith ein hunain; ac 
Felly y mae genym bob cyfle iV darllen, 
eu chwilio, eu dysgu, ac i'n mewn eu 
mwynhau. Bydded ein hymddygiad tuag 
atynt yn deilwng o'n goruchel fraint. Y 
mae*r bywyd tragwyddol wedi ei osod o'n 
blaen: y mae Crist lesu wedi ei ddadgnddio 
i ni. Mor yfnadwy fydd ein trueni, os 
dibrisiwn yr Ysgrythyran hyn; ac mor 
ofnadwy fydd ein cospedlgaeth os ceir ni 
yn euog o wrthod y Geidwad y maent hwy 
yn tystiolaethu am dano, ac yn ei gynny^ 
i ni. Mawr yw ein breintiau; mawr fydd 
ein cyfrif. ** I'r hwn y rhoddwyd llawer, 
Uawer a ofynir ganddo." Y mae goleuni 
dyssflaer Gair y gwirionedd Dwyfol' wedi 
tvwynu ar ein gwlad er ys cannoedd o 
flynyddoedd: rhodiwn fel plant y goleuni. 
Feidiwn ag ymfoddloni ar ddarUen yr 
Ysgrythyran er mwyn difyrwch a chyw- 
reinrwydd; ond darllenwn, ch'wiliwn, a 
myfyriwn hwynt, fel y caffom ein dwyn 



Digitized by 



YB HAUL. 



107 



wi 



_ddynt i gyflawji wvbodaeth o'r lesu, yr 
wn yw ea sylwedd a'n cyflawoder. 
Gwaith ofer i ni eu darllcn, oni chawn ni 
afael ynddo £f ynddynt Chwiliwn 
hwynt gyda pharch, hoffder, a serch; a*n 
prif ymgais a ddylai fod, yoaofyn am y 
Ueidwad y maent yn son cymmaint am 
daoo, ac yn ei ^yhoeddl megys yr unig 
ddigonol Waredwr ar gyfer yr holl fyd. 
Hwynt-hwy yw y rhai sy'n tystiolaethu 
am dano £f. 

Wrth eu darllen, ^weddiwn ar i Ddnw 
agor ein llygaid fel y gwelom bethau 
rhyfedd allan o*i gyfraith Ef; ac fel y 
rhodiwn yn eu goleuni hoU ddyddiau ein 
heinioes. '*Agoriad dy eiriau a rydd 
oleuni; pair ddeall i rai annichellgar." 

Cofiwn fod yr Ysgrthyr Lan yn abl i*n 
gwneuthur ni yn ddoeth i iacbawdwriaeth, 
trwy y ffydd sydd yng Nghrist lesu. Ond 
gwiliwn roi parch coel^efyddol iddi, ac 
ymorphwys ami, heb y flydd hon: na, 
**trwy y flFydd sydd yng Nghrist" y mae 
yn rnaid i ni fod yn gadwedig. 

Parchwn yr Ysgrythyr lAn yn fwyfwy 
bob dydd; rhodiwn yn ei goleuni nefol; 
ffurfiwn ein buchedd yn ol ei rheolau; a 
cbofiwn yn wastadol mai ^iriau gwirion- 
edd a sobrwydd, !e, geiriau bywyd tra- 
gwyddol, yw geiriau Llyfr Tsbrydoledig 
I)uw. Ynddynt hwr y mae cael gafael 
yn y by wvd tragwyddol, a hwynt-hwy y w 
y rhai sydd yn tystiolaethu am y Ceidwad 
sydd wedi ei eni i achub tyrfa na ddichon 
neb ei rhifo. 

Z. 



HANES TY GWYN AR DAF. 
(Parhad o dudalen \6S,) 

8IARTERAU Y TY GWYN AR DAF. 

1. Bhestr o hen Siarterau Gwaddolion y 
Ty Gwyn, ar gael yn y Monastic Office, 
British Museum, fel y canlyn : — 

£ s. d. 

Whitland Terrae Domicales, 

value ... ... ... 1 13 8 

Ishgoed Firma Grandise ... 6 10 
Castell Gossan (qu. Abercoran) 26 13 4 
Henllan Unum tenementum ... 13 1 
Teirborgan Firma GrandisB ... 6 5 6 
Com. of Cardigan 

Gregerthre Firma Grandise ... 10 
Blaengwethnog (Blaenau Gwen- 

og?) Firma Grandise ... 4 13 4 
Com. of Carmarthen 
Terenayth (Tirnewydd?) Firma 

Grandise ... ... ... 21 6 3 

Llanfihangel Abercowin 

Firmse Bectorise ... 5 13 
Kydwelly Unum tenementum ... 10 
Com. of Pembroke ... 
Llwynerhebell Firma Grandise 4 13 4 



2. Mae breinlen yn dwyn yr ammodiad 

canlynol i'w chael yn swyddfa y Monastic 
Records: — "Convensio Ep. St. David Una 
parti fact. A.D. 1499, et Abbat de 
Tiguin Habitare Commun, pastur — pro 
averies suis in boscis de K. Kertinock 
(Catheinog?) et unam markam annuatim 
— de seaccorim de Karmedin In Edwardo 
Regis Oratione de Trowle Castle Evydd." 

O.C. 1536. Harri VIIL yn anfon swydd- 
ogion i'r crefydd-dai i gymmeryd cyfrif o 
gyllid pob un, yng nghyd a moesau jr 
cyfryw grefydd-dai, er cael achlysur i 
attafaelu ynddynt; canys yr oedd y 
mynachlogydd yn dal yn ffyddlawn yn 
erbyn cyssegr-ysbeiliad Harri. Ceir rhy w 
loan ab Price yni mysg yr ymwelwyr dan 
sylw, yr hwn oedd wr n^wn urddau ac yn 
l>enrhaith ym Mhriordy Aberhonddu. 
Mae ei wehelyth yn ddynion cyfrifol eto 
ym Mrycheiniog. (Gwel Jones's "Hist, of 
Brecknockshire.") Mae y cyfrif o'r gwadd- 
olion aV cyllidau wedi cael eu cadw yn y 
Monastic Records; deposited in the British 
Museum: Hart. MSS., 2101. Rhoddwn 
yma eiddo y Ty Gwyn. 

. ATTODIAD I. 

Abtiract of the Roll Augmentatum 
Office^ Comp, Miniatrorum, 

** Possessiones de Abbat de Monasterinm 
Alba Landa. Decanus Kermerddin. 

William Abbatde AlbaLanda als. Whit- 
land, et conventus elm. reguli sancti Benidici, 
Cistere ordinis tennet sibi et succuss, suis 
Maneria grang, tanta et possessiones 
subscripta in pura ppetuna elmosia fundat 
per princepes Waliae videlet manerin de 
Castell Cosloin annuivaloris, £23. 10s. 6d. 
Doma de Kurpergan pro annin, 2s. Grandia 
de Blaenelbodoire, £4. 17s. 4d. Grandia de 
Manvorian annu, £9. lOs. 6d. Gr. de 
Lloynerbell per an., £47 10s. 6d. Grand, de 
Blaenegwathnog, £6. 15s. Od. Grand, de 
Rydlan Denby, £29. Ss. 2d. Gr. de 
Ostesly, £19. Os. Od. Grande Islonde 
£10. 3s. lOd. Gr. Crygeryth, 10s. unater. 
infra dominu de Kerwally per an., 10s. 
Unum tennantum in com. Semers per an., 
13s. 4d. Un ter jacen, in Kermarden, 10s. 
Molendinu Hendigwyn per anno, 10s. 
Molendinu de Kylegryman, 20s. Molen- 
dinum de Aberelwyn, 40s. Molendinu de 
Nantyrglothe 10s. Molendinum de 
Llwynerebell, 20s. Molendinum de 
Crykerith 20s. Molendinu' de Rydlan 
Deivy per annum, 40s. Molendinu' de 
Tire newith 26s 8d. Molendinu' de 
Man'voirian, 40s. Item ibidem unu* 
molendum fuUonicu' apud Ridlan' Deivy, 
5s. Item apud Hentigwen unum molendinu' 
fullonicu' per annu., 10s. Sum'a Valoris, 
13111. lis. 4d. 



Digitized by 



Google 



^ 198 



TR HAUL. 



Decime ecctiaram t*co mon' spectan*. In 
primis de decimis et oblaconibz tercie 
partis capelle B'te Marie de Glantave sic 
apporc'onat coma'nibus annis valet, 54s. 
Capella de Castell Gaston comunibz annis, 
102s. De poro'one Xar* tercie partis 
capelle de Oogo comunibz annis, 408. lOd. 
De consimili porc'one ecclie de Merther, 
lOs. De consimili pore'one ecctie de 
Ludcharche 40s. De consimili porcone 
ecctie de Llanwenqg per annu., 4li. Et de 
oblaconibz capelle sancti Leonardi con- 
fessoris comunibz annis, lOs. Suma 
decima et al., 22li. 5s. 9d. 

Suma totalis tam spualium quam 
temporalium, 153li. 17s. 2d. 

**De quihus — Repfis, 

' Indempt' annualim sol* pro contributionibz 
ad ecctiam Cath' Meneven', 22s. Et in 
yisitac*oni archni Lr sinodal et procu- 
raconibz dciiz ecctiaru* quotibt anno, 60s. 
In denary s sol' d*ni Regi gros solvere 
consueverent Roman pontifici socat* Peter 
Pens', 7s. In denijs sol' ad sccam dni Rx 
p. terris in Bedmester quolit anno, 28. 
Et in consimilibz den'iis annualim sol' ad 
sccam d'ni Rx pro terr' in Kydwelly, 2s. 
Item ad maneriu' de Mayne claughauke 
annti, 2s. Item sccam dni Rx Kermerden 
annuatim 128. Item in feodo d'ni de 
Ferrers senescalli maneriory et tenemen- 
toru pred'cory, 53s. 4d. Item in feodo 
Thome Bruyn ballivi d'cory maneriorum 
at de feodo consueto, 53s. 4d. In feodo 
coUectoris d'ci reddit' in quolib't man'io ut 
de feodo consueto in d'cis viijto grangijs, 
106s. 8d. Et in feodo auditoris bis in 
anno audientis comp'm ballivoru et 
ministrory ut de feodo ib'm consueto, 
538. 4p. Sum'a feod' idempni & al' premiss' 
tahit ad, 18li. 13s. 8d. 

Et reman' clare ... ld5H. 13s. 6d. 

Decima inde ... 13li. 10s. 4d. q' 
Mae yn beth dyddorol edrych yn ol ar 
lechres yr ben waddolion tirol yma, a'u 
cvmharu a'u henwau presennol ar yr 
Ordnance map, Ymddengys fed y rhan 
amlaf o felinau (molendina) y wlad gwedi 
cael eu cyssegru i Dduw a'r Eglwys, ac y 
mae yn beth i'w sylwi, fod melinau yn 
perthyn i'r dosbarth o sefydliadau henaf 
yn y wlad. Y mae yma ddeuddeg melin 

Swedi cael eu rhoddi yn waddol i'r Ty 
fwyn, yr hyn a ddengys anianawd 
.crefyddol yr hen bobl. Grogi felin na 
tenementum a roddir y dydd heddyw 
at grefydd, ond oleddir yn hytrach at 
ysbeilio yr Eglwys o'r gweddill a ddiang- 
odd rhag rbaib Sant Harri a Sant Crom- 
weL XT ydym yn adnabod rhai o'r hen 
felinau hyn: yr hen feini wrthi fyth, yn 
troi, a throi, a'r hen bistyll wrthi fyth yn 



gwneyd ei fwm. Mae y felin dwcwr (moL 
fulhnicum "Rhyddlan Super Teifi") 
gwedi diflanu, ond ceidw y felin fal ei thir. 
Mae un arall o'r melinau a enwir yma gwedi 
myned 1 goUi er ys oes neu ddwy; ond 
mae y "Gae Penfarch," ••Cae Gored," 
**Cae Pen Singrug," yn gloch anghof. 

O.C. 1540. Uadgorfforiad y Ty Gwyn. 
Yn y flwyddyn hon pasiwyd "Deddf y 
Dadgorfforiad"— "The Act of Dissolution 
of the Monasteries." Dadgorfforwyd tna 
mil o grefydd -dai, a syrthiodd tua 200,000p. 
o ardreth blynyddol i wasanaeth y brenin 
a'r Senedd. Yn ol cyfrif yr ymwelwyr, 
yr oedd cyllid blynyddol y Ty Gwyn yn 
153p. 17s. 2c. Rhanwyd yr ystad rhwng 
Syr Thomas Audley, Cangbellydd y 
brenin, ac un John Cordel — dau Arglwydd 
Normanaidd; a'r ddau ym mlaenllaw fel 
cefnogwyr i'r brenin yn ei holl gynlluniau 
beiddgar a gormesol, a chawsant eu talu 
yn fras. I'r dywededig Audley y rhodd- 
odd y brenin waddol y crefydd-dy cyntaf 
a ddadgorflFwyd, Aldgate Priory, "er 
mwyn ciirio ei wddf," medd Burnet, "pan 
yn amddiffyn mesurau y brenin yn y 
senedd." Tad yr Audley hwn y torwyd 
ei ben gan Syr Rhys ab Thomas yng 
ngwrthryfel y Blackheath, 1497. 

Yr oedd wyth o fynachod yn y Ty 
Gwyn yr adeg dan sylw, y rhai a yrwyd 
dros y drws i'r cwmins. Mae yn weddus 
crybwyll wrth fyoed heibio, na ddarfu i'r 
mynachlogydd ymostwng i gymmeryd eu 
hysbeilio yn ddiwrthladdiad, ond gwnaeth- 
ant gadgyffro bybyr a theilwng: ond trais 
a orfu. 

O.C- 1546. Un John Vaughan yn dal 
dalysgrif (lease) o'r Ty Gwyn, a rhan 
o'r ystad, ac yn byw yn y cymmeriad o 
flPermwr yn yr hen deml gyssegredig hon, 
lie bu y tadau yn cynnal mawl a gweddi i 
Dduw yn ddidor am fil o flynyddau. Gym- 
maint oedd y diry wiad dan Harri Frenin ! 

ATTODIAD II. 

Mae y document canlynol yn esbonio ei 
bun: — 

''Whytland, 

"To the right wourshipfull Sr. Rychard 
Knyght Chauncellor of the kyng honor- 
able corte of augmentaccoris of the 
Reuenuez of hys Crowne. 

"Humbly shewyth and complayneth 
vnto yor good mshipp yor dayly orator 
and hedman John Vaughn' doctor and 
fermer of the surrendered house of Whyt- 
land in Southwall* that where yt hathe 
pleasyd the kinge mooste nobill magisty to 
sett and to ferme let hys forsaid house of 
Whytland wythe the demeans and certen 
other dowtes longyng to the said house to 
the aboue named John Vaughan his 
herers executors and aseygnes for the 



Digitized by 



Tft HAUL. 



199 



the space of xxjti yeres thys notwhstond- 
yng on James Wyllyames gentilm' con- 
trary to the aforsaid lease made by the 
kynge highnes dotfae wtholde a myll callyd 
Hende gwynne myll by yertu and 
streynthe of a certen lease voyde by act 
of plyament whiche lease so tryed and 
puyd in the countrie there after a fall 
examinacon made in that behalf by your 
commyssioners Mr. Deverax and Mr. 
Gostewyke auditor (and the certyfycat of 
the same by you fully sene and examyned) 
yor honorabell Courte puyd voyde and of 
none effecte. And thys doune sane yt 
Tnto yor said orator as ys aboue declared 
wherefor yor said Orator desy'reth justice. 
In consideracon whereof yt may please 
yor good mrshypp to graunt the kynge 
wry tte of Injuncon to be dyrictyd vnto the 
said James Wyllyams comuandvng hym 
to pmytte or suffer yor said Orator 
peacybly to occupy and enjoy the same 
accordyng to a lease thereof to yor said 
Orator made. And this doynge yor 
Orator shall dayly pray for yor mrshypps 
helthe long to indure." 

O.C. 1547. Leland yn y Ty Gwyn. Yn y 
flwyddyn rhagwyneb ymwelodd yr hynaf- 
ieithydd enwog hwn &V hen fynachlog dan 
sylw, ac efe ydy w y tyst olaf a welodd y 
fynachlog yn sefylL Dim ond Uinell a 
ddywed— "Ti gwin, an Abbey of White 
monkes, founded by Bhys ab Theodore, 
which yet standith.'' 

Treigliad yr Yatdd oW Dadgorfforiad 
hyd yn hreaennoL 

Etifedd y Thomas Audley, Ganghellydd 
Harri Vin., ydyw y presennol Syr L. 
Audley, Sandridge, Wiltshire. Ni aros- 
odd yst&d y fynachlog ym meddiant yr 
Audleys ond am ach neu ddwy. Dywed 
Hooker fod aflwydd a chancr yn cydredeg 
a phob cyssegr-ysbeiliad eglwysig. 

O.C. 1828. Yn niweidd y ganrif 
ddiweddaf, cymmerodd cwmni o w^r 
haiam ddalysgrif o hen adfael y Ty 
Gwyn, yng nghyd k rhan o'r ystid, ac 
adeiladasant ar yr hen fynwent, ac o'r 
hen feini, ffwrnes, morthwylfa, melinau, 
&c., er cario ym mlaen grefydd yr oes 
haiarn hon. Fel y canlyn y dywed yr 
ysgrifenydd yn y Cymrodorion Transac- 
tionsy v., i. p. 212: — "The remains of the 
Abbey are now very inconsiderable, and 
the place is at present called the Forge, 
as a Duilding of tnat description was erected 
here not many years ago, for the smelting 
of iron. 

"Sic transit gloria mundi." 

Mae yn drychineb garw a Win weled 
magwyrydd hen grefydd-dai yn cael eu 
dattod, aV ceryg yn cael eu defnyddio i 
wneyd cloddiau a chabandai. 



" Balchder ac uwchder eu gwychdai— roddwyd 
I raddu cabandai, 
Ca'dd main mwyna' teca'r tai 
Eu dattod i wneyd diottai." 

DaJU CasteU Hywel 

WHITLAND ABBET. 

Yr Anrhydeddus W. H. Yelverton, medd- 
iannydd presennol y palas hwn, sydd 
yn disgyn o deuln Gwyddelig, sef un John 
Yelverton, Evonmore, a greuwyd yn Is- 
iarll yn 1783. Bu Yelverton yn y Senedd 
dros Gaerfyrddin yn 1882—1835. 

Yn y flwyddyn 1837 adeiladwyd y palas 
presennol, pryd y gwnawd darganfyddiad 
o bwys. iel hyn y dywed ClifiPe, tud. 
205 :— -"A pond in the farm yard occupying 
part of the site of the Abbey was drained 
out, when the basis of several clustered 
pillars of the Church were revealed, west- 
ward of which foundation of cloisters and 
monastic cells, a doorway, encaustic tiles, 
and several other architectural fragments 
were also brought to light. The style la 
that of the twelveth century. On the 
walls of the farm house is a tablet of 
stone, on which are sculptured the 
armorial bearings of Henry the Seventh. 
An iron forge driven by water from a 
reservoir formed out of the Abbey fish- 
ponds was carried on here for many years, 
out is now in ruins." 

ADOOF T7WCH ANGHOF. 

Ar y llanerch gyssegredig hon, yng 
nghydiad Marlais a Thaf, y bu gwemp, 
rhodres, ac enwogrwydd. Bu yma, ar yr 
ysmotyn tir hwn, ymdriniaeth a Uenydd- 
iaeth ac i Christionogaeth, defosiwn, 
mawl, cred, a phader didor i Dduw a 
Christ am fil o flynyddau; 

" Hedodd cylch mwy na deuddeg can— mlynedd 
Ym mlaen yn rhif cyfan, 
Ym mesnr pell amser, pan 
Y dulliwyd ei nod allan." 

Eben Fardd. 

Y mae Uwch malurion seintiau, abadau, 
myneich, tywysogion, arglwyddi, beirdd, 
yn cydorwedd yma yn y iTwch, a*u tegwch 
gwedi darfod, a'u henwan gan mwyaf 
gwedi myned i gollL 

** Their deeds were manifold 
No cold song has told. 

No Saga taught us 
In the vast forest here. 
Clad in the monastic year, 
***** 

And then they left us." 

Malurion seintiau a beirdd sydd yn gwis^o 
y dddl hon & blodau a dail. Bu "Uygaid 
y ddydd" hyn yn llygaid rhyw sant neu 
wyry f. ** Still blush and smile." Mae cnul 
y gloch— cri yr angladd — llais erddygan 
y cor canu ar wawr a gosper— sibrwd y 



Digitized by 



200 



YR HAUL. 



saint yn cydfcteb cred a ffweddi— a'r Uinos, 
y fwyidch, a*r fronfraiUi yn cann pob o 
odlig fwyn— trwrmp cad : y maent hwy fy th 
yma yn chwarea ar dannan yr awel, canys 
crebwyll a chof a drecha angeu: ail 
gwrddwn, ail ymgyfranoewn bresennoldeb 
yr anfarwolion mawrion bvn a faoot wrthi 
ar gylchoedd gwlad ac Eglwys yng ngho'l 
olf(Muant mawr. 

" y gloch treigla uchod— ei wys hen, 
I wasanaetli Dnwdod ; 
Cana ei hen dine hynod,— 
*Llan, Llan, Llan* ywr £an i fod." 

SbmFardd. 

Yn Ue tawelwch y goedwig, a swn mawl, 
clywir beddy w floedd a thrwst peiriannau 
tan yn diaspedain y mynyddoedd. 

**Pa sawl bron a oerodd yma, 

Pa sawl llygad ga'dd ei gloi, 
Pa sawl un sydd yn y gladdfa, 

A*r cof o honynt gwedi ffoi; 
Pa sawl gwaith, ar wawr a gosper, 

Swniarr gloch ar hyd y glyii, 
Fa sawl Ave, cred, a phader 

Dd'wedyd rhwng y muriau hyn. 

Ar y gareg sydd gyferbyn, 

A Muriwyd gan yr hin, 
Tybiaf weVd o flaen ei eilun, 

Ryw bererin ar ei lin; 
Tybiaf fod y mwg o'r thuser 

Eto*n codi'n golofn wen, 
A bod swn yr organ seinber 

£to yn dadseinioV nen. 

** Ond dystawrwydd wnaetb ei phabell 
Lie cartrefai'r anthem gynt; 

Nid oes yma, o gor i ganghell, 
Un erddygan, ond y gwynt." 

* « * * * 

A'r ffynnon, y mae hi yn aros, gan sibrwd 
fel cynt, pan ydoodd yr hen seintiau yn 
myned a do'd, — 

Behind the spring I stood, 
And eyed it& waters till we seemed to feel 
One sadness they and I. Time has been 
When every day the toach of saintly hand 
Dislodged the natural sleep that binds them up 
In mortal stillness !" 

ATTODIAD III. — MORTHWLFA T TT OWTN. 

Yn ol sylw yn y GentlemarCg Magazine^ 
ymddengys mai Morganiaid y Efwrnais, 
ger Uaw Caerfyrddin, oedd y teulu a dde- 
chreuodd y gwaith haiarn hwn. Un John 
Morgan ydoedd y perchenog cyntaf, circa 
1749. Gwedi hyny Charles Morgan. 
Ymddengys nad ydoedd yr anturiaeth yn 
talu yn dda yn ei amser ef, a gadawyd i*r 
gwaith fyned i'w bwlL 

Yn y flwyddyn 1785, argymmerodd 
John Morgan ac Owen Young a'r gwaith, 
■ac ailadeil^wyd y Forge, &c., a chadwas- 



ant y ewaith ym mlaen hyd ddedirea y 
gannf hresennol, pryd y safodd am j tro 
olaf. Dattodwyd yr adeiladau, a symmud- 
wyd y peiriannau i Gaerfyrddin. Troa- 
glwyddid y delid (poreheUan) i'r Ty 
Gwyn o Ghierfyrddin a Llanelli ar j 
cyntaf mewn ceir Uussf, hyny yw, o Ian y 
mor. Yr ydoedd pellder y lie a diifyg 
ffyrdd yn milwrio yn erbyn llwyddiant j 
gwaith, a'r coed hefyd erbyn hyn gwedi ea 
Uosgi oil, fel T rhoddodd ffordd i FoiUi- 
wyuia Caerfyrddin. 

Bo farw y John Morgan hwn yn 1866, 
ac y mae cofadail iddo yn Eglwys St Pedr, 
Caerfyrddin. (G wel * ' Hanes Caerfyrddin " 
Sporrell.) 

Yn rhes Siryddion sir Gaerfyrddin yr 
ydyra yn cael y rhai canlynol: — 

1550, Syr John Vaughan, Whidand. 

1559, Syr Joha Vaughan, Whitlaad. 

1770, John Adams, Whitland. 
Gwel Haul 1866, tud. 215. 

Llwtd. 



SANT MATTHIAS. 

Yn flynyddol, ar y pedwerydd dydd ar 
hugain o fis Chwefror, coflfti yr Eglwys 
ddewisiad Sant Matthias i le y bradwr 
Iwdas. Oofnodir yr hanes yn y bennod 
gyntaf o Actau yr Apostolion, ac yn wir 
dyma yr unig grybwylliad a gawn am 
Matthias o fewn y Gyfrol Ysbrydoledig. 
Y mae yr amgylchiad yn un bwysig yn 
hanesiaeth yr Eglwys Gristionogol, a dysg 
i ni fwy nag un gwers arbenig. Er 
enghraifft, tana y cofnodiad ryw oleu 
neUIduol ar y melltithion yn y Salmau. 
Bu Uawer o bersonau, !e, personau da a 
duwiol, mewn dyryswch a phetrusder 
uwch ben iaith nodedig Salm cix; ond yr 
oedd hanes ein Hiachawdwr bendigaid 
wedi dangos y Salmau i'r Apostol Pedr yn 
eu gwir oleuni. Dyfyna efe y melltithion, 
nid fel sen bersonol, efiaith teimlad o 
sarhad personol, ond fel dadganiad dwyfol 
a digyfaewid gyfraith yn erbyn bradwyr a 
chyfeillion gau, ym mysg y rhai yr erys 
Iwdas fyth. Nid ellwch lai na sylwi, wrth 
ddarllen yr hanes yma, pa mor dawel a 
dedfrydol yw ymadroddion Sant Pedr; 
maent yn Uym a difrifol yn wir, ond heb 
ddigter, er yn drist. "Cyflawnwyd y 
weithred, ac yntau a aeth i'w le ei hun. 
Barfu ein rhan ag ef; nid oes i ni ond 
Uenwi ei le.*' Rhaid fod yr Apostolion wedi 
dysgu eto y gwirionedd y darfu i oesau 
dilynol yn wastad ei gadarnhau, sef fod 
"yn yr Eglwys weledig bob amser rai 
7^ gymmysg a'r rhai da, a bod 
weithiau i'r rhai drwg yr awdurdod benaf ;" 
ac ar yr un pryd, fod Crist yn cymmeryd 
gofal o'r Eglwys hdno, gan ei chadw yn ei 
sancteiddrwydd er cwympo ymaith o un 
I o'i phrif swyddogion, Yn yr un Ys- 



Digitized by 



YE HAUL. 



erythyr svdd yn cyhoeddi tynged y 
bradwr, caniyddasant y gorchymmyn, 
"A chymmered arall ei esgobaeth ef." 
Felly yr oedd yr amgylchiad iddyot hwy 
yn 11a wn addysg, rhjbudd, a chysur. 

Tn awr, ystyriwn y moddion a arferas- 
ant tuag at lenwi lie y bradychwr. 
Hwyrach yr ymdarawes y meddwl iddynt, 
na allent, ar ol yr hyn a gymmerodd le, 
fyth fod yn hyderus o neb dyn drachefn. 
Dywedodd Crist yn wir, yr bwn svdd yn 
gwybod yr oil sydd mewn dyn, wrtbynt 
amser yn ol, fod **un o honynt yn 
gythrauL*' Ond cuddiwyd ystyr yr 
ymadrodd oddi wrthynt, ac yn ddiammheu 
cyfrifid Iwdasganddyntme^ys cyd-ddysgbl 
fiyddlawn: ac yr ydoedd ei ddrygioni 
wedi ea llenwi a syndod gan gystled a 
gofid. Cyfarfu Sant Pedr v dyryswcb 
trwy adaely mater gyda pharcnedig ofn yn 
Haw Duw. " Yr oil a allwn ni ei wneyd,*' 
fel pe dywedai, "yw edrych ar fod yr 
apostol newydd yn gymhwys, mor belled ag 
y medrwn ni famu. Gallwn fod yn 
hyderus iddo weled a'i lygaid yr hyn a 
wnaeth yr Arelwydd: ac wedi gwneyd 
ein goreu, gallwn yn ddiogel adael y 
gweddill gyaa> Uawenydd i Dduw.** Yn 
awr, arch odd Grist iddynt *Mdysgwyl am 
addewid v Tad." Eto, cyn cyflawniad yr 
addewid hono, aethant ym mlaen i ddewis 
olynydd i Iwdas. Fe ymddengys fod yma 
wers i ni. Onid yw yn dangos na fvn yr 
Arglwydd i ni golli |^lwg ar waith ayn yn 
yr Eglwys; ac er ei fod ef yn wastad yn 
Ben ac Athraw, a Brenin yr Eglwys, eto 
ei fod yn caniatau i'r corff berffeithio, 
cymmesuro, a chyfhewid ei threfniant 
allanol yn ol fel bo amgylchiadaa yn 
g^ofyn, gan belled ag y gellir gwneyd hyny 
heb sanga ei gyfraitn. Ond yr oedd y 
defnydd a* wnaed o'r coelbren yn addef ar 
du yr Eglwys, mai pa drefniant by nag a 
allent wneyd, eu bod yn gadael y dyfodol 
yn hollol yn ei ddwylaw Ef. "Ac ar 
Matthias y syrthiodd y coelbren." Ni 
wneir un crybwylliad am unrhy w gyfryng- 
iad neillduol, ac nid oes angen honi hyny. 
Mae y geiriau yn fwy ^addysgiadol fel y 
maent na phe ychwanegem atynt ein 
dychymmygion ein hunain. Cysurlawn 
tu hwnt i ddysgrifiad, anwyl ddarllenydd, 
y w y grediiiiaeth y dylem ei choledd, fod y 
coelbren yn parhau i syrthio, a hyny yn 
ol dwyfol ordeiniad; fod yr un "ddamwain" 
(a siarad yn ddynol) a rifodd Matthias 

fyda'r un apostol ar ddeg yn gwneiithur 
jnj hyd heddyw, ac nod damwain mo 
honi yen waith, ond cadarnhad tragwyddol 
o sefydlogrwydd y deddfau dwyfol sydd 
yh rheoli y byd. Yr ydym yn gweled bob 
dydd wagleoedd yn swyddau ucn&( ac isaf 
yr Pglwys yn cael eu llenwi wrth (yr hyn 
a eilw dynion) ddamwain. Yn unig wrth 
ddarllen hanesiaeth eglwysig, ac edrych 
26-— XI. 



yn ol ar olvniaeth hir o'r cyfry w benod- 
iadau, yr ydym yn alluog i weled profion 
amlwg o ragluniaeth oruchwyliol Duw. 
Er ymddangos o arch Eglwys Crist ar 
frig y don gythryblus, mae Efe wrth y 
Uyw. Mae y cylnylau duon yn grog o i 
chylch: cuddiant ei Uwybr oddi wrth ein 
llygaid; eto, pan wawria y boreu, gwelir 
iddo Ef ei llywio i'r ha&n a ddymunai. 
Wrth, reswm nid yw hyn yn cyfyngu 
dyledswydd y rhai y mae amynt i ethol i 
swyddi i fod yn %dd}awn yn y cyflawniad 

honi. Yr ydym yn gweled yr Apostol- 
ion yn cymmeryd y drafferth fwyaf a 
allent i benodi person cymhwys i*r 
weinidogaeth sancteiddlan. Yr hwn na 
wna hyn mewn cyffelyb amgylchiadau a 
fradycha ei ymddiredaeth; ac er y dichon 

1 Dduw oruchlywodraethu ei anffyddlon- 
deb ef er daioni i'r Eglwys, ni bydd iddo 
er hyny ei gyfrif ef yn fwy dieuog. Ond 
gwedi pob gofal, bydd llawer o*r hyn a 
eilw y byd yn "ddamwain," a goruwch hyn 
yn y pen draw gwelir Duw yn wastadol 
reoli. 

Pur hynod yn wir yw y gwahaniaeth 
rhwng Matthias ag efe, yr hym a 
ychwanegwyd nesaf at restr yr Apostolion. 
X coelbren a syrthiodd ar un, ac efe yn 
ebrwydd a rifwyd gyda'r un apostol ar 
^^^gi goleuni dysgleiriach na dysgleirdeb 
yr haul, nod amlygadwy o ddwyfol allu, a 
syrthiodd ar y llall, ac a*i nododd allan Tr 
brodyr fel apostol, trwy arwyddion sicr. 
Nid ymddengys i*r cyntaf arfer yr un 
dylanwad hynod neu darawiadol ar hanes- 
iaeth dynion. Syrthiodd y coelbren a 
benderfynodd ei apostoliaeth yn ddystaw 
ar ei ben, a gorphwysodd yn llonydd yno. 
Oni bai am ei etholiad, buasai ei enw yn 
anadnabyddus i'r oesau i ddyfod. Eto yr 
ydym yn sicr fod ei gymmeriad a'i brofiad 
yn ei nodi allan i'w swyddogaeth; ac ar ei 
fynediad iddi, i'w weddlau taerion gydgym- 
mysgu a gweddiau y sawl a'i penodasant; 
a'i fod yn y cyflawniad o ddyledswyddau 
ei sefyllfa yn ffyddlawn i argyhoeddion ei 
galon ddidwyll, megys y dysgwyd iddo 
gan Dduw. Dyma oedd ei wynfydedig- 
rwydd, ac hwyrach y canfyddir rhyw 
ddiwrnod na fu yn ol rr apostolion penaf. 
Bydd iddo gan hyny gynnrychioli y dos- 
barth cy ffredin o weision Crist yn y r Eglwys, 
dynion da a sanctaidd ym mhob oes, meini 
by wiol adcilad Duw. Ond y mae ereill 3' 
rhai a gyfyd i fyny o bryd i bryd i 
gyflawnu rhyw orchwyl mawr arbenig; 
dyuion fel Athanasius ac Awstin, a 
Bernard a Luther. Cenfydd bron bob oes 
ryw berson yn sefyll i fyny yn hynod ym 
mysg ei gyd-ddynion, yn arwain eu 
hopiniynau, gan ddysgu iddynt y ffordd 
dda ac uniawn. Duw yn unig all bender- 
fynu pa fath fydd galwedigaeth y cyfryw. 
Dirgelwch yw i ddyn ddystewi wrtho. 



Digitized by 



Google 



202 



TR HAUl. 



Bbaid^i'n prawf o honynt fod tt ud a 
roddes Cnst ei hun i ni; **Wrth en 
ffirwjthau yr adnabjddwch hwynt" 



DAFYDD MOBGAN 

(tHB WBLSH JACOBITE). 

(Parhad o dudaUn 145J 

Pah oedd Dafydd Morean a'i gyfeillion ar 
yr esgynlawr, darfii iddo roddi papyr yn 
nwylaw y sirydd, yr hwn a gyhoeddwyd 
yn fuan ar ol yr amgylchiad ei^aras 
nwDw. "Dysgwylir fynychaf ar ddynion 
sydd yn yr nn sefyllfa a fi ddywedyd gair 
mewn ffordd o amddiffyniad iddo ei hun, 
a'r achds mae yn dyoddef drosto: nis 
gallaf lai na gwneyd hyn er mor groes 
yw i archwaeth fy erlidwyr; canys yr wyf 
jii ystyried hyn yn ddyledswydd arnaf. 
Yr achos oedd eiddo fy Mrenin lago y 
Trydydd: darfd i mi wneyd hyn, gan fy 
mod yn credu fod p^anddo hawl gyfiawn; 
mae fy mam wedi cael ei seilio ar y 
tfurflywodraeth, yr hon sydd wedi ei 
chydnabod a'i sefydlu gan gyfraith senedd- 
ol, yr hon sydd yn awr mewn Uawn nerth; 
ac nid oes un hawl gan y *bobr ei chyf- 
newid neu ei throi; ao nis gall neb ei 
diddymu ond y Senadd, yr hon sydd wedi 
cael ei gwisgo ean frenin cyfreithlawn, ac 
nid gan eisteddfod, pa un sydd wedi cael 
ei galw yne nghyd gan tywysog tramor 
a thrawsfeddiannwr, yr hwn sydd yn en 

Sorfodi i wneyd yr hyn a wel ef fod yn 
da. Fr eisteddfod neu y cynghor hwn yr 
^m yn ddyledus am y *chwyldroad;' ac 
i'r chwyldroad yr Jm yn ddyledus am 
esgyniad teulu Hanofer i'r orsedd; ac oV 
esgyniad hwn mae yr hoU ddrygau yn 
tarddu. Fy marn i yw, fod hawl a theitl 
y brenin i wisgo coron Lloegr tu hwnt 1 
bob ammheuaeth, ac mae yr opiniwn hwn 
yn cael ei gadarnhau am fod ei^ymmeriad 
a'i alluoedd yn debyg o roddi boddlondeb 
a deddwyddwch i'r deiliaid, ond iddo 
e&gjvi yr orsedd. Mae yn ofynol cael 
brenin doeth a gwybodus i ddwyn ^ y 
deymas yn ol o'i sefyllfa druenus bresen- 
nol, i ba un mae wedi myned er pan gym- 
merodd y chwildroad le, ac yn neillduol 
er pan esgynodd y brenin presennol i'r 
orsedd. Mae cyfeiUion ac edmyewyr y 
chwyldroad a'r esgyniad wedi cyioethogi 
eu hunain ar draul gwlad. Oni ddarfu i 
ni weled un Senedd ar ol y Uall ^n cyfodi 
arian, yr hyn oedd yn ddigon i surffedi 
hyd yn oed trachwant ei hun ? Onid ydym 
yn gweled y wlad hon yn gorfod talu tua^ 
at gynnal tiriogaethau tramor? Ond wedi 
y cwbl nis sail trachwant ddaneos un 
cydymdeimlad, na dim un dyddordeb yn 
ifwyddiant y wlad hon. Er pan mae y 



trawsfeddlannwT wedi dyfod fr orsedd, 
mae y Senedd Brydeiniog yn ystyried lies 

Sdad dramor yn hytrach na r wlad hon. 
y wed fod arian j £lywodraeth wedi cael 
eu gwarioyn ofer i gynnal Elector Hanofer. 
Frydain Fawr syda yn gorfod dwyn yr 
hoU faich o gynnal milwyr yn Hanofer, ae 
mae'r llynges wedi cael ei hesgeuluso. 
Mae yr anwybodus wedi cael eu dychrynu 
rhag ofn Pabyddiaeth, yr hyn sydd yn 
groes i bob rheswm. Nid yw yn beth 
tebyg y buasai i'w Fawrhydi eymmeryd ei 
demtio i droi o'r neilldugrefydd sefydlediff 
J deymas. Mae ei Fawrhydi yn gwybod 
fod yn rhaid iddo ymlynu wrth y ffurf- 
lywodraeth, a chadw'r cyfreithiau sydd 
wedi cael eu gwneyd er diogelu y Llyw- 
odraeth a'r Eglwys, ^n nad beth mae y 
transfeddiannwr wedi wneyd er eu oyf- 
newid. Nid yw brenin cyfreithlawn yn 
gofyn am ddim mwy o arian nag mae 
angen arao.** (Cyffelyba y brenin, sef y 
Pretendwr, i dad, a'r Brenin Stor i lysdad.) 

Mae h^d yn oed gelynion ei Fawrhydi yn 
addef ei fod ^n f^diannol ar (dluoedd; a 
buasai ei ddeiliaid allan o bob trafforth i 
ba un yr oeddynt wedi syrthio idd5. 
Fy mrodyr, ond i chwi feddwl unwaith am 
edifarhau, ac os gwnewch hyny, eich 
dyledswydd y w gwneyd iawn i'r Lly wodr- 
aeth; a'r ffordd i chwi wneyd hyny yw, 
galw lago y Trydydd i ddiwygio pethau, 
a'u dwyn i drefn, canys mae yn feddiannol 
ar ddigon o ddoethineb i ddwyn pethau yn 
ol i'w sefyllfa ?yntefi^. 

" Yr wyf yn fiJch oTn gwraig a'm mereh, 
y rhai sydd yli madden i mi am eu dwyn 
I'r fath drallod. Yr wyf yn diolch iddynt 



£D g^redig, ac yr wyf yn dymuno pob 
wyddiant a dedwyddwch ysbrydol a 
thymmorol iddynt; acyrwyf yn^beithio 
y bydd i gyfeiUion y brenin edrych amynt 
fel gweddw ac amddifad, cyd-ddeiliad f 
rhai a ddyoddefodd dros ei Fawrhydu 
Yr wyf yn falch am i mi gael yr anrhydedd 
o weled, ymddyddan, a chyfeiUacnu &1 
Fawrhydi, Charles Edward." 

Yr oedd yn yst^rried hyn yn un o'r 
pethau mwyaf pwysig a gymmerodd le yn 
ystod ei oes. Canmola y Pretendwr yn 
fawr, a dangosa y gwahaniaeth oedd 
rhyngddo a Vvls Cumberland. Yr oedd 
yr omf yn gremawn ac ymddialgar, pan 
yr oedd y cyntaf yn ddyngarol a tbrugarog. 
Gofyna, "Pwy yw y gwron gwirion- 
eddol?" 

Haeriwyd fod Dafydd Morgan wedi 
bradychu Charles Edward. Gwada y 
cyhuddiad disail hwn yn y modd mwyu 
pendant: dywed "fod ei appeliad at ei 
gynghorwr ar y treial, a'i foa yn rhoddi ei 
fywyd yn aberth i'w achos yn ddigon o 
atebiad i'r cyhuddiad: buasai yn well 

fanddo oddef unrhyw farwolaeth yn 
ytrach nag arwain bywyd gwaradwyddus; 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



203 



ac yr o«dd yn ystyried yn anrhydedd iddo 
gael marw dros ei frenin. Terfyna ei 
•nerchiad yn y geiriau canlynol: — 

"Fymrddyr a'm cyd-ddeiliaid, mae yn 
rhaid i mi wneyd proffes o'r grefydd yn yr 
hon y'm bedyddwyd, ac yn yr hon y darfu i 
mi barhau; ac yr wyf yn meddwl, trwy 
ganiatad Daw, i farw ynddi, yr hon yw 
Eglwys Lloegr; ac yr wyf yn gobeithio y 
bydd iddi sefyll a Uwyddo er gwaethaf 
hoU falais, cynllaniau, ac ymosodiadan ei 
ecfypion, sef Bhaftiin, yng nghyd a chan- 
tynwyr Luther a Chalfin, y rhai oedd ddim 
amgen na Fhabyddion dan gochL 

**Hon yw fy nghredo, yr hon yr wyf 
wedi daadgana mewn cyfausoddiad 
barddonol, mewn dwy gyfrol, dan y teitl, 
•The Christian Test, or the Coalition of 
Faith and Beason.' Parfu i mi gyhoeddi 
on gyfrol, ac yr wyf yn gadael yTlaU yng 
neofal fy merch anffodus ond ffyddlawn 
Miss Mary Morgan, yr hon sydd i*w 
gyhoeddt Gan na chaf ei weled, yr wyf 
yn dymuno cvfeirio sylw y cyhoedd ato er 
attal pob dadl. 

•*Yr wy f yn madden yn ewyllysgar i fy 
holl elynion, o*r trawsreddiannwr i lawr i 
Weir a Maddox, y tystion gwarthus oedd 
Vm herbyn; a rhaid i mi hefyd, ac yr w^f 
yjk gwneyd hyn o galon, sef madden I'r 
prif fiumwr am ei sel wrthnysie, digofus, 
a hurt yn dysgrifio fy sel dros fy mrenin, 
a'r gwawd a ddarfa iddo arllwys arnaf 
pan yn cyhoeddi y ddedfryd ar ddau ar 
bymtheg o honom ar unwaith, yr hyn a 
wnaeth neb un esampl flaenoroL 

** Yr wyf yn dymuno ar bawb a ddarfu 
i mi droseddu yn eu herbyn faddeu i mi er 
mwyn lesu Grist, fy unig Eiriolwr a'm 
Dadlenwr. Fr Hwn, yne nghyd a'r Tad, 
a*r Ysbryd Sanctaidd, y byddo 3' mawl, y 
:ogoniant, a'r gallu, yn oes oesoedd. 
Lmen." 

Yr oedd y fath ddyn yn haeddu gwell 
tynged na marw fel drwgweithredwr. £i 
^osedd ef,os y n drosedd hefyd, oedd aberthu 
ei fywyd a*i feddiannau er sefydlu yr 
epwyddorion hyny, y rhai oedd greddf vn 
ei feddwl pan yn ieuanc, a cheisio gosod y 
tywysog ar orsedd ei hynafiaid, yr hwn 
oedd yn ol ei farn ef yr iawn etifedd i 
goron Lloegr. Dywed awdwr y pam- 
phletyn, sef hanes y gwrthryfel, fod 
Dafydd Morgan yn ddyn cas gormesol; 
ond nid oedd un sail i hyn. Yr oedd 
Dafydd Morgan yn hanu o deulu enwog 
ym Morganwg, cangen o deulu Tredegar 
Fawr, yng Ngwent, sef o Thomas Morgan, 
Marchog, Fen y Coed, sir Fynwy. Yn 
nheymasiad lorwerth IV., yr oedd Pen y 
Coed ym meddiant Morgan Jenkin Phillip, 
a'i wraig Margaret, merch Thomas Scuda- 
more, oKentchurch,ac orwyri Owain Glyn- 
dwr. Priododd James, mab Syr Thomas 
Morgan, ag wyres ac etifeddes i Morgan 



A] 



Jenkin Bevan Meirick, o Goed v Gorras, 
Llanedam, sir For^n wg. Yr oedd Dafydd 
Morgan yn ail fab 1 WilEam Morgan, Ysw., 
etifedd Coed y Gorres, yn y fly wddyn 1678, 
yr hwn,yn y flwyddyn 1680, oedd Is-sirydd 
dros sir Forganwg. Uchel sirydd oedd 
Thomas Morgan, Ysw., o Lanrumuey, 
perthynas iddo. Fan oedd Bowland Deere, 

Gastell Wenfoe, yn Uchel sirydd yn y 
flwyddyn 1682, Is-sirydd oedd Thomas 
Morgan, o Goed y Gorres; ac eto yn y 
flwyddyn ganlynol, 1683, yr oedd William 
Morgan, o Goed y Gorres, yn Is-sirydd 
dan Thomas Lewis, o Lanishen. 

Priododd William, mab henaf yr olaf, 
ag Elisabeth, merch Henry Probert, Ysw., 
OT Argoed, ym Mhencdlt Yr oedd 
gwraig Henry Probert yn ferch i Thomas 
Morgan, Ysw., o Fachen, un o deulu 
Tredegar. Gadawodd William Morgan 
dri o feibion, sef William,, Henry, a 
Thomas, y rhai ddarfu lanw y swyddi 
canlynol yn sir Forganwg yn y flwyddyn 
1 722 : — Uchel sirydd,Is-8iryddac Ysgrifen- 
ydd sir Forganwg. 

Mae yn ymddangos fod y brodyr y pryd 
hyny ar delerau heddychlawn; ond wedi 
marwolaeth eu tad, darfu iddynt ymrafaelio 
mewn perthynas i'r meddiannau a adawodd 
ar ei oL Cafodd y cyn^haws hwn ei 
dreio yn Nhy yr Arglwyddi. Fel y darfu 

1 ni sylwi yn barod, ail fab D. William 
Morgan oedd Thomas, yr hwn a briododd 
i Dorothy, merch Dafydd Mathew, Ysw., 
o Landaf, hen deulu enwog gynt, a Joan ei 
wraig, merch Syr Edward Stradling, o 
Gastell Sant Dinod. Nid oes un math 
o sicrwydd pa un a oedd ganddynt ragor 
o blant na Dafydd Morgan, y lacobiniad 
Cymreig, ai peidio. Yr oedd Dafydd 
Morgan yn berthynas agos i deulu Mathew 
o Landaf, a Stradling o Sant Dinod, y 
ddau deulu mwyaf cyfoethog yn y Dy wys- 
ogaeth y pryd hwnw. Yr oedd teulu y 
Mathews yn disgyn o Gwaethfoed, tywysog 
Ceredigion. Yr oedd Dafydd yn ^dyn 
enwog; llanwodd y swydd o Standard- 
bearer Lloegr yn amser lorwerth IV. 
Mae' y teulu hwn brou t darfod i gyd; 
mae rhai o honynt wedi eu claddu yn 
Eglwys Gadeiriol Llandaf, a gwelsom 
gareg bedd un o'r teulu, sef Bleddyn 
Mathew, yn Eglwys Leckrith, ger Haw 
Caerdydd. Mae Mr. Mathews, sylfaenydd 
y Bristol Directory, yn disgyn o'r teulu 
hwn. Yr oedd y Stradlings yn disgyn 
oddi wrth Syr William de Esterling, 
cefnder i William Bufus, brenin Lloegr, 
ao un o farchogion Fitzhamon. Cafodd 
Syr William Arglwyddiaeth Sant Dinod 
fel rhan o'r ysbail, pan orchfygodd 
Fitzhamon Morganwg. Cyfanneddodd y 
Stradlings yn Sant Dinod hyd farwof- 
aeth Syr Thomas Stradling, yr hwn a fu 
farw yn ddiblant ym Montpelier, yn 



Digitized by 



Google 



204 



TE HAUL. 



Ffiraino, ac a gladdwyd Medi 27, 1738, yn 
Sant Dinod, Mawrth 19, 1739; cafodd 
Castell Sant Dinod ei wertha yn ddi- 
weddar i Dr. NichoU Came, yr hwn sydd 
eisteddfodwr gwresog, er nad yw yn galla 
siarad dim Cymraeg. Yr oedd Dorothy 
Morgan yn chwaer i'r Maeslywydd 
liathew, ao yn fodryb i*r Llyngesydd 
Matfaew, yr hwn oedd yn gefhder i Danrdd 
Morgan. Darfa i*r Llyngesydd Mathew 
cynnyg ei hun fel cynnrychioiydd dros sir 
Forg^nwg yn erbyn Syr Charles Eemys 
Tynte, o Gefh Mably, a bu brwydr boeth 
rhwng y ddaa. Dechreuodd yr etholiad 
yng Ngnaerdydd ar yr ail o lonawr, 1744, 
a pharhaodd am naw diwrhod. Cafodd 
Mathews ei ethol gyda mwyrif o 47. Mae 
jn lied debyg i'r etholiad gostio yn d<lrud 
i*r ddwy ochr, fel ag y gwnaeth i Syr 
William Poxton yn Liandeilo Fawr. 
Bernir i Bengraig Fargoed ddyfod i fedd- 
iant tad Dafydd Morgan ar ei briodas & 
Dorothy Matiiew; ac nid oes dim gwybod> 
aeth pa un a ddarfa i'w dad gy&nneddu 
ym Mhen y Graig cyn i Dafydd gael ei 
eni, yr hyn a gymmerodd le naill ai yn y 
flwyddyn 1695 neu 1696. Gan mai 
Thomas oedd y mab ieuengaf, mae lie i 
feddwl iddo symmud wedi iddo briodi c 
Goed y Gorres, a chartrefa ym Mhen- 
graig Fargoed. Nid oes un hanes ar gael 
pa le y cafodd Dafydd Moreaneiaddysgu; 
end mae yn amlwg ddarfod iddo dderbyn 
addysg ragorol. Cafodd ei ddwyn i fyny 
fel bar-ffyfreithiwr (barrister), Dywed 
awdwr ]r pamphletyn at ba un y darfu i ni 
ffyfeirio yn barod, yr hwn oedd yn hoff o 
feio Morgan, na ddarfa iddo hynodi ei hun ; 
a darfod iddo ymneillduo i'r wlad ar 
farwolaeth ei dad. Yr oedd yn hoUol 
adnabyddus yn y Uysoedd, ac yr oedd yn 
arfer pleidio yn Westminster a Ueoedd 
ereiU; ond mae yn lied deby? ei fod yn 
fwy hoff o'r cleddyf nag oedd o*i w 
ferwig, yr ysgrif bin, a'r cwdyn a'r briefs. 
Odd! wrth ei araith ar ei dreial, mae yn 
amlwg mai ef oedd cynghorwr Charles 
Edward. Yr oedd wedi bod yn y fyddin 
cyn hyn, a gelwid ef " Y Cadben Morgan.*' 
Dywedodd o flaen y Ilys ddarfod iddo 
wasanaethu yn anrhydeddus mewn dwy 
ryfelgyrch. Yr oedd yn arfer cymmeryd 
rhan yn nadleuon politicaidd y dydd, ac yr 
oedd yn aelod enwog o glwb anymddibynol 
etholwyr Westminster. Yr oedd hefyd 
yn hoff o gymmeryd rhan mewn pynciau 
dadleuol mewn cyssylltiad a chrefydd; ac 
jT oedd ja hoff iawn o gyfeillachu a'r 
Awen.' Galwai Horace Walpole ef "Y 
Cyfreithiwr Barddonol." Yr oedd ef yn 
eithriad i gyfreithwyr yn gyffredinol, 
canys nid llawer o sylw mae gw^r 
gyfraith yn dalu i lenyddiaeth: mae yn 
well ganddynt hwy dalu sylw i*r punnoedd, 
y sylltau, a'r ceiniogan. Ysgrifenwyd dau 



hamphki ar ol ei ddienyddiad, sr ym- 
ddangosiad ei ysbryd yn y clybiao. Mid 
oes achos i ni ady wedyd nad oedd un sail 
iV fath beth. 

Yr oedd gan Dafydd Morgan ystad yng 
Nghymru, a meddiannau yn Sant Leonard's, 
Shoreditch, yr hwn a gafodd gyda'i wnug, yr 
hon oedd enedigol o Lundain. Nid yw yn 

Seelur pa un a oedd ganddo fwy nag un 
entyn ar ei farwolaeth, sef Miss Mary 
Morgan, yr hon a fu farw yn weddw cyn y 
flwyddyn 1798. Yr oedd ystad Dafydd 
Morgan yn y flwyddyn uchod yn cael ei 
dal mewn trust i John William, mab John 
Chittingden, o Footing, Surrey, yr hwn 
oedd y pryd hwnw yn dair blwydd oed; 
fel etifead a chydetifeidd ft Willian Morgan 
Thomas, o Lanedarn, yr hwn oedd y pryd 
hyny yn ueain oed. Mae yn lied debyg 
na chafodd ystad Dafydd Morgan ei 
fforffetio i'r goron, neu ynte ddarfod i'r 
Lly wodraeth ei rhoddi jm oL Fel y darfu 
i ni sylwi, mae Pen y Graig yn awr yn 
amietethdy dinod. Yn fnan wecU raarwol- 
aeth Dafydd Morgan, daeth Pen y Graig 
i feddiant Mathews, o Landaf^ a chafodd ei 
werthu gan un o'r teulu i un o hynafiaid y 
Milwriad Wood, yr hwn y w ei feddiannydd 
yn awr. Daeth Coed y Gorres i feddiant 
teulu hynafol o'r enw Thomas, gynt o 
Bont y Pandy, a Ty yn y Ffynnon, Llan- 
edam. Priododd Ann, merch William 
Morgan, Ysw., o Goed y Gorres, yr hwn a 
fu farw yn 1762, & John Thomas, Ty yn y 
Ffynnon, Llanedarn, ac yr oedd ganddynt 
fab o'r enw William Morgan Thomas, yr 
hwn a briododd ft merch i Ddafydd 
Thomas, Eglwys Newydd. Cynnrychiol- 
wyr presennol y teulu ydynt, Frederick 
Charles William Vachell, Ysw., High 
Mead, Caerdydd, ac ynad yr heddwch dros 
sir Forganwg; a T. W. Edwards, Ysw., 
meddyg, Caerdydd, &o. Cafodd Coed y 
Gorres ei werthu, ac mae yn awr ym 
meddiant Major William Powell Richards, 
R.A, un o wroniaid y Crimea. Mae 
Minor Eichards nid yn enwog fel milwr, 
ond fel lienor ac hynafiaethydd, ac mae 
ganddo lyfrgell ardderchog o hen lyfrau 
a Uawysgriiau. Yn y flwyddyn 1866, 
darfu i ni ysgrifenu Uechres o honynt oU. 

GWEHBLTTH DATTDD MORQAN, TSW. 

Syr Thomas Morgan, Marchog, Pen y 
Coed, a briododd weddw Powell. 

James Morgan, a briododd Mailt, wyres 
ac etifeddes Morgan Jenkln Bevan Meirick, 
o Goed y Gorres. £i mab oedd, 

Morgan James, o Goed y Gorres. Hwn 
a briododd ferch Watkin William David 
ab Gwilym Jenkin Herbert, Gwernddu. 

William Morgan James, Ysw., a briod- 
odd Catherine, merch' a chydetifeddes 
Lewis ab Bhys ab Morgan Frees Ychan, o 



Digitized by 



Google 



TE HAIiL. 



205 



Lancaiach, Tsw. Tr oedd ganddynt ddan 
o blant 

Bu farw William yn ddiblant, a phriod- 
odd Catherine k John, %r i Syr Thomas 
Gamaye, o'r Coetty, Marchog. 

Thomas Morgan, Coed y Gorres, yr 
hwn a fedyddiwyd lonawr laf, 1609, a 
briododd Mai^aret, mercfa Thomas Bevan 
Meirick, o Eglwys Ban. 

William Morgan, Tsw., a briododd 
Elisabeth, merch Watkin Thomas, Tsw. 
Yr oedd ganddynt ddan fab. 

I. William Morgan, yr hwn a briododd 
Elisabeth, merch Henry Probert, Ysw., o'r 
Argoed, ym Mhenallt 2. Thomas Mor- 

S,n a briododd Dorothy, merch David 
athew, Tsw., o Landaf, 1678, a Joan ei 
wraig. Tr oedd ganddynt— 

Dayid Morgan, barrister-at-law, yr hwn 
a ddienyddwyd ar Gwmin Eennington, yn 
1746. 

Marl (nea^ Jane), yr hon a fd farw heb 
briodi 



YR HYBARCH JOHN HUGHES, 
DIW^iDDAR ARCHDDIACON 
CEREDIGION. 

{Parhad o dudaten 103.) 

NiD oedd trcf Aberytwyth a'r plwyf cys- 
sylltedig mewn nn modd yn gyfunddiyeh o 
lafur gweinidogaethol Mr. Hughes. Yn 
yttod y pymtheg mlynedd ar hugain y 
preswyliodd yno, yr oedd ei arferiad gwas- 
tadol i gydsyQio k gwahoddiadau ei firodyr yn 
y weinidogaeth, trwy bregethu o bryd i bryd 
yn Eglwysi y plwyfau cylohynol, a thra hoff 
ydoedd hi, nid yn unig gan aelodan yr Eg- 
lwys ei ban, ond hefyd gan y gwahaool 
enwadau, i gyrobu i'w wrando ar y cyfryw 
aeblysuron. Llawer taith hirfaith a gym- 
merai yn siriol ar ei farch ar hyd ffjrrdd 
geirwon a mynyddig, hyd yn oed yn nyfoder 
y gauaf, er cyflawnu yr hyn ydoedd iddo ef 
bob amser yn waith hyfryd a phwysig; 
oanys ni wnai un -amser oddef i erwiodeb y 
tywydd ei rwystro rhag cyflawnu ymrwym- 
iad o'r fath. Tua pbymtheg mlynedd ar 
hugain yn ol, cof gan yr ysgrifenydd ei fod 
yn cydfarcbogaetb gydag ef o Lanbadarn 
Fawr ar ddiwraod oerllyd yng ogbanol y 
gaaaf, trwy y rhew a*r eira, a tbroa fynydd- 
oedd eribog ac ysgrythrog, a hyny agos i 
ugain milltir, er oyrhaedd Ysbytty Cynfyn, 
lie yr oedd ei gyhoeddiad i bregethu y noson 
fadoo. . Wedi cyrhaedd yno, er gwaethaf y 
tywydd dryghinog, cafwyd yr hen adeilad yn 
orlawn o addolwyr. Ymddangosiad Mr. 
Hughes yn yr areitbfa ydoedd iddynt fel 
bywyd o feirw, ao er fod eu cyrff yn allanol 
yn ymddangos fel pe buasent wedi rhewi, 
pregethodd ohidoedd y groes iddynt, nes eu 
eynhesu a thoddi eu calonau oddi mewn, ac 



nid hawdd ydyw anghoflo pa mor galonog a 
gwresog ydoedd y canu ar y diwedd. Cysg- 
wyd y noswaitb h*nb gyda pherthynasau' 
parohns Mr. Hagbes, tu fewn i ddwy ergyd 
careg i Bont y Gwr Drwg. Nid hawdd 
anghoflo y gwarogaeth a'r parch a data! 
pawb o'r teulti, o fawr i fach, i Mr. Hughes. 
Ymddangosent eu bod yn creda eu bod yn 
llettya gwr Duw; ac O mor falch yr 
yroddangosai pob un i gael dyfleusdra i 
wneuthur y gwasanaeth Ueiaf id^o! Gwtiai 
yntau eu difym yn barhaus E rhyw chwedlau 
difyrus a diniwed i^es, byddai pob un, o'r 
henaf hyd yr ieuengaf, yn teimlo eu hnnaib 
yn berflkith gysurus yn ei ^ydd. Un o'r 
dynion mwyaf caredig a difyrus yn ei pfyf- 
eillach ydoedd Mr. Hughes a droediodd 
daiar, pan gafiai ei hen gyfeillion o amgyleh 
idd6. Braidd na chredai fod llawer o ragrith 
dan y gwepan,*' a chas oedd ganddo bob 
"Aug saneteiddrwydd.'* Credai fod yr 
arferiad, yr hwn sydd mor gyffredinol yn 
esgobaeth Ty Ddewi, o gyfoewid pulpudau 
3m achlysurol ym mysg offeiriaid y gwahanol 
ddeoniaethau gwledig, yn arferiad o lawer o 
ddaioni i'r ollfeiriaid eu hunain, yn gystal a 
phobl eu gofiil. Yn y sefydliad a elwir " Y 
Genadaeth Eglwyslg Gartrefol," yn Lloegr, 
gwelwn yr unrhyw feddylddrych yn cael ei 
gydnabod fel egwyddor synwyrol ac iachus I 
weithredu, ac yn tueddu yn fawr i gynhyrfu 
bywyd a chryfder ym mysg gwahanol aelodan 
y corff ysbrydol. Yn ei deitbiau pregetbwrol, 
yn gystal a'i holl gynnadleddau ft'i frodyr 
clerigol, mynwesai Mr. Hughes bob amser y 
teimladau mwyaf difiuant o gymdeithas 
gyfeillgar ft'r rhai hyny oeddynt yn ymboeni 
yn yr un gwaith goruchel a sanctaidd o 
eonill eneidiau at Grist. Ystyrid ef gan- 
ddynt fel y blaenor am ystod maith o 
flynyddoedd; ond blaettor ydoedd ym m^sg 
cydrtiddolicn, Yr ydoedd bob amser yn 
barod i gymmeryd mantais o unrhyw 
ddylanwad a feddai er hyrwyddo eu lles&d a'u 
dyrchafiad. Llawer o honynt oeddynt yn 
ddyledus iddo ef am eu dyrchafiad yn yr 
Eglwys trwy ei gymmeradwyaethau. Ni 
phriodolai iddo ei bun unrhyw awdurdod 
ammhriodol. Yr ydoedd yn berffaith rydd 
oddiwrth yrjanystwythder, yflurf-foesolrwydd 
oerllyd, yr ardduniant uchelfrydig, a welir 
yn rhy fynych yn y rhai hyny a gyrhaeddas- 
ant sefyllfa uwch na rhai o'u brodyr yn y 
weinidogaeth. Ni wnaeth ei benodiad i'r 
archddiaconiaeth unrhyw wabaniaeth ynddo 
yn yr ystyr hyn. Nid oedd ynddo ef 
unrhyw ymddangosiad o'r ysbryd balchaidd 
hwnw, y teimlad hwow o *' frenin ydwyf fi," 
pa un a dueddodd gwr eglwysig hynod er ys 
amser maith yn ol i gadw gwybodaetb bur 
■■ o'r Lladin oddi ar ei fiyddlondeb i*r goron. 
Ymddangosai ei fod yn hoUol gredu y fiaith 
yr hwn a ymddangosai yn ysgrifeniadau yr 
Apostelion ysbrydoledig (mewn cydweddiad 
& chyfarwyddiadau eu Harglwydd, yn Sant 



Digitized by 



Google 



206 



TB HAUL. 



Matthew tx\1 1-12), trwy oeMyd yn Mm 
iinrhyw jrmadrodd t rodd^ i'r bagail ytbrydol 
y dylanwad o Ijrwodnethiad dmi awdiudod, yn 
hytraeh na dylanwad o hyffiorddiad a magwr- 
aeth i'r eneidiau a otodwyd dan ei olygiaeth 
a'i ofaU Ond tra y gellir dywedyd mewn 
gwirionedd fod Mr. Haghea yn dra helaeth 
yn ei lafar yn y pnlpnd, eymmerai hyfryd- 
weh mawr h^d yn .y dylediyyddan llai 
eyboeddai a berthynant i'r iwydd weinidog- 
aethol. Elai yn dra mynych i'w ysgolion, a 
holai ddoabarUi mewn rhyw ran o'r Oair 
Dwyfol, gan waagu adref bob amaer y gweni 
at galon a ehydwybod y plant Teinilai 
dro6 y eleifion galon-dynerweh a ebydym- 
deimlad tra neilldnol ; oa byddai yn allnadwy, 
trenliai ran o bob dydd yn en mysg. Byddai 
yn ddiattal yn ei ofal mewn unrhyw achoa o 
glefyd peryglna. Gwyddai ei blwyfolion 
tlotaf yn dda nad oedd dim aehoa ond rhoddi 
gwybodaeth iddo ef amaer yn olefydi y ceid ef 
yn foan wrth oehr en gwelyan. Byddai bob 
amaer ar dymmeran o alar, fel y cafodd yn 
gjrfiawn ei alw yn "dad cyfeillgar ei bobl." 
Ni byddai yn blino un amner i ymweled Sl 
'* thy galar." Ei deimladau cydymdeimladol 
a ffurlent en hunain yn ami, pan fyddai ei 
denln wedi eael eu easglu o'i amgyleb yn 
yr addoliad tenlnaidd, mewn deisyfiadan 
taerion droa y rhai fyddai yn dyodde^ yn 
marw, y trallodedig, a'r amddi&id. Ar un 
o'r achlyauron hyn, ar ol y storm ddychryn- 
11yd o daranau, gan ba nn yr oedd rhai o'i 
blant wedi eael eu gorddiwes, oyfeiriodd at 
yr ofn ag oeddynt wedi ei deirolo, a thaer ym- 
biliodd droa bawb oeddynt yn bresennol am 
iddynt gael ffydd mor ddiysgog fel y gallent 
ell fod yn alluog i wynebu yatormydd 
dy ohrynllyd y dydd olaf yn ddiofh. Ymddang- 
oaai ei fod bob amser mewn ysbryd gweddi ; 
eirchiadau ger bron goraedd graa a dywelltid 
allan gyda ffraethineb a gwresogrwydd, yr 
hyn a ddangosai fod y ffynnon da^wnol o ba 
un y dylifent bob amter yn ddwfn a Uawn. 
Taec ddymuoai yn ami ar ei wrandawyr i 
ddyrchafu eu ealonau at Dduw mewn gweddi 
fer a syml, pao fyddeot yn dilyn eu galwadau 
beunyddiol. Yr ydoedd hefyd wedi cael ei 
feddiannu yn ddwfn ft'r ystyriaeth o werth- 
fawrogrwydd amser. Trysorai iddo ei bun 
fynydau hamddenol a seibiant bychan i ddar- 
llen a myfyrio. Yr ydoedd yn gloddestu yn 
ysgrifeniadau yr hen Dduwinyddion, Tadau 
Eglwys Lloegr. Yt ydoedd befyd yn swynol 
hoff o fywgraffiad, llythyrau, ao awen- 
gerdd Cowper. Ond yng nghanol hyn oil yr 
oedd bob amser yn barod i weinyddu i 
angenrbeidiau tymmorol ac ysbrydol y rhai 
hyny a fyddent mewn angen. Gwyddent y 
gallent bob amser fod yn sicr o'i glustym- 
wrandawiad amyneddgar, a'i law i'w cyn- 
northwyo, ao ni oddefai iddynt un amser 
deimlo fod hyn yn drallod neu yn orchwyl 
oaled iddo. Ar un aehlysur, pan ar ei ffordd 
adief ar ol ei waith boreuol, cafodd ei daro 



mewn ayndod gin ymddangoaiad praddaidd 
gwraig dlawd ar y ffordd. Wedi gwneuthur 
ymholiad, deallodd ei bod mewn trailed 
mewn perthynaa i'w hardreth. Teirolai yn 
aier y gallai daln yn raddol, ond yr oedd ei 
meistr yn anewyllysgar i area, a bygythiai hi 
ft mesurau Uymdoat. Grwnaeth Mr. Hughes 
droi yn ol ar unwaith i'r dref, er mwyn 
dadleu ei haohos, yr hyn a wnaeth gyda 
llwyddiant perffitith. Hysbysodd y wraig 
ddiolehgar y dygwyddiad i un o'i deulu ar ol 
iddo ef gael ei aymmnd, yr hwn a fu yn 
gy&ill mor %ddlawn iddi yn ei ehyfwng o 
drallod. Oweithredoedd eyffelyb i'r un 
uehod a orfhcheddant eu hawdwyr droa 
amser maith. Dywedir pan ddarfu i chwyl- 
drowyr jmfyd Paris tua therfyo y ganrif 
ddiweddaf roddi ffirwyn i'w nwydau drygionus 
yn erbyn Eglwys a Llywodraeth (oes a aethai 
heibio trwy ysbeilio beddau y breninoedd 
ymadawedig, yng nghyd ft'n mawredd yn Eg- 
lwys Sant Denia), iddynt dalo paroh a gwarog- 
aeth i fedd yr enwog Fenelon, er ei fod wedi 
marw gan rolynedd cyn hyny. Yr oedd y 
goffiidwrtaeth am ei gymmwynasgarwch i'r 
dyoddefedig a'r tlodion o hyd yn newydd ym 
meddyllau pobl Ffrainc. "Coffiulwriaeth y 
cyfiawn ay fendigedig." 

Ar farwolaeth y gwr enwog hwnw i Dduw, 
y Paroh. W. Howella, gweinidog Capel Esgob- 
ol Long Acre, yn Llundain, oynnygiwyd y 
sefyllfa wag i Mr. Hughea, ond gwrthododd ei 
derbyn : yr ydoedd yn gorhoffi ei gynnulleidfa 
ei bun. Teimlai fod ei sefyllCa fel periglor 
Eglwys mewn iref boblogaidd ar Ian y m6r, yr 
hwn a ymwelid yr amser hwnw gan lawer o 
ddyeithriaid, yn rhoddi iddo faes helaeth i 
weithredu ynddo, yng nghyd k sefyllfa eang o 
ddefnyddioldeb. Yr oedd ei galon yn eael ei 
lloni bryd i bryd trwy glywed am y buddiol- 
debadarddaioddiwrth ei weinidogaeth i lawer 
a ymwelai ag Aberystwyth mewn ymchwiliad 
am iechyd, yng nghyd ft seibiant i'r corff nen'r 
meddwl. Wrth ymadael ft'r lie, ysgrifeoodd 
rhai ato, y rhai nid adnabyddai yn bersonol, er 
oydnabod yn ddiolehgar iddo am y bendithion 
ysbrydol. Cefoogid ef trwy hyn i barhau i 
ddadblygu yn ddiwyd ao yn %ddlawn "y 
gwirionedd megys ag y mae yn yr lesu." 
Ceisiai ereill gydnabyddiaeth ag ef, yr hwn a 
addfedodd yn gyfeillgarwch parhaus. Ar 
un aehlysur gwnaeth boneddig o sefyllfa 
anrhydeddns ei hun yn gydnabyddus iddo, a 
dywedodd wrtho ei fod wedi cael ei gadw yn 
hwy nag y meddyliai yn Aberystwyth trwy 
afieehyd ei wraig; ond yohwanegodd yn 
deimladwy na allasai fod yn ddrwg ganddo 
am amgylchiad a roddodd iddo gymmaint o 
hyfrydwoh trwy dreulio rhan o'r dydd Sul o 
fewn muriau Sant Michael. Cyflawnodd 
Mr. Hughea dri gwasanaelh oyflawn ar y Sal 
yn ami dros wy thnosau dilynol ; ond teimlai 
bob amser fod cymmaint o lafur a hyn yn 
faioh rhy drwra i'w ddwyn dros hir amser; a 
chan hyny, dros y pum mlynedd ar hugain 



Digitized by 



TB HAUL. 



207 



diweddaf of oet, mwynhaodd mnorthwy 
eydweithiwr. Yn lonawr, 1847, profodd 
golled trwm ym marwolaeth ei ail wraig, o'r 
hon y eafodd dri o blant, dau o'r rhai ydynt 
yn fyw yn bresennol. Tua deohreu y 
flwyddyn 1869, eynnygiodd esgob dysgedig a 
thra doniol Ty Bdewi (Dr. Thirlwall), arch- 
ddiaconiaeth wag Ceredigion iddo. Yn y 
deohreu petraaai mewn perthynas i'r priod- 
oldeb o dderbyn y eynnygiad a wnaed mor 
garedig iddo. Meddyliai mai ei ddyledawydd 
ydoedd gwrthodd yr anrhydedd a gynnygiai 
ei esgob felly iddo, gan ofni na wnai ei 
iechyd brofl yn gyfartal i ddyledswyddau y 
aefyllfa. Ond o'r diwedd oaniataodd ym- 
gymmeryd ft'r awydd, gan deimlo y byddai 
yn ei alia ar unrhyw amser, oa byddai 
amgylehiadaa yn galw am byny, i'w rhoddi i 
fyny. Un yttyriaetb neilldaol a ymgynnyg- 
iodd'i'w feddwl, a'r byn a ddylanwadodd yn 
fawr ar ei bendertyniad ydoedd, y gallai wrth 
gyflawnn ei ddyledswyddau newyddioo gael 
eyfleasdra i bregetha, a ebadarnban dwylaw 
ei firodyr yn y weinidogaetb mewn llawer 
plwyf unigol. Teimlai yr amaer byn fodd- 
hid dwfii trwy y dymaniadau gwresog a'r 
llytbyrau o gydlawenychiad a ddylifent i 
mewn iddo obob ta. Llaweoyebai yr offeiriaid 
ieaainc yn neilldaol yn nyrchaflad nn a 
arferent ystyried fel tad iddynt Hyd yn 
oed ei blwyfolion ymneilldnedig, i'r rbai bob 
amaer y talai y parch Cristionogol ag sydd 
yn ddyladwy i bob dyn, pa faint bynag y 
gwabaniaetha ei olygiadau ^>ddi wrthym ein 
honain (o blegid ''efe a garo yn unig y rbai 
hyny a gytunant ag ef a wna gam ddim 
amgen nagef ei hun mewn drych*^, oeddynt 
yn ddifiuant yn en dadganiad o*u boddhftd. 
Ownaeth y HecorJdystiolaethyr amaer bwnw 
am Esgob Ty Ddewi, ei fod yn **haeddu 
pareh gan yr Eglwys Oymreig am y penod- 
lad hwn.*' 

Oelwir yr archddiacon gan y gyfraith eg- 
Iwysig yn Uygad yr esgob, a dywedir mai ei 
ddyledswyddau penaf ydynt ymweled ag 
offeiriaid yr archddiaconiaeth yn yr un modd 
ag yr ymwela yr esgob ei hun ag offeiriaid ei 
esgobaeth; ao mor belled a hyn gellir ei 
ystyried yn benrhaglaw yr esgob. 

{Fw barhau. ) 



PRYDDEST 

Er cojffadwriaeth am Thomas WilHams, 
(T.ab OwUym), COfynydd, 

Y MAB duvnes hardd Ceridwen 

Heddjw'n wylo, 
Gwaitii rhoi un o fdb yr Awen 

Yn ei amdo; 
Uwch ei ddirgel dawel annedd, 

Ocheneiaia, 
Ond ni thraidd un llaia o'i oerfedd 

A'ihateba! 



Syn a riom \*t hoU eym'dogaeth, 

Oedd y newyda, 
Dierfyniad am farwolaeth 

BarddCilfynydd! 
Kid yVr angen jji tosturio 

Dim wrth feirddion, 
Mwy nag ereill 8y*n preswylio 

Is nefolion. 

Pan y sudda'r haul o'n golwg, 

Yng ngaergwydion, 
Ar ei dro daVn ol yn amlwg, 

Pr uchelion; 
Ond nan snddoV dyn i*w feddrod 

Kid oes obaith 
(Er in' wylo) gael cyfarfod, 

Yma eilwaith ! 

Dyg 7 ddaiar ar ei throgylch, 

Deg oleuaeth, 
A thywyllwch oddi amgylch, 

Boo yn eilwaith; 
Ond pan gauo noswyl angau 

Is Uen am danom, 
Ki cheir eilwaith newidiadan 

Mwyach droeom. 

Llawn geinion amiywiaethol 

Yw naturiaeth, 
Yn ol gwywo, daVn adfywiol 

Atom eilwaith; 
Ond 'nol gwywa dyn iV genfedd, 

Ki adfywia, 
Wrth ein galwad ol farwoledd, 

Ki ddeffiraa. 

Mud yw'r tafod yn y dyflByn,— 

Kid oes yno 
Swn oerddoriaeth nao ofieryn 

Wna ei ddeffro; 
Hon yn awr yw prudd sefyllfs 

ItbarddCilfynydd; 
Byth ni chwrddwn eto yma 

A'r awenydd. 

Mud yw'r tafod a fu'n plethu 

'B cynghaneddion, 
Ac mae'r galon wnaeth eu caru 

'Kawr dan gloion; 
Y mae'r dalent a fu'n enwog, 

Wedi ei chuddio, 
Gyda'r dwylaw fu'n gyfranog, 

Yn malurio. 

Llawer gwaith y cy&nsoddodd 

Wych gofiannau, 
Hyn Tw'n rhan, fel y dygwyddodd, 

'Kawr i yntau; 
Cyfiurwrdded lor dn deall, 

Fei gwnawn Iwyddo, 
I roi darmn pur a diwall 

Byw o hono. 




Chwarenu'n hoenus lane, al ieddwl bywiog 
chwim 



Fei tes yn dawnsb ar deganau i^d o'i gylch, 
Tra'r oedd brefiadau'r praidd a r gwartheg yin 

mhob clust, 
A boll delpiau'r wig amdoawl dan y ty 
Yn denu ei sylw ef uwch tannau celfau dyn; 
Ac jTi ei deuiu oedd yn denu sylw trwy 
Ei siriol wedd, a'i ddawn ffiraethebol ydoedd yn 



Digitized by 



206 



Gwflfirdddio pawb o*I eylch ftl fyifiog Awen gief. 
Pan ddaeth 3m wrol Uqc, a chwydoiu*!! ffiydlif 
dros 

YmyUal lestr ef, tn Iledail dalent dlos 
Fel enraidd ddorau'r wawr flaen rhedegwyr 
djdd, 

'Bhwn ddaetli yn fuan iawn gan gnro biyn a bro, 
Ac hefyd ^rwiocSa hoU anian werdd a*i swjn. 
Fel hjOjCilfynyddoedd yn swyno pawb ol gylch^ 
A chreo rhyw deinilad byw ym mbob rhyw gwmm 

He; 

T pereonolail ban ; ood ! 'r eisteddfod ga'dd 
Y ddyfnaf archoll ddwys. yr hon a noddodd 
HoU egni ar bob pryd, keo laesa llaw na modd; 
Ond trechai rwystran oil ymgodent ar ei ffordd, 
Tn nerth ei Awen jzref al ddent Uwyddo wnai 
I ddyrcbn'n nwch rr Ian yn wybren parch a bri, 
Fel i*r cysgodion ai pob sorod rhag ei flaen, 
Ni safent ddim ol wres — ^rhy danbakl oedd i 
glcr 

Ceridwen alln byw fewn ei hinsawdd ef ; 
Ac ar ei ^rrfa ai ym mlaen gan f&wytho'n iaith, 
A ffirwd ei Awen gref heb laesn nnrhyw bryd, 
Ymmhobrhyw siomiant gai,— ^na grwgnach dan 
un fam, 

Ond llwyr foddlonai ef i bob ijw d^ged gai; 
Fel hyn mdtbnnai serch .a chanaa pob ryw 
ddyn, 

A*i adiniwddrwydd llwyr al ?riw hoddychol 
fryd. 

Fel celfyddydwr* cn a chywrain yn ei waith, 
Heb ynddo nnrhyw dwyli na gweniaith ddrwg 
ei brad, 

I ddenn arian neb heb wnenthor llawn en 
gwerth J 

ein harwT aeth ^wes Ion ei wlad 
Dros Iwybr na wna mwy ei dramwy droeto'n ol, 
Am hyn, 0, gyda'r lln och'nddia Geffigaer, 
A'i gwiw eisteddfod sydd'fel gweddw omdd ei 
gwedd, 

A gollodd briod mwyn ac hawddgiur ar bob pryd, 
A drenliodd flwydaaa maith yn gysnr naill 

llaU, ^ 
Heb byth nngeirian croes nac edliw nnrhyw fiii, 
Ond DYW mewn dir&wr barch, a'r wlad a'n 

parchai hwy,.v 
Trwy en croesawn bob rhyw flwyddyn ar ei thro 
A mawr fwynhid a geid yn en cyfeillach hwy: 
Ond A, maeV sedd yn wag heb ei sirioldeb ef, 
Ac ynddi ni bydd mwy er cryfed hiraetl^ blin, 
Does dim al dwg iV Ian ond netthol ndgom 

Dnw, 

Ar foren mawr y £unL pan ehwelir boUtan'r bedd ; 
Nid oes ond bod yn fad, a chofio'n ddystaw am 
£i fwyn gyfeillacn ef a'r manau sangodd gynt. 
Unig ydywV hen annedd-dr, 

Ger yr Ystradf He bn'n byw 
Hir flynyddan yn ymblethn, 

BlodaU'glyman neirdd a syw 
athrylith a chyoghanedd, 

Tra bo*n iiuth a fyddant hardd 
Yn deg erddiV maes barddonol, 
I gofhodi'r anwyl £u:dd. 

Cyssegredig fydd yr annedd 

Hon gan In o denlnV gUn 
Lie bn'r enwog wir awenydd 

Lawer tro yn ol a bla'n 



TR BAUIu 



* Crydd oedd wrth ei alwedigaeUu 
t Ar Heol Tstmd, Maenarch. 



Yn ymdrechn hwyr a bore 
Gwneyd d ran fel priod mwyn, 

Yn ei waith ac mewn cynghonon, 
tdd &. wneyd yn artref swyn. 

£i gym'dogion yma gefiant 

£1 chwim Awen &wd a ffiraeth, 
Lawer adeg a fn iddynt 

Hwy yn felns win a Uaeth; 
Cofiant nefyd lawer chwedl 

A adroddodd wrthynt hwy; 
Ond en oofion drSir 3m alar, 

Am nas dywir yma mwy. 

Lawer hwyr o'r eisteddfodao. 

Yn prrsnro tna thref, 
A rhyw neirddlon yanodenau 

Am d wddf y gwelwyd ef, 
Yn arwyddion bnddngouaeth, 

Drwy ei dalent fyw al ddawB, 
Ond yr obf dro aeth drosodd, 

£r oehlieidio, ef ni chawn. 

Yma hefyd cyferfyddodd 

We a gw8n y bywyd hwn, 
Weitman dan neirad wenan llwyddiant, 

Wdthian dan rhyw ofid bwn; 
Yma hefyd cafodd archoll 

Gan yr angen erch &1 ^edd, 
Trwy gymmeryd ffwrdd 1 fynwes, 

Yn£ nganol oed, ei fab i^ oedd. 

Gan ei gymmrawd lenan Myfrr, 

lihoddwyd iddoV nrdd yn rhwy^ 
£rymhwylio mewn barddoniaeth 

de^ borthladd yMaen chwyf; 
Yn yr hafan hon ei Awen 

A fh'n ^ledda lawer tro 
Ar deleidion jwynol anian, 
A addnment ddrych y m>. 

Bydd ei gywydd ef ar " Obaith," 
Gyda'r "Gtn ar Sobrwydd syw," 

Yn deg eman yn ein meddiaut, 
Tra DO iaith y Cymro*n fyw; 

Hefyd llawer dam cywreinbleth 
Fyddant fwyniant llawn f §1, 

Sy'n ei Awen wydi Berorol* 

1 ddyddann'r oesan ddSl. 

£i gorffolaeth ef oedd fychan, 

Gyda ^war grymedig iawn, 
Dan eSeithian Dlinion henaint, 

Trenlio wnaeth i'w hwyr brydnawn; 
Ar ei ben blodenai'r almon, 

Ac y gwywodd ar nn waith, 
Yn ddan ddengain mlwydd oedran, 

Y gorphenodd ymal daith. 

Kaw diwmod cyn ei farw, 

Angen gipiodd ffwrdd ei wraig, 
'B hyn a berodd idd ei alaeth 

Cnwyddo megys tbnau V aig, 
Y Ilym brofiad hwn. ac annwyd, 

Gyda henaint. ynddo *nghya, 
Bodd yr olaf archoll iddOi 

Aeth ai fywyd ffwrdd o'r byd. 

Ei hen artref fwyn brydnawnol, 
fewn ardal y Berth Lwyd, , 

Wrth arsylln ar dy furian, 
Yn y galov hiraeth gwyd. 



* " Yr Awen BeroroV snw ei lyfr. 



Digitized by 



Tk HAUL. 



209 



ryw deimlad cyssegredig 

At 7 fan lle'r nan<Md ef, 
Gan ffitrwelio a chynghanedd 

Gyda flBrwd athiylith gref. 

Yn galara nid yw'r Awen 

Ar ei ol ar fynor faen, 
Ond rhyw hiraeth pradd a chlwyfus 

Trwy'r gym'dogaeth svdd ar daen; 
Seithfed dydd o & Gorpaenaf, 

A adsonr yma ean 
Rhyw dyrfaoedd ar ardalwyr — 

Dydd ehedodd ef Vr Ian. 

Ger yr ywen yn hen fynwent 

Eglwys Fabon, gorphwys mae, 
If ewn nnigedd is y ty weirch 

Maes dwrf y byd a'i wae; 
Dros ei fedd ni saethodd milwr, 

I arwyddo'i olaf barch, 
Ac ni wylodd nendefigion 

Uwch ei Iwcn o fewn ei arch. 

Ond er hyny rhyw dyrfaoedd 

01 raddolion ambell dro, 
Yn nijsuro at ei feddrod, 

Wefir i'w ddelwedda o; 
Drwy y briddell a*i amdoa, 

Fel na welir yma'i wedd, 
Yno wylant ddagrau hiraeth 

I eneinio blodan i fedd. 

'Stormvdd byd, 1 byddwch dvner, 

Wrtn y twmpath lie mae 'ngnndd, 
Taened Uoer ei chwrlid arian, 

Drosto, chwytho'r awel ddydd ; 
Na foed troed mewn diystyrwch, 

Byth i gwrdd ^'i dawel sedd, 
Y mae angel mewn dystawrwydd 

Yno*n gwylio ar ei fedd. 

GwiLYM Glan Taf. 

■Godre Coed. 



Y DIWEDDAR SYR THOMAS 
PHILLIPS. 

Mam j gwr enwof^ uchod, yr hwn oedd 
yn adnabyddus trwy y Dywysogaeth, yn 
neilldttol yng Ngwent a Morganwg, wedi 
myned i ffordd yr boll ddaiar, a'i le nid 
«dwyn mo bono mwy. Cafodd ei dori lawr 
yn ddisymmwtb gan angeu, brenin braw, 
yng nghanol ei ddefnyddioldeb, pan yn 
dilvD ei alwedigaetb fel dadleoydd yn Nhy 
y Cyffiredin. Cafodd ei daro gan y parly s, 
a bu yn ddideimlad nes Vr anadl esgyn at 
yr Hwn a'i rhoes. 

Mae yr amgylchiad grants bwn wedi 
peri llawer o brudd-der a galar yng 
Kgwent a Morganwg, He yr oedd Syr 
Thomas yn adnabyddus. Yr oedd y tranc- 
edig nid yn unig yn ddyn da, ond yr oedd 
yn ddyn mawr, ym mbob cylch— ar y 
lainc fel barnwr y sessiwn drimisol, lie yr 
oedd yn gweinydduy gyfraitbatbrugaredd. 
Tr oedd yn enwog felbar-gyfreithiwr yn y 
Senedd, ac am ei gariad Cristionogol — yn 
fawr ei sel yng ngwaitb ei Feistr, a thros 
daena yr Efengyl gartref ac oddi cartref— 
27— XI. 



dros addysg y werin — a thros wnenthur 
lies i'r doslwrth gweiliigar. Yr oedd yn 
fawr ym mbob peth ag oedd yn tueddu i 
wneyd dynion yn ddedwydd, a diwyllio ea 
meddyliau: yr oedd yn wastad yn barod i 
wneyd lies i'w gyd-ddynion, ac ni chafodd 
llawer en troi ymaidi yn waglaw oddi 
wrtho. 

" Gonest galon ac wyneb, 
Ni wrthodawdd ei nawdd i neb." 

Yr oedd ei law a'i logell wastadyn barod yn 
i gynnorthwyo pob achos da. Nid oedd yn 
fawr oddi cartref yn unig, (mdgartrof hefyd : 
gwnaetb bob peth yn ei allu i lesoli ei sir 
enedigoL Gellir dywedyd am dano yng 
ngeiriau y Gyfrol Sanctaidd, bod **gwr 
mawr wedi syrthio yn Israel." Mae ei 
farwolaeth wedi achosi bwlch na lenwir 
mo bono yn fiian; canys nid yn ami y 
ceir dyn o'i alluoedd, ei wybodaeth, a i 
graffder, i lanw ei le. Mae y rhan fwyaf 
o honom ag sydd wedi tyfu i fyny yn 
gwybod am gynhyrfiadau y Siartiaid, a'r 
ymosodiad gwallgofu9 a wnaeth y gwrth- 
ryfelwyr ar y milwyr o flaen y Westgate. 
Yr oedd Syr Thomas yn faer Gasnewydd 
ar Wysg ar y pryd, a chafodd ei glwyfo 
pan yn darllen y riot act i'r dorf gynbyrnis ; 
a thrwy ei ddoethineb a'i wroldeb, rhodd- 
wyd attalfa ar yr ymgyrch hwnw. Am ei 
ymddygiad cafodd ei wneyd yn Farchog 
gan ein Grasusaf Frenines, a chafodd y 
derbyniad mwyaf caredig ganddi. Nid 
oedd Syr Thomas y pryd hwnw ond 
cyfreithiwr, ond yn fuan esgynodd i binacl 
uwch yn ei alwedigaetb, a chafodd ei 
wneyd yn ddadleuwr, ac ychydig flynydd- 
au yn ol cafodd ei wneyd yn Queen's 
Counsel; ac er fod ei amser yn brin a'i 
waith yn fawr, nid oedd neb yn fwy parod 
nag ef i roddi cynghor i bawb. Gellir 
dywedyd mai efe oedd sylfaenydd 
Pwyllgor Addysg Cymreig y Gymdeithas 
Genedlaethol. Iddo ef mae Cymru yn 
ddyledus am Goleg Hyfforddiadol Ysgol- 
feistri yng Ngbaerfyrddin, yr hwn sydd 
wedi gwneyd mwy o les nag un sefydliad 
arall yn Nebeudir Cymru i'r werin. Iddo 
ef mae y Debeudir yn ddyledus am gael 
Ysgol Howell, yn Llandaf; am adferiad yr 
arian oedd yn perthyn i Goleg Aber- 
honddu; sefydliad y Gymdeithas er 
Ymeangu yr Eglwys yn Es^obaeth Llan- 
daf. Y Pasc diweddaf, darfu iddo am y 
waith olaf am byth bleidio o'i phlaid yn 
Neuadd tref Caerdydd. Yr oedd yn un 
o ymddiriedwyr Ysgol Gelligaer. Ysgri- 
fenodd lyfr, yr hwn sydd yn adnabyddus i'r 
rhan fwyaf o'n darllenw^T, ar Addysg yng 
Nghymru, ac hanes bywyd James Dayies, 
yr ysgolfeistr plwyfol. Mewn ffordd o 
eglurhad, yr ^m yn dymuno hysbysu ein 
darllenwyr, mai nid yr un yw Syr Thomas 
Phillipps, yr hynafiatthydd, a'r diweddar 



Digitized by 



21D 



Yft HAUL. 



SjrrThomM. YroeddMogmaMrMftayii 
lioBol yn wahanol; M jw j ^juitS yn 
Eg^wyswr o |prbL Oresyn na fiiasai 
geoym fwj o'r fadi ddynioo aV ymadaw- 
edig yn y Dy vysogaeth. Oafodd «i gladda 
ar y oyntaf o Fehefio, ym my n went wladaidd 
lilanellea, air FyD wy ; mynwent yr Sglwys 
lie yr oedd yn arfer addoli. Yr oedd hoU 
Datur fel pe buasai yn gwiseo ei galarwisg- 
oeddydiwraodhwnw; yroeddyoryDiau yn 
cael eu g^rchuddio gan niwl, a'r man wlaw 
yn disgyn yn araf ar ddail y coed, ac nid 
oedd dim i'w gly wed ond dul alarus doeh y 
Llaa. Yr o^d yr angladd, yn ol ei ddy- 
■BUDiad, yn hollol ddirodres a syml; nid 
oedd neb yn yr angladd ond ei berthyn- 
asau, ac yefaydig o*i gyfeillion agosaf. 
Clndwyd y corfF o'r ty i'r bedd can ei 
•ddeiliaid; yroeddypa//y r nn as. a ddeniy dd* 
iwyd yn angladd Richard Cobden, Ysw. 
Yr oedd y ffordd o'r ty iV bedd yn 
orchaddieoig & blodau, y niai oeddynt yn 
arwydd amlwg i'r gwyddfodolion o 
freaolder bywyd dynol. Darllenodd 
Arglwydd ^gob Llandaf Wasanaeth y 
Gkuldedigaeth, ac yr oedd yn amlwg fod 
yr esgob yn teimlo yn ddwys: yr oedd ei 
lais yn g^ynedig, a phan oedd yn darllen y 

Seiriaa sobr, "Pridd i'r pridd a lludw iV 
udw," yr oedd y dagrau i'w gweled 3m 
treiglo i lawr ar hyd ei ruddiau; ac wedi 
taAu yr olwg olaf am byth ar yr arch yr 
hon oedd yn cynnwys ei weddillion, 
ymadawodd y ealarwyr, ac aethant o bob 
to i'r heol. Gdlir dy wedyd heb wyro, na 
ohauodd pyrth y bedd ar well dyn. 



DAIAREG A'B BEIBL. 

Y HAE tri Uyfr yn agor o'n blaen, sef llyfr 
credigaeth, Uyfr rhagluniaeth, a Uyfr 
prynedieaeth. Dadguddiad dwyfol yw y 
naill \yn yn gystal a'r Hall, ac felly mae 
yr uo ymddiried i'w roddi yn nhystiolaeth 
pob un o honynt. Y mae tystiolaeth y 
naill mor ddidwyll a'r Hall; ac felly gellid 
^ysgwyl perffiuUi gydgordiad rhyngddynt 
Nis gail ffeithiau rod 3m groes i w gilydd; 
ond mae bossibl deongli ffeithiau yn y fath 
fodd ag 1 ymddangos yn groes i'w gilydd. 
Yn B^renad y wyddoreg hon, yr oedd 
oamgasgliadau mawrion yn eael eu g^neyd 
oddi wrth y fieithiau oedd yn dyfod i'r 
golwg. Gwnai rhai profiBswyr dd^nydd o 
hono i ddrwgliwio y Beibl, a cfareodd hyny 
ragfam yn ei erbyn ym meddwl duwin- 
3'(£lion yr oes ddiweddaf. Ond wedi cym- 
raeryd pethau vn araf, cafwyd nad oedd 
gan yr anffyddwr le i yraffrostio, na'r 
duwinydd achos i ddychrynn. Cafwyd 
nad oedd y dadguddiad newydd ond yn 
unig yn milwrio yn erbyn ein nesboniad ni 
o'r bennod gyntaf o Genesis. Yr un fath 
yr oedd we£ bod gyda golwg ar ddargan- 



fyddiadau teryddoL Meddyliwyd fod 

cyfondrefo Gatitio yn gwrthddywedyd 
tystiolaeth yr Ysgrytfayrau, a rhaid oedd 
danfon hwnw, druan, i ddwyn ei lienyd yn 
y carchar. Ond bellach, y mae pob 
lentyn 3m yr Y^ol Sul vn gwybod mai 
arad yn ol y tyniadau oedd yn ffynn ar y 
pryd yr oedd losoah pan yn gorchymmyn 
I'r haul sefyll, ac mai siarad mewn 
duUwedd farddonol yr oedd lob pan yn 
crybwyU am golofoau y ddaiar. Llaw- 
forwyn i gjefydd y w gwybodaeth, ac nid 
oes berygl iddi fyned yn aeres i'w meiatres. 
Ffydd wui oedd gan y rhai oedd yn 
crynu rhag i bob darganfyddiad newydd 
gymylu eogoniant v Beibl. Yr wyf fi 
yn hollol dawel, fod Haw a genen yr 
Anfeidrol yn cyd-dystiolaethu. 

Y mae o 50 i 60 o elfenau yn gwnenthnr 
ei rhan yn ffurfiad ein daiar ni. Tystiol- 
aeth eglur Daiareg y w, fod y Crewr mawr 
ar y.cychwyniad wedi galw i fodolaeth yr 
hoU ddefhydd a welwn yn bresennol yn ei 
ffurf elfenol. Ymddangosai y ddaiar 
unwaith yn un talp toddedig, a hwnw wedi 
oeri a chaleduj a thyna yw yr ithfaen 

ranite), yr hwn jw groundwork y ddaiar. 
mae gwahaniaeth mawr rhwng yr 
ithfaen aT holl greigiau uwch law iddo, 
yn gymmaint a'i fod wedi ei ffnrfio trwy 
dan, a'r UeiU drwy offerynoliaeth dwfr. 
Y creigiau nesaf at hon yw y creigiau 
trawsnewidioL Y maent o r un natur a'r 
ithfaen o ran defnvdd, ond nid yr un o ran 
dnU cyflead — cymnsoddiad taaUyd, ond 
ffurfi^ dy&Uyd. Talpiau toddedig heb 
drefn oedd yr ithfaen; ond y creupaa 
nesaf yr oeddynt yr un detiiydd, wem eu 
cyfleu yn haenau hyfryd ar eu gilydd trwy 
offerynoliaeth dwfr. Y mae cwestiwn yn 
codi yn naturiol yn y He hwn. sef o ba le 
y daeth dwfr i dreulio y granite i ffurfio y 
oreigiaa trawsnewidiol? Yr oedd dwfr, 
neu yn hytrach ddefnydd dwfr, yn bodolio'r 
blaen mewn duU elfenol, ac effaith naturiol 
oeriad gwjmeb y ddaiar oedd dwyn ynr 
nghyd yr elfenau priodol i gyfansodm 
dwfr. Nid oes olion un math o greadnriaid 
bywydol yn y ffuriiad hwn. Y nesaf yw 
y creigiau Siluriaidd. Y rhai hyn gan 
mwyar yw creigiau Cymru: o honynt hwy 
y mae prif fynyddoedd Cymru yn gy&n- 
soddedig. Y mae yn amlwg mai cyfnod 
cynhyrras lawn ar y ddaiar oedd y cyfnod 
hwn. Yn y ffurfiad hwn, gwthid y 
creigiau isaf i fyny trwy y lleill gan 
bangfeydd mewnol yng ngrhrombil y 
ddaiar. Yn y ffurfiad hwn yr oedd yr 
arwyddion cyntaf o fywyd; ceid yma fath 
o bysgod bychain. Y Airfiad nesaf yw y 
red sand stone, Ffnrfiwyd y dosbarth hwn 
dan wyneb y dwfr, a gwthid drachefb 
,uwch law iddo gan gynhyrfiadau mewnol 
y ddaiar, yr hon sydd yn ffurfio Banau 
Bryoheinog a Ueoedd uohel cyffelyh. Y 



•.Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



211 



nesaf at Ii jm j jy y erefgisB ealcfa a g^loi 
Ffurfiwyd y creigisu ealeh gan trychfilod 
bychain, tebyg i'r rhai sydd yn bresenaol 
yn ffuriSo ynysoedd yn y Mor Tawel. 
jf mae y creadoriaid hyn mor fychain, f«l 
y gellid gosod 22,000 o honynt ochr yn 
oehr i wneyd modfedd. Cynnwysa 
modfedd yagw&r o ddwfr fwy o honynt 
Dftg sydd o driffolion ar wyneb y ddaiar. 
Nid ydynt b>'tn i'w cael oV dwfr, nac 
yehwaith yn ddwfn yu y dwfr. Y maent 
yn byw ar carbon; ac fel yr Qedd cenedl- 
aeth yn myned heibo, yr oiadd eu cyrff yn 
ffarfio defnydd ceryg calch. Yn nesaf 
oedd y glo: ITysiau oedd defnydd hwn. 
Yr oeda carbon mewn ffurf o nwy yn 
Uanw yr awyrgylch yn y cyfnod boreuol 
hwn, ac ar orcnymmyn y Crewr fe egin- 
odd y ddaiar egin, i*r dyben o wagbau yr 
awyr o*r nwy hwn. Gwna«d hyn er 
gallnogi creadariaid na ailent fodoli end 
mewn awyr cyffelyb i'r eiddom ni, i fyw y 
cyflawnder hwnw o l^siau yn dadansoddi 
{decomposeyt a ffiirfiodd y gwelyau helaeth 

lo sydd wedi ea cyfleu mor ddaionns 
er gwasanaeth dyn ym mbob rhan o*r 
byd. Y dosbarth nesaf oedd y new red 
sand stone. Cyfnod cynhyrfus iawn oedd 
hwneto; yr oedd yny gwelyau ol traed adar 
mawrion, ol cyrbiad c^wfr ar y traeth^ ac 

01 gwlaw tarwm. GreQir mesur maint y 
dyrerynau oedid yn disgynv a'r Haid llnth, 
a phenderfynQ- o ba ^feiriad yr oedd y 
gwynt yn chwythu ar y pryd. Yma am y 
waith gyntaf yr ydym yn dyfod am draws 
angennlod echrydas o faint a linn. Dyma 
y creaduriaid cyntaf a ymddangosant yn 
alluog i fyw mewn tebyg awyr rr eiddom 
ni yn bresennoL Yr oeddynt gan mwyaf 
mewn ffarf o ymlusgiaid, ond o ddullwedd 
gwTthnn, ac o faintiolaeth anferthol. Yn 
y gwelyau hyn y ceir gweddillion 
ichdiyroeawrus, yr hwn^ oeddtuadeg troed- 
fedd ar hugain o hyd, ar ffurf pysgodyn, 
aH ben yn debyg i ben crocodil. Y 
pleosatvrus oedd hefyd tua'r un maintioll, 
ac yn debyg o ran ffurf, ond fod |^anddo 
wddf hir ac ystwyth, cyffelyb i wddf 
alarch. Uwch law y dosbarth hwn yr 
oedd amry w welyau, megys Oolite limestone, 
Sialc, gypsum, alluvial sand, a*r olaf oedd 
y pridd sydd yn gorchuddio ei gwyneb. 
Yn y gwahanol welyau hyn ceir gweddill- 
ion pob math o anifeiliad, gwyllt a gwar; 
ac yn olaf oil, a phob amser yn agos i'r 
gwyneb, y ceid gweddiUion dyn^ arglwydd 
y greadigaeth. 

Awn raagom i egluro y bennod gyntaf 
o Genesis* Y mae tri esboniad yn cael eu 
cynnyK. Yr^hen ddull oedd cyfrif fod y 
chwe diwrnod i*w hystyried fel diwrnod^u 
cyffredin. Nid wyf yn awyddus am 
symmud yr hen derfynau; ond gan na 
ellid ymddwyn at ffeithiau fel at ddychym^ 
mygioD, yr wyf yn rhwym o ohwilo am 



ryw asbonifld mwy bMxIdhaoL Yatyrim 
ereill y ddwy adnoid gyntaf yn Genesis 
yn rhagyntadrodd i'r hyn oedd yn eaaVjm, 
ac nad oedd y gweddill ond diwmodaa 
cyffredin. Ond nid yw y golygiad hwn 
yn rhoddi digon o le i hoU gyfnodaa 
daiareff. Nid wyf yn meddwl mai dydd- 
iau fel yr eiddom ni ydynt, ond mesur 
gweithredoedd Daw k Ifinyn dyn. Idido 
Ef yr oedd mil o flynyddoedd feA un dyddL 
Yr oedd yn fwy cydwcddol ag arfer Daw 
iddo greu yn raddoi YroeddCristionog- 
aeth yn dwyn ei hefifeithiau bendigaid ar y 
byd er ys deunaw cant o flynyd£)edd; m 
ychydig iawn eto sydd wedi. ei gyffawBfa 
mewn cymhariaeth. Os nid gn^ith 
graddol oedd creadigdeth y byd, pa htm 
yr oedd angen am chwe diwrnod at y gor*- 
chwyl? Y golygiad yr wyf am ei amadi%n 
y w yr un oedd yn ystiried y dyddiau yn 
gyfnodau anfesurul o amser, a bod yr' 
adnodau cyntaf yn Genesis yn son am y 
cyfnod cyntaf. x r oedd gwrthddadl fawr 
ar ffi>rdd golygiad y cyniodau, a bono 
ydoedd, — fe orchymmynodd yr Arglwvdd 
1 ddyn gadw y seithfed dydd yn ol ef 
esampl Ef ei Hun; s chan mai dydd 
cyffiredin yw y seithfed dydd, rhaid yw 
mai dyddiau cyffredin yw y neill hefyd. 
Y mae yr wrthddadl hon fel mynydd 
cribog yn digaloni dyn yn yr olwg amos 
ond nid oes angea ond dynesu alio, yna 
diflana fel niwl y boreu*. Nid yw ys 
ymadrodd, " Yr bwyr a fu^ a*r boreu a m^" 
yn gyasylkedig a'r seithfed dydd^ y 
dydSan ereilL Y mae hyn yn a/wgrymu 
nad yw dydd gorphwys Duw oddi wrtfr 
waith y greadigaeth ar ben eto. Dydd 
: gorphwys yr Anfeidrol ywdydd prynedig- 
aeth, a phan fyddo hyny wedi ei berffeithio, 
!ac nid cyn hyny, y dywedir, "Yr hwyr a 
!fu, a*r boreu a fu, y seithfed dydd.*' Y 
I mae y gair "dydd" yn myned am g3^nod 
, yn ami iamm yn yr Ysgry thyr. Yn Gen. 
I ii. 4>» y mae chwe diwrnod yn. myned dan yf 
Igatr "dydd:" "^Yn y dydd y gwnaeth yr 
! Arglwydd y nefoedd ar ddaiar." Y mae 
I y Beibl yn frith o'r cy fry w enghreifftian, He 
I y- defu vddir y gair •*dydd" am gyfnodau. 
llBellach y mae ffordd rydd i egluro y 
I bennod. Yr oedd gwaith y dydd cyntaf 
, yn hollol gyfateb i gyfnod cyntaf daiareg. 
; Gwaith yr ail oedd rhanu niwng y dyfr- 
oedd yn eu ffurf elfenol uwch ben, a'r 
dyfroedd oddi tanodd,. a chyfwng o: awyv 
rhyngddynt. Gorchwyl y trydydd dydd 
oedd casglu y dyfroedd i'r un He, a 
•g(4rcfaymmyn i'r ddaiar egino, sef i lysiau 
a phrenau ffrwythlawn ddwyn ffirwyth 
wrth eu rhywogaeth. Y mae hyn yn 
cyfateb i'r dim i dystiolaeth daiareg am 
weithrediadau y trydydd cyfnod. Y 
pedwerydd dydd y gosod wyd y ddau olenad 
mawrion i wahanu rhwng y dydd a'r nos, 
ac i fod yn arwyddion ac yn dymmorau^ 



Digitized by 



212 



ac yn ddyddiau a blynyddoedd. Yr hyn y 
mae daiaree yn ei fynegu am y pedwerydd 
cyfnod oedd, fod llysian toreithiog y cymod 
diweddaf wedi difa carbon yr awyr, nes yr 
oedd yr haul yn effeithio ar wyneb y 
ddaiar. Ac fel prawf anffaeledig fod yr 
haul wedi ymddangos yn y pedwerydd 
cyfnod, y mae ol dyrerynau gwlaw .wedi ea 
cadw yn ofalus yn y new red sand atone. 
Gorchymmyn ymddangosiad ymlosgiaid 
byw ac enediaid uwcn y ddaiar eedd 
gwaith y pummed dydd; ac felly yn union 
y tystia daiareg: dyma gyfnod yr angen- 
filod o bob math. Yr olaf oedd crei^ig- 
aeth yr anifail, yr ymlnsgiad, a bwystfil y 
maes; ac 3m olaf oil, dyn. Nid oes ond 
perfiaith gydgordiad rhwng y ddwy dyst- 
lolaeth. 

Vuw yn ei Bagluniaetk, 

Fe ddVed yr annnwiol mor haerllng o'r galon, 
Nad oes mewn hanfodiaeth nn Dawdod yn 
bod, 

Mai damwain a nati^ sy^n dwyn pob achosion, 

A than ei llywodraeth mae'r cwbl erioed: 
adyn I taw ennyd, a gwel fod Ujwodraeth 

Yn troi dy naturiaeth yn groes idd ei ^&n, 
A'r cyfan yn sefyU ar ddwylaw Bhaxj^lnniaeth, 

Mewn sorachly wodraeth anfeidrolo l&n. 
Gwel boll deala Israel o flaen 11a estronol, 

Byddlnpedd yr Aiphtiaid yn ymlid y dyn, 
Fr mor i ymagor, a throi yn ei wrtbol — 

Nid elfen natnriol y dynroedd oedd hyn: 
Ac hefyd y llanciaa barch i'r Gomcliaf, 

Gwithodent addoli y ddelw anr fawr, 
Torasant orchymmyn y brenin annnwiol, 

Wrth beidio ymostwng mor ynfyd i lawr. 
Llidiogrwydd y brenin ennynai mor grenlon, 

Gorch'mynodd en tafln i fewa iV poeth lyn; 
Ond yno yr oeddynt yn rhodio*n w^ rhydcfion — 

Nid elfen natnriol y tan vdoedd byn. 
A Daniel y propbwyd, gweddiwr rbagorol, 

A roddwyd i r Uewoa i'w larpio yn syn ; 
Ond rhyngddynt fim hynfr oedd cyngrhair yr 
ammod — 

Nid elfen oatariol y Uewod oedd hyn. 
Ond gad i mi ofyn, O b'le daeth natnriaeth ? 

Ble ganwyd neu fagwyd'r un nerthol ei grym ? 
Dych'mygaf di'n ateb wrth ddal fath atnraw- 
iaetn, 

Am darddiant natnriaeth, na wyddost ti 
ddim. 

Wei, rhaid yw cyfaddef fod Gornch-fieolwr 
Sydd o'i hnn Arglwyddiaeth yn cynnal pob 
peth, 

Fe rydd i bob planed ei deddfan'n ddilwgwr, 

Ac hefyd i anian yn gwbl ddifeth ; 
Uwch ben y maith wagle mae'n cynnal y gog- 
ledd, 

Arctnms a'i feibion adwaenant y lie; 
Pob planed foddlona, er cymmaint ei mawredd, 

I iod dan lywodraeth omchel y ne'; 
Mewn pellder neilldnol fe'n ceidw yn ffysson, 

A'r rhychwant fe fesur o'r naill hyd y llall, 
A*i fys le wna'n harwain trwy Iwybran cylch- 
droion, 

Fel na syrth y gwanaf honynt mewn gwall; 
Dwg allan en Uuoedd hwynt oil mewn rhifedi, 
in ddoeth wrth eu henwau fe'u geilw ei Hun, 



A chan amlder ei rym a mawredd ei alio, 
IV ddwyfol awdnrdod ni phalla yr nn. 

Manylrwydd ei ofal a welir 'mhob biodyn 
Sydd trwy hoU eangfaith lywodraeth ein lor; 

Fe geidw bob planed hyd at drwch y blewyn, 
Pob ^rthddrych sydd ynddynt a dderbyn o'i 

A^ air fe wregysodd Ian fry mewn rhwymynan, 
A Sadwrn mewn cylchau modrwyol o'r bron; 

*B xm gofel sy'n cynnal y gwaed trwy wythienau 
11 gwybedyn distadlaf a'r blaned &cn hon. 

Mae'i ofal mor fanwl ar bob rhyw wrth- 
ddrychyn, 

Mai pe na bai ganddo ond hwnw i'w gael; 
Ni syrtn heb ei sylw i'r ddaiar nn blewyn, 
Gan hyny mae'n fanwl anfeidrol ddifineL 
Nis gall boll feidrolion fyth dd'weyd ei 
helaethrwydd, 
Bhy nchel, rhy isel, rhy fawr yw ei hyd, 
Ac anolrheinadwy yw doeth £^dd yr Ar- 
glwydd, 

'Does ond trafwyddoldeb al 'sbonia i gyd : 
Mae'n cyrhaedd can belled a bod mewn bodol- 
aeth, 

Ac hefyd ym mhellach i'r gwagle tu draw; 
Mae &'i bresennoldeb al omchlywodraeth 

Mewn f^wagle lie nad oes dim arall ^er llaw. 
Pe na bai Bba^lnniaeth yn gomchreoh, 

Ai'r boll eyfundreithan yn benben yng i ^ 
Y trechaf rai benaf ta b'le bai'n bodoli, 

A thrais jn arglwyddes ar orsedd ei IKd. 
Ond clod fo I'w enw, ein Daw a deyrnasa, 

O'i fangre dragwyddol trwy'r ddaiar a'r nen; 
A'i " Ydwyf " anfeidrol sydd air holl ddigond 

I ddwyn ei amcanion dirgelaidd i ben; 
Fe geidw'r elfenan awyrawfmewn pnrdeb, 

£1 addas anadliad, gwrthddrychan y byd; 
Pob sylwedd ddethola honynt i ateb, 

A'i ddeall anfeidrol cymmysga hwy 'nghyd; 
Try rbai sy'n anaddas nwch b^ yn daranan, 

I'r meUt fe rydd Iwybran trwy'r gwagle i esgoi ; 
A'i law fe gastella r aneirif wrthddrychan 

Sydd dan ei lywodraeth ean^aith yn troi ; 
Pob peth sy'n cydsefyll trwy air ei awdnrdod, 

Y ddaiar ar ddiddym, a'r nefoedd nwch ben, 
Acynddynt yn amlwg fe welir ei hanfod, 

Trwy bobpeth fodoia mewn daiar a nen. 
Mae Slwyddyn 'n ol blwyddyn a'i mawri<Hi 
drysoran 

Yn dystion olynol &wredd ei 'stdr, 
A byd breswylwyr yn geJym golo&an 

Am ragddarpariadan rhagloniaeth Daw lor. 
Mae'i law raglnniaethol ym misoedd y gwan- 
wyn, 

Mewn rhwysg a gogoniant mwy amlwg pryd 
hyn; 

Yn nefiro daeth natnr i drwsio pob dyfiryn, 

Mewn hyfiyd wyrddlesni yn gwisgo pob bryn : 
Fe ddychwel y cyfan fel pe i ail fywyd, 

Yn dawel ymostwng hardd natnr yn gron 
I ddwyn oddi amgylcn ei gynghor yn umdd. 

Ac ar ei wrthddrychaa maen edrych yn lion. 
Bhydd ddeddfan ac anian i'r diresvmolion, 

I ^adw mewn mwynder natnriol i gyd, 
Cyfeiria dynoliaeth tuag atynt gael aadysg, 

Er bod yn fwy diwyd a doetb yn y byd; 
Trwy'r deddfan a gawsant y maent natnr- 
iaeth 

Yn dilyn eu helfen briodol bob un, 
A thrwy yr nn deddfan a grym ei lywodraeth 

Y plygodd hwynt hefyd yn ufhdd i ddyn; 



Digitized by 



TR HAUL. 



213 



holl filoedd fyrddiynaii aneirif wrth- 
ddiychaa 
eydd yn bodoli trwy'r bydoedd i gyd, 
A daerbyn en llnniaeth o'r helaeth drysoran — 

DiwaUa en dirfawr angenion bob pryd; 
Ehediaid, ymlosgiaid, a phob rhyw mystfilod, 

Pob dull rywogaeth, fan hyn a gyd-pnrdd, 
OH law fe ddiwalla bob peth ftl ddymnniad — 

Trvchfilyn egwanaf & rhan ar ei fwrdd : 
HoU maws y moroedd oil wrtho ddysgwyliant, 

Y rhai sydd i'n helfen yn nyfnder y don, 
AV bychan bilgotyn sy'n ymyl y comant, 

Gyd-dderbyn en llnniaeth yn hyfrvd a Hon; 
Bob boren dont ato i 'mofyn en hymoorth, 

C&nt fwyta en gwala — bydd gweddill yn ol, 
Dlgona hwynt nndydd, bydd tipyn er tra- 
noeth, 

Er cymmaint a ftnrtant ni welir en hoi. 
Mae'r olwg mor graffns fel nas gall anghofio 

Darpam ar gyfer y gwanaf 8y*n boa; 
Tr ymborth a ateb en harchwaeth a'n natnr, 

01 ddif^g ni fethodd nn gwrthddrych erio'd. 

B. Bebs. 



FFOLINEB. 

"Ffolineb sjAd hyfryd gan yr ynfyd." " Genen 
y fi^liaid a dywallt fiblineb. — Solomon. 

Ym mlaenaf ar restr y ffyliaid y saif y ffol 
hnnanol; end y mae ef fynychaf yn fwy 
diniwed na'r lleill; heb law hyny, y mae 
yn nod teilwng Vr rhai hyny sydd yn earn 
ycbydig chwerthin am ben ffolineb en 
cydgreaduriaid. T peth mwyaf cysnrus 
yn y byd annedwyad hwn ydyw y ffol 
nunanol. T mae ei hyder am fam dda 
pobl ereill am dano yn ea amgylchynu 
megys diUedyn, nev yn hytrach yn ei 
amgau megys Uurig, ac y mae yn ddiogel 
rhag pob math o sa^thau a allai synwyr 
neu sen anelu tuag ato. T mae y fiyliaid 
hnnanol fynychaf yn rhodreswyr mawr. 
T maent oil yn creon en bod hwy wedi eu 
geni a thalent neillduol er trefnu achosion 
pobl ereill: y mae rhai yn credu eu bod 
wedi eu geni er ailgenedlu cymdeithas, ac 
OS dygwydd iddynt fed yn gyfoethog, y 
mae y rhai hyn yn byw mewn yst^ o 
wynfydedigrwydd parhaus, neu fel pe 
baent mewn cae o leillion byth-flodeuog. 
Ki fydd angen am ddigon o ddynion, y 
rhai er mwyn elw iddynt eu hunain a 
berswadiaut yr ychain passedig hyn, en 
bod yn fath o dduwiau oychain. Mawr 
ydyw ffydd y ffol hunanol yn y tybiau 
nyny ymae ef yn eu hachosi; fel plentyn, 
ac yn ddibetrus, nid oes ynddo yr un 
ammheuaeth, ond creda yn ddilys, heb 
fynyd betrusder, yr oil ag y mae yn 
ddymuno ei gredu. Os ymddyga rhyw 
un yn garedig ac yn foesgar tuag ato, 
rhydd y ffol hunanol ef i lawr yn union- 
gyrchol megys ei ffrynd a*i hoffwr, ac a*i 
trin yn gyfatebol. Fe byddai i fenyw 
ddignf-wenu amo, cymmerai yn ganiataol 



ei bod mewn dwfn gariad ag e^ a gwnaiff 
fwy o ffwl o bono ei bun nag erioed trwy 
hyny. T mae y ffol o'r nodwedd yma yn 
hyfwyn, Uariaidd, a moesgar yn ei 
ymddygiad. Caria ei ben yn uchel, a*i 
geg yn banner agored. T&l sylw anghy- 
ffredin i'w wysg a*i ymddygiad. Cyd- 
nabyddir ef ym mhlith ei gyfeillion yn 
foneddig prydferth, a dyn elusengar iawn ; 
dynion ereill a gredant nad y w Idim ond 
coegyn ffol, a bod naw rhan o ddeg o'i 
elusengarwch yn wagedd. Ond i beidio 
bod yn rhy galed amo, rhaid yw dyweyd 
ei foid yn weithgar, a phan yn cael ei 
iawn hyfforddi gan gallach pen nag sydd 
ganddo ef ei bun, y mae efe k'i arian yn 
fynych yn ddefnyddiol yn y byd. Y ffol 
hunanol ydyw y diweddaf o'r rhywogaeth 
a ddymunem weled yn diflanu o'r byd 
yma. 

Y mae y ffol balch braidd mor ddedwydd 
yn ei feddwl am dano ei hun ag ydyw y 
ffol hnnanol yn ei gred am feddyliau pobl 
ereill am dano ef. Ond nid yw dedwydd- 
wch y ffol balch mor fywioe, eang, a 
chymdeithasol ^g ydyw y llall. I^ac 
ydyw; y mae y ffol balch yn fwy difrif, 
pwyllog, mawreddog, a distaw. Y mae yn 
ddrwgdybns hefyd yn ami. Gellwcb 
chwerthin yn eofn am ben y ffol hunanol ; 
nid a byth i'w benglog eich bod yn cael 
eich cynhyrfu o'i acnos ef; ond edrychwch 
ati, pa food yr ymddygwch mewn ysbryd 
Uawen yng ng^ydd y ffol balch. Os na 
fydd ef yn gwybod yn sicr yr achos o'ch 
llawenydd, meddylia yn uniondeg mai efe 
fydd y testyn, a bydd iddo feithrin ei 
lysnafedd a'i wenwyn yn eich herbyn ym 
mhob dull a modd, ac ar bob adeg yn y 
dyfodoL Y mae mewn ofn parhaus ei fod 
yn cael ei ddibrisio, ac y mae ei fywyd yn 
nn ymdrech barhaus i gadw i fyny ei 
urddas. Y mae yn gwneyd rhan dyn 
mawr tuag ato ei bun ; ac edrych ar un- 
rhyw weithred o'i eiddo gydag uchel 
gymmeradwyaeth. Y mae fynychaf yn 
lied ochelgar yn ei weithredoedd, rhag ofn 
iddoddiriMdio ei urddas; ond ar brydiao 
cynhyrfa y diafol ef i iwneuthnr rhyw 
gastian a aden?ys chwithigrwydd ei falch- 
der ffol i lygaid y lluaws. Y mae hefyd 
yn bwyllog iawn yn ei ymadroddion rhag 
ofn cael ei ddal; ond ar amserau bydd iddo 
fethu ymattal, a dywed rhai pethau a'i 
gwna yn gyff-ddifyrwch y byd — yn debyg 
i'r pendeng uchel ac urddasol hwnw, yr 
hwn, pan ddygwyddodd i'w wraig unwaith 
roddi ei llaw ar ei ysffwydd, wrth 
ymddyddan ag ef, a gyfododd oddi ar ei 
sedd mewn Uidiogrwydd ofnadwy, gan 
ddywedyd, "Fy Arglwyddes, yr oedd fy 
nuges gyntaf yn Percy, ac ni anturiodd hi 
erioed gymmeryd y fath ryddid." Y ffol 
balch ydyw y mwyaf ammhoblogaidd o'r 
rhywogaeth, o blegid fod yr oU o'r ycbydig 



Digitized by 



214 



fleddwl t^dd guMo bob arater tb ei 

ddefnyddio neu ei lyneu i fjnr jnodo m 
han. Fe cawsu ei ddanfon aUan er oael 
avyriad, ef allai y byddai hyny yn foddioo 
iddo beidio k bod yn ffol mwyach; o bleeid 
nid y w yn ddiffjrgiol o hadaa o synwjrr da, 
ond yn unig fod balehder yn gorlifo y owbl, 
ao yn attal y tyfiant 

Y ffol dysgedig eto ardd yn flin ae yn 
ddimyens, 1Mb fod ganddo yr on dyb o'r 
fiaith. X mae yn by w yn y ffiig byirydol 
byny, sef fod darUen llyfran yn gyryslyr h 
chyrbaeddiad evybodaeth. Y mae rhai 
dynion yn darl&n llawer o lyfrau, ac ar yr 
on pryd ni ddeallant ond y peth nesai i 
ddim o ystyr yr hyn a ddarlfenant. Ae 
er hyny y maa yn balehio ei fod yn 
ddarl lenwr mor helaeth, a siarada ym 
mlaen nevn iaith mor fawreddog, fel y 
gellid meddwl ei fod wedi pigo i fyny 
gyfran helaeth o ddefnyddiau gwertbfi^wr 
yn ei adfyfyriadau, heb fod genych yr un 
meddylddrych golea pa fodd y gwnaetb 
byny, nae i ba ddyben. Yr unig beth y 
mae yn feietr arao ydy w defnyddio geiriau 
mawr. Teifl allan o'i eneu eiriau aml- 
sillog a geir-darddiadaa oV Groeg yn 
eith^ byawdlos. TwylLa hen wragedooa 
a dynion o feddylau gweinion, trwy ei 
iaitk fawreddog aH eiriaa dyeitbr. Y mae 
yn nyddu ei eiryddiaetlai yn feinach ba 
dolen ei ddadl; ac am ddyfyniadau o bob 
rhyw iaith, marw a byw, gellwch wneyd 
eich Uw wrth ei glywed, m, fod newydd 
ddyfod o ryw wledd o dafodieithoedd, a'i 
fod wedi dwyn vr oil o*r tameidtau^ ac y 
dylat ef fod yn brif gyfieithydd yn Nb^T 
Babel. Nid oes dim niwed yn y ffol 
dysgedig — dim yn dueddol i mlais, ond 
mae tnedd ynddo i'eh siarad chwi i gysgu, 
ae yn ddigon i droi yr ychydig ymeoydd 
sydd ganddo yn ddwr, wrth dreio ewasgu 
i mewn iddo gymmaint o ddefnyddiau ag 
sydd yn ddigon i lanv un a gynnwysiad 
Baeonaidd. 

Y mae y ffol anwybodus yn wag a ph^l, 
ond er hvny yn hunanoL Nid yw yn 
gwybod dim, ac y mae yn meddwl ei fod 
mor galled a ffraethlym aU gymmydogion. 
Cred yn gad^rn fod pob dyn wedi ei eoi 
&'i alluoedd meddylioi yn gyfartal, ac o*i 
ran ef nid yw byth yn darllen, o blegid 
ofna anafu gwreiddiolder ei athrylith; nid 
yw ef yn gwybod am unrhyw ddaioni yn 
dyfod o ddarllen llawer. Yr unig lyfrau 
y mae y dosbarth bwn o ddynion yn 
edryeh iddynt ydyw almanaeiau, baledlau 
pen £&ir, a llyfrau caneuon. Tebyg i 
Gadben Hurt, aid y w wedi cael ei fagu ar 

danteithion ag sydd yn cael eu tynu o 
^frau; nid yw erioed wedi bwta papyr, 
nid yw erioed wedi yfed ine; nid ^w ei 
synwyr naturiol wedi ei ddigoni; nid y w 
ond anifail yn deimladol ond yn y rhanau 
swrthaf. Ond er hyny i gyd nid yw 



yn amddifiid o fkkMer, ond y Mae M pe 
taiyn rhanog o fochyn a phaen. 

"Fe ddicbon aad ydyw y ffol siaradu^ 
gwaethaf o'r ffyliatd, ond yn sier efe y w j* 
mwyaf anhyfryd. Hawyr anwyl, fel y, 
mae yn siarad I mewn amser ac allan o 
amser, ddydd a nos, yn y farchna<^ yn yr 
Eglwys, yn y maea^ yn ei dy ei bun, nea 
yn eich ty chwi: pa le bynag y byddockb 
wedi bod mor anhapus a chyBu-fod ag ef, 
y mae wedi darfod amoch. Ni wna tafod 
cloefa, nen nithr parhaus y dwfir, oad 
rhoddi i ohwi amgyffred gwaiiaidd 6» 
ddadwrdd parhiius y dyn hv^n, Gwyntog^ 
ewinog, cusylwedd, chwyrn, disynwyr, 
banner croew— ym mlaen yn ddiddlwedd, 
heb anadliad, seibiant, na gorphwysnod; 
nid gwiw aros mewn dysgwyliad y daw 
rhy wbeth allan yn y nen draw. Nid oea 
dim byth yn dyfod aUan o'r fkth Mdwl, o 
bWid nid oes dim ydddo; y mae mor 
anffrwythlawn a'r dwyreinwynt, a bydd 
yn debygol o roddi dolur clust i rai o 
dymmerau tyner. Fy nghyfeillion anwyl, 
cedwch trwy bob modd yn y byd tra 
fyddoch byw ar y ddaiar o fiordd y ffol 
siaradus. 

Y ffol dystaw sydd o natnr uchelach. 
X mae ef yn barchna; ac er ei fod yn fS&\ 
y mae yn dal ei dafod, ac nid yw ya 
ymffirestioi Dystawrwydd sydd fwymig 
ymadrodd, meddai j Pythagoriaid di- 
weddar; ae feUly y mae y fM AysUnw yn 
dirmygtt areithyddiaeth. Y mae rhy wbetb 
yttd(k> yn debyg t ddoethineb fad^ yr hyn 
y w ei ogoniant, ae nid ymedy ag ef hyd 
nes yr agora ei eneu. Ffol annedwydd, 
pa ham na fuasit o hyd yn ddvstaw, gaa 
edryeh yn siriol, ac ysgwyd dy ben ys 
ddifrifol, fel y gallai pobl barbau i gredu 



fod rhy wbeth ynot? 
Glyn Nedd. 



Cyf. Khtb Wtn. 



YR AFRADLAWN. 

Un dydd pan eisteddai*n unigedd y goedwig, 
* A'i ben yn blygedig fel corsen i lawr, 
A balehder yn aros'n ei fron ucheHrydig, 

I Iwyr benderfynn ei dynged yn awr; 
DysffWrliodd flynyddau arwyddion dyvehaifiant, 

Ot de ac o'r aswy, ond dim oedd yn d^od, 
Ni allai yn hwy ymxymmodi siounant, 

Ac felly'n fawreddog newidiodd ei nod. 

Myfyriai am fynyd ar urddas ei haniad, 
A threm oly^ddol beimiadai ei hun, 

Ac ypa cyfodai y dwfn ymholiad, 
"Pa beth yw'r fath wendid a hyn sy ft fi 

Pa hydyr eiddunaf warogaeth ynfydion ? 

Beth yw eu h»?dmygedd ond diiyr sarfaid?" 
A dacw,fe'n cychwyn heb ieddwl yr awroo, 

Byth mwyach aoiama bargodion ei wlad. 



Digitized by 



Google 



TE flAUL. 



216 



Mae'n gmago gweddnodicm boneddwr ndMlryw, 
A rfcee o inrwranion^celfyddjd y dydd — 

Modrwjaa addoiiawl, enr-gadwen ddju^leirfyw, 
A'r wisg ardderchocaf am dano a ryod; 

Pryderus ddysgwyliwn wrhydrfi arglwydd- 
iaeth, 

A'i fod ef yn nchel weinyddn rhyw swydd, 
A thebjg iawn hefyd, maiV nesaf wybodaetb 
Oddi wrtho, fyda anghyffiredinedd ei Iwydd. 

Cyrhaeddodd diriogaeth ei anWyl obeithion, 

A theilwng dderbyniad boneddwr a ga'dd, 
0*i amsylcb mae cylchres o newydd gyfeillion, 

Yn ffarfioV olygni— pob oedran a gradd; 
Llaw-rfwyd ei ie(uiyd a chadwyd nos lawen, 

Ond 'cfaydig feddyliafr Afrad] lawn yn awr. 
If ai boo ydyw tymp ei anfibdns dyngedfen 

Fydd eto ol berwydd yn wylo Inor fitwr. 

T boneddigesan ol am^Ich weinyddent, 

A siriol fwynbSent ei gwmni trw/r nos, 
A'r boren canlynol esboniodd beth oeddynt — 

Pnteiniaid yn eynllwyn i*w arwain i'r fibe; 
Tabeiliwyd ei dlysan a'r oU ol gynnysgaeth, 

Analtwjd ei bexsen, Mewygn a wnaeSi, 
O'r braidd y 'diangodd &'i fywyd yn 'eglyiaeth, 

I ddyoddef caledi oedd Jawer yn waeth. 

Yn grwydryn digartref, o ddinas i ddinaa, 

Fe gerddodd flynyddau am rywbeth a gai, 
Mae'r wisg sydd am dano'n arwyddo'i gyn-m^das, 

Yo ^nr fradycbn ei dynged a'i £i ; 
Ki chaVid ei gyffslyb erioed nn drogareddf 

Ac 1 rbaid dywedyd, ni cha'dd yntau'r nn, 
fleb gysnr na gobaitb am awr o ymgeledd, 

Yn adyn gresynol deimlodd d £nn. 

Y newyn dychrynllyd trwy'r frodir ymdaenodd, 
Cyfarfu'r Afradlawn yn gynta'n ei rawd, 

I«lym bangau dirboenns y newyn a'i daliodd, 
Tan' gaman'r march gorwyllt yn gwingo y'i 
cawd: 

Cnof eydd ei adgofion artref cysnms; 

Ddefiroent ei frnwes, arteithient ei fron, 
Ei feian 8y*n gwibio trW'i feddwl cythryblns, 

Gan*ymlid en gilydd fel ton ar ol ton. 

jElstyna ei law at y ciban mathredig« 

A di^aa brwd newyn ei ymborui a ylcb, 
Mae heoayw yn wrthddrych danodiaeth a dirmyg, 

Myntnmia fod anian 'n ei wawdio ol gylch ; 
Gwlawogydd sy'n disgyn nes boddi ei ddagrau, 

A golcni en holion o i wyneb yn llwyr ; 
Does neb a ga glywed ei ddwys alamadau, 

Fe'n cipir hwynt ymaith gan awel yr hwyr. 

Pan fnriwyd y tman yn sam ym mhorth 
angen, 

Cynhyrfw^d ei enaid gan waeledd ei Inn, 
Sbialai'r gofyniad, "A yw'n bosibl madden?" 

"A ydyw trugaredd ty nhad heddyw'r nn? 
Cyfodaf, antnriaf, er maint fy mhecnodan, 

Dadlenaf dmgaredd a chariad fy nhad, 
Adroddaf fy helynt, cyffesaf fy meian, 

Ymbiliaf am syrthio i olchi ei dra'd." 

Mae cariad ei dad yn ei dynn fel llinyn, 
Tna chartref trwy rwystran anorfod y daith, 

Dyhena am dano, mae'n para i erfyn 
Ei wel'd yn dychwelyd, al ruddiau yn llaith: 




" f y mab ydyw, le, fy mab ydyw'n wir.' 



Yb sjBt na'r goleimi eyfeiriodd tna^ ato^ 

Xit chwyna ghiswelllyn wrth saogiad ei droed, 
Ust, clyw en gorhaian, Hal dacw gofleidio, 

Anwylach a thynach ni welwyd erioed; 
Mae'r tad yn anwylo, a'r mab yn cyffesn, 

" Fy nbad, nid wyf deilwng yn rab iti fod, 
Wrth ddwylaw dy weision gad imi'th was'naethn, 

A digon fydd 113m i'r Afradlawn dinod." 

" Nid felly, fy machgen, tyn ymaith dy garpian^ 
Pa le mae'r wisg oren? rhowch fiwrwy ar ei 
fys, 

Cyweuiwch y delyn a'r cerdd-offer^rnan, 
Gynnnllwch iV ddawnsfa boll weision y Uys; 

Cychwynwch ganiadan ymwared fy machgen, 
Ennyner pob caion gan ysbryd y wledd, 

Bwytawn, ae yfwn, a byddwn yn Uawen, 
Canys cefais fy mhkntyn gra£uic y bedd." 

''Beth," meddai'r mab henaf pan glybn'r 
gynghanedd, 
Wrth araf ddynesn i ymyl y llys, 
" Beth all fod yn galw am ddawns a eorfoledd, 

Yn fwy nag arferol? beth all hyn fed, wjs?" 
£i dad a i hatebai, " Dy frawd a dderbyniau, 

Yr hwn fd golledig o'r diwedd a gaed, 
Bhaid oedd ilawenychn, can's canwaith yr 
ofhais 

Ei gad oddi cartref yn trengn'n ei waed." 
CtfmkwifttaeL 

tiofbswn fel gwenynen 
Gael myn'd o siil i sill, 



I godi y casgliadan 

^SVnj 



I gorwedd ym mhob pill ; 
Cymhwysed y darllenydd 

Y geiriau ato ei hnn, 
Ac yn y drych ysbrydol 
Cyferfydd yno &1 Ion. 

Philos. 

JEghoyB Penmam. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Deio. Yr wyt ti, Hywel, yn arfer ein 
oondemnio ni, y sectaa; byddai yn bnrion 
peth i ti edrych yn nes gartref i weled dy 
Eglwys dy ban yn gyntaf, canys mae genych 
ddigon o waith, os nad wyf yn oamsynied. A 
ddarllenaist ti banes y ffrwgwd y dydd o'r 
blaen rhwng yr offeiriaid a'r esgob ? 

Itoan, Bravo, Dafydd, rayn brain i ; ti a 
darewaist yr hoelen arei chlopa; mae eisieu 
rhoddi taw ar Hywel; mae yn dda genyf dy 
glywed yn siarad mor ddoniol y boreu 
newydd yma. 

Hywel Rhyfedd fel y mae Eglwys Lloegr 
yn eicb blino, a rbyfedd mor aiddgar ydych 
o blaid Protestaniaeth : pa bryd y darfu i 
ohwi ddMvo partnerthip ag Eglwys 
Rhufatn ; canys mae yn gofas genyf ddarllen 
annerchiad y diweddar Cardinal Wiseman 
atoeb chwi y seotau; yr oedd yn eicb cyfarch 
fel "ei anwy] frodyr;" ac yr oedd yn galw 
arnoch i ymoaod ar Eglwys Lloegr; talodd 
fwy o foesgarwoh i chwi nag a dalodd i'r 
Eglwys erioed. Mae yn ddigrif eich olywed 
yn siarad am Babyddiaetb ft Pbuaeyddiaetb 
Eglwys Lloegr. 



Digitized by 



Google 



216 



TB HAUL. 



Jwan. Yr am ddiwygio Eglwys 
Lloegr, a ihoddi attalfa ar ddefodaeth. 

HyweL Mawr y fath interest yr ydych 
chwi wedi gymmeryd yn ddiweddar yn 
llwyddiant yr Eglwys! ac ar yr un pryd yn 
ceisio ei dadymehwelyd. 

Deio, Mae yn rhaid i ti addef fod y rhaD 
fwyaf honocb yn Babyddion rbobe. 

HyweL Yr wyf yn gwadu y cybaddiad ^od 
offeiriaid Eglwys Lloegr yn Babyddion, na 
banner Pabyddion ycbwaitb. Y mae yn wir 
fod rbai dynion i'w eael yn yr Eglwys boff o 
wisgoedd, a cbanwyllan, a d^nwared Eglwys 
Rbofain ; ond nid yw byn 3m ddigoo o sail i 
ti ac ereill gondemnio yr oil o'r offeiriaid' 
am droseddan ycbydig o honynt. 

Gruffydd, A wyt ti, Hywel, yn pleidio 
defodaetb? 

HyweL Nac ydwyf, bofiwn yn fawr pe 
byddai i'r dynion byny sydd yn boff o ddyn- 
wared y Pabyddion fyned drosodd i Rufain. 
Yr wyf fi yn Eglwyswr, ao nis gwaetb genyf 
pwy sydd yn gwybod byny ; a dy wedaf byn 
ym mbellacb wrtbyt, Eglwys Lloegr sydd wedi 
bod yn rbagfur yn erbyn Pabyddiaetb. Onid 
offeiriaid ddarfu roddi eo bywydau yn abertb 
dros y gwirionedd a'r %dd a roed unwaitb i'r 
saint t I offeiriaid Eglwys Lloegr yr ym yn 
ddyledus am yr Ysgrytbyran yn ein biaitb; 
ao OS unwaitb daw yr Eglwys i lawr, ffarwel 
am Salem a Soar wedi y cymmer byn le ; ond 
yr wyf yn credu y bydd i*r Eglwys sefyll er 
gwaetbaf ei gelynion. 

Jwan. Pe dadymcbwelyd yr Eglwys, nid 
oes dim acbos i ni ofni yn y Dywysogaetb. 

Hywel, Paid di E cbamsynied. Fy mam 
i yw, y troecb yn Babyddion boreu fory, ond 
i cbwi gael rbyw fantais wrtb wneyd byny, 
fel mae rbai o bonocb yn gwneyd yn awr. 

Deio. Pwy sydd yn cefnogi Pabyddiaetb 
yng Ngbymru ? Hoffwn gael gwybod genyt 

WiL Ymneillduwyr Mynydd Islwyn, sir 
Fynwy, lie bo yr ben Buritan hwnw yn 
pregetha yn erbyn y degwm yn amser 
Cromwel, byd nes i Syr Voluntary fotymn ei 
logellau. Wedi byny, trodd o amgyldi fel 
ceiliog y gwynt i bregetbu o blaid y degwm ; 
ac mae yn yniddangos fod llawer o'i fatb 
i'w cael eto. Dywed y Ghrian, newyddiadur 
Cyrorei^ parcbus a gyboeddir yng Ngbas- 
Dfewydd ar Wysg, fod Mrs. Herberts, 
Lanartb, wedi anfon tair o'r "Sisters of 
Mercy" i Benllyn Mawr, ac roaent wedi 
sefydlu Ysgol Babyddol; a bod dynion ag 
sydd yn Brotestaniaid proffesedig yn anfon 
eu plant yno, y rbai a ddysgir yn atbrawiaetb 
Eglwys Rbufain, bid siwr. Yr ydycb wedi 
bod trwy yr boll flyoyddau yn gwrtbwynebu 
yr offeiriaid i gael ysgolion, a bloeddio 
Pabyddiaetb! Pabyddiaetb! A oes rbyw 
gyssondeb mewn pethau fel byn? Lol botes 
i gyd, fel y dywed gw^r y Gogledd. 

Deio, Dylid dysgybla tipyn arnynt am 
byn, 08 ydyw yn wir! 

WiL Fiddle dee dee, Mae yn gas genyf dy 



glywed di yo siarad am ddysgybla djmion : 
nid yw yr byn a elwch yn ddysgblaeth ddim 
ond lledrith: croen oen ar bared— mwy o 
swn nag o sylwedd. Os dygwydd t un o'cb 
gweinidogion ddysgyblu rbyw an, mae yn 
rboddi ei bun yn agored i gael ei erlid a'i 
ddrwgliwio ym mbob dull a modd; ac nid oea 
dim ond ymryson ac ymladdau yn myned 
ym mlaen yn eicb gwersylloedd; mae eich 
ymddygiadyn wartb i grefydd; ac os bydd an 

bonocb yn cael ei geryddu mewn un eapel, 
aiff i gapel arall, yn pertbyn i'r un en wad, a 
cbaiff ei dderbyn yn aelod yn y aeiet breifat. 

Jwan. Yr wyf yn dy berio di, Wil, i enwi an 
gynnnlleidfa ag sydd yn erlid ea gweinidog 
ac yn benben ft'u gilydd. 

WiL Pwy ddarfu ysgrifenu ao argraffa 
papyrau dienw, i dduo cymmeriad gweinidog 
T — n — ^f— n, y rbai a anfon wyd trwy'r 
post i'cb pregetbwyr ac ereill trwy y air? 
Nid wyf yn cofio i mi erioed ddarllen y Cath 
sotbacb: aydwjrtti yn gweled yn betbgweddus 

1 ddynion ladd cymmeriadau eu gilydd yng 
ngbysgod llwyni a pbertbi? Os wyt ti yn 
ammbeu gwirionedd yr banes, tyma'r papyr 
i ti. 

Deio, Yr wyf wedi olywed a darlien 
ycbydig o banes y ffrae: darfu i'r gweinidog 
ac ereill ddiaelodi un o'r aelodau ar gam. 

HyweL Os darfu iddynt wneyd byn, nid 
oedd byn yn cyfiawnbau dim ar ymddygiad 
yr ymosodiad maleisus a dienw a wnawd yn y 
papjrr yna sydd genyt ti, Wil. 

WiL Nid yw o un pwys genyf fi pa un ai ar 
gam neu ar gymbwys y cafodd ei geryddu ) nid 
wyf yn bidio dim am byny ; rbyngoc^ cbwi 
a'cb gilydd y byddo bi, fy nyben i yn cofnodi 
y pethau byn yw dangos eicb bangyssondeb, 
a'cb Pbariseaeth. Yr ydycb yn condemnio 
Eglwys Lloegr a'i gweinidogion, ao yn eu 
trin a'u gwawdio, ac yn pigo allan bob 
gwallau, canys nid oes neb beb eu ffaeleddau ; 
ao ar yr un pryd, yr ydycb yn euog o bob 
math anfoesoldeS o fewn eicb gwersylloedd; 
OS na ellwch gael rbyw offeiriad ar y llawr 
dyrnu, mae yn rhaid i chwi ymosod ar eicb 
gweinidogion eicb bunain. Byddai yn well 
i ddyn dori ceryg ar ochr yr beol, na bod yn 
weinidog ymneillduedig. Pan ddaw rbyw 
weinidog newydd i'cb bugeilio, nid oes dim 
digon gynffonlotii arno a'i seboni. Mae yn 
bregethwr mawr, yn ysgolbaig mawr, ac yn 
ddyn fine iawn. Gwaboddir ef i de, ac i 
giniaw i'r ty hwn a'r ty arall. Ond yn fuan 
decbreua'r cariad ato oeri. Gwneir pob 
ymgais i dduo ei gymmeriad, ac nid yw yn 
beiddio pregethu pregetb beb i rai o'r lords 
deaconSf neu Solomoniaid y capel, ei alw i 
gyfrif. A'r canlyniad fydd, iddo godi ei bac, 
a myned i rywle arall. 

Jwan, Celwydd bob gair^ a dywedyd yn 
blaen wrthyt ti, Wil, yw yr byn a ddywedaist. 

WiL Gallaf enwi nifer fawr o gapeli yn 
awr ag sydd yn benben E'u gweinidogion. 
Dyna G , plwyf sydd wedi bynodi ei 

Digitized by GooqIc 



YE HAbL. 



217 



hun yn ddiweddar trwy erlid yr o^iriad, yr 
hwD sydd yn ddyn da a gweithgar — yn ddyn 
•ydd yn chwennych gwneyd daioni yn ei 
blwyf, a gwella moesau y bobl. 

Deio, Gwella moesau yn wir, mae yn gas 
genyf dy glywed yn-siarad am wella moesau 
byth ag hefyd, yr ^m yn uwch ein moesau 
na'r offeiriaid un dydd o'r flwyddyn. 

Wil, Nac ydych, yn ol tystiolaeth y Parch. 
B— T — gweinidog diweddar y Bedydd- 

wyr yn G . A glywaist ti am y 

bregeth hynod b6no a draddododd Mr. 

T , pan yn ym'adael £ chapel y Bedydd- 

wyr yn G ? Dywedodd /od yno rai 

yn euog.o bob drwg, a bod y rhan fwyaf o'r 
merched a ddarfu iddo drochi, yn anniwair, a 
bod rhai o honynt yn famaa cyn pen pedwar 
mis, a bod rhai o*i aelodau yn hoff o chwen- 
nych eiddo pobl ereilI,abod ereill yn feddwon, 
&c.| Nid tystiolaeth y ficer yw hyn, cofia di, 
end tystiolaeth un o*ch gweinidogion chwi 
eich hanain. 

HyweU Mae yn ymddangos oddi Wrth yr 

hyn a ddywedodd Mr. T , y dylai plwyf 

G fod yn ddiolchgar am gael y fath 

ddyn a'r ficer yn ei plith er gwella eu 
moesau. 

Deio. Nid wyf yn credji nac yn meddwl 
llawer am Mr. T , ac nid yw neb arall. 

TTtZ Yr oedd yn ddyn mawr yn G 

pan darfn iddynt roddi tysteb o watch iddo, 
yr hon a ddarfu ddangos iddynt, ar ganol ei 
bregeth, at yr hon yr wyf wedi cyfeirio yn 
barbd.; yr oedd yn ddyn mawr pan yn 

darlithio ar y ddwy fil ; Mr. T oedd pob 

peth^ ond nid yw werth dim yn awr, ao mae 
wedi cael y coler am ei war fel llawer un o*i 
flaen; ac nid oes dinp yn rhy ddrwg i 
ddywedyd am dano gan my lords deacons a'u 
cynffonau. 

Iwan. Paid ag erlid, Wil, yr wyt ti yn 
llawer rhy hoff O'r gwaith yna, beth sydd E 
fynot ti ag ymrafael G , nac un lie arall. 

WU. Cymmaijft ag sydd a fynoch chwithau 
ag Eglwys Lloegr. Yr wyf yn pleidio yn 
ddieoog i'r cyhuddiad o fod yn erlidiwr; 'nid 
fy amcan i yw erlid na dynoethi neb, ond 
cofnodi ffeitbiau noeth fel yr wyf wedi ei 
elywed, a dangos eich Phariseaeth ger bron 
haul a Uygaid goleuni. 

Gruffydd. Yr unig fai <yr ydym yn gael 

yn ficer G — yw, ei fod mor bleidiol i'r 

Ysgolion Cenedlaethol. Yr wyf yn credu 
fod yr Ysgolion i^rytanaidd yn llawer gwell 
na'r rhai Cenedlaethol, ac mae hyd yn oed y 
Llywodraeth yn gweled hyn; edrych; mor 
flodeuog maent; ac mae genym fechgyn da 
a galluog yn athrawon. 

HyweL Mae genych rai galluog i dwyllo 
y Llywodraeth: beth am y bachgen hwnw a 
ill yn chwareu y ffon ddwybig ger Haw 
Narberth ? Yr oedd hwnw yn ddyn mawr, jn 
un o champions y British Schools; yr oedd 
■yn ddyn mawr pan yn taflu llwch yn llygaid 
yr arolygydd, bid siwr. 

28— XI. 



Wil. Mae 3m gofua i ml weled y orwt 
hunanol hwnw y cyfeiri ato, unwaith, pan yn 
myned i fifair^Narberth mewngwestty; ac yr 
oedd yn ddigon i surfifedi dyn ei glywed yn 
siarad ac yn brolio ei hun o flaen llon'd y 
ty o ddynion, ao yn iselhau athrawon yr 
Eglwys yn y gymmydogaeth, dynion nad 
oedd yn addas i ddattod eu hesgidiau. Yr 
oedd mwy o bres yn ei daloen na dim arall, 
fel llawer o'u frawdoliaeth. Yr oeddwn yn 
meddwl na fuasai yn hir cyn rhedeg ei gwrs; 
"every dog has his day." A ddarfu iddo 
sefydlu Ysgol Frytanaidd yn Nhy Gwyn ar 
Daf, cyn rboddi leg bail i'r arolygydd 7 Mae 
He i ofni nad y person hwn yn unig sydd 
wedi bod yn euog o dwyllo y Llywodraeth. 
'* Mae pob dyn yn onest hyd nes delir ef," 
medd yr hen ddiareb. 

Gruffydd. Mae eisieu diwygio Eglwys 
Lloegr: mae gennyf barch mawr i'r Eg- 
lwys; ond nid wyf yn gweled fod angen am 
yr holl eegobion yma; yr wyf wedi elywed 
amryw o ddynion call yn eu condemnio. 

HyweL Nid yw hyn yn un rheswm i ti 
wneyd yr on peth, canys mae dynion ag sydd 
yn cael eu hystyried yn ddynion call yn 
myned mor bell agwadu y Beibl. Paid pino 
dy gred wrth lawes neb, Gruffydd. Bama 
drosot dy hun. Clywais fod un o'ch gwein- 
idogion yn ddiweddar yn Llangeitho yn euro 
ar yr esgobion am fod ganddynt fwy nag un 
Eglwys dan eu gofal. Nid oedd y duwiol 
Rowlands Llangeitho, pan yn pregethu, yn 
arfer euro ar yr Eglwys. Pregethu Crist i'r 
bobl oedd prif bwnc y gwr enwog hwnw. 
Mae He i ofni nad oes Hawer o'i fath i'w cael 
yn awr fel mae gwaetha£ 

Iwan. Ymneilldiiwr oedd Rowlands. Mae 
yn rhaid ei fod yn gweled yr Eglwys yn rhy 
ddrwg, ouid e, ni fuasai yn ei gadael. 

HyweL Os oedd Daniel Rowlands yn ; 
gweled fod yr Eglwys yn gyfeiliornus yn ei 
hathrawiaetbau, a bod ei ffurfwasanaeth yii 
babyddol, fel yr ydych chwi yn haeru, nid 
yw yn debygol y buasai iddo ef barhaa i 
ddarllen ei gwasanaeth yn Llangeitho. 
Dywedodd wri ei fab cyn marw, "am lyna 
wrth yr Eglwys er pob peth," a bod diwygiad 
mawr i gymmeryd He yn Eglwys Lloegr. 
Gan eich bod chwi yn galw eich hunain yn 
ganlynwyr i Rowlands, buaiai yn burion 
peth i chwi ei efelychu ; ac erlid Hai ar yr Eg- 
lwys, ar fronau yr hon y cawsoch eich magu, 
yn He ymgyplysu yng nghyd ag. anffyddwyr, 
&Cm er ei dadymchwelyd. 

Iwan, Pwy sydd mor hoff a chwi, yr Eg- 
Iwyswyr, o erlid ; dyna y diweddar Brutus, fel 
esampl i ti; a ddarfu i ti weled y Traethod- 
ydd; mae yn y cyhoeddiad hwnw erthygl 
alluog ar Brutus. 

HyweL Yr wyf yn gwadu y cyhuddiad' fod 
y diweddar Brutus yn erlidiwr crefydd. A 
oeH rhywbeth yn tueddu at hyny yn ei 
Brutusianaf un o'r llyfrau goreu yn yr iaith 
Gymraeg, yn ol barn Ymneillduwyr cyd. 

Digitized by GooqIc 



218 



T!» HAUt. 



wjbodolt Ysgrifenodd lawer yn erbyn yr 
halogedigaethaa sydd mewo eysayllriad fi 
ohrefydd yn "yr oes wyllt" yr yo byw 
ynddi, a gwnaeth lawer o les yn y Dywysog- 
aeth. Curodd yn ol elynion yr Eglwys. 

Gruffydd. Dywed awdwr yr erthygl yn y 
. Trcumodydd, yn ol y dyfyniadau a welais o 
honi, fod 1 lawer o ffiteleddau yn pertbyn iddo. 

Wit. Rhag eich cywilydd, gadewch y 
marw yn llonydd. Mae Brutus yn ei 
ddystaw fedd yn eytgu bun yr hirnoa fawr, a'r 
Haw allnog a fu yn llywio yr ysgrifell yn 
malurio yn llwch y bedd. Yr wyf yn beiddio 
dywedyd, na fuasai awdwr yr ysgrif dan 
sylw yn beiddio sarbao cymmeriad Brutub 
pe buasai byw. Siarad am ffaeleddao dynion, 
yn wir, nid yw hyn ond Phariseaeth boeth. 
Pa le mae y dyn ay hebddynt? yr hwn sydd yn 
ddibecbod, tafled gareg ato. Yr oedd 
Brutus yn uwcfa o'i yagwyddau nag nn 
aydd yn ymoaod ar ei gymmeriad ; nid oedd 
neb o faonoch a feiddiai dynu y dorch ag ef. 
Prif ffaeledd Brutus oedd ei fod yn £g- 
Iwyswr, aM fod yn amddiffyn yr Eglwya; 
felly yr oedd yn rhaid ymoaod ar ei gymmer- 
iad aM bardduo. Paid di & dy weyd dim y n rhagor 
am erlid, canya nid oea y fath erlidwyr a 
chwi, y aectau, o fewn cred; a aiarad yn 
blaen, yr ydych yn erlid yr Eglwya, erlid y 
naill y ilall,achwi a eriidiwoh eich gweinido'g- 
ion eich hanain y naill y Hall cyh colli. 



EGIN AWEN 

iShoots of Poesy), Gan T. E, Jenkiiu 
( Creidiol). Font y Pridd : Hopkin, 

Amcan yr awdwr wrth anfon allan y 
gyfrol fechan hon oedd ei gynnorthwyo i 
gael ychydig addysg: ac nid atncan drwg 
ydoedd; rhwydd hynt iddo; canys y mae 
ei lyfr yn dangos ei fod yn feddiannol ar 
feddwl o*r iawn sylwedd i dderbyn ac i 
adlewyrcbu'r dysgleirdeb y mae addysg yn 
rhoddi i*w pherchenog. Mae ei lyfr yn cyn- 
nwys tua pnedwar again o gyfansoddiadau, 
yn dangos rhan deg o athryHth ; awdlau, 
cywyddau, pryddestau, caniadau, englyn- 
ion, &c., rhai o honynt yn dangos ol Ilafiir 
meddwl, a nodweddau grym a chrebwyll 
prydyddol. Mae tuedd ei destynan befyd 
yn foesol, ac o*r fath i adael adgof pleserus 
ar feddwl y darllenydd. Cyflwynir y 
gyfrol i* Wenynen Gwent. 



DARLITH AR Y MILFLWYDDIANT, 

A draddodwyd yn lAundain a Ueoedd ereiU, 
Gan y Parch, J. Jones^ Idrisyn, Aber- 
ystwyth: P, Williams. 

Nid prophwyd na mab i brophwyd yw 
awdwr y ddarlith synwyrlawn hon; end y 



mae yn cymmeryd amo draetha ei fam 
bod teymasiad Cirist ar y ddaiar i gael ei 
ddwyn oddi amgylch gan foddion priodol, 
fel pob amgylcniad aralL Mae troedig- 
aeth y cenc^Ioedd at Grist i gael ei dwyn 
i ben trwy bregethiad yr Efengyl iddynt, 
ac y mae Cristtonogaetn i weithio ei ffordd 
yng nghalonau y rhu a feddant yr 
X sgrythyran, a moddion gras a breintiaa 
yr Efengyl, cyn y byddo'r byd yn Ilawn o 
ogoniant yr Argiwydd. Cymmeradwywn 
y llyfr bach hwn i sylw ein darllenwjrr, yn 
enwedig y sawl o honynt a edrychant am 
wyrthiau ^n nhrdedigaeth pechadnriaid ta 
hwnt i weithrediadaa cyffredinol yr Ysbryd 
yng ngweinidog^th y gair Sanctaidd. 



AMMODWEITHRED PRIORDY 
CYDWELI, 1544.« 

This Indenture made between The Moat 
Excellent Prince and Lord the Lord Henry 
the Eighth by the Grace of God of England 
etc, of the one part and George Ayashe and 
Robert Myryk Yeomen Punreyora of the 
Winea of the Lord the King of the other 
part Witnesaeth that the aaid Lord the King 
by the ad? ice of the Council of the Court 
of Augmentations of the Revenuea of hia 
Crown Hath demiaed granted and to farm 
let to the aforeaaid George and Robert The 
houae and Scite of the late Priory or Cell of 
Kydwelly in the County of Carmarthen And 
all the houaea edificea curtilages bams burial 
placea gardena orcharda garden grounds 
ponda TiTariea land and soil whatsoever 
being within the scite bound close circuit 
and precinct of the said late Priory or Cell 
And all those landa and pastures called 
Oldehall containing by estimation four acres 
and land called Frauncea Parke containing 
by eatimation one acre and land called Mill 
Parke containing by eatimation four acres 
and landa called Nerne Parke containing by 
estimation four acres ' and Lands called 
Longe Parke containing by estimation one 
acre and lands called Skynners Parke 
containing by eatimation one virgate and 
land called Brodeland Parke containing by 
eatimation four acrea and land and pasture 
called Wen well Parke containing by estima- 
tion three acrea and one coppice called the 
Erne containing by eatimation four acrea 
with every of their appurtenances in Kyd- 
welly in the said County of Carmarthen to 
the said late Priory or Cell heretofore 
belonging and pertaining and being parcel 

♦Ysgrifenwyd yr ammodweithred yn v 35fed 
flwyddyn o deymasiad Harri yr Wytnfed; ac y 
mae'r uchod yn gyfieithiad a wnaed yn I<»iawr 
29, 1820, gan J Ualey, Gray's Inn, Llnndain. 



Digitized by 



YR HAUL. 



219 



of the possessions thereof And all other the 
lands tenements burgages cotUges and 
hereditaments whatsoever to the said late 
Priory or Cell pertaining or belonging And 
also all the Rectory of Kydwelly in the said 
County of Carmarthen to the said Priory 
heretofore belonging and pertaining And 
also all and all manner the Tythes of sheaves 
and corn and Grain and the Tythes of wool 
and Lambs and other the Tythes and Obla- 
tions whatsoever in Eastbayly Moone 
Parisshe Lleghwen Welchienfelde Penwarne 
the Holway Horsestonfelde the Crofts West 
Hill West Bayly and Middel Bayly in the said 
County of Carmarthen And all the tythes of 
the two Mills in Kydwelly in the said 
County of Carmarthen And all the Pension 
yearly issuing out of the Rectory of Penbray 
to the said late Priory or Cell of Kydwelly 
heretofore belonging and pertaining and 
being parcel of the Possessions thereof 
Which said Priory or Cell of Kydwelly did 
belong and pertain to the late Monastery of 
Shirborne in the County of Dorset now 
dissolved Except always nevertheless and to 
the said Lord the King his heirs and successors 
wholly reserved all the great Trees and 
Woods of in and upon the Premises growing 
and being and the Advowson of the Vicarage 
of the Parish Church of Kydwelly aforesaid 
To have and to hold the aforesaid scite of the 
said late Priory and the aforesaid Rectory 
Lands Meadows Feedings Pastures Tythes 
and other the Premises with the appurten- 
ances (except before excepted) to the 
aforesaid George Aysshe and Robert Myryk 
and there assigns from the Feast of Saint 
Michael the archangel last past unto the end 
of the Term and during the Term of 
Twenty one years thence next ensuing and 
fully to be completed Rendering therefore 
yearly to the said Lord the King his heirs and 
successors £30 6 4 of lawful money of Eng- 
land to be paid at the Feasts of the Ann uncia- 
tion of the blessed Virgin Mary and Saint 
Michael the archangel or within one Month 
after either of the aforesaid Feasts at the Court 
aforesaid by equal portions during the Term 
aforesaid And the aforesaid Lord the King doth 
will and by these Presents grant that he his 
heirs and successors will from time to thne 
exonerate acquit and defend the said 
George and Robert and their assigns against 
all persons whomsoever from all Rents Fees 
Annuities and sums of Money whatsoever out 
of the premises issuing or payable or there- 
upon charged or to be charged except from 
the rents by these presents reserved and 
except from a certain annual pension of £S 
out of the aforesaid Rectory issuing and to 
the Vicar of the Parish Church of Kydwelly 
aforesaid yearly payable and except from nine 
shillings and nine pence for the sinodals and 
procurations of the said Church yearly 
payable to the archdeacon of Saint Davids 



, fot the time being And all the houses and 
edifices of the Premises in Great Timber 
only will from time to time when and as often 
as need and occasion shall require cause to 
be well and sufficiently repaired sustained 
and maintained And all the repairs of the 
Chancel of the Parish Church of Kydwelly 
aforesaid will from time to time sustain and 
support during the Term aforesaid And the 
aforesaid George Aysshe and Robert Myryk 
do by these presents grant that they and 
their assigns shall from time to time support 
and sustain all the necessary repairs of the 
t'remises except in the Great Timber 
aforesaid and except the repairs of the 
Chancel aforesaid and shall from time to 
time pay the said annual pension of £S 
yearly payable to the Vicar of the said 
Church of Kydwelly and the said 9s. 9d 
yearly payable to the archdeacon of Saint 
Davids for the time being and shall exonerate 
the said Lord the King his heirs and 
successors therefrom during the Term 
aforesaid And doth further will and by 
these Presents grant that it shall be lawful 
for the aforesaid George Aysshe and 
Robert Myryk and their assigns from time 
to time to take receive and have of in and 
upon the Premises by the Assignment and 
Survey of the Surveyors and other officers 
of the Lord the King there for the time being 
competent and sufficient hedgebote firebote 
plougbbote and cartbote there and not 
elsewhere to be yearly expended and occupied 
during the term aforesaid Provided always 
nevertheless that if it shall happen that the 
aforesaid Rent shall be behind not paid in 
part or in the whole by the space of one 
month after any day of payment thereof 
above limited if lawfully demanded That 
then and from thenceforth this present 
Demise shall be void and of none efiect any 
clause or article in the same contained to 
the contrary thereof notwithstanding In 
witness whereof to one part &c. and to the 
other part etc Dated at Westminster the 28th 
day of January in the 3dth year of the 
Reign of the said Lord the King. 



YNYS MON. 
At OlygyOd yr Haul. 

Syr. — Hwyrach nad hollol annyddorol gan 
y darllenydd fyddai y rhestr fechan hon o 
I fpeithiau hanesyddol yn dal cyssylltiad & 
"Mon mam Cymru." Detholwyd hwynt 
allan o gasgliad y diweddar Barch. Henry 
Rowlands, A.C., Llanidan. Gwel Mona 
Antigua Bestaurata, tud. 179—189. 

CronicL 

o.c. 

Gorchfygiad Ynys Mon gan Suetonius 
Paulinus .. .. ..61 



Digitized by 



220 



Yft HAUL. 



Y Derwyddon yn cael en bymlid yn 
Ynys Mod, a'u cyMegrleoedd yn cael en 
dinystrio.. .. .. ..61 

Marwolaeth Nero, ac Ynys Mon yn 
adennill ei rhyddid droa amaer. . . 67 

Yr Offeiriaid Derwyddol yn gadael 
Mon am Ynys Manaw, Iwerddon, a'r 
Alban .. .. .. 70 

Adgymmeryd Ynys Mon gan Julios 
Agricola, a*i ffarfio yn rhan o'r ymher- 
odraeth Rhufeinig . . . . 76 

O dddeotu y pryd hyn y mae yn 
debygol y coleddwyd Athrawiaeth y 
Groes yn Ynys Mon ..110 

Dywedir fod Cybi Sant 3m esgob 
Mon, a*i eisteddle yng Nghaorgybi, o 
ddeutu .. •• .. .. d54 

Patrie Sant, gwedi ei anfon gan y 
Pab Celestine, i droi y Owyddelod i'r 
fiydd, ac ym Mon ar daith i'r Jwerddon, 
yn adeiladu ei Eglwys ar Ian y mdr, yr 
hon a alwyd yn Llanbadrig . . . . 440 

Caswallon Law Hir ab Einion Yrth 
yn sefydln ei eisteddle yn Ynys Mon, 
ac yn teyrnasa yno . : . . 443 

Hywe] brawd Gildas a laddwyd gan 
Arthur yn Ynys Mon . . . . 505 

Tybir i Sant Eilian, cyfoeswr & 
Cbaswallon Law Hir, adeiladu Llan- 
eilian tua'r fiwyddyn . . . . 450 

I'r Tywysog Pabo, a elwir yn cyffredin 
Post Prydain, ar gyfrif ei gynnorthwy 
i'r Prydeiniaid yn erbyn y Pictiaid a'r 
Scotiaid, tuag amser Caswallon Law 
Hir, adeiladu Llanbabo . . . . 460 

Adeiladu Llandegfan a Llandyfrydog 520 
„ Capel LlanddygWel* . . 530 
„ Llanrhyddlad a Llan- 

rhwydrus .. .. 570 

Adeiladu Llanddyfnan,Llanngeinwen, 
a Llanddwynf . . . . . . 590 

Adeiladu Llanallgo, Llaneugrad, 
Llanfaelog, Llangaffo, Rbosbeirio, a 
Llangwyllog .. .. .. 605 

Adeiladu Llangristiolus a Llanddona 610 
„ Aberffraw a Trefdraeth 616 
Llanidan a Llanddeiniolfab, 616 
„ Llanengenedl, Llanffinan, 
Llaniestyn, a Llangefni . . . • 620 

Adeiladu Llanfflewin, Llangredifael 
(neu Penmynydd), a Llanfeohell . . 630 

Adeiladu Llanbeulan, Rhosgolyn, 
Coedana, Capel Ceidio, a Llechgyn- 
farwy .. .. ..630 



* Perthynai canel Llanddygwel } Llanfecbell, 
a dywed Kowlanas {Mona Antigua, tud. 382) 
am dano yn j fiwyddyn 1723 — fallen to ruins 
many years smce. 

t Yr nn modd y mae Llanddwyn yn adfeilion 
er ys tro, a'r .plwyf wedi ei oresgyn gan dbnau 
a tnywod y mdr. 



O.C. 

Adeiladn Eglwys Penmon, Capel 
Seiriol yn Ynys Setriol, a Llanfeirion* 680 

Tysilio ab Brocbwel Ysgythrog yn 
adeiladu et Eglwys yn Llandysilio . . 630 

Edwen, nitb neu ferch y Brenin 
Edwin, yn adeiladu ei Heglwys yn Llan- 
edwen .. .. 640 

Y Brentn Cadwaladr, ein sant a'n 
Penadur Prydeinig olaf, yn peri i'w 
Eglwys, Llangadwaladr, gael ei badeil- 
ado .. 650 

Yma p terfyna*p CronicL 

Yr Eiddoeh, &c. 

D. Gbiffith. 

Capd Cwrig, 




DTRCHAFIADAU EOLWT8IO. 

Mae y Parch. Henry Morgan, Aberaeron, 
yr hwn a benodwyd yn ddiweddar gan 
Arglwydd Esgob Ty Ddewi, i berigloriaetb 
Llanddewi Aberarth, yr boa sydd wertb 
380p. yn flynyddol, wedi cael ei ddyrohafo 
gan yr un'esgob i fod yn Ddeon Gwladol droa 
ddeoniaeth Isaeron. 

Y mae y Parch. John Parry Morgan, B,C., 
curad Trefiynnon, wedi ei benodi iguradiaetb 
y Wyddgrug, sir Flint. Y mae Parch. R. 
Harries Jones (Quellyn), LIanfairfechan» 
ger Bangor, wedi ei benodi i fieeriaetb Llan- 
idloes, yr hwn le sydd wedi dyfod yn wag 
trwy farwolaeth y diweddar Bareb. J. P. 
Morgan. 

POLITICIAETH. 

Mae y blaid ryddfrydig, a'r wasg sydd yn 
en pleidio, mewn nwydau drwg am fod 7 
dosbartb gweithgar yn cymmeradwyo 
ysgrif ddiwygiadol y Toriaid. Mae byn 
vn ormod i'w cydwybodau tyner; nid oes 
bawl gan neb i gefnogi a cbanmol gwein- 
vddiaeth Geidwadol; end mae bawl kpxk y 
blaid ryddfrydol i dderbyn llongy&rch- 
iadau a cbanmoliaetb y werin. Fan mae 
y Star yn gweled gweithwyr yn sefyll i 
fyny i gymmeradwyo bill larll Derby, mae 

}rn myned i dymmerau drwg; ac yn iluchio 
laid am draws pawb a phob peth sy heb 
ddelw Bright a r blaid Radicalaidd yn 



* Llanfeirion ydoedd gapeliaeth dan Llan- 
gadwaladr, yn nyddiau Rowlands, ond erbyn byn 
pria y gadawyd maen ar faen o'r adail ^ssegr- 
edig, ac unwyd y plwyf I'r Fam Eglwys. 
Bama rhai mai Llanfeirion oedd y Fam Eglwys 
cyn seilio Eglwys Ael, neu Llangadwaladr. 

" Bu llif mawr o.blwyf Meirian, 
Bwrw 'sgwYer llwyd braisg i'r Llan, 
Brenin y coed, bronwyn cadr. 
Brig a dail bro Gadwaladr." 

Martmad Otoam ab Jtfeuna 
o Fodeon, gan Tudm' Aled. 

Digitized by Google 



TR HAUL. 



221 



argraife<Ug anio. T dydd o'r blaen pan 
siaradodd Mr. Boebnck yn y Senedd o 
blaid yr Eglwys Wyddelig, cafodd ei 
fflangellu iV byw. Beth yw yr achos o*r 
holl dwrw mae y Morning Star a*r 
newyddiadnron ereill yn gadw yn breeen- 
nol? Mae yr ateb wrth law penym. Am 
fod y weinyddiaeth bresennoT wedi dwyn 
i mewn well yserif naV ysgrif ryddfrydig 
ddeng waith, a bod y Senedd a'r wlad yn 
ei (uiymmeradwyo, a bod gwaith y 
Cyngrhair ar ben; ac nid oes gan y 
cynhyrfwyr politicaidd a demagogaidd 
ddim rhagor o waith. Dywed yr hen 
ddiareb, Open confession is good for thf 
sonl." Cytaddefodd arweinwyr yr Hyde 
Park mob, nad oedd ganddynt ddim i'w 
wneyd yn awr, fod y Sei^edd wedi cym- 
meradwyo yr ysgrif» a bod yr aelodan 
naill ar ol y Hall yn cyfodi i fyAy i ganmol 
Canghellydd y Trysorlys. Y fath drueni, 
onid e, na faasai yr aelodau anrhydeddus 
yn pino eu credoau wrth lewys Beals, 
Dickson, a Mantle, a gwneyd en hnnain 
yn offerynan yn nwy law y Cyngrhair i 
gael pleidlais by ballot a manhood suffrage, 
&c. £r gwella y dwyf, mae Mr. Vernon 
Harcourt, wedi bod yn arllwys balm 
Birmingham amo. Dywed mai i*r rhyddr 
frydwyr mai y wlad yn ddyledns am yr 
ysgrif, ac nad oedd y weinyddiaeth ddim 
ond ofierynau distadl yn nwylaw y 
Meistri Bright a Beales. **Fiddle dee dee," 
chwedl yr hen farwn eccentric hwnw o sir 
Gaerwrangon. Os ydynt yn credn yr hyn 
maent yn ei haera, beth yw yr achos en 
bod yn myned i nwydan drwg; yn lie difrio 
y weinyddiaeth, dylasai y newyddiadnron 
radicalaidd fendithio; ac yn Ue gpofidio ac 
ymboenitdylasentlawenhan osiddynt hwy 
mae y wlad yn ddyledns am yr ysgrif. 
Bai Disraeli yw ddarfod iddo fod yn rhy 
ryddfrydig yn ei ysgrif. Yn ol eu tystiol- 
aeth hwy en hnnain, darfu iddo roddi mwy 
Iddynt nag oeddynt yn ddysgwyl gael. 
Os darfa iddo droi yn fradychwr Pw 
egwyddorion, beth yw hyny iddynt hwy? 
nid y bobl hyn yw ceidwad anrhydedd 
Disraeli. Dylasai y rhyddfrydwyr lawen- 
han o herwydd y fudduddgoliaeth, a bod 
Toriaid wedi bradychu a gwerthu en 
legwyddorion er mwyn y torthau a*r 
pyseod. Nid oes modd boddio y radical- 
aidd; OS bydd i'r Ceidwadwyr sefyll eu tir 
yn benderfynol, beuir hwy am sefyll yn 
erbyn nob diwygiad a Ues y wladwriaeth; 
ond OS bydd iddynt roddi fifordd, cyhuddir 
hwy ar y Haw araU o fod yn fradychwyr 
ac yn dwyllodrus, &c. 

f eth digon diflas yw i ddynion eistedd 
lawr yn dawel, pan y byddont ^edi colli y 
dydd. Mae diwygiad seneddol wedi bod 
am flynyddan ym meddiant y Whigiaid, ac 
maent wedi ei fagu, ei feithrin, a'i-niweidio 
fel plentyn, yr hwn sydd yn cael gormod 



i 



o'i ffordd ei hnn. Yr oeddynt wedi oredu 
nad oedd modd i*w gwahanu naill oddi 
wrth y Hall; ond daeth y weinyddiaeth 
Doriaidd rhyngddynt, a llithrodd y diwyg- 
iad allan o*tt dwylaw. Hyn y w yr achos 
o'r hoU guro sydd ar y weinyddiaeth; ae 
mae Ue i gredu wedi y cyfan, fod y blaid 
araU yn fwy hoff o'r enw na dim arall, 
eisieu gwneyd ceffyl brethyn o bono oedd 
amynt Nid oes genym un gobaith y 
bydd iddynt ymdawefu o herwydd i'r 
Weinyddiaeth Doriaidd gyflawnn yr hyn 
ddarfii iddynt hwy fethn wneyd am amry w 
flynyddan. Mae y newyddiadnron radical- 
aidd yn beio y Toriaid yn Hym, am yr 
esampl ddrwg maent wedi roddi i'r wlad, o 
herwydd iddynt droi yn ddiwygwyr dan eu 
dwylaw. Hen g&n yw hon, yr hon sydd 
wedi myned mor ddiilas a ch&n giach y 
Ton. Dywed Mr. Disraeli y dydd ot 
ilaen wrthy'cynnrychiolwyroeidwadol. na 
ddarfu i'r weinyddiaeth ddim ond adfem 
en hen iawnderan i'r bobL Os ydyw y 
rhyddfrydwyr yn awr yn gweled yr ysgrif 
yn un dda, pa ham na faasent hwy yn ei 
wneyd en hnnain yn He y ceidwadwyr? ■ 

Mae y Radicaliaid Cymreig yn meddwl 
taflu allan yr hoU aelodau seneddol o'a 
heisteddleoedd yn bendramwnwgl yn fuan. 
Nid oes heb i gynnrychioli Cymrn ond 
Ymneilldnwyr; ac mae rhyw berson o 
Lundain ynbarod i daln yr arian tuagat y 
gorchwyl; a dywedir bod newyddiadur 
dyddiol i gael ei gyhoeddi er goleuo y 
werin. Beth sydd wedi dyfod o'r Dial, y 
newyddiadur oedd yn myned i roddi yr 
extinguisher ar lamp y Times; mae yn Hed 
debyg y bydd i'r newyddiadur newydd 
fyned a'i dalcen yn erbyn y mnr, fel y 
Principality er ys llawer dydd. Mae trant 
y newyddiadur Cymraeg, sef y Byd, ar 
fachludo; ac mae newyddiadur radicalaidd 
newydd i ddyfod allan yn Uynlleifiad. 

Mae rhai personau mewn penbleth pwy 
fydd yr aelod newydd dros Ferthyr: myn 
rhai gael B. Williams, Ysw.,bar-gyfreithwr^ 
awdwr y pamphlet ar Jamaica; Dr. Price, a 
Handel Cossnam. Mae y Cardiff Times 
yn eu cynghori i beidio dewis yr olaf, hyd 
nes y penderfynir y mater mewn perthynas 
i gwmpeini Shaklefurd a'i gyfeiHion. 

T CLBRIGWTK LLETOOL. 

At Olygydd yr Haul. 

Stb, — Os yw eich gohebydd •*Hwntw 
Ben Hwntw" yn ysgolhaig aeddfed a 
chlasurol, ac yn deafl gwahanol ieithoedd, 
mae yn amddifad o bob teimlad Cristion- 
ogol a moesgarwch, yr hyn sydd yn 
anhebgorol mewn gweinidog yr Efengyl. 
Yn He dadleu ei bwnc yn deg a boneddig- 
aidd, fel gweddai dyn o'i safon ef wneyd, 
try oddi amgylch i ddifrio a sarhau ereiU. 
Dywed ei f(^ wedi cael ei ddysgu, pan yn 



Digitized by 



Google 



222 



TE HAUL. 



blimtyii, i alw dynion with ea hoDwaii 
priodol; ond mae lie i ofbi na cbafodd yr 
addyspT * dderbvniodd ddim llawer o 
utmS arno, onid e, ni faasai yn difenwi 
ei Rodyr, a sarhan ei wrthwynebydd, yng 
nghyd k*r literates^ heb raid nao aehos. 
Dywed fod yr enwoj^ Copplestone wedi 
nnido llawer o offeiriaid na feddyliodd y 
nefbedd erioed iddynt fod yn offeiriaid I 

Atolwg, Mr. Ben, pa sail sy genych 1 
gollfamu a chondemnio ereill tel hyn? 
Qan eich bod mor adnabyddus ag-enwaa 
yr offeiriaid a ddarfu i'r prelad hwnw 
nrddo, hoffwn gael gwybod pwy oeddynt 

Pe boasai j»n eich gohebydd barch i'r 
Eglwya, ni masai yn dal gwawdio ei 
gweinidogion, canys mae digon o waith 
gan yr oifelriaid y dyddian hyn heb ymosod 
y naill ar y llalL 

Nid wyi yn galla gweled dim bai ar yr 
esgobion am urddo literates, canys mae y 
boblogaeth yn cjmnyddo, ao mae yn ym- 
ddangos nad oes modd cael digon o ddyn- 
ion ar colegan. Dywed en bod yn cael 
eu urddo trwy ddylanwad y fat rectors. 
A fydd ef mor garedig ag enwi rhai o 
honynt? Tr wyf am i'ch gohebydd 
ddeall nad oes dim a fynaf fi ag amddiffyn 
na chondemnio y literates; rhyngo ef a 
hwythau y bo hi o*m rhan i. 

Mae yn ymddangos, oddi wrth lythyr 
eich gohebydd, nad oes dim angen dim ond 
addysg i wneyd dyn yn offeiriad. Nid wyf 
yn cydweled &*ch gohebydd ar hyn ; mae 
yn ofynol bod yr offeiriaid yn ddynion 
dysgedig, dowiot yn weithwyr difefl; nid 
yn y palpud, ond allan o bono hefyd; 
ymweled i'i blwyfolion, nid er mwyn 
siarad am faterion bydol; ond er eu 
cynghori a'i hyfforddi.. 

Dywed un o*r beirdd Seisonig fel hyn 
am y good Parson: — 

" A noble ensample to his flock he gave, 
That fint he wrought and afterwards he taught 
The word of life he from the Gospel caught; 
And well his conunent added he thereto, 
If that gold rusteth what will iron' do? 
And if the priest be foul on whom we trust 
What wonder if the unlettered layman lust? 
For sure a priest the sample ou^ht to give 
By his own cleanness how his sheep should 
Uve." 

Maddened eich gohebydd i mi am ddifynu 
Seisoneg, a finnau ddim yn llawer o Sais. 

Dywed nad oedd Uy thyr Uncompromis- 
ing Charchman" yn werth sylw (ni ddarfu 
i neb ofyn iddo, canys nid oedd o un pwys, 
genyf ychwaith), a bod ei frawddegau yn 
erthylaidd, "meddyg, iacha dy hun.'* 
Beth oedd a fynai y Uy thyr uchod a*r pwnc; 
achwyn yr oeddych ar ymddyg^ad rhai o*r 
offeiriaid yn cyduno ag Ymneilldnwyr i 
wawdio y Llyfr Gweddi; os oedd y cap yn 
gweddu nid oedd genyf fi ddim help am 
hyny. Yr wyf yn meddwl, a barnu oddi 



wrth ei Ijrthjran, fy mod mor addawol fel 
Eglwyswr a ch gohebydd hnnanol, yr hwn 
sydd yn galw ei hnnan ^^Hwntw Ben 
Hwntw." Cymmaint a hjrn yn awr, yr 
hem ffrimd. Bydd genyf air a chwi yn y 
man etc os by w fyddwn. 

UiTGOMPitOMiaiiio Chubchmam. 

T CLBBIQWTR LLETQOL BTO. 

AiOHyqyddjfrlS^JSis, 

STB,-~Crefaf eich caniatdd i wneathnr 
sylw nen ddan ar ysgprif a ymddangosodd 
yn y rhifyn diweddaf o'r Haui^, gan nn a 
eilw ei hun yn **Hwntw Ben Hwntw." 
Nid wyf yn cofio i mi erioed ddarllen 
ysgrif yn eich cyhoeddiad dodwiw mor 
anfoneddigaidd a diystjrrllyd: arddengya 
yr ysbryd mwyaf cnl, hnnanol, a maleisns, 
a bod yr awdwr wedi bod yn yfed yn 
helaeth o flynnonan rhagfam a chenfig^n. 

Ymddengys i un '^Myrddin,'* wrth 
draethn ei len ar **glerigwyr lleygol,'' bod 
mor rhyfygns a dy weyd trwy gynrwng yr 
Hai7i<, ^bod pawb a nrddir, yn gorfod ateb 
yr nn gofyniadan;" "a bod un safon i 
bawb mewn arholiad." Bn hyn yn 
achlysur i ddwjm allan "Hwntw" yn hoU 
fawredd ei hunanoldeb; a dywed am y 
brawddegan uchod, mai **<ra«A disair' 
ydynt, ac nad ydynt ond **eabledd a 
chelwydd noeth.** A ym mlaen i arllwys 
ei lysnafedd ar y literates, druain ! a theifl 
allan yr awgrymiadan mwyaf bryntion 
am danynt 

T mae yn amlwg oddi wrth y rhan olaf 
o'r ysgrif, mai at literates a nrddir gan 
Esgobion Gymm y oyfeiria. Dymunaf 
ean hyny ofyn i*r Hwntw dysgedig^ a 
boneddigaidd hwn, gan ba rai o esgobion 
y Dywysogaeth y mae ysgrifeni Latin 
theme yn sine qua nouf Fa rai o honynt 
sydd yn gosod y Hterates wrth fwrdd gwa- 
hanol i'r classical scholars, ac yn eu holi ar 
eu penan eu hnnain ? Hawdd ydy w haern 
pethau fel hyn, ond pwnc andl ydyw eu 
pfofi yn wirionedd. 

Cymmerais fy ysgrif-bin yn fy Haw er 
dwyn tystiolaeth i wirionedd y brawddegan 
a goodemnlr gan Hwntw fel trash disail," 
a **chabledd a chelwydd noeth." Y mae 
yn ffaith wybyddus i laweroedd, mu yr un 
gofyniadau mewn hanesyddiaeth y BeiU, 
yr Erthyglau, y Llyfr Gweddi Gyffredin, a 
hanesyddiaeth yr Eglwys, a roddir iV hoU 
ymgeiswyr. Dichon fod un neu ddau o 
eithriadau wedi eu gwneuthur rai blynydd- 
oedd yn ol; ond hon yw y rheol gyffredin 
gan Esgobion Cymru : a gallaf eich sicrhan 
fod rhai literates wedi myned trwy eu bar*- 
holiad yn anrhydeddus; le, mor anrhy- 
deddus, fel na chawsant, er yn literates, eu 
cadw yn y swydd ddiaconaidd ond am tim 
flwyddin. 

Haera Hwntw" mai yr aehos fod 
literates yn cael eu cadw yn y swydd ddia- 



Digitized by 



TB HAUL. 



239 



oonaidd am bam mlynedd, yw, am nad 
•ydynt yn addas i'r swydd offeiriadol. 
Dyma haeriad hoUol ddisail eto; g^yr 
Uaaws mawr mai anghyfiawnder k*r univer- 
sity men fyddai nrddo liierates ar yr tm tir; 
gan y byddai hyny yn ddiraddiad ar y 
colegaa, ac yn foddion i gadw dynion ieu- 
ainc rhag ymgymmeryd k*r dranl a'r 
drafierth o fyned iddynt T mae Esgob 
dysgedig Ty Ddewi yn cadw y biennial 
men o Goleg Llanbedr am yr nn rheswm. 
Nis getlir en beio am hyn; y mae y fath 
yrnddysiad yn deg a chyfiawn, a cnredaf 
na urdaid yr un literate^ oni bai fod angen 
mawr yr Eglwys am offeiriaid yn gwnen- 
thnr hyny yn angenrheidioL Os yw yr 
angeo mor fawr, dylid diolch am danynt, 
yn hytrach na*u gwawdio a'o dirmygu. Y 
mae yn wirionedd fod rhai literates wedi 
troi i^lan yn ddynion balch, bostfawr, a 
hananol; ond gellir dyweyd yr un peth am 
rai university men hefyd. Rhaid y<^w i ni 
gyfaddef fod rhai literates yn offeiriaid 
pen wan," ac nad ydynt dda i ddim; ond 
g«llir dyweyd yr un petb am rai classical 
scholars hefyd. Gwyr y rhai hyn fwy am 
^grifenu JMtin theme nag a wyddant am 
schnb eneidiau, ac **ymweled a gwragedd 
rweddwon yn en hadfyd/' &c. Y mae 
Uawer o literates^ diolch i Dduw, yn ofieir- 
iaid da a defnyddiol, fel na raid i'r Eglwys 
gywilyddio dim o'u plegid. Nid tegwch yn 
y "Ben Hwntw" hwn ydyw gwawdio y 
dosbarth hwn o offeiriaid yn wholesale, fel 
dynion anwybodus a diddysg, am fod rhai 
o honynt wedi cael eu derbyn iV offeiriad- 
aeth heb wybod dim am y classics. Ni 
chymmerwn lawer am famu dosbarth cyfan 
o gelfvddydwyr wrth y celfyddydwr 
gwAelaf o honynt I Y mae llawer un wedi 
treulio o bump i bymtheg mlynedd yn 
Bhydychain nen Oaergrawnt, wedi dych- 
welyd adref yn hynod o onesti "Hwch yn 
myn'd i Lundain, hwch yn d*od *nol." 
Own am an university nan, pan yn cael ei 
arholi gan gaplan yr Esgob, a atebodd v 
gofyniad am droedigaeth Cornelius ir 
perwyl a ganlyn, "fod Cornelius, pan yn 
rhodio allan yn ei gerbyd, yn darllen y 
prophwyd Esaias, i Fhylip redeg ar ei ol, 
a pnregethn iddo yr lesu," &c. Cafodd yr 
ysgolor hwn ei gadw yn y swydd ddiacon- 
aidd am dair blvnedd I a buasai wedi methu 
a phasio oni bai iddo ladrata llawer o 
bapyrau literate diniwed a eisteddai yn ei 
ymyl. Ond pwy yn ei synwyr cyffredin, a 
reiddiai gondemnio yr holl classical scholarsj 
o blegid i hwn droi allan mor wael. Ni 
fyddai ond yn ymfydrwydd a*r rhyfyg 
mwyaf i famu y dysgedigion hyny svdd 
a*u cJod yn Uanw Ewrop a*r byd, wrth y 
ewadl'ddyn hwn I Ymddengys i mi mai 
^ disappointed man yw "BenHwntw;"a ydyw 
ei esgob wedi ei adael yn ddisylw, a*i basio 
heibioy wys? neu tebygol fod rhyw literate 



o'i ymyl wedi ei ddyrchafu, ao yntan irn 
cenfigenu wrth ei Iwyddiant; cynghoraf ef 
i fod yn fwy ymroddgar i gynawnn ei 
ddyledswyddau . yn ei blwyf ei hun, a 
gwneyd rywbeth a fyddo yn debyg o fod 
yn ddaioni i'r Eglwyi, ac yn glod i*w enw. 

Y mae genyf sachaid o ffeithiau pwysig 
i*w hysgrifenu ar y pwnc hwn, ond ym- 
attaliaf ar hyn 3rma yn bresennoL 

Chwabeu Teo. 

btrnodion am t diweddar barch. john 
parbt morgan, ficer llanidloes. 

Yr oedd y gwrthddrych hyn o fyrnodion yn 
fab i'r diweddar Thomas Morgan, Ysw., 
llawfeddyg, Castell Newydd Emlyn, sir 
Gaerfyrddin. Ganwyd ef rhywbryd yn y 
flwyddyn 1805; ^ felly yr oedd ef tua 62 
mlwydd oed pan yr ymadawodd &*r fuchedd 
hon, yr hyn a gymmerodd le nos Wener, y 
12fed o Ebrill diweddaf, ar ol amryw 
wythnosau o gystudd trwm a blin, yr hwn a 
ddyoddefodd yn dawel ac amyneddgar, fel un 
wedi ymroddi i ewyllys ei Arglwydd. Dydd 
Mawrth olynol i'w farwolaeth, ymgasglodd 
tyrfa loosog o'i edmygwyr i dalu teymged 
olaf o barch iddo, sef ei hebrwDg i dir ei hir 
gartref. Claddwyd ef ym mynwent Eglwys 
Sant Idloes, yr hon Eglwys y darfu iddo ei 
gwasanaethn yn ffyddlawn a derbyniol am 
tua un mlynedd ar bymtheg. Gweinyddwyd 
ar yr achlysur galarus hwn, mewn modd sobr 
a difrifol, gan y Parch. D. Jones, ficer 
parchus, Llandinam. Y Sul canlynol fe 
ddarfu i'r un ficer bregethu ei bregeth 
angladdol i dyrfa luosog a galarus ar ol eu 
bugail mwyn; oddi wrth Gen. zlTiii. 21. 
Yr oedd ef o ran ei nodwedd yn ddyn 
hynaws a diniwed, yn foneddwr dfrodres, yo 
Gristion dichlynaidd a diargyhoedd, yn 
bregethwr da, duwiol, a melus, a'i olygiadau 
yn bollol efengylaidd ao ysgrythyrol ; llefarai 
yn wresog, ac yr oedd ef ar rai prydiau yn 
hynod o wlithog ; felly yr oedd ei weinidog- 
aeth yn llesol a thra derbyniol gan bawb a 
garent pethau nefolaidd ; yr oedd ef yn ddyn 
parohus gan bawb o'i gydnabyddion. Ond er 
ei holl ragoriaethau, symmudwyd ef ymaith 
dir y rhai byw, a gadawodd cbwech o blant 
ar ei bl yn amddifaid o dad tyner a gofalus, a 
mam dirion, i ofal yr Hwn sydd wedi 
dyweyd — "Gad dy amddifaid, myfi a'u 
cadwaf hwynt yn fyw." Yn awr, nodaf 
ychydig am dano yn ei gyohwyniad, a'i 
parotoad i'r weinidogaeth. Fe gafodd ei 
ddwyn i fyny i ddechreu yn Ysgol Ramad- 
egol Aberteifi; a derbyniodd ei addysg 
golegol ar ol hyny yn Coleg Dewi Sant, 
Llanbedr. Ar ol ei ymadawiad fi'r coleg, yr 
ydym yn ei gael yn gurad Llanelli, yn 1882, 
o dan y diweddar Ebeneser Morris, y ficer, 
yr hwn a fu &rw chwe diwmod ar ei ol ;« ac 
hefyd, yr ydym yn ei gael yn gurad yn Llan- 
fihangel y Creuddyn, tua 1888, a thrachefii, 



Digitized by 



t74 



Yft HAUL. 



ym mhen toA ttith mlrtiedd ar ol hyny, Mth 
yn gurad i LHmbeblig, Caernarluii. Yn y 
He hwn y darfu iddo i briodi boiwddigea 
atirhydeddaa, o*r enw Miss Jane Morrii, 
Hyd. 4, 1841, merch henaf y Pareh. Robert 
Morria, periglor, Edeyrn, a diwcddar o Lan 
fiiohraeth, Meirionydd, yr boo a Ai farw 
rhywbryd yo 1849, gan adael cbwech o blant 
ar ei hoi ym myd y gortbrymderaQ: yr oedd 
y foneddigea h6oo yn un o wehelyth yr hen 
Archddtacon Prys, Meirionydd, yr hwn a 
iydrodd y Salmon. Yn 1843, cafodd a benodi 
yn beriglor i'r Eglwyi newydd a adeiladwyd 
gan y foneddigea urddasol hdno, Mra Oakley 
yn chwareli Fifestiniog. Ar ol gwasanaethu 
y lie hwnw am tua wyth mlynedd, cafodd 
el ddyrehafa ar y trydydd dydd o lonawr, 
1851, i ficeriaeth Llanidloes, ao yma y 
gorphenodd ei yrfa ddaiarol, a*i lygaid yn 
gweled iaohawdwriaeth yr Arglwydd. Ter- 
fynaf byn o fyrnodion, trwy gofnodi yr hyn 
aydd ar ei gareg fedd : — 

**ln Affectionate Remenibranoe of 
ReT. John Parry Morgan, 
For 16 years Tioar of Llanidloes, 
Died April 12, A.D. 1867, 
■ Aged 62 years. 
Baried on Tuesday, Passion Week, 1867." 
Ac heddyw y mae ef yn gorwedd yn ddigon 
tawel yn ei "argel wely," ac yno y bydd hyd 
ddyddbrawd, pryd y bydd iddo adgyfodi o 
Iwch y llawr yn ddysglaer fel ei Arglwydd. 
Uanidloes. R. Powys. 



ESGORODD, 

CoTTRBLL— Mehofin 9, yn Heol lias, yn 
y dref hon, pried Mr. W. H. Cottrell, 
masnachwr, ar fab. 

Lewis— Mehefin 3, priod y Farchedig 
Thomas Lewis, Heol y rrior, Caerfyrddin, 
ar fab. 

Phillips — Mehefin 11, priod Mr. W. 
T. Phillips, fferyllydd, Heol Awst, Caer- 
fyrddin, ftr fab. 

PRIODWYD, 

Danibls — Whitb — Mehefin 24, ym 
Mountain Ash, Mr. J. H. Daniels, o 
sriandy y Meistriaid WiUcins a'i Cyf., a 
Catherine, merch henaf y diweddar Mr. J. 
W. White, cyfferiwr. 

JoNBS — VAUGHAN-^Mehefin 13, yn Kg* 
Iwys Sant Fedr, Caerfyrddin, gan y Parch. 
B. Bowen Jones, B.C., periglor Cilymaen- 
Uwyd, yn cael ei gynnorthwyo gan y ficer, 
y Parch. Latimer Maurice Jones, B.D., 
Mr.. Charles William Jones^ kuab Bdward 
Bowen Jones, Ysw. (maerf presennol tref 
Caerfyrddin), k Frances Agnes, ail ferch 
i*r Milwriad Vaughan, y ddau o'r dref hon. 

Lbwis — Dayues— Mai 27, yn Eglwys 
blwyfol Islington, gan y Parch. John Green, 



A.C., David Jones Lewis, Ysw., Llwyn- 
celyn, Llanwrda, mab henaf y diwedidar 
F. Lewis, Ysw., ag Elisabeth Marianne, . 
unig blentyn y Pahsh. H. Jones Davis, 
ficer Caio*a Llansawel, ac ynad yr heddwch. 

Phillips — Hayward — EbriU 30, yn 
Eglwys Sant Idloes, Llanidloes, gan y 
Parch. Charles Phillips, A.C., Lluodaio, 
brawd y priodfab, y Parch. £. O. Phillips, 
A.C., ficer Aberystwyth, & Miss Margaret 
Eleanor, uuiu feroh a phlentyn Thomas 
Hayward, Yswain, Maenol, Llanidloes. 

Richards— Lewis — Mehefin 20, yn E^' 
Iwys Dewi Sant,^ Caerfyrddin, gan yr 
Hybareh Archddiacon Williams, ym cael 
ei gynnorthwyo gan y Parch. D. Morgan, 
curad Sant Pedr, Mr. W. Richards, 
eyfreithiwr, i Marianne, merch henaf 
Mr. D. Lewis, darllawydd. 

Williams -I- Williams ^ Mehefin IS, 
yn Eglwys Dewi Sant, Caerfyrddin, gan y 
Parch. W. Harries, ficer Llanarthney, jn 
cael ei gynnorthwyo g^n y Parch. D. Parry, 
curad yr Eglwys nchod, y Parch. D. 
Williams, man i Mr. Williams, Abereotht, 
a churad Eglwvs Dewi Sant, a Frances 
Archard, merch ieuengaf yr Hybareh 
Archddiacon Williams. 

BU FARW, 

Allen— Mehefin 17, Mr. John Allen, 
ceidwad y Uythyrdy, Pumsaint, Cynwil- 
Gaio, 74 oed. 

finwAROS — Mai 20, o*r darfodedigaeth^ 
William, mab Mr. Owen Edwards, oriorydd, 
Caergybi, gynt o Aberffrw, yn 21 oed. 

Evans— Mai 29, yng Nghaerdydd, Sarah, 
gweddw y ddiweddar Mr. Samuel Evans, 
golygydd Seren Gomer^ 64 oed. 

Lewis— Mehefin 17, ar ol hir gystudd. 
o*r darfodedigaeth, Margaret, merch henaf 
Mr. William Lewis, Penrhiw, ger Caer- 
fyrddin, yn 24 oed, 

Llotd.— Meh. 9, y Parch. Charles Lloyd, 
periglor Bettws Bledrws a Cellan, Ceredig- 
ion, 61 oed. 

NicHOLLS — Mehefin 13, ym Mheriglordy 
Sant Bride Super Ely, Caerdydd, y Parch. 
Lewis T. Nicholls, 57 oed. 

Rees— Mehefin 14, Mr. Owen Rees, Ty 
Newydd, Pembre, yn 67 mlwydd oed, ar ol 
ychydig ddiwrnodau o gystudd, y rhai a 
dreuliodd yn amyneddgar, trwy dd^rllen ei 
Feibl, a gweddio yn daer ar Dduw. Yr 
oedd yn Gristion ffyddlawn, priod tyner, a 
thad teilwng oV enw. Bu farw yn dawel, 
gan roddi ei anwyl briod a'i blant i ofal yr 
Hwn sydd k phob galln vn ei law, a*r Hwn 
sydd yn Dad i*r weddw a*r amddifaid. 
Heddwch i*w Iwch.— DirroDWO. 



CARMARTHEN: 
Printed and Pabliahed by Wuuam Spvaasi^i, 
at his Printing Office, situate and beb^g at 87, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in lOie 
County of the Borough of Carmarthen, on Satat- 
day the 20th of June, 1867. 



Digitized by 



Y R HAUL. 



^'YNG NGWTNEB HAUL A LLTGAD GOLEaNI.' 
"A GAIB D0W YN UCHAP." 



Rhif. 128. 



AWST, 1867. 



Cyp. 11. 



ENWOGION YR EGLWYS. 

TR ESGOB KEN. 



Yr oedd yr Esgob Ken yn byw mewn 
■cyfnod pwysig iawn yn hauesyddisetb y 
deyrnas hon ; yr oedd yn dyst o ddadym- 
tihweliad yr allor a'r orsedd, aV brwydrau 
-gwaedlyd a ymladdwyd rhwng byddinoedd 
y Senedd a'r brenin Siarl y Cyntaf. Gwel- 
odd yr offeiriaid yn cael eu troi allan o\i 
bywiolaethau, a'n pulpudau ym meddiant 
mnaticiaid penboeth ac anwybodusi gwel- 
odd, mae yn lied debyg, yr ben Eglwysi 
plwyfol yn cael eu troi yn ystablau i feirch 
y milwyr PurHanaidd, a'i bedyddfeini yn 
cael eu defnyddio i ddyfrhau anifeiliaid, 
yng ngbyd a dienyddiad y brenin anffodus 
Siarl y Cyntaf; bu fyw i weled terfyn ar 
Lywodraeth Cromwel, ac adferiad Siarl 
yr Ail; cwymp lago yr Ail, yr hwn a orfii 
ffoi o'r deyrnas, gan adael ei orsedd i ereill ; 
«8gyniad Gwilym a Mari, a'u marwolaeth, 
ac esgyniad y Frenines Ann i*r orsedd. 
Cafodd ei eni yn y flwyddyn 1637, pum 
mlynedd cyn iV gwrthryfel mawr dori 
allan. Collodd ei dad a'i fam pan yn 
ieuanc iawn ; ond yr oedd ganddo obwaer 
tlyner ac anwyl, yr bon a*i cymmerodd 
dan ei gofal, a gwnaeth ran mam tuag ato. 
Priododd y foneddtges hon &*r enwog 
Isaac Walton, awdwr By wgraffiadau 
Dynion Enwog.'* Yr oedd Walton yn 
"ddyn da a duwiol ei hnn ; ac mae yn lied 
debyg ddarfod iV hyflbrddiadau a gafbdd 
Thomas Ken gan ei frawd yng nghyfraitb, 
a'i chwaer, fod yn foddion iV gadw rhag 
Uawer temtasiwn a ddaeth i'w gyfarfod 
wedi iddo dyfu i fyny. Ni ddarra i Ken 
fel 11a wer, angbofio ei gymmwynaswr; 
canys yr J m yn cael ddarfod iddo ddangos yr 
nn caredigrwydd i fab Walton a dderbyn- 
iodd ef ei hun oddi ar ddwylaw yr olaf. 
Pan yn ieuanc, anfonwyd ef i ysgol 
hynafol Winchester; ac mae ei enw i'w 
weled yn gerfiedig-yno eto yn un o atteg- 
29— XI. 



furiau y cloisters, Yr oedd yn facfagen 
talentog, a gwnaetfa y defhydd goreu o'i 
amser; trwy ei ddiwydrwydd, dringodd yn 
fiian i enwogrwydd. Yr oedd yr hen boW 
yn 11a wer mwy haelionns na*r to presennol; 
nid oes dim angen am well prawf o hyn 
na'r boll ysgolion sydd wedi -cael eu 
gwaddoli yn y deyrnas hon. Mae yn beth 
lied anghyffiredin yn yr oes hon i glywed 
am ddynion cyfoethog yn gadael arian at 
achosion elusengar, mae yn wir fod ambell 
i un Vw gael, ond maent yn anaml iawn. 
Mae dynion yn awr yn Uawer mwy hoff 
nag oeddynt gynt i addoli y duw Mammon. 
Darfu i sylfaenydd y coleg newydd yn 
Bhydycfaain adael swm o arian er cynnal 
yr ysgolheigion blaenaf yn ysgol Win- 
chester, a bu Ken mor ffodus ag ennill yr 
ysgoloriaeth; a cfaafodd ei anron i Ryd- 
ychain, He y treuliodd amryw flynyddau 
i barotoi ei hun gyferbyn a gwaith y 
weinidogaeth ; wedi iddo dreulio yr amser 
gofynol, cafodd ei urddo yn offeiriad. Bu 
yn gweinidogaethu mewn amryw blwyfi. 
Yr oedd yn arferiad yr amser hwnw i*r un 
offeiriad ddal amryw fywiolaethau yn ei 
ddwylaw yr un pryd; ond mae yn 
ymddangos na ddaliodd Ken ddim mwy na 
allasai wasanaethu ei hun. Pa le bynag 
y byddai, yr oedd yn rhodio yn addas i'w 
swydd gysseg^edig. Yr oedd yn hoffi 
Uafurio yng ngwinllan ei Arglwydd: hyn, 
medd awdwr banes ei fywyd, "a fu yn 
foddion i'w ddyrchafu." 

Bu yn gweinidogaethu am beth amser 
yn Brightstone, Ynys Gwydd (Isle of 
Wight). Mae Eglwys Brightstone yn 
sefyll ger Haw Castell Carisbrook, lie y 
cafod Siarl y Cyntaf ei garcharu am beth 
amser, wedi iddo syrthio i ddwylaw ei 
elynion. Mae yn ymddangos ei fod'yn 
arfer pregethu weithiau yn eglwys Chelsea, 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



226 

yr hwn oedd bentref bychan o'r tn allan i 
Lnndain, y pryd bwnw. Ym mhlitb ei 
wrandaw3nr oedd Arglwyddes Warwick, 

Sr hon oiedd yn hynod am ei duwioldeb. 
ywed yn ei dyddiadar, ddarfod iddi 
glywed Ken yn pregethu ar dydd Sal, 
Chwefror 9fed, 1668, y testyn oedd, "Dos, 
ac na phecha mwyach," &c Cafodd 
y bregetn honoeffaitb ddwfn ami; ac mae 
yn ymddangos iddo breeethu yn yr nn He 
ychydig fisoedd cyn nyn. Cafodd ei 
ddewis yn Gymmrawd i Goleg Winchester, 
lie darfa iddo drealio boren ei oes4 a chym-> 
merodd ofal plwyf, yr hwn oedd wedi cael 
ei esgenluso 3m fawr, a rhoddodd ei 
wasanaeth yn rhad. Mae yn ymddangos 
nad y w offeiriaid Eglwys Lloegr cynddrwg 
am gael arian ag y myn llawer i ni g^edu 
y dyddiau hyn, Gwnaeth Ken lawer iawn 
o ddaioni tra y bu yn y jplwyf dan sylw. 
Mae yn ymddangos fod Ken yn hoff iawn 
o ysgolheigion Winchester: yr oedd, ef 
allai, yn coiio am yr amser dedwydd oedd 
ef wedi drenlio yno. Ysgrifenodd law- 
lyfr o weddlau iddynt, ac ysgrifenodd hefyd 
anerchiad iddynt, yr hwn oedd yn Ilawn 
o deimlad crefyddol; ac i fechgyn Ysgol 
Winchester y darfa iddo gyfansoddi yr 
Hymnau Boreaol a Hwyrol. Cyfan- 
soddodd Hymn iddynt Vw chanu ganol nos. 
Dymnnai arnynt eu cann yn en hystafell- 
oedd am gan eu hadgofio, eiriaa y Salmydd, 

" Son am dy gariad fore glas, 
A*r nos am wirioneddau'th ras." 

Teithiodd Ken lawer yn ei fywyd ym 
mhlith gwledydd ereill, talodd ymweliad 
ag Itali, vr hon oedd *y wlad gyfoethocaf 
a mwyaf poblogaidd a chyfoethog yn 
Ewrop y dyddiau hyny. Cafodd yn fuan 
wedi hyn ei benodi yn gaplan i'r Frenines 
Man, yr hon oedd wedi priodi a William, 
^wysog Orange; ond nid rhyw lawer o 
odedwyddwch a gafodd yno; nid oedd y 
ty wysog yn un o'r rhai goreu ei dymmerau : 
ar un achlysur, darfu i Ken ei geryddu am 
ei ymddygiad; mae hyn yn profi nad oedd 
yn ofhi gwg,ie, hyd yn oed gwg ty wysogion. 
Tra y bu yn aros vn Holland, cyfanneddau 
ym mhentref prydferth ac enwog Hague. 

Pan ofynodd Siarl yr Ail i Ken am 
roddi ei dy i un o'i gyfeillion afradlawn, yr 
yr hwn oedd yr eseob wedi gondemnio lawer 
gwaith o herwydd ei afradlonedd, gwrth- 
ododd a chydsynio a chais y brenin yn y 
modd mwyaf penderfynol; er cynddrwg 
oedd Siarl, darm iddo barchn ei gydwybod- 
oldeb. 

Pan briododd Siarl, daeth y trefedig- 
aethau Bombay a Tangier i'w feddiant; 
cafodd hwynt yn He cynnysg^th, canys 
mae yn Ued debyg fod yr arian yn brin ar 
freninoedd weithiau. Yr oedd Tangier, yr 
hon oedd drefedigaeth werthfawr iawn, dan 
lywyddiaeth y Milwriad Kirke, dyn drwg. 



a g^rmeswr o'r h6n Vt brig. Nid oedd 
Bombay yn cael ei ystyried yn werth 
llawer yr amser hwnw. Penderfynodd 
Siarl dynu i lawr yr amddiffynfeydd 3m 
Tangier, ac anfonodd allan un o'i lynges- 
wyr yno i'r perwyl, yr hwn oedd yn 
ddyn da. Yr oedd y swyddog uchod am 
g^l y dynion goreu a'r dynion doethaf a 
aUasai gael i fyned gydag ef. Ar ei daer 
ddymuniad, pendeHynoad Ken fyned 1 
Tangier. Yr oedd y Llywodraethwr 
Kirke wedi dwyn y drefedigaeth i sefyUfa 
arswydas; ac yr oedd y ilynges mewn 
cyflwr gwael. 

Yn absennoldeb Ken, bu farw Isaac 
Walton, ei frawd yng nghyfraith, yr hwn 
oedd wedi ymddwyn tuag ato fel tad. 

Yn fuan wedi iddo ddychwelyd, cafodd 
ei wneyd yn Esgob Bath a Wells. Yr 
oedd arferiad yr amser hwnw i bob esgob 
newydd roddi gwledd ar ei ddyrchafiad; 
ond ni wnaeth Ken ddim o'r fath beth; 
rhoddodd yr arian i adeiladn Eglwys Sant 
PauL 

Cafodd Siarl ei gymmeryd yn glaf cyn i 
Ken fyned i lawr i gymmeryd meddiant o'i 
esgobaeth. Cyfanneddau yn WeHs, a 
dy wedir fod ei rodf eydd i'w gweled eto; yr 
oedd yn arfer gweddlo a chanu hymnau 
dan gysgod tewfrig yr eiddew oedd yn 
tyfu uwch ben y gefeilliau (grottos). 
Cyhoeddodd lyfr crefyddol, pa un ddarfti 
iddo gyfiwyno i drigolion ei esgobaeth; 
ac anercha hwy, "Ey anwyl gariadus 
frodyr yn yr Arglwydd," a geilw ei bun 
" Thomas, eich hesgob annheilwng." Yr 
oedd yr anerchiad yn Uawn o deimlad 
duwiol a chrefyddol. Yr oedd Ken yn 
hynod am ei haelioni i'r tlodion; yr oedd 
yn arfer bob Sul rhoddi ciniaw i ddeuddeg o 
bobl oedranus, gw^r a gwragedd, yn ei dy; 
ac yr oedd y gweddill i gael ei anfon i'w 
hanneddleoedd. Ar y cyfryw achlysuron, 
yr oedd yn arfer rhoddi ymborth i'r 
enaid yn gystal a'r corff. Pan dorodd yr 
erlidigaeth aHan yn Efirainc yn amser 
Louis XlV., diangodd llawer iawn o'r 
Protestaniaid i Loegr, a gwnaeth yr Esgob 
Ken bob peth ag oedd yn ei aUu i ennyn 
cydymdeimlad y wlad o'u plaid; ac er ei 
fod yn dlawd, cyfranodd dair mil o 
bunnau ei hun er ei cynnorthwyo. Yr 
oedd y deymas hon mewn cyflwr galarus 
tua'r cy food hwn ; torodd gwrthryfel aUsn 
dan arweiniad yr anffodus Dug Trefynwy. 
Yr oedd y blaidd Kirke, yr hwn a ddarm 
hynodi ei hun trwy ei greulonderau yn 
Tangiers, yn gollwnff ei nlwyr fel haid o 
waedgwn i ymosod ar y diniwed a'r 
diamddiffyn. 

Yr amser yma cynnaUodd y Bamwr 
Jeffi-eys ei frawdlysoedd gwaedlyd ; un o'r 
dynion mwyaf mileinig, didosturi, ac 
anghyfiawn a ddarfu eistedd ar y fainc 
erioed. 



Digitized by 



TB HAUI.. 



227 



Nid oedd dim Uai na mil o garoharori^n 
jn esgobaeth Ken; er fod llawer o honynt 
yn ddynioD hoUol annuwiol, yr oedd Ken 
yn arier ymweled a hwy, a chyfranu at ea 
angenrheidiau. Pan geisodd lago yr Ail 
ail sefydlu Fabyddiaeth, darfu i aen ei 
wrthwyneba. Tr ydym wedi rhoddi banes 
treial y Saith Esgob yn yr Haul am fis 
Mai; niwnawn ymaddim ondcyfeirio ato. 

Pan ddaeth William a Mari i'r orsedd, 
gwrthododd Thomas Ken en cydnadod fol 
penaduriaid, o herwydd ei fod wedi cym- 
meryd 11 w o afudd-dod i lago; yr oedd yn 
ystyried, nas gallasai heb droseddu yn 
erbyn ei gydwybod gydnabod William a 
Mari. Nis gallwh lai na chanmol yr 
esgob am ei gydwybodoldeb; ond nid oedd 
llawer oV un deimlad ag e£, Gresyn. na 
^uasent yn defnyddio rhyw Iwybr arall, yn 
He oeisio ei orfodi i gydnabod William. 
Ni ddarfu i*r awdurdodau erioed ddeall y 
rheswm o'i wrthwynebiad i'r brenin, a 
chafodd ei gamgyhuddo, &c. ; a gorfu arno 
adael ei gartref a'i ddiadelloedd, a bu fyw 
amry w flynyddoedd mewn tlo£ a dinodedd. 
£r ei fod yn cael ei ystyried yn ddyn 
cyfoethog, yr oedd ym mhell o fod felly; 
yr oedd yn arfer cyfranu ei arian i gyd at 
achosion elusengar; a pban ddaeth adfyd 
ar ei warthaf, gorfu arno werthu llyfrau 
ei hoff gyfeillion, pan oedd pob peth arall 
wedi cefnu arno; ond **Dybydd hinon ' 
wedi gwlaw" medd yr hen ddiareb: ni 

Eharhaodd nos gorthrymder a thlodi yn 
ir: trefnodd Rhagluniaeth fawr y nef 
l^rtiref cy suras iddo yn ei henaint. 
Cynnygiodd hen gyfaill chydfyfyriwr 
iddo, sef Arglwydd Weymouth, le iddo 
yn ei balas, Long Leat; rhoddodd ei 
gyfaill ystafell iddo, a rhoddodd hefyd ei 
lyfrau at ei wasanaeth. Mae yn lied 
debyg fod ganddo, pan oedd haul llwydd- 
iant yn gwenu arno, ddigonedd o gyfeiUion 
fel llawer; ond cyfeillion tywydd teg oedd- 
ynt, nid oes dim yn profi oyfaill yn well 
nag adfyd. Fan oedd yn Long lieat, yr 
oedd yn arfer dywedyd nad oedd ganddo 
ddim i feddwl am dano ond am fyd arall — 

"Have nought to do but pray, and love, and die." 

Cafodd yma lonyddwch i fyfyrio am y 
cyfnewidiad mawr ag oedd yn ei aros, ac 
sydd yn ein haros ninnau oil. Ei hofif 
waith oedd gweddio, ac arwain ereill at 
orsedd gras: "gweddi," meddai, yw y 
drysorfa ym mha un mae bendithion yn 
cael eu cadw. Bn fyw am ugain mlynedd 
yn nhy ei gyfailL Gofynodd cyfaill iddo 
am ddy fod i Lundain, a'r ateb a roddodd oedd, 
nad oedd ei Iqgell, a sefyllfa ei iechyd, yn 
caniatau iddo. Ar farwolaeth William, 
esgynodd Ann i'r orsedd, yr hon oedd yn 
ffafriol iawn Vr prelad an£Podus, ac yr 
oedd yn chwennycn ei adferu i*w esgobaeth ; 
ond yr oedd dyddiau blin wedi ei ddal, yr 



oedd ceidwad y ty wedi oyned i gryun, a'r 
rhai sydd yn edrych trwy y ffenestri yn 
dechreu tywyllu; a gwrthododd y cynnyg, 
er fod yr esgobaeth yn wag; nid oedd am 
gymmysgu a'r byd mwyach, ac vr oedd 
am weled yr esgobaeth yng ngo&l rhvw 
ddyn da. Darfu i'r !Frenines Ann roddi 
gwobr-dal iddo ef am y gweddill o*i 
oes. Tn y flwyddvn 1703, cymmerodd 
ystorm ddychrynllyd le yn y deyrnas hon, 
trwy ba un y collodd tuag wyth mil o 
bersonau eu by wydau, adinystriwyd gwerth 
miliynau o eiddo. Dy wed Ken fod y ty lie 
yr oedd ef yn cyfanneddu yn cael ei 
ysgwyd trwy'r nos. Cyfododd yr holl 
deulu o'u gwelyau, er mwyn ymostwng 
mewn gweddi o flaen Duw, a chawsant eu 
cadw yn ddiogel. Yr un noswaith 
chwy thwyd palas yr esgob yn Wells i lawr, 
a chafodd olynydd Ken a'i wraig eu claddu 
yn fyw dan yr adfeilion. 

Yr oedd dyddiau Ken yn nesau at y terfyn j 
yr oedd yn wastad yn meddwl am y dydd 
mawr hwnw, a dy wedir ei fod am flynydd- 
oedd yn arfer cludo ei amdo gydag ef i ba 
\% bynag yr elai fel rhyw ddilledvn araU. 
Gofynodd i'r meddyg ychydig ddyddiau 
cyn iddo farw, beth oedd yn feddwl am dano : 
yr ateb a gafodd oedd, nad oedd ganddo ' 
ddim ond dau neu dri diwrnod i fyw? 
Atebodd Ken, "Gwneler ewyllys Duwj'* 
ac nad oedd arno ddim ofn myned trwy y 
glyn tywylL Bymunodd gael ei glaadu 
gyda chodiad yr haul yn y boreu, yn y 
fynwent ger Haw ; nid oedd dim un math o 
rwysgi fod yn ei angladd:. yr oedd ei gorflP 
i gaefei gludo o'r ty i'r bedd gan chwech 
o'r dynion tlotaf yn y plwyf; ac ysgrifen- 
odd ei ysgrifen fedd ei nun. 

Cyfansoddodd luaws mawr o lyfrau 
gwerthfawr ar wahanol destynau, y rhai 
sydd yn awr ym meddiant y cywrain a*r 
dysgedig; ond nid yw y cyhoedd yn 
g^y bod dim am danynt ; ond mae ei hymnau 
ardderchog yn cael eu dysgu gan nloedd, 
er fod enw yr awdwr yn anadnabyddus; 
ac maent wedi cael eu bendithio gan Dduw, 
y wobr oreu a allasai un bardd ddysgwyl 
am ei lafur. Maent yn cael eu canu ym 
mhob rhan o'r byd gwareiddiedig ac 
aduabyddus; pa le bynag mae yr iaith 
Seisonig yn cael ei Uefaru — ym mhalas y 
brenin, ac ym mwthyn y cardotyn, yn yr 
India eang fras, Afric grasboeth, a 
Chanada rewUyd, maent yn cael eu canu. 

Mae'r Cymry yn ddyledus am gyfieith- 
adau campus a'r Emynau Boreuol a 
Fhrydnawnol, 

Awake, my Soul, and with the, tm^ 
"O deflfro, gyda'r heulwen rhed," 

" Glory to thee, my God, this ni^ht," 
"Mawl, mawl, i Dduw am oleu'i ddydd." 

i'r diweddar Barchedig David Rowlands, 
curad Sant Fedr, Caerfyrddin. 



Digitized by 



228 



Yft HAUL. 



PREOETH. 

''Tr no fixmnd jr ieiianc, byddwcb ostyngedig' 
iV hennriaid. A byddwcb ba^ yn osfyngedig 
i*ch gilydd, ac ymdrwfnwcb oddi fewn 1 
goBty pgeiddrwydd. blegid y mae Duw yn 
gwrthwynebu j bdlcbioo, ac yn rhoddi gras i'r 
rhai gwtyngedig 1 Pkdb t. 6. 

Yk fy nhraethawd diweddaf ar y geiriaa 
hyn, mi amcaoais otod o'ch Uaen werth- 
fawrogrwydd y rhinwedd rafforol hon, sef 
gostyogeiddrwydd yn ei chyflawn sedd, fel 
y mae hi yn pertnyn i Dduw a*n cym- 
mydogion ; a thnag at wneuthar hyny yn 
amlwg mi ddangosais — 

L Khai o'r gweithredoedd penaf o 
ostyngeiddrwydd, y rhai aydd yn gorwedd 
arnom idd en cynawna tuag at Ddaw a 
dyn, y deallom beth a offrnir gan bawb a 
chwennycho ymdrwsio ei hunain & gostyn- 
geiddrwydd. 

n. Mi osodais hefyd o*ch blaen y fath 
gynhyrfiadau ag oeddynt yn ddigonol 
trwy ras yr Ysbryd Gl&n, i*ch cyfiroi chwi i 
ymarfer y ddyledswydd hon. 

Wrth draetha ar y cyntaf oV pynciau 
hyn, mi ddangosais fod ein hymddygiad isel 
yn gynnwysedig — 

1. Mown teimlad o'n hannheilyngdod ein 
hunain. 

2. Mewn ystyriaeth o fawredd a 
pherffeithrwydd yr Arglwydd. 

3. Mewn ymddwyn ein hunain taag at 
Dduw yn gyfatebol i*r ystyriaethau 
pwysig hvn (o» iawn-fyfyriwn amynt) gael 
ar ein calonau. Mi roddais i chwi hefyd 
banes eglur o'r pethau mae yr Ys^rythyr 
yn ei ddysgu ao yn ei ddysgwyl i ni ddeall 
yng nghylch Duw a'n hunain, ac amcenais 
ddangos pa gymmaint a ddichon yr ystyr- 
iaeth nen yr adnabyddiaeth o*n hunain 
faethuV rhiuwedd rasol hon yn ein 
calonau. 

Yr wyf yn dyfod ym mlaen yn awr i 
ddangos pa mor cffeithiol yw cydnabydd- 
iaeth o'r Arglwydd ein Duw i*r un dyben. 

Yn awr, gan hyny, mae i ni ystyried os 
ydyw teimlad o'n hannheil^ngdod ag iawn 
eyanabyddiaeth o'n hunain yn ddigonol 
in gwneuthur ni yn ostyngedig yn ein 
golwg ein hunain, pa faint yn waelach 
raid i ni fod os oddi yno y dyrchafwn ein 
llygaid i edrych, a'n calonau i ystyried 
perffeithrwydd anfesuredig y tragwyddol 
Dduw? Oes ein heinioes ni sy fel blodau'r 
maes, neu fel tarth sy dros ychydig ennyn 
yn ymddangos, ac wedi hyny yn diiianu, 
beth yw, os cyffelybir ef i dragwyddoldeb? 
Os ein grym nid yw odd gwendid, beth 
yw, 08 oyflfelybir A'i hollalluoffrwydd 
£f? Os ein tegwoh a'n elencQd nid 
ydynt ond Uwoh a Uudw, beu ydynt, os 
cyffelybir a'r harddwch, y goeoniant, a'r 
dysglelrdeb sydd yn dalln llygaid yr 
angylion? Os ein doethineb nid yw 
amgen na ffolineb; ein sanoteiddrwyd ond 



ffieidd-dra; holl fwriad meddylfryd ein 
calonan yn nnig yn ddrygionns bob amser, 
a*n faoH gyfiawnder ni megys bratiau 
pudron, beth ydym ni mewn cyffelybiaeth 
1 anfeidrol ddoethineb, sancteiddrwydd, 
cyfiawnder, trugaredd, a g^wirionedd yr 
Hollalluog? Fel byn cbwi welwch mor 
naturiol mae'r gras hyn n ostyngeiddrwydd 
yn tarddu odidi wrtb gydnabyddiaetb 
eywir o Dduw a'n hunain. Oddi wrth yr 
hyn a gly wsoch y mae i ni ddysgu — 

1. Ofni Duw o flaen pob dim, le, ei ofiu 
Ef yn unig, yr Hwn y w Brenin y brenin- 
oedd, ac Arglwydd jrr arglwyddi, yr Hwn 
y w ein Creawdwr, ein peidwad, a'n Pryn- 
iawdwr, yn yr Hwn yr Jm yn byw, yn 
symmud, ac yn bod. Iddo Efe mae i ni 
roi pob clod a dioleh; o*\ flaen Ef jn unig^ 
mae i ni ymostwng ar ein gKniau gyda 
phob parch ac anrhydedd, eyda pfaob 
gostyn|eiddrwydd calon ac tselder meddwl, 
a chyda phob moesan ao ymddygiad 
parchus ag a fedrom. A'r modd mae i ni 
ddysgu ei ofni Ef, yw dyfod yma ar 
bob odfa i wrando ei Air sanctaidd Ef; 
canys hwn yw porth y nef ; dyma He mae 
preswylfa ^ogoniant yr Arglwydd; ac 
yma y mae i ni guro fel yr agorir i ni, le^ 
yma y mae i ni dderbyn ei fenditbion a'i 
drugaredd. 

Oddi yma ein dysgir ni i anrfaydeddu 
Duw, a chydnabod mai Efe yw awdwr 
pob daioni, ffynnon yr boll ddoethineb: 
I'w anrhydeddu Ef yn ein bucheddao 
wrth ufnddhau a chadw ei orehymmynion, 
a boddloni i bob cyflwr a fo'm ynddo, a 
b6d yn ddiolchgar iddo am ei ewyUys 
bendigedig ym mhob peth, ac i glodfori a 
bendithio ei enw Ef mewn aidfyd, yn 
gystal ao mewn hawddfyd, am ei eeryddon 
yn gystal ac am ei fenditbion, ac i bender- 
fynu gyda lob, pe lladdai Efe ni, eto i obeithio 
ynddo; ei ^aru Ef a'n holl galon ac a'n holl 
enaid, ac i ymddiried ynddo megys unig 
Awdwr ein holl ddedwyddwch. Dyma 
ffrwythau ein gostyngeiddrwydd tuag at 
Dduw. **OfnaDduw, a chadw ei orchym- 
mynion"medd yPregethwr,** canys hyn yw 
holl ddyledswydd dyn." 

Ond nid yw yn ddigonol i ni ymddwyn 
ein hunain yn ostyngedig o flaen Duw; 
ond y mae yn gofyn i ni ymddwyn ein 
hunain felly i bob dyn, fel y mae yn amlwg* 
oddi wrth y gorchymmyn yn y testyn. 
Yn yr un ffunud yr ieuainc, byddwch 
ostyngedig i'r henuriaid, le, byddwcn bawb 
yu ostyngedig i'ch ei gilydd, ac ymdrwsiwch 
oddi fewn a gostyn^eiddrwyd<^ &c. 

Y dyn a fo yn wir ostyngedig, yn ddiau 
a anrhydedda ac a ufuddha, nid yn unig ei 
rieni, a'i holl ly wiawdwyr a'i ddysgawdwyr, 
a phawb o'i well, ond bydd barod i debygu 
yn well am y sawl a fo yn is ei radd, gan 
wybod fod pob dyn wedi ei greu ar lun a 
delw Duw, a bod enaid y dyn gwaelaf yr 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



229 



olwg arao yn «in tyb ni, mor werthfawr 
yng ngolwg Crist, yr Hwn a'u prynodd, a'r 
ty wysog peoaf yn yr holl ddaiar. 

Y dyn a fo yn ostyngedig mewn gwirion- 
edd, a fydd gywir a chynawn ei holl 
orchwylion, gan daln ei eiddo i bob dyn, 
heb fod yn nyled un dyn o ddim end o 
gariad. Os bydd yn dlawd, ni rwgnach 
wrth weled Uwyddiant ei gymmydog, ac ni 
fydd byth yn anfoddlawn iV ei gyflwr ei 
hnnain er gwaeled y bo, ond ynhytrach fe 
rydd ddiolch iV Arglwydd am ei ewyllys 
l>endicedi^, yr Hwn a'i gwaredodd ef oddi 
wrth feddiannau mawrion, gwreiddiau pob 
drwg, ie, y rhai sydd yn rhwystro Uawer mil 
o eneidiau ddringad i tyny Vr nefolion leoedd. 

Os bydd dyn o'r dymmer rasol hon, yn 
gyfoethog, ni orthrymaV tlawd, ac ni 
wasgaV gwan; ond yn hytrach, fe wna 
gymmaint ag a alio tuag at eu helpa a*a 
cynnorthwyo hwynt, ean vrybod rod yn 
rfaaid iddo roi oyfrif (vi dalentan, ei fedd- 
iannau, a'i gyfoeth, ag a welodd yr Ar- 
glwydd fod yn dda ddanfon iddo er mwyn 
cymhorth iV gweiniaid. Mae dyn o'r 
fath hyn, yn meddwl nad yw ei eyfoeth 
wedi ei ddanfon i un pwrpas arau gym- 
maint ag i ddiladu'r noeth, ac i borthiV 
newynog, ac i fod yn wasanaethgar i bob 
Cristion a fo mewn eisieu o*i gymhorth. 
Hyn a dyn i lawr fendithion y nef ar ei 
holl amcanion da yn y byd hyn, ac a'i 
gwna ef yn gyfranog o ddedwyddwch 
diddarfod yn y nesaf. 

Y dyn a fo yn wir ostyngedig ni ddwg 
gamdystiolaeth yn erbyn ei gymmydog; 
ond efe ddywed y gwirionedd yn wastSMd. 
Ni ddywed yn ddrwg am neb; ni farna 
neb, gan ystyried ei wendid ei hunan, a'i 
fod yn ddarostyngedig i dramgwyddo fel 
arall; ond yn hytrach, yn ol cynghor yr 
Arglwydd, os goddiweddir dyn ar ryw fai, 
a amcana adgyweirio'r cyfryw un mewn 
ysbryd addfwynder, gan ystyried ei hun, 
rhag ei demtio yntau. Ni chwennyoh ddim 
a berohenogo ei gymmydog, ond efe 
ddymuna gystal iddo ag iddo ei hunan, ac 
a lawenhi gymmaint am Iwyddiant ei 
gymmydog al Iwyddiant ei hanan; ac ym 
mha y stad bynagy byddo, efe fydd boddlawn, 
gan ystyried nad yw ef deilwng o'r Ueiaf 
o drugareddau yr Arglwydd. 

Fel hyn mae r gras o ostyngeiddrwydd 
yn ein trefnu, ac yn ^osod ein calonau i 

Snarfer duwioldeb, ac i gyflawnu ewyllys 
uw$ ac hebddo nid yw"r gweithredoedd 
goren a wnelom ond ffiaidd ger bron ein 
Greawdwr. 

Pa mor werthfawr yw'r dyledswyddau o 
weddio, ymprydio, a rhoi elusen, pan 
cyflawnir hwynt, yn ol esampl ein Hiach- 
awdwr, yn y dirgel a chalon Ian ddrylliedig, 
yn unig er mwyn gogoniant i Dduw ! Yno, 
medd y Salmydd, "ein gweddi a gyfeirier 
ger ei feon yn arogl£rth, a dyrchafiad 



ein dwylaw fel yr oflfirwm prydnawnoL"' 
Ond OS nyni a udganwn o flaen ein 
helusen, fel y dywedodd ein Hiachawdwr, 
ac anffarfio ein hwyneban pan ymprydiom, 
a gweddio yng nghonglau'r heolydd, i^l 
y Fhariseaid yn yr amser gynt, nen fel 
rhai o'r un tymmer yn ein dyddiau ein 
hunain sydd yn arferol o weddto yn en tai 
yn y Ueoedd amlygaf, i'w canfod gan 
ddynion; gan halogi, meddaf, yn Ilyn y 
dyledswyddau yma trwy wag ogoniant o 
ffug sancteiddrwydd, pa mor ffiaidd ydynt 
yng ngolwg yr Arglwydd! ac yn lie 
esgyn tel arogldarth tua*r nef, y maent yn 
disgyn i'r pwU diwaelod. Fel hyn chwi 
welwch pa mor werthfawr y w gostyngeidd- 
rwydd, a'r modd y mae i ni ymddwyn ein 
hunain tuag at Dduw a dyn. 

Ac yn awr yr wyf yn gobeithio na 
raid i mi dreulio Uawer o amser ar yr — 

IL Sef i'ch cyffiroi chwi i ymarfer y ddyled- 
swydd hon, o herwydd fe ddichon y dyn 
Ueiaf ei ddeaU weled yr angenrheidrwydd o 
fod yn ostyngedig oddi wrui yr hyn a lefar- 
wyd eisoes. A ydyw yn angenrheidiol i 
ni fod yn gadwedig, achael gafael ar fywyd 
tragwyddol? Tr dyben hyny fe orchym- 
myuodd ein lachawdwr i ni gadw'r gor- 
chymmynion. 

Ond, fel y dangosais o'r blaen, am- 
mhosibl y w eu cadw heb ostyngeiddrwydd. 
A ydyw yn angenrheidioi i ni gael cariad 
a ffufr yr HoUfuluog, a bod yn etifeddion 
teyrnas nef, a chyfeillion yr angylion? 
Nid oes dim a'n g^na ni yn deilwng o hyn, 
08 bydd gostyngeiddrwydd yn eisieu; o 
blegid y mae Duw yn gwrthwynebu 
beilchion, ac yn rhoddi gras i'r rhai 
gostyngedig. 

Nid oes achos i mi osod esamplau o'r 
Ysgrythyr i gadamhau'r pynciau hyn, a 
blegid chwi wyddoch bawb ond odid pa 
mor drwm y dialodd yr Arglwydd, ac y 
cospodd Ef Pharaoh, *Corah, Dathan, ac 
Abiram, a Nebuchodonosor am eu balchder 
a'u rhyfyg, ac amryw ereill a sonir am 
danynt yn yr Ysgrythyr; ond uwch law'r 
cwbl y modd y danfonodd £f yr angylion 
cyntaf a bechas^nt i u£Pern, ac a'u cadwodd 
hwynt mewn cadwynau tragwyddol, dan 
dywyllwch i farn y dydd mawr. Ac o'r 
ochr arall, pa mor werthfawr ger bron yr 
Arglwydd oedd Abraham, Moses, Bafydd, 
y Forwyn Fair am eu gostyngeiddrwydd, 
ac yn fwy na neb, ein Harglwydd bendi- 
gedig, " Yr Hwn," medd Sant Paul, *'ac Efe 
yn ffurf Duw ni thybiodd yn drais fod yn 
ogyfuwch a Duw, eithr Efe a ddibrisiodd ei 
Hun, gan gymmeryd arno agwedd gwas, 
ag a wnaed mewn cy ffelybiaeth dynion ; a'i 
gael mewn dull dyn, Efe a'i darostyngodd 
ei Hun, gan fod yn ufudd i angeu, 'ie, 
angeu'r groes. O herwydd pa ham, Duw 
a'i traddyrchafodd ynt«, ac a roddes iddo 
, enw, yr hwn sy goruwch pob enw, fel yn 



Digitized by 



230 



TR HAUL. 



enw'r lesu y plyga pob glin o*r nefolion 
a*r daiarolion a than ddaiaroUon bethau; 
ag y cyffesai pob tafod fod lesu Grist yn 
Arglwydd er gogoniani Daw Dad." 

Gan hyny, os ch wennych wn fod yn gyfran- 
ogion ogoniant Crist yn y nefoedd, ym* 
drwsiwn oddi fewn a gostyngeiddrwydd 
tra byddom ar y ddaiar. Os ch wennych wn 
fyned i mown i'r orohwysfa dragwyddol, 
cymmerwn ei iau £f arnom, a dysgwn 
ganddo £f fod yn addfwyn a gostyngedig 

galon. Gallwn feddwl fod y wers hon 
yn angenrheidiol i ni ddysgu yn benaf 
dim; o herwydd i Fab y Gorachaf ei 
chymmerdwyo i ni megys y gwreiddyn aV 
ffynnon o ba an y mae pob gweithred dda 
GristionogoUarhiDweddaugrasolyntarddu. 
Os plenir y gwreiddyn hyn yn ein calonau, 
fe ddwg allan ffrwyth yr Tsbryd mewn 
pob daioni, cryfder santeiddrwydd, a gwir- 
lonedd; ac fel y gallwn yn fwy effeithiol 
ddysguV wers hon, a threfnu ein buchedd- 
au yn ol yr esampl a osododd ein Har- 
glwydd o'n blaen, edrychwn yn wastadol 
ar yr lesu, Awdwr a Pherfieithydd ein 
ffydd. Os edrychwn amo Ef o'i enedig- 
aeth hyd ei farwolaeth, o'r preseb i'r groes, 
ni a ganfyddwn y fath ostyngeiddrwydd 
rhyfeddol ar na fu erioed o'i ilaen, ac na 
welir byth eto: rhyfeddod oedd i'r nef yn 
P^ystal ag i'r ddaiar, i angylion fel i ddyn- 
ion, wel^ yr Hen Ddihenydd yn cael ei eni 
yn ddyn bach; yr Hollalluog wedi ei ym- 
drwsio mewn gwendid, ac eto nid oedd hyn 
oad dechreaad ei ostyneeiddrwydd. Oni 
ryfbddwn ni i Harglwydd y bywyd wisgo 
cnawd ? Oni ryfedd wn ni i Fab Du w ddyfod 
yn fab dyn, er mwyn ein gwneuthur ni yn 
feibion i Dduw? !e, yn bendifaddeu iddo 
weled yn dda fod yn waelaf o ddynion. 
Fe gostyngai Efe y nefoedd, a disgyn i 
lawr mewn mawredd a gogoniant, fel yr 
oedd yr luddewon yn dysgwyl am eu 
Messias hwynt; pe ymadawsai a gogon- 
iant ei Dad, a dyfod megys brenin mawr i 
reoli'r ddaiar, ni fuasai hyn yn ostyngiad 
anfeidrol. Ond Efe a ymddarostyngodd 
lawer iawn yn iselach na hyn ; Efe a ym- 
ddangosodd mewn agwedd gwas; dirmyg- 
edig oedd, a diystyraf o'r gw^r; gwr gof- 
idus a chynnefin a dolur. I'r luddewon yn 
dramgwydd, ac i'r Groegwyr yn flFolineb. 
Er bud y nef yn orseddfainc iddo, a'r 
ddaiar yn Ueithig idd ei draed, eto trwy ei 
hoU amser ar y ddaiar, nid oedd ganddo le 

1 roi ei ben i lawr; ond cyn gynted ag y 
ganed Ef, Efe a erlidiwyd gan Herod. Yr 
oedd gw^r ei wlad ei hun yn dannod iddo ei 
eui Ef yn Nasareth, He nad oeddynt yn 
dysgwyl am ddim daioni. Hwy (o ewyllys 
drwg a chenfigen) a'i galwasant Ef yn fab 
y saer, yn hudolwr, yn ddyn ^Iwth, yn 
ufwr gwin, yn gablwr, yn fwriwr allan 
gythreuliaid trwy Beelsebub, penaeth 
y cythreuliaid. Hwy a boerasant yn ei 



wyneb, ac a'i gwatwarasant Hwy 
a ddodasant ar ei ben goron o ddrain, a'i 
gwisgasant Ef & gwisg o borffor, ac a 
roisant gorsen yn ei law, gan ei ddirmyga, 
a dy weyd, Henffych well, Brenin yr ludd- 
ewon. Efe a osodwyd rhwng dau leidr ar 
y groes, ac a'i croeshoeliwyd megys y 
mwyaf euog o'r trL Er hyny oil nid 
agorodd Efe ei eneo, ond i weddio dros ei' 
elynion, gan adael i ni esampl fel y canlynem 
ei ol Ef. 

Ac yo awr, beth raid wrth ragor o 
resyman i ganifbd y rhinwedd rasol hon o 
ostyngeiddrwydd, yr hon a ymddangosodd 
mor amlwg trwy fy wyd a marwolaeth Mab 
Duw? A ydym ni yn credu i Fab Duw, 
ein Harglwydd bendigedig, ymostwng ei 
hunan mor isel er mwyn gwneuthur iawn 
am ein faeuogrwydd a'n balchder, ac a 
fyddwn ni eto byth yn feilchion, ac eto 
mor ddigywilydd a phroffesu ein hunain 
yn ddysgyblion iddo. Ond pe iawn 
ystyriem mae ein balchder a'n rhyfyg ni a 
barodd gymmaint o fuchander i Fab Duw, 
byddai'r unrhyw ystyriaeth yn ddigonof 
i'n cyffroi (pe bai naws twymgarwch a 
charedigrwydd ynom), i ddilyn ei esampl 
Ef mewn amynedd a gostyngeiddrwydd. 
Ond yr wyf fi eisoes wedi dangos i chwi 
mai porth y nef yw y sylfaen ar ba un yr 
adeiladwyd crefydd, y gras mawr angen- 
rheidiol sydd yu gwneuthur ein gweithred- 
oedd yn ganmoli^wy ac yn un werthfawr 
ger bron Duw trwy haeddedigaethau ein 
Prynwr tirion. 

Gan hyny, ymorchestwa berchenogi'r 
perl gwerthfawr hyn; a thra bo plant y 
byd yn hoffi ynddo ap yn cydymffurfio ag 
ef, ymnewidiwn ni trwy adnewyddiad ein 
meddyliau fel y profom beth y w daionns, a 
chymmeradwy, a pherffaith ewyllys Duw. 
Tra bo plant y genedlaeth hon yn balchlo 
yn ei Mammon, ac yn ymffirostio yn ei 
cywilydd, gadewch i ni ymffrostio yng 
nghroes Crist yn unig, ac ymdrwsio oddi 
fewn a gostyngeiddrwydd mewn addfwyn- 
der a Uonyddwch, yr hwn sydd ger bron 
Duw yn werthfawr; felly y dangos wn ein 
bod yn ddysgyblion cywir, a chanlynwyr 
ff)^ddlawn i'r lesu bendigedig yma, ac ni 
etifeddwn yn ol Haw y fendith a addaw- 
odd Efe i'r tlodion yn yr Ysbryd, sef teyrnas 
nefoedd. Ni gawn ar ein ymddattodiad 
ein derbyn i'r preswylfaoedd heddychlawn, 
yr anneddau diogel, i blith plant a phobl 
Dduw, i gymdeithas y gostyngedig o galon, 
fry, yr eneidiau glan, pur, difalch, a 
difrycheulyd, a olchasant ei gynau yng 
ngwaed yr Oen, ac o herwydd hyny ydynt 
yn rhodio yn ei wydd mewn harddwdh 
sancteiddrwydd. I ba gyflwr gwynfydedig 
Duw, o'i fawr drugaredd, a'n dygo ni oil trwy 
haeddedigaethau lesu Grist, i r Hwn gydaT 
Tad a'u Ysbryd Glan, y rhodd wn y n ostyng- 
eiddiafy fel y perthyn, nid a'n gwe&isau 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



231 



yn nnig, eithr yn ein bncbeddan, pob clod, 
unrhydedd, a gogoniant, yn vea oesodd. 
Amen. 

Llanham a lAanfaes^ Ehagfyty 1781. 



Y FYNWENT. 

Dtstawkwtdd deyrnasa rhwng mnriau'r gye- 
segrfan, 

Lie gorphwys mewn graian farwolion y plwy' ; 
Y rhai ag sydd yma, Ow I imi mae'n alar> 

Yn tramwy v ddaiar ni welaf byth mwy ; 
Digrfiro yw'r dyrfa dan rwyman marwolaetb, 

A roed mewn daiargell gan angen yn gaeth; 
Ni phrisia mo tegwch a harddwch yr ieu*nctyd, 

Pob oedran a esyd yn nod idd ei saeth. 

Fan yma canfyddir y tlawd aV cyfoethog, 
Y penan coronog sydd hefyd 'run Wedd; 

Pob gradd a sefyllfa yn gydradd gorweddant, 
Yn dawel vr hnnant ar waelod y bedd; 

Ar odre'r coNfeini bydd llain o annogaeth, 
Wrth bawb o'r gym'dogaeth y traethant en 
llitb, 

Gan dd'weyd, ymbar'toa, ystyria, edrjrchwr, 
Ar fyr yn y pentwr, fe'th geir yn em plith. 

OwV gkddfa, galarfan, cartrefleV trancedig I 
Hen fangre lie trig fy nghyfoedion dan g^^, 

Nis gallaf acenn dy siilan anbyfryd, 
Heb beri i'm l^ysbryd och'neidio yn ddwys ; 

Oes rhywnn fedr droedio dy wyrddion heolydd, 
Heb wlychn ei ddwyrudd % dagran yn lli\ 

Wrth weled yn gorphwys hen deidian Crist'nog- 
aeth, > 

A chewri ieithyddiaeth yn heidian din'. 

MaeV ywen ganadlas a groga'n nchelfrig, 

Mai yn ei galarwisg nwcn beddrod y sant, 
Mael gwlith-ddail borenol mal dagran ^alarns 

Rhyw gn fam drallodns 'rol claddn ei phlant; 
Kid oes rewn yr oror ddim defhydd o londer, 

Na, jina mae dwysder yn cvm'ryd ei sedd: 
Mae llais yn cyfodi a sobra y llawen ; 

Ni welir dim crechwen nwch irwellt y bedd. . 

Fe welir y weddw mewn in|;oedd a thrallod 

Yn wylo nwch beddrod ei phriod dinam; 
A'r plentyn amddifad, &'i galon ddrylUedig, 

Ai fron yn glwyfedig, ar feddrod ei fam; 
Ond hynod nior Uonydd yw tenin marwolion, 

'Dall llefau anwyhon ddim cyrhaedd en clyw; 
Na r ddolef adseinfawr i'w clustiau ni threiddia, 

Nid oes a'n dihnna ond ndgom eu Dnw. 

Canfyddaf y diwmod, rhysf ddiwmod mawr- 
eddig, 

Yr lesn a ferchyg gymylan y nef, 
A thyrfa o engyl yng nghyd % seraphiaid — 

Ln canud o ^wmpas ei orsedd wen Ef; 
Tarewir bywiohon v ddaiar 4 syndod 

Wrth ffanfod fiith nrddas digymhar y cor; 
Ar floeddiad yr ndgom y beddan agorant, 

A'n meirw gyfodant ar archiad yr lor. 

Ar ddydd y cyfodi bydd dirfawr wahaniaeth, 
Fe roir y flaenoriaeth i dyrfa y saint ; 

Yn ddysglaer gwmpeini ar wedd en Hanwylyd, 
Mewn meddiant o fywyd tragwyddol heb 
haint; 



Ac yna y canlyn y dorf dorcalonns, 

A'n cyrff oil yn warthns dan soriant en Dnw; 
Heb obaith diangfa o'r carchar nfTemol, 

Mewn poenan tragwyddol fydd raid iddynt 
fyw. 

0, f 'enaid I o nifer pa d^a y byddi 

Ar ddjdd y cyfbai i fyny o'r bedd? 
Pa nn ai mewn nrddas, ai ynte yn warthns, 

Fydd raid iti'n fythol gymmeryd dy sedd ? 
boed iti gafiael, dnvj'r lean ddiangfa, 

Tragwyddol ddiangni rhag pechod a phoen. 
Am oesoedd diderfyn fiy yn y Ion wynfa, 

Yn fythol gael gwledda ar gariad yr Oen. 

Padabn ODWTir. 

Llanbadam Odwyrk 



SANT PAUL. 

Un nod wedd arbenig yng nghymmeriad yr 
Apostol Paul yw ei yni diflino. Yr oedd 
yn feddiannol ar hyn yn ei ystad annych- 
weledig, ond fod y gynneddf werthfawr 
wedi ei chamgyfeirio. Bhoddodd y 
personau hyny a labyddiasant Stephan en 
dillad wrth draed Saul, yr hwn, yntau, 
"oedd yn cytuno" i ladd y merthyr 
gwynfydedig. Pan, ac arfer ei ymadrodd 
ei hun, yr " ymaflwyd " ynddo gan Grist, yr 
oedd Saul o Iwyrfryd calon yn erlid Eg- 
Iwys Ddaw; ond o'r dydd hwnw allan, 
arweiniwyd ei sel danbald gan y ddoethineb 
oddi uchod. Oddi wrth hyn dysgwn, mai 
difudd i'w perchenogion yw y talentau 
mwyaf a'r cynneddfian crymf, pan y cam* 
gyfeirir hwynt; ond pan y cysserrir y 
cyfryw i wasanaeth Dnw, gwnant bethau 
anhygoel bron y fath nad ydynt o fewn 
gallu donian cyffredin i'w gwnenthur. 
Mae Actan yr Apostolion yn goflyfr o'r 
fath yni rhyfeddoL Darllenwn am ei 
deitbiau digyfielyb, trwy beryglon lluosog, 
yng ngwyneb aneirif wrthwynebiadau 
oddi wrth luddewon a Chehedloedd, am 
fiUtiroedd ar fiUtiroedd, dros fynyddoedd, 
trwy ddifeithleoedd anghyfanneddol, ym 
mheryglon Uadron, ym mheryglon llif- 
ddyfroiedd, ym mheryglon moroedd. Er 
goddef Uongddrylliad, er ei labyddio k 
meini, ei g^ro & gwiail; eto ni pnallai ei 
ysbryd, ac ni ddiffygia ddim; a phan y 
cymmer seibiani i gyflawnn gwaith ei 
Arglwydd mewn dinas fel Ephesus nea 
Corinth, cai£P ei ysbryd felus orphwysfa 
mewn ysgrifenu epistolan a ddaethant i 
lawr i ni, cymmnnrodd ammhrisiadwy yr 
Eglwys. 

rfodwedd arall yn ei gymmeriad yw 
gwresognoydd a serch ei nater, fel yr 
ennynant gyda thanbeidrwydd ar wyneb y 
ddaleni Cipiant ef ymaith gyda fflam 
sanctaidd, nes anghofio o bono ei hunan, 
with feddwl am ei ddychweledigion, a 
myfyrio am jr Hwn a fu farw drosto. 
Byw yw i Qnst, a marw i'r byd. Pan y 



Digitized by 



232 



YR HAUL. 



dygir ef yn rhwym o flaen breninoedd a 
lly wiawdwyr, cynnelir ef yn ddisyfl gan ei 
fawredd peraonol a'i ddyoddefiadan arwroL 
Nid oes herfeiddiad yn argraffedig ar ei 
wynebpryd. Llenwir ef gan gariad tan- 
baid, yr hwn a bar iddo ddwys dostario 
dros y rhai y saif o'u blaen. Tchydig a 
t>fala am wen gyfeillgar Festus nac 
Agrippa. Mil melusach i*w enaid uniawn 
pe gallai eu perswadio i fod **megy8 
yntau," oddi gerth **y rhwjfmau" hyny. 
Y fath gariad rhyfeddoU godidog, hunan- 
ymwadol, a ymddysgleisria trwy ei ail 
Epistol at y Corinthiaid. Ni chywilyddia 
son am dano ei ban; ni phetrnsa gael ei 

gyfrif yn ymffrostiwr os y bydd i*w ddar- 
enwyr gael eu bendithio trwy y weinidog- 
aeth a dderbyniodd gan Dduw. £to, yn y 
cyferbyniad cydrhwng yr Epistolau at y 
Oalatiaid a'r Philipiaid, fe ymddengys yr 
un cariad angerddol yn y naill, eiddigedd 
cryf na phetrusa weinyddu cerydd Ilym 
yn y Hall, tawel a Uariaidd gariad ag sydd 
yn ymlawenychu, am yr ad-delir ef mewn 
ffyddlondeb ae ufudd-dod. 

Nodwedd arall, ei ddoethineb ymarferol, 
Nidbreuddwydydd breaddwydion ; liid pen- 
boethyn mo bono. Mae yn wir mewn per- 
lesmair tra yn myfyrio ar anchwiliadwy 
olud Crist, am y gogoniant a ddadguddir i 
ni; ond nid yw fyth yn chwennych 
adeiladu pebyll yn y mynydd sanctaidd, 
ym mheil o swn traffertfaion byd." Mae 
yn gofklu am y distadl betfaau, yn rhoddi 
cyfarwyddiadau manwl, yn attal annhrefn, 
ae yn darparu i*r tlawd. Dyma yr ysbryd 
a gyflawna yn effeithiol waith Dnw yn y 
byd: nid breuddwyd, nid efrydydd, nid 
gweledydd gweledigaetbau; ond nn a fedr 
nid yn itnig godi ei olygon toa'r nef mewn 
perlewyg,ond faefyd edrycfa i lawr i barthn 
y ddaiar isod. * * 

Yma goddefer i ni sylwi mai ychydig a 
ddy wedir wrthym am dano yn yr Ysgrythyr 
L&n, mewn cymhariaetb i'r byn na 
thraethwyd. Gwyddom yn ddilys i Ddaw, 
trwy offerynoliaetb ei was Sant Paal, beri 
i'r Efengyl ebedeg megys ar adenydd 
dwyfol wynt o lerwsalem i Bafain 
ymherodrol, gan ysgubo ar ei thaitb ami i 
gongl aflan, a gadael bywyd yn y mangre 
fie teyrnasai marwolaeth. Ond a ydym 
vn gallu iawn amgyffred maint ei lafar yn 
byn oil? Nid pregethwr ydoedd, a*i lafur 
yn darfod gyda diweddglo ei bregetb. O 
bosibl ein bod yn rby barod i edrych arno 
yng nygwyddiadau achlysurol ei fy wyd, yn 
estyn ei law o flaen y brenin Agrippa, ei 
addoliad gan baganiaid Lystra, yn diffetba 
elw **crefftwyr" y dduwies Ephesiaidd, yn 
awyno dostiau yr Atbeniaid ar fryn 
Mawrtb. Ond nid y petban byn a gyfan- 
soddent ei fawredd ef. Na dy wed wrthym 
mai distadl y cyfrifai y byd ei ddawn 
ymadrodd. Ystyriwn ef, fynydyn, yn 



Bholkin, yn trigo am ddwy flynedd *'yn ei 
dv ardrethol ei bun." Ym mha le y cawn 
ef o fewn i'r ddinas arddercbog hon. Nid 
dyn yd<»edd i fyned trwy y golygfeydd 
ooinwycb ar dde ao aswy, cofgolofnau bri 
yr oesan gynt, o'i amgylch ogylch, ao 
aoenion iaitn odidog gorchfygwyr y byd 
yn Bwnio i*w glnst am y waitn gyntaf, ie, 
myned trwy y cyfryw olygfeydd medda^ 
a than y fath amgylchiadao, heb i'w galon 
deimlo a dychlamn o*i fewn. Dichon iddo 
sefyll goris y senedd-dy. He y synai Cicero 
dyrfac^d a'i hyawdledd angymbaroL 
Gwyddom iddo sefyH o flaen Caisar ei 
bun an (2 Timotheus iy. 16).; a diammhea 
llefaru o ho no megys gwron. Ond nid 
dyma ei waith beunyddiol, nid dyma ei 
rodfa ddyddiol, na maes ei lafur. Treiddiai 
i'r heolydd culion a'r maesdrefi ar y rhai 
ni thafles banesyddiaeth ei pbelydrau, y 
manan a wnaent Rhufain, yng nghanol ei 
gogoniant ao uchder ei rhwysg, yn 
suddbwU a melltith. Chwiliodd allan 
encilf eydd yr luddew dirmygus, disgynodd 
i'r tywyll gromgelloedd, a thorodd ar 
loddest gnawdol y caethwas dibarch. 
Ceisiodd yr estron tlawd, yr alHud a'r 
diborth ym mysg cyfoeth y lie; dringodd 
at erchwynion angen a thrueni gan brofi ei 
bun yn berth a chysurwr i'r claf a'r 
adfydus. Dyma ei urddas penaf^ ei wir 
fawredd, nid ei fod trwy ei appeliadau 
nerthol yn ennill clod ac edmygiant y 
lluaws; ond ei fod "yn ymweled kr 
amddifaid a'r gwragedd gweddwon yn ea 
hadfyd;" nid ei fod yn sangu y frawdle, 
ond ei fod yn earn ymdroi o gylch trig- 
fannaa trueni a gwasgaru ysbryd gobaith 
trwy eu hawyrg^lchoedd, a'u cyfeirio ato 
Ef, a'i enw cariad, at lesu dirmygedig^ 
croesboeliedig, dyrchafedig. 



MAN GOFIANNAU. 

T COBNBRIAID. 

Yhddbngts fod teulu nodedig o'r enw 
hwn, ac amryw o honynt yn offeiriaid, yn 
byw yn sir Gaerfyrddin, yn y ganrif 
diweddaf. 

1. John Cobner, ficer neu beriglor 
Abergwili, a Llanfihangel ar Arth, circa 
1690-1750. Mae Uyfr llawysgrifol o eiddo 
y Cobner hwn genym yn awr ar y bwrdd, 
yn 218 o dudalenau, yn rban fwyaf yn 
Seisoneg a'r rhelyw yn Lladin; oil yn 
dwyn nodau gwr o ddysg a meddwl, ao o 
dueddfryd crefyddol, fel y gellid dysgwyl 
mewn gwr eglwysig. Yr oedd ganddo 
denlu Uuosog, a choraodir ganddo yma: — 
"Burgiss, my fourth son, bom March 9, 
1709. Thomas, my 6th son, born Ap. 16, 
1712, &c." 

Mae y oyfnod canlynol, ym mysg ereill. 



Digitized by 



YR HAUL. 



233 



yn cael ei roddi yn y Uyfr hwn; — "On the 
22 of April, 1715, tnere happened a total 
eclipse of the sun about 9 of the clock in the 
forenoon. It was so dark as the stars 
were visible to me." 

Gan y cyhuddir offeiriaid y cyfnod dan 
sylw gan awdwr "Hanes y Methodistiaid," 
ac ereill, fel yn w^r diffygiol o ddysg a 
Uafur, byddai yn beth da pe cyhoeddid 
daman o*r llyfr hwn, a llyfrau llawysgrifol 
ereill o*r un nod. 

2. Edmund Cobner, isberiglor Llan- 
fihangel ar Arth, anno 1707. Blwyd-dal, 
12 punt. 

Tebygol mai mab i John Cobner ydoedd 
y Cobner hwn. 

3. Edmund Cobner, periglor Llanfynydd, 
circa 1690-1740. 

Mae coflyfrau Eglwys Llanfynydd yn 
dechreu gyda gweinidoga^h yr ofteiriad 
hwn; a dengys y llyfrau hyn ei fod yn wr 
o ddysg glasurol, yn wr gofalus a chryno, 
yr hyn gyda Uaw, a ddengys ei dueddfryd 
mewn doniau ereill, canys gofalus gyda 
nn peth, efelly gyda phob peth fel rneol. 
Mae un gofres neillduol yn Llyfr y 
Claddedigaethau gan y Cobner hwn, sef 
y cofnodir ganddo yn ofalus pwy ydoedd 
yn amwisgo y marw, "Amiculum ferale." 
Yr oedd yr amwisgo yn gofyn gofal ar y 
pryd, canys cleddid heb arch yma, hyd o 
lewn cof hen bobl. 

4. Cornelius Cobner, a wnaed yn beriglor 
Llanfynydd, 1740. 

Nid ydyw yn ymddangos fod y Cobner 
hwn yn wr nodedig o ran ei ddysgeidiaeth; 
end yr oedd yn wr ffraeth, ac yn meddu ar 
lawer o aral 3edd gwerinol, ac yn hoff o 
ddigrifwch diniwed. Mae y Cobner hwn 
yn meddu ar gymmeriad tra phoblogaidd 
yn Llanfynydd; yn wir y mwyaf poblog- 
aidd yn hanesyddiaeth y plwyf. Adroddir 
swrn o ystoriau am dano, y rhai, achaniatau 
fod eu banner yn wir, a ddengys ei fod yn 
ddyn o ddoniau a ffraethineb anghyffredin. 

Mae claddfa Cobneriaid Llanfynydd 
wrth ystlys ogleddol yr Eglwys, heb un 
goffadwriaeth am danynt ragor na dwy 
lythyren, E. C, ar gareg fechan naill ben 
y bedd. 

Pwy oedd y Cobneriaid o ran eu 
gwehelyth, ac a ydoes neb oV enw yn aros 
y dydd heddy w ? A wyr hyn, traethed ei 
len. Mae y "Cobner's coat of arms," yn 
cael ei rhoddi yn y llyfr a enwyd, sef yw 
hyny, "Azure, a chevron, between 3 spear's 
heads, Arg." 
"Teloque — Animus praestantior omni." 

SYR HARRI DDU. 

Gan ein bod yn Llaufynydd, daw y 
gwr hwn i'r cof, yr hwn sydd adnabyddus 
yn benaf oddi wrth y don dra phoblogaidd 
a elwir ar ei enw "Syr Harri Ddu." 
Brodor oedd Syr Harri Ddu o blwyf Llan- 
30— XI. 



fynydd^ yr oedd yn wr o gyfoeth a bonedd, 
yn byw yn Coed y Garth, sef hen balas 
ag sydd gwedi myned i*w adfeilion er ys 
mwy na chant o flynyddoedd. Y crybwyll- 
iad olaf am Coed y Garth ar goflyfrau yr 
Eglwys sydd yn dwyn y dyddiad, Tach- 
wedd 2, 1695. Yn y flwyddyn 1702, yr 
oedd un Evan Davies, Ysw., yn warden y 
|Jlwyf hwn, yr hwn oedd yn briod ag 
Elisabeth, merch Dafydd Prys Harris, yr 
hon oedd etifeddes olaf, mae yn debyg. 
Coed y Garth, canys tuaV amser hwn yr 
adeiladwyd Penlan, trigfod y Davisiaid, yr 
hwn balas a adeiladwyd, yn ol traddodiad, o 
adfeilion Coed y Garth. 

Yr oedd yr Harrisiaid yn deuluoedd 
enwog a chyfrifol yn y plwvf hwn yn yr 
hen oesoedd. Yn y flwyddyn 1640, yr 
ydym yn cael un o*r teulu yn sirydd dros 
sir Gaerfyrddin, sef John David Harry, 
Coed y Garth. Yr oedd y teulu gwedi 
dyfod i gyfathrach trwy briodi a Gwyniaid 
Glanbran; ac mewn Uythyr oeiddo Howel 
G Wynne, Ysw., oV He hwn, 16S0, 
crybwyllir ganddo am "John Harris of 
Koed y Garth, Esq., as justice of the peace, 
and an eligible person to serve as sherifll'* 
Mae traddodiad yn dywedyd fod Syr 
Harri Ddu yn berchen ar " 120 o aelwyd- 
ydd;" traddodiadau ereill ar len gwerin, 
a dengys cyfrifoldeb teulu Syr Harri Ddu. 

Achau Syr Harri Ddu. 

Mae genj'm gofres ar achau gwedi ei 
thynu o lyfr achau y Fairdref, tud. 156; 
ond y mae yn dra ammherffaith ac 
anneallus; ond trwy gymmeryd amser i*w 
chymharu ag achresi ereill, gellid ei 
diwyllio a'i gwneyd yn eglur. Yr oedd y 
teulu yn disgyn o Elystan Glodrudd, 
arglwydd Fferilys, O.C. 980, a sylfeinydd 
pedwerydd breninlwyth Cymru, gwe- 
helyth yr hwn a fuont yn gwladychu y 
cylch hwn o Ystrad Tybir, trwy ystod tair 
neu bedair canrif, sef hyd y I7fed ganrif, 
a cheir cangenau oV teulu clodfawr hwn yn 
ystod y 15fed ganrif yn byw yn Lan- 
lais, Cwrt Henri, Glandulais, Aberglasni, 
Hafodnefyn, Cefnmelgoed, Tylau, Bryn- 
hafod, &c., oil ym mhlwyf Llangathen, 
ac oil yn dwyn bri, a rhodres, ond 
erbyn heddyw gwedi diflanu fel enfys y 
cwmwl. Fel y canlyn ydyw yr achres : — 

1. Brychan Brycheiniog, lord of Garth- 
madrin, vid. Gwynne of Glanbran. 

2. Selyf, m. d. of Madoc. 

3. Elistan, m. d. of lorwerth ab Cadwgan. 

4. Elidor, m. d. of GruflFydd Foel. 

6. Gruffydd Ddu, m. Isabel, d. of Dafydd 
Eras. 

6. leuan ab Gwilym ab Gruffydd Ddu, 
m. Margared, d. of Llywelyn Foethus, 
lord of Llangathen. (Yr oedd hwn yn 
byw circa 1360.) 

7. leuan Llwyd, m. d. of Dafydd Ddu. 



Digitized by 



284 



yi HAUL. 



8. Dafydd sb lenan Llwyd, m. d. of 
Dafydd liwyd. 

9. Harri Ddu, m. 

10. John Harris, Esq., married Elizabeth, 
d. and coheiress of Wm. Uwyd of Talych- 
layan. 

11. Henry Harris of . 

Ag yma y terfyna yn gwta yr achres 
dan sylw. Gallwn gasglu oddi wrth y 
blaendod "syr," fod Harri Ddu, awdwr y 
don, yn wr mewn nrddau eglwysig, canys 
rhoddid y teitl hwn yn gyffredio i offeiriaid 
yr oes hdno. Mae llawer o ddisgynyddion 
Coed y Garth yn by w yn y plwyf hyd y 
dvdd hwn, a gellir crybwyll fod y Parch. 
William Harris, offeiriad presennol Llan- 
arthney, yn nn o honynt, gan gynnal 
hefyd yn ei berson, urdd, enw, a bonedd 



Harri Ddu. 



Llwtd. 



DYLANWAD BLAENORIAID 
AR GYMDEITHAS. 

Wbth Gymdeithas yn y fan hoo, meddyli wn 
y teulu, y gymmydogaeth, yr Eglwys, y 
capel, y wliul, y deyrnas a'r byd; sef ym 
mhob man ag y mae dynion yn blaenori, 
naill ai trwy oedran, cyfoeth, neu neillduad, 
i unrhyw swydd bwysig mewn gwlad ao 
Eglwys. 

X mae tuedd mewn dyn i ymdebygn i'r 
sawl fyddo uwch law iddo. Y mae plent3m 
yn ymdrechu efelychu ei dad ym mhob 
peth. Meddylia pe gallai fod yn gym- 
maint a chystal dyn a*i dad, y byddai wedi 
cyrhaedd nod uchel iawn mewn cymdeithas 
Y mae yn ymdrechu siarad a gweithredu* 
ym mhob peth yr un modd. Os bydd y 
tad yn ddarllenwr, ceir gweled y pfentyn 
mor ieuanc a dwy a thair oed yn ymhoffi 
ymaflyd mewn llyfr yn yr un modd a*i 
dad; ac y mae enghreifftiau mynych, fod 
plant tua'r oedran hwn, os bydd y tad yn 
absennol« yn ymgynnyg at darllen a 

f weddio yn y ty, pan nad ydynt yn gallu 
eall llythyren. Wei, medd y darllenydd, 
beth yw yr achos o hyn? Wei amcan at 
efelychu ei dad. Ys dywedodd Mrs. 
Beecher Stow, am George Selby, pan 
geisiodd ganddo aros i gael darllen yn 
nechreu cyfarfod o Negroaid, y mae tuedd 
yn y plentyn am efelychu y dyn, yn 
neillduol ei dad. Y mae y plentyn yn 
fynych, wrth gael esamplau, yn dyfod i 
fyuy yn bortread o*i dad, ac ys dywedodd 
y bardd:— 

** Y mwjm ddyn glan eymhendduU, 
A mab ei dad ym mhob dulL** 

O'r tu arall, y mae esamplau drwg y tad 
yn cael eu hefelychu gan y plentyn. Os 
bydd y tad yn arfer llawer o ddiodydd 
meddwol, y mae y plentyn fynychaf yn 
meddwl bod hyny yn rhinwedd, gan feddwl 



mai dyna y flbrdd i ddyfod yn ''ddyn.'' 
Os bydd y tad yn on o'r dynion ag sydd 
yn arfer myglys, y mae y plentyn yn 
debyg iawn o'i efelychu er mwyn dyfod yn 
"ddyn." Y mae y plentyn yn arfer yr nn 
geiriau a*i dad, ac yn pwysleisio yr un fath 
ef. Y mae y fiun hefyd yn galln cario 
ei dylanwad yr, un mor debyg, ac yn neill- 
dnol ar y ferch, bydded dda neu ddrwg. 
Ys dywedodd hen Ficer enwog Llanym- 
ddyfri:— 

Os na cheidw Duw rhag nam, 
Fe dripia'r ferch lie tripiai'r fam.** 

Dyn ieuanc Ued ammhwyllos, y w yr nn 
hwnw sydd yn myned i ymonm merch i 
(tan anynad, wastraffus, a bawlyd, yn 
gymhares bywyd, «tn nad oes eanddo yr 
un eronyn o sail i feddwl na fydd y ferch 
yn ddarlun perff%ith o'i mam. 

Y mae dynion cvfoethog hefyd yn galla 
cario eu dylanwad mewn cymmydogaeth. 
Hwy ydyw blaenoriaid y gymdeithas yn 
yr ardal— amynt hwy y mae y werin yn 
edrych, gan ymdrechu eu hefelychu. Y 
mae y bobl gyffiredin yn ymdrechu efelychn 
y boneddigion mewn gwisgoedd, dull o 
fyw, iaith, ac ymadroddion, yn gystal ag 
mewn moesau. Os bydd y boneddigion yn 
ddynion moesol a chrefyddol, y maent yn 
gadael dylanwad bendigedig ar y wlad — y 
maent yn cael eu hefelychu, ac y mae en 
hofh ar ddynion anfoesol y wlad. Bendith 
ammhrisiadwy i ardal y w cael boneddigion 
a boneddigesau moesol a chrefyddol i'w 
blaenori. O'r tu arall, melltith ofiiadwy 
ydyw cael y dosbarth hwn yn feddw, 
anniwair, ao ^n arfer iaith isel ao annheil- 
wng o ddynion. Yn yr amser gynt, yr 
oedd llawer felly yn ynadon yr heddwch, 
ac yr oedd eu hanfoesoldeb yn ysu fel 
cancr. Ond y mae gwelliant gwerthfiftwr 
wedi cymmeryd lie yn yr oes hon. Y mae 
ein boneddigion yn rhoddi esampl dda i'r 
werin. 

Os edrychwn ar y gwahanol fi^iynaa 
mewn gwisgoedd sydd yn dyfod 1 mewn 
yn barhaus i*r wlad, ni a welwn mai gan y 
boneddigion y maent yn cael eu gwisgo 
gyntaf; ac weithiau, y maent ar y cyntaf 
yn hynod o ledchwith yr olwg; ond san 




cyffredin hefyd, hyd y gallont,' yn ym- 
drechu eu dilyn yn y dull o ymborthi, ao 



Imofyn yr un defnyddiadau. Y mae 
lawer o ddrwg yn yr efelychu eithafol 
hwn. Nid oes rheswm fod y bobl ganol- 
radd yn ymdrechu efelychu y boneddigion 
mewn bwyta, yfed, a gwisgo. Ffolineb 
mawr y w rod merched cyffireain Cymru yn 
ewisgo esgidiau morocco^ fel y mae y 
boneddigesau 3m Llundain a'r trefydd 
gorwych yn gwneyd. Y mae merched 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



235 



Cymru yn gorfod cerdded hen ffyrdd 
gwlybion, a diroesi hen waerydd corsog, 
a'r canlyniad yw, eu bod yn bwrw eu 
hunain i draal afreidiol; ac yn waeth naV 
cy&n, y maent yn taflu en hunain i 
afiechy^ o blegid camarfer y byd hwn 
trwy d4ilyn ea huchafiaid yn y pethau na 
ddylent. 

Gallwn eto edrych ar y dylanwad y mae 
boneddigion, pendefigion, breninoedd, a 
breninesau yn gael ar wledydd a theyrnas- 
oedd. T mae y boneddigion yn gallu 
dylanwadu ar y cyffredin, y pendefigion, 
ar y boneddigion, a'r teuluoedd breninol 
ar y pendefigion, yn gystal ag ar y wlad yn 
gyffredinol. Benyw ragorol oedd Mari, 
gwraig William WL, brenin Lloegr. Yr 
oedd yn rhanu ei hamser i dair rhan; yn 
gyntaf i weithio; yn ail i ddarllen ac 
addoli; yn drydydd i orphwys a chysgiL 
Yr oedd yn arfer dywedyd fod yn rhaid i 
bob dyn gael rhy wbeth i wneyd, onid e, y 
buasai y gelyn yn dyfod a rhywbeth i'r 
meddwl ag a fiiasai o daedd ddrwg. . Yr 
oedd yn arfer gwnio a gwau, neu rhywbeth 
tebyg am wyth awr; ac o herwydd ei bod 
yn frenines, ac yn gwneyd hyny, aeth holl 
ibneddigesau y deyrnas 1 wneyd yr un 
th; ac yn yr amser hwnw, ystyriai pob 
neddiges hi yn sarhad mawr i fod yn 
segur. Golwg ardderchog oedd gweled 
boneddigesau yn arfer gweithio rhywbeth 
k lies yn ei ganlyn. Wol, beth oedd yr 
achos o hyn ? Dim ond fod y natur ddynol 
yn y boneddigesau yn efelychu eu huwch- 
radd. Pe byddai y gwj^r goreu yn ein 
teyrnas yn ymryson tori craig, aredig tir, 
neu rhywbeth tebyg, deuai y boneddigion 
i'w hefelychu, ac ystyrid hyny yn waith 
anrhydeddus lawn. Dadleuid hyny yn y 
man, fod hyny gan mwy nrddasol nag 
erlid Uwynog neu ddyfrgi— ond uid ydym 
wrth hyn yn traethu fod peehod mewn 
gwneyd hyny. 

Fel yr ydym wedi traethu, y mae moes- 
oldeb ein boneddigion wedi gwella Uawer 
yn yr oes hon, oddi wrth yr hyn oedd yn 
yr oes ddiweddaf. Bu amser pan oedd 
ein teulu breninol ym mhell yn ol mewn 
moesoldeb, ac yr oedd rhagor nag un 
pendefig yn cadw benywotty; ond yn yr 
oes hon, yn neillduol trwy ddylanwad 
daionus y diweddar Dywysog Cydweddog, 
mae y teulu breninol yn dwyn nodwedd 
oUol wahanol — yn deilwng o Brj'dain 
Fawr, ac o'r oes hon, ac felly y mae y 
b(»neddigon a'r werin yn ^elychu y teulu 
gogoneddus hwn. 

Yr oedd breninoedd Israel i gyd yn 
annuwlol, ac yr oedd hyny yn dylanwadu 
ym mhell iawn ar y genedl. Yr oedd Duw, 
trwy ei brophwydi, wedi rhoddi rhybuddion 
ami a phwysig, ac o'r diwedd, cafodd y 
des Uwyth eu cymmeryd i'r gaethglud san 
Salmanaser, ac ni ddychwelsant byth o 



bono, fel nas gellir .gwybod ym mha l6y 
mae llwythau Israel y dydd hwn. Yr 
oedd breninoedd Iwdah yn well; yr oedd 
rhai o honynt hwy yn freninoedd duwiol 
iawn, ac felly yr oedd ty Iwdah yn fwy duw- 
iol. Cafodd Iwdah ei arbed yn hwy rhag ei 
gymmeryd i'r gaethglud, a chofodd day- 
chwelyd ym mhen deg a thrigain. 

Os edrychwn eto i'r Eglwys a'r capel, 
ni a welwn yr un efFaith yn cael ei chario 
ar gymdeithas. Lie bu offeiriaid duwiol- 
frydig a gweithgar yn yr oes ddiweddaf, y 
mae ol eu dylanwad yn dal hyd heddyw 
yn y plwyfi. Y mae ol dylanwad gwein- 
idog gweithgar ar blwyf, neu gynuulleidfa, 
yn debye i ol amaethwr da ar dyddyn, y 
mae yn dal flynyddau lawer ar ol byddo y 
llafurwr doeth a diwyd wedi ei osod gyda i 
dadau yn hen fynwent dawel y plwyf. 
Os dyn bydol a balch fvdd yr ofi&iriad, 
bydd y plwyf i raddau helaeth iawn yn 
myned yn debyg iddo. Bydded 1 bob 
offeiriad, os yw yn dewis, feddwl am yr 
"Olyniaeth Apostolaidd;" ond nis gall fod 
genym lawer o olwg ar yr un hwnw fyddo 
yn meddwl mwy am hyny, nag ar fod yn 
esampl i'w blwyfolion ym mhob peth aa. 

Y dyn tebygaf i'w Feistr Mawr yw yr 
offeiriad hyny fyddo yn teimlo lies ei 
blwyfolion yn dymmorol ac ysbrydol yn 
gwasgu ar ei feddwl — ei Eglwys a'i 
fyfyrgell yn swyddfeydd pellebyrol 
rhyngddo a'r nef ar ran ei bobl — cyfathrach 
barhaus yn myned ym mlaen rhyngddo a'r 
nef ar eu rhan— ei bobl yn edrych aruo fel 
pobl offeiriad y "Pentref Gwledig," gtln 
Oliver Goldsmith. Y mae esgob o'r 
nodwedd hon yn fendith i esgobaeth a 
gwlad; y mae ei ymarweddiad yn effeithio 
ar ei holl glerigwyr i raddau helaeth iawn. 

Y mae yn rhy ysbrydol i wneyd dim yn 
anghysson ag ef ei nun, a derbyn gwen- 
iaeth gan neb. 

Ni a welwn hefyd yr egwyddor o 
ddylanwad blaenoriaid ar gymdeithas yn 
amlwg iawn yn y gwahanol enwadau 
crefyddol. Y mae rhy w ycbydijp o wahan- 
iaeth rhwng cymmeriadau cyfi^edinol yr 
Enwadau, ac y mae hyny^ i'w briodoli i'w 
blaenoriaid. Ef allai mai y blaid debycaf 
i'w gilydd ydy w y Trefnyddion Calfinaidd, 
ac y mae hyny i'w briodoli i'w gweinidog- 
aeth deithiol. Y mae y gweinidogion o'r ail 
a'r drydeddradd yn efelychu y rhaiblaenaf ; 
ac y mae y rhai hyn yn ymweled a'r gwahan- 
ol gapeli, gan ymdrechu edrych, gwrando, 
siarad, gweddio, a phregethu yn debyg i'w 
blaenoriaid, ac y mae yr holl aelodau yn 
ymdrechu ^eu hefelychu. Lie byddo 
gweinidog ymneillduol o nodwedd dawel 
ac ysbrydol mewn ardal, y mae ei bobl yn 
debyg i'w blaenor; ond, o'r tu arall, os 
gwr hunanol, uchelgeisiol, uchelymneill- 
duol, yn lied ddisylw o ddim, ond Dadgys- 
sylltiad yr Eglwys a'r Llywodraeth yn 



Digitized by. 



236 



TR MAUL. 



grwth a thelyn dibaifd ganddo, y mae yr 
ardal yn ysgafn, cellweirus, dadleugar, 
cynhenllyd, ac yn bob peth annhebyg i 
Gristionog^oii. 

Y mae dylanwad esgobion, offeiriaid,^ 
eweinidogioD, a blaenoriaid ar y gym- 
deithas grefyddol yn debyg 1 ddwfr I 
dechreuol afonydd. Er enghraifft: y mae | 
yr afop Aeron yn tarddu mewn tir mawnog, i 
ac yr ydym yn fynych yn gweled lliw da y | 
mawn (sef lliw y rhan gyntaf o'r afon) yn 
ei rhodiad am filltiroedd lawer. Hefyd, y 
mae afonydd yn y sir hon yn derby n yn 
eu blaenau, ddwfr plwm, ac y roae y plwm 
yn clado ei liw a*i effaith ynddynt hyd y 
mor. Y mae gwenwyn y plwm yn Uadd 
yr holl bysgod a difa Uawer o wyrddlesni 
y glenydd. Yn lie bod yn dryloew a 
grisialaidd eu dyfroedd, fel afonydd ereill 
Ceredigion, a*r rhan fwyaf o afonydd 
Cymril, y mae eu dyfroedd yn debyg i 
olchan sebon. Os bydd ffrydiau y weini- 
dogaeth yn ddyfroedd tryloew, yn tarddu 
yn risialaidd o greigiau Gras a Gwybod- 
aeth, y mae eu rhediad yn iachusol a 
bendithiol, yn gyfryngau bendithion i fil- 
oedd yn nhaith dy wodlyd a sychlyd y byd; 
ac y mae yr olwg amynt yn eu tarddiadau, 
yn eu rhaiadrau, ac yn eu treigliadau yn 
fawreddog, ofnadwy, hyfryd, a dymunol 
wrth ymlifo ym mlaen i for tragwyddoldeb. 
Ond o'r tii arall, os yw ifynnonau y weini- 
dogaeth yn derbyn dwfr plwm bj-dolrwydd 
a balchder, y mae eu treigliad yn 
anhyfryd a niweidiol : yn lie disychedu a 
meithrin, y maent yn Uadd crefydd yn y 
byd. Dyma bwnc pwysig ofnadwy! Y 
mae llawer o achwyn yn bresennol fod 
nodwedd grefyddol ein gwlad yn isel, 
!e, yniseliawn; dynion a'n serch arnynt 
eu hunaiUf yn ariangar, yn feilchion, yn 
ammheugar, ac yn bob peth annhebyg i 
Gristionogion. Wei, pa ryfedd hyny, pan 
y mae un ysgol yn y weinidogaeth yn 
ammheu, !e, yn gwadu dwyfoldeb y BeibI ; 
y Hall yn dwyn i mewn draddodiadau 
dynol ac ofergoelus, gan roddi pwys mawr 
arnynt; a*r ysgol arall yn rhoddi pob pwys 
ar wleidiadaeth, gan gymmeryd eu cylch- 
arwain gan areithwyr y " Dadgyssylltiad " 
a*r gwrandawyr yn dyrchafu dwylaw 
mewn syndod, gan waeddi allan, "Mawr 
ywDiana'r Ephesiaid!" Ond gyda Haw, 
athronyddol iawn y w yr oes oleu hon ! Yr 
oedd Dafydd Rhydderch, bachgenyn 
bychantuag wyth oed, yndechreu rhifyddu, 
neu gounto, ya dy wedai yntau, y dydd arall, 
ac yndywedyd "wn ac wyth^ naw;** ond ym 
mhen ychydig, gofynai yr athraw am dynu 
un o wythf a dy wedai yntau " nat£k" Yn y 
modd hyn, yr un peth uedd chwanegu a 
Ueihau ym mam Dafydd Khydderch; a 
methodd yr ysgolfeistr yn deg am y tro 
hwnw a'i argyhoeddi. Tebyg iawn i hyn 
y w athroniaeth pobl y Dadgyssylltiad yma. 



Yr oedd triwyr o Lundain ar jrmweliad H 
Chymni yn ddiweddar, ac yr oedd un 

honynt yn gyfoethog, ac yn cyfranu 
yn helaeth tuag at adeilfulu coleg pjerthynol 
iV enwad, a bendithid a sancteiddid ei enw 
am hyny; ond yn nhref Caerfyrddin, 
cadwai y dynion hyn gyfarfod er ymdrechu 
cymmeryd ymaith feddiannau yr Eglwys; 
ac yr oedd gwaddoliad un sefydliad yn 
fendith, a chymmeryd ymaith feddiant y 
Hall yn fendith hefyd! Yr un peth yn 
gymhwys ag athroniaeth rifyddol Dafydd 
Rhydderch. Maddened y darllenydd i ni 
am anghofio y pwnc, trwy grwydro yn y 
modd hyn. 

Y mae llawer o athronwyr yn dywedyd 
fod pob dyn yn y byd yn dylanwadu rhy w 
gymmaint ar ei gyd-ddynion; ac yn wir, 
ef allai fod hyny yn gy wir. At y rhai a 
enwyd, sydd yn dylanwadu ar y byd, gellir 
enwi yr ysgolfeistr. Dylai yr ysgolfeistr 
fod o gymmeriad da uwch law un ammhea- 
aeth: dylai hefyd fod yn athronydd yn 
dirnad y natur ddynol yn dda. Y mae 
ganddo lawer iawn o fanteision at hyny, 
gan fod amrywiaeth o'r natur ddynol yn 
y plant sy ger ei fron a than ei ofaL 
.Dylai hefyd fod yn gallu cydymdeimlo. 
Y mae dyn o feddwi athronyddol a chalon 
llawn cydymdeimlad yn ddyn gwerthfawr 
mewn gwlad, ac yn neUlduol fel ysgolfeistr. 
Gallwn feddwi fod dyn priod ac yn medda 
plant yn llawer mwy C3rmhwys i gym- 
meryd gofal plant fel ysgolfeistr na*r dyn 
gweddw, caled, dideimlad, yr hwn nid oes 
ganddo hoffder mewn dim ond chwareu a 
chwn, a phorthi ei barrot yn y cwb, a 
rhyw ffohneb tebysf. Yr ydym heddyw 
yn cofio yn dda am gannoedd o ddywed- 
iadau yr ysgolfeistr y buom fwyaf dan ei 
ofal. Y mae ef wedi marw er ys blyn- 
yddau lawer, ond y mae ei ddy wediadau a'i 
ymddygiadau yn fyw, serch hyny. Yr 
ydym yn cofio yn dda am ferch fechan a 
dorodd y llythyren gyntaf o'i henw ar 
boplyswydden fechan o flaen drws ty ei 
thad, yr hon a fu farw yn fuan ar ol hyny; 
ond yr oeddym yn myned heibio y goeden 
er ys ychydig yn ol, ac yn ei chael yn un 
fawr, a'r llythyren yn un fawr hefyd, wedi 
dyfod yn fawr gyda hi. Tebyg i hyny yw 
yr argraffiadau y mae yr ysgolfeistr yn 
wneyd ar feddwi y plant bychain dan ei 
ofaL Pan fydd y Haw a'r tafod wedi 
pallu, eto bydd yr argraffiadau ar glawr ar 
feddyHau y plant. 

Y mae pawb o*r dosbarth a enwyd yn 
cario eu dylanwadau i raddau pell iawn ar 
gymdeithas, ac y mae o'r pwys mwyaf eu 
bod yn meddwl am hyny pan yn ymgym- 
meryd a*r sefyllfaoedd. Ystyriaeth briod- 

01 iawn fyddai i bob un feddwi am ei 
gyfrifoldeb, ac nid am ei awdurdod a'r 
parch ddylai dderbyn yn ei swydd. Y 
mae y rhieni, yr ysgolreistr, y boneddwr. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



287 



y pendefig, y tywysog, a*r gweinidog yn 
dylanwadu ar gymdeithas; ac felly y 
maent hwy, a phawb hefyd o ran hyny, 
yn sefyll mewn cylchoedd pwysig yn y 
byd. 

Uangeitho, 



CREFYDD YR AELWYD. 

NiD ein hamcan yh yr erthyglyn hwn 
ydyw gwawdio na siarad yn d(£ystyrllyd 
am grefyddwyr; canys pe gwnaethem 
hyny, buasem yn wir yn rhyfygu yn 
ofnadwy; eithr ein hanig amcan yn syml 
ydyw, celsio argyhoeddi a symbylu y 
crefyddwyr hyny ag sydd yn ddiofal a 
difater gyda yr hyn a alwn yn "grefydd 
yr aelwyd." 

Yr ydym yn fynych iawn gwedi dyfod 
am draws dynion a gymmerant arnynt eu 
hunain eu bod yn ddynion gwir grefyddol, 
a bod crefydd, yn y gwir ystyr o*r gair 
"crefydd," gwedi ei blanu mor ddwfn yn 
eu calonau, fel nad ydyw yn bosibl ei 
ddileu oddi yno, Ceir y dynion hyn, wrth 
fyned a dyfod o'r Eglwys neu y capel, 
yn siarad am grefydd a*i holl gyssyllt- 
iadau: yr "achos goreu," ys galwant ef, 
sydd bob amser yn destyn siar^ ganddynt 
ar y eyfryw achlysuron, nes braidd y 
darbwyllir ni i gredu mewn gwirionedd eu 
bod yn **Israeliaid yn wir, yn y rhai nid 
oes dwyll:" ond, fel mae gwaethaf adrodd, 
ar ol chwilio i mewn i bethau — ar ol 
cymharu eu hymddygiadau teuluol a*u 
hymadroddion crefyddol — ar ol edrych ar 
yr hyn a ddylai fod yn safon i brofi pob 
crefyddwr, yr ydym yn cael, ysywaeth. 
Dad oes ond yr anghyssondeb mwyaf 
rhyngddynt: nid ydyw siarad crefyddol y 
eyfryw grefyddwyr a hyn ond sham a ffug 
yn unig, a'u calonau yn gwbl amddifad o 
wir grefydd a duwioldeb. Wrth ddy weyd 
hyn, nid ^m yn cyfeirio at Ymneillduwyr 
yn fwy nag Eglwyswyr; o blegid gwyddom 
rod crefyddwyr gydaV naill yn gystal a'r 
llall yn euog o hyn. 

Credwn fod ymddygiad a chymmeriad 
pob crefyddwr, yn ei gartref ei hun, ym 
mhlith ei wraig a*i blant, yna nghyd a*i 
wasanaeth-ddynion, os bydd ganddo rai, 
yn ddigon i brofi pa un a ydyw yn Grist- 
ion didwyll ai peidio, a pha un a ydyw 
dyledswyddau crefydd gwedi eu hargraffu 
ar ei feddwl a'i galon ai peidio. Os bydd 
dyn yn ddidwyll gyda chrefydd, bydd yn ' 
sicr o ymdrechu hau hadau crefydd yng 
Dghalonau holl aelodau ei deulu beth 
b3'nag, ac yn arbenigol felly ei blant 
ei hun ag sydd yn codi i fyny wrth ei 
draed: y mae y rhai hyn, debygem, 
yn cael ei sylw manylaf, ac yn cael eu 
dwyn i fyny yn "ofn ac athrawiaeth yr 
Arglwydd." Na, na, fel y mae yn gywil- 
ydd adrodd am filoedd o grefyddwyr 



Cymru, y maent yn hvA\o\ ddiofal yng 
nghylch eu plant yn y peth hwn : nid oes 
dim chwarter digon o sylw yn cael ei dalu 
iddynt — dim na phader, na gweddi, na 
hymn yn cael ei rhoddi iddynt i*w dysga. 
Ond ef allai bod rhai crefyddwyr vn boni 
bod dysgu plentyn i weddio, a bod gosod 
gweddi fechan o flaen plentyn i*w dysg^ 
ar dafodleferydd yn rhyfyg o'r mwyaf, a 
hyny am nad ydyw y plentyn yn gallu 
amgyffred yr h^n a gynnwysa y weddi. 
Yn sicr, yn ol ein tyb ni, y mae yn hoUol 
iawn i wneyd hyn, canys dyma beth ydyw 
planu badau crefydd yng ngbalonau plant, 
y rhai, mewn amser dyfodol, a dyfant i 
fyny, ac a ddont yn gynn3rrch toreithiog. 
Ond gadawer i ni fyned at safon lawer 
nwch. Yr oedd Solomon yn ddyn doeth — 
ie, y doethaf o ddynion, ac yn ysgrifenu 
dan ddwyfol ysbrydoliaeth ; a thyma beth 
a ddy wed ef am hyn: — "Hyflbrdda 
blentyn ym mhen ei ffordd, a phan hen- 
eiddo, nid ymedy & hi." Os mai dyna b 
ddywed y doethaf o ddynion ar y mater, 
pa beth ydym ni, eiddilod bach, i wrth- 
wynebu? Gan hyny, yr ydym yn cym- 
meryd yn ganiataol bod ymarfer plentyn i 
weddio yn hoUol gywir, yn gymmaint a 
bod hyny yn unol a chyfarwyddiadau y 
Beibl. 

Yr ydym yn cael ein tueddu i gredu, 
pan yn gweled plant crefyddwyr yn troi 
allan i arwain bywyd anfoesol ac annuw- 
iol, ar ol gadael cronglwydydd eu rhieni, a 
gwynebu ar y byd, fod hyn yn cael ei 
achosi i raddau pell iawn o herwydd rhyw 
esgeulusdod mawr ar ran y rhieni pan 
oedd y plant yn ieuanc gartref: ac yn 
ddiammheu, yr esgeulusdod mwyaf ydoedd 
y difaterwch gyda golwg ar eu dwyn i 
fyny i ymarfer a dyledswyddau crefyddol 
teuluaidd : y rhieni yn gwbl ddisylw pa un 
a oeddynt yn dywedyd na phader na 
gweddi nos a boreu ai peidio; nac un 
amser yn. ymdrechu selio ar eu calonau y 
pwys o weddio ac ymgrymu o flaen eu 
Creawdwr. Mae cannoedd ag sydd gwedi 
cael eu magu i fyny mewn aelwydydd fel 
hyn, lie y mae y tad a*r fam yn arddel 
crefydd, gwedi troi allan mewn amser 
dyfodol yn dyngwyr, yn gablwyr, yn 
feddwon, a lladrnn, Ie, ac wedi eu rhoddi 
mewn tlottai, carcharau, a gwallgofdai o 
achos y diffyg pwysig hwn yn ycychwyniad 
pan gartref yn nhy eu rhieni. Wei, beth 
am y rhieni, pan yn canfod hyn oil? 
Maent yn teimlo, ac yn teimlo yn ddwys, 
nes braidd y mae eu calonau yn glwyfau, 
a megys yn gwaedu gan ofid: ond erbyn 
hyn, mae gwedi myned yn rhy ddiweddar; 
nid oes modd gwella y diffyg y pryd hwn. 
Pell ydym o ddywedyd mai fel hyn y mae 
yn troi allan bob amser: na, gwyddom 
mai fel arall y mae yn dygwydd gyda rhai 
ag sydd wedi eu magu ar y cyffelyb 



Digitized by 



288 



TK HAUL. 



aelwydydd, ac sr waeth aelwydydd fil o 
weithiau: gwelaom lawer gwuth blant 
rhieni fyddent yn tyngu, rhegfu, smeddwi, yn 
troi allan yn rhai ae ofn Daw yn en calocau, 
ac yn anrhydedd i eymdeithas ao i 
grefydd. Ond hyn yr ydym yn ddy wedyd, 

00 na thelir sylw priodol i*r plant pan yn 
blant, fe fydd hadan pechod a Uygredig- 
aeth yn sier o gael en haa yn en calonaa 
y pryd hwnw; a'r canlyniad naturiol 
ydyw, bod y rhai hyn yn troi allan i 
arwain bywyd anystyriol: dyna ydyw y 
rheol bob amser; ac os byddir yn wahanol 

1 hyn, eithriad fydd hyny, cofier. "Hy- 
ffordda blentyn pm mhen ei ffbrdd." 

Megys ag y crybwyllasom yn barod, yr 
ydym yn tedogi oymmeriadan anfoesol y 
rhai hyny a hiwyd yn y cyffelyb denla- 
oedd ag a grybwyllasom, i esgeulusdra y 
rhieni; ac yr ydym am- iV darllenydd 
fiamn drosto ei hun pa an ai gwir at 
anwir ydyw yr hyn ag a ddy wedwn rhag 
Haw am lawer o dealuoedd crefyddol 
yng Nghymm. Edrychwn yn awr ar y 
difaterwch ac hefyd ar y gofal a welir 
mewu anneddau gwahanol gymmeriadaa o 
grefyddwyr. Cymmerwn &nla y crefydd- 
wr diofitl, dioglyd, a segor yn gyntal Mae 
y tad a*r fam yn eistedd i lawr wrth y tan ar . 
nirnos gauaf, a'r plant, bedwar neu baoif) 
o hooynt, ef allai, o amgylch iddynt: yn 
ddisymmwth, wele an o honynt, mab naw 
nea ddeg mlwydd oed, yn syrthio i gwag, 
a thyma^r thad yn gwaeddi allan, ''Harri 
bach, ymddihatra yn anion, cerdda i*r 
gwely, a phaid cysga yn y cornel fan yna." 
Aiff Henry i*r gwely ym mhen ychydig, 
ond ni bydd y tad yn gofala dim pa un a 
fydd y bachgen yn dywedyd na phader, na 
gweddi, na hymn, na dini o*r cyfryw beth 
cyn myned: a> gwirionedd syml ydyw, ni 
ddysgwyd Henry bach gan ei dad na'i fam 
erioed yn y cyfeiriad hwn ; a byddai mor 
chwithig ei weled yn myned ar ei liniau 
bychain i adrodd gweddi fechan, a chly wed 
creadur direswm yn siarad. Dyma y 
diofalwch a ddangosa y rhieni tuag at 
Henry bach, a thuag at y plant oil, eto 
rhag Haw, fel y byddont yn tyfu i fyny i 
synwyr ac oedran; ac os dysgir rhai o 
honynt i ddyweyd "gras o flaen nea ar ol 
bwyd," rhag cy wilydd, er mwyn dangos y 
wyneb deg i'r rhai a ddygwyddont ddyfod 
yn ddamweiniol i*w tai, dyna i gyd. Nid 
oes yma ddim teimlad gwir Gristion, na 
dim mo'r cydwybodolrwydd hyny ag a 
ddylai fod yn lly wodraethu calon pob gwir 
gredadyn. Fel hyn, mae y gorch3rmmyn 
earaidd hwnw o eiddo oolomon, **Hy- 
ffordda bleotyn ym mhen ei ffordd," yn 
cael ei esgealuso yn druenns; ac nid oes 
ond y nefoedd yn unig a ^yr beth ydyw 
canlyniadaa pwysig yr esgeolusdod hwn. 

Edrychwn ardealo y orefyddwr didwyll 
a gonest ar y Haw arall; y fath wahan- 



iaeth a welwn yma. Aiff an o*r plant i 
gysgn wrth y tin, a chly wir y tad eto yn 
4yweyd wrtno, **Dafydd bach, dos iV 

Swely yn anion, mae wedi myn'd yn 
wyr." Cyn gvnted ag y cly wo Dafydd- 
bach hyn, byod yn ymddihatra, ac yn 
brisio i fyned Vr gwely, ond nid cyn plygn 
ei liniau bychain i lawr wrth erchwyn ei 
wely, a dywedyd allan yn nchel, — 

" TJwy'n rhoi fj mhen bach lawr i gysgu, 
*Bwy'n rhoi ty enaid bach i'r lesn; 
Os byddaf fiurw cyn y boren, 
Dnw dderbjno Tenaid innan;" 

nen bennill neu ddau ereill, lied glogymog, 
ac heb ond ychydig o gabolaeth oarddonol 
amynt; megys, — 

" Mewn coffin cul bren oaf fod, 
Yn palla s^mad llaw na thro'd, 
Fy nffborff yn llawn bryfaid byw, 
A'm henaid bach lie myno Daw;** 

nen — 

" 'Rwy'n myned i'r gwely fel myned i*r bedd, 
Gan ddeisyf trugaredd gan Arglwydd y ncf; 
Os ca'i genad i godi bono yn fyw, 
Deisyfaf drogaredd gan Arglwydd fy Nnw.** 

GeHir esg^odi i raddaa y farddoniaeth 
glogyrnog a ddefnyddia y plentyn: nid y 
genuine a r ardderchog sy bob amser yn 
gwneyd fwyaf o les. X peth mawr ydyw, 
argraffa ar feddwl y plant mai gosod en 
pwys a'u hymddiriedaeth ar lesu ydyw y 
peth penaf yn y byd hwn — mai y bedd 
fydd eu cartrefle cvn hir — a bod ganddynt 
dragwyddoldeb diadiwedd i'w daeulio ar ol 
ymadael a'r byd hwn. Pan ddihuno y 
plentyn yn y boreu, bydd ei weddi fechan 
yn barotf— "*Mi a orweddais, ac a gysgais, 
ac a ddeffroais; yr Arglwydd a'm cynnal- 
iodd.' Cadw fi, O Dduw, rhag drygau a 
phrofedigaethau y dydd hwn.** Dyma 
gam yn yr iawn gyfeiriad mewn perthynas i 
hyffo'rddiad y plentyn: dyma hyfforddi 

f plentyn ym mhen ei ffordd, a*i osod ar y 
Iwybr diogel ag y dywed y gwr doeth na 
ymedy efe ag ef pan yr heneiddia : dyma 
y moral yn cael ei wasga at feddwl a 
chalon y plentyn : dyma ddechreuad plana 
yr hadaa da yn ei galon, i roddi He a 
gobaith i wrteithiad, a ^ellir dysgwyl 
cynauaf toreithiog maes o Taw. Fel at y 
plentyn hwn yr ymddyga y rhieni at yr oil 
o'r plant, canys y mae. an enaid ganddynt 
mor werthfawr a*r llaH. Dyma rieni 
didwyll — rhieni yn teimlo dros foesoldeb, 
rhinwedd, a chrefydd — yn teimlo dros les 
tymmorol a thragwyddol eu plant, ac yn 
cyfeirio eu sylw at y cyfnod pwysig ta 
draw i angea a'r bedd I Mae yn fil gweU 
eenym weled y plant yn cael eu harferyd i 
benlinio nos a boreu wrth eu gwelyau, ac i 
adrodd rhvw bennill neu emyn clogyrnoe, 
di-chwaeth, tebyg i'r rhai a nodasom, na% 
gweled yn myim i*w gorphwysfeydd fel 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



239 



gant psganiaid, meg^'s pe na byddai yrnn 
aw yn bodoli, na'r on cyfrifoldeb byth 
i'w roddi rhag Haw. Cyfaddefwn yn 
rhwydd nad ydyw y plant yn fynych yn 
gaUu amgyffred nao yn meddwl bob amser 
am yr hyn a ddywedir yn eu gweddiau: 
er hyny, nid y w hyn yn ddigon o reswm 
i'w cadw rhag eu dy wedyd : mae y daioni 
yn annhraethadwy jrn y pen draw. 
Qwyn eu byd y rhieni hyny ag sydd yn 
dwyn en plant i fyny- i gam en Creawdwr, 
ac i weddio arno. 

Tr ydym yn ofni fod cannoedd o dadau 
a mamau Cymm, y rhai ag sydd yn 
aelodau eglwysig, nad ydynt nemawr byth 
yn gosod yr nn esampl rinweddol o flaen 
eu plant. Ofnwn fod lluaws mawr, nid yn 
yn unig nad ydynt jm dysgu en plant i 
weddio, end, ysy wae&, nad ydynt byth yn 
gweddio eu hunain yng ng^ydd ea plant: 
mae y nlant yn dystion by w nad ydynt yn 
eu gweled na dydd na nos yn plygu ar eu 
gliniau. Grefyddwyr digydwybcxll bydd 
eich plant yn dystion yn y fam yn eich 
erbyn am hyn ! 

Mae yn eglur nad oes yr on man ag y 
dylai dyn fod k'i ddylanwad yn fwy nag[ 
yn ei denlu ei hun; ac os na wna arfer ei 
ddylanwad yno, nid ymddengys y bydd 
iddo ei arfer mewn un lie arall: ac os na 
fydd yn arfer ei ddalanwad yn ei deulu, 
gellir cymmeryd yn ganiataol mai crefydd- 
wr gwael a difater fydd. Dyma'r lie y dylai 
ei ofal mwyaf gael ei ddangos; dyma lie 
mae y rhai ag y dylai ef ymhyfrydu yn eu 
Uwyddiaat crefyddol trwy y byd: dylasai 

fyfarwyddo ei blant pa fodd i ymladd a'r 
ywyd drwg hwn, He y mae cymmaint o 
lygredigaethau a phechodau ar eu ffordd. 
Fa beth feddyliwn am dad crefyddol nad 
ydyw yndangos yr ymdrech leiaf i godi 
ei blant fyny ar hyd llwybrau dufi^oldeb 
a chrefydd — nad ydyw nn amser yn gosod 
na phader, na chredo, na hymn, na gweddi 
yn en geneuau na hwyr na boreu; na byth 
yn siarad am Waredwr, barn, na thra- 
gwy ddoldeb ? Gresynus, a gresynus iawn. 
Y rhai ag sydd yn euog o hyn, ymestynwch 
am ddiwygiad buan. 

Os dygwydd i hyn o eiriau syrthio i 
ddwylaw neb ag sydd yn euos oV 
esgeulusdod a'r cUofalweh ag a nodasom 
yn flaenorol, sef esgeuluso meithrin 
duwioldeb yn eu tai gartref, cymmerwoh 
yr awgrym yn earedig; diwygiwch yn 
fuan. Os try eich meibion a'ch merched 
allan rhag Haw yn annuwiolion, bydd y 
bai 1 raddau pell i*w briodoli i'r diffyg ym 
more eu hoes. Os |[welwch chwi hyn, bydd 
yn edifar fil o weithian genych; ni bydd 
modd ef allai i ddiwygio dim y pryd hyny: 
bydd y plant gwedi myned o'ch dwylaw, 
a r gwaith o wella eu bncheddau yn ormod 
gorchwyl i chwi i'w wneyd. 

HTir|FOWB. 



PUMP PENNILL 

ahd Cr Parch. T, Wdltera, B.D., 
YstradgynlaU^ am ei ymdrechion dyngarol 
a gweinidogaethol yn y plwyf, 

CTSFUDDUOOL TH EISTEDDFOD ABBR- 
CBAVS, MAI 27, 1867. 

Ttior-LltDyn Onn, 

Os plethir caniadan mawl arwjr y brwydrau, 

Os cedwir eu henwan Vr oesau a dd6l, 
Rhy fynych anghofir y didwyll ddyngarwyr, 

A'r gwresog wladgarwyr adewir dan sel : 
Teilyngach o glodydd y peraidd awenydd 

YVr dyn sVn arweinydd a noddydd iV oes — 
Y dyn sydd Sri dnedd i ddwyn deiliaid llygredd 

I fri ac anrhydedd trwy nnwedd a moes. 

£in Walters twymgalon, dvngarwr a Ghristion, 
Lafaria fel gwron yn fiyddlon o hyd, 

1 ledu dysgei£aeth aros wyll anwybodaeth, 
Fa*n toi ein cym'dogaeth ehelaeth i gyd. 

Ei haelwych fendithion orlifant fel afon 
Nes troi crin blanigion yn dirfion a lion; 

A gwenaV anialwch m gynt heb brydferthwch, 
Gwisg tegwch a harddwch y siriol fro hon. 

£1 lafur diflino sy*n cael ei fendithio, 

Cymylan sy'n cilio — ^goleno mae*n gwlad; 
Mae plant ei blwyfolion o fewn ein hysgolion, 

Fel coeth athronyddion a doethion tra mad. 
Ei fflod a ddad^enir nes adsain y frodir, 

A'i enw fendithir, anwyUr y gwr 
Am ei holl ymdrechion i estjrn manteision, 

Rbad addysg i'r tlodion rai gweinion di-d^. 

Fel hnan y boreu fil dyuer belydrau 

Yn Horn gwyl mddiau y blodan teg wedd, 
Ein Walters anwylfad y duwiol ofieinad 

Adlona brudd deimlad amddifad di-hedd. 
Ffy gwyll annuwioldeb o flaen ei glaer wyneb, 

A gwenan moesoldeb a phnrdeb yo fvryn; 
Gwir grefydd flagora a rhinwedd nodeua, 

Tra sobrwydd adduma'r fro yma t swyn. 

Prif nod ei nchelgais, ei amcan a'i ymeais, 
Yw gwneyd Ystradgynlais morsiriofa gardd, 

I wenu yn ^ulwys yn ail i baradwys, 
Mewn rhmwedd pnr gwiwlwys, pereiddlwys a 
hardd: 

Ac am ei ymdrechion dymunal blwyfolion, 
"Afonydd bendlthion, cysnron, a hedd, 

Ddylifont yn gysson i lorn ei galon, 
Nes croesi yr afon Vr wlad tu draw'r bedd." 

Ei Edutotdd. 

Ahercrave. 



BYWGRAPFIAD T PARCHEDIG 
DAFYDD ROWLANDS, YS- 
GRIFENYDD CYMREIGYDD- 
ION BYFED. 

Cajtodd Bafydd R^twlands ei eni a'i fagu 
mewn lie a elwir Ffos y Ffin, ym mhlwyf 
lilanddewi Brefi, Ceredigion. Bafydd 
oedd yr ieuengaf o bedwar o blant, sef 
dau fab ac un feroh; a chafodd ei eni ym 
mis Awst, 1783. Gwneuthurwr menyg 
oedd ei dad wrth ei alwedigaeth. Er rod 
ei amgylchiadan bydol yii isel, yr oedd ef 



Digitized by 



240 



YR HAUL. 



a'i wraig yn ddjnion parchas a chymmer- 
adwy yn y gymmydo^aeth ; ac yr oedd yn 
cael ei ystyried yn ddyn gwybodus iawn 
yn yr ardal. Pan oedd Dafydd yn bum 
mlwydd oed, cafodd ei anfon iV ysg;ol i 
Landdewi Brefi: yr oedd pob ysgol ddydd- 
iol y pryd hwnw yn dysga Lladin i*r 
plant cyn pen tri mis. £r syndod i bawb, 
aeth Dafydd Rowlands mor bell aV Gra- 
madeg Lladin. Dangosodd arwyddion 
amlwg pan yn blentyn, y buasai iddo 
ddyfod yn enwog fel ysgolhaig. Yr oedd 
yn hynod hoff o'i lyfrau pan yn blentyn. 
Yr oedd yn arferiad y pryd hwnw i ddyn- 
ion ieuaine yr ardal ddyfod hirnos gauaf i 
weithdy ei dad. Ar y cyfryw achlysuron 
yr oedd llawer o ddifyrwch yn cael ei 

dw, a llawer ystori ffraeth yn cael ei 
rodd gan y cwmpeini; ond nid oedd 
hyn ddim difyrwch iddoef: ei brif ddifyr- 
wch ef oedd ei lyfrau. Fan ofynid iddo 
beth oedd yr ymddyddan, nis gallasai 
roddi yr un ateb iddynt Gweithiodd yn 
ddiwyd hyd nes iddo gyrhaedd pedair ar 
ddeg oed. Methodd ei dad ei gadw yn yr 
ysgol yn hwy; ond penderfynodd wneyd 
ymgais teg ei hun i fyned ym mlaen. Gan 
ei fod mor hoff o'i lyfrau, trodd yn ysgol- 
feistr, a bu yn y drudgery (chwedl y 
Doctor Johnson) am ryw dymmor yn 
Nhregaron, ac wedi hyny yn Llangeitho. 
Symmudodd o'r lie olaf i Lanllawddog, ac 
ym mhen ychydig amser aeth oddi yno i 
Bencadair, sir Gaerfyrddin. Bhoddodd 
foddlonrwydd mawr fel athraw yn y 
Ueoedd lie y bu yn llafurio ; ac yn wir nid 
gwaith ysgafn yw hyny, yn neillduol yn 
ein dyddiau ni, pan mae pob plentyn yn 
cael ei ffordd ei hun. Pan ym Mhencadair, 
daeth yn adnabyddus ag amry w deuluoedd 
y rhai oeddynt yn perthyn i'r Independiaid, 
a darfu iddynt ei berswadio i fyned i 
Goleg Presbyteraidd Gaerfyrddin. Cyd- 
syniodd a'u cais, a bu yno am beth amser; 
ond ymadawodd yn fuan, am nad oedd yr 
athrawiaeth ag yr oedd rhai o'r personau 
yn goleddu yn unol a'i farn ef; a'r canlyn- 
iad fu, iddo ymadael. Dychwelodd adref 
o Gaerfyrddin, ond nid oedd bywyd 
diwaith yn unol a'i archwaeth: penderfyn- 
odd fyned i hen Ysgol Bamadegol enwog 
Ystrad Meurig; yn yr hon y cafodd 
lluaws o .offeiriaid enwog eu haddysgu. 
Yr oedd y pryd hwnw tua deunaw oed. 
Ymroddodd a'i hoU egni i weithio yn yr 
ysgol; a chymmerodd yr athraw dysgedig, 
y Parch. D. Williams, lawer o ddyddordeb 
ynddo; ac yr oedd yn hoff iawn o hono, 
yng nghyd a'i gydysgolheigion. 

Cyn pen blwyddyn, yr oedd wedi 
cyfnewid ei olygiadau crefyddol, y rhai a 
wthiwyd arno pan yn llanc, a daeth yn 
Eglwyswr cywirfarn. Am bum mlynedd 
astudiodd yn galed er parotoi ei hun 
gyferbyn a bod yn offeiriad. Yr oedd yn 



fyr o arian i gynnal ei hun ; ac er gwneyd 
y diffyg hwn i fyny, yr oedd yn arfer cadw 
ysgol yn amser y gwylian. Cafodd ei 
urddo yn offeiriad yn y flwyddyn 1806, a 
chafodd ei benodi yn gurad Llanfihangel y 
Creuddyn, sir Aberteifi. Yr oedd yn 
fardd Cymreig galluog pan yn myned iV 
ysgol : yr oedd yn arfer cyfansoddi englyn- 
ion i'r gweithwyr ar ochr yr heoL Mae 
yn gofus genym glywed y diweddar Mr. 
Charles James, o Landdewi Brefi, yn 
adrodd amryw o honynt. Yn y flwyddyn 
1807, -darfu iddo gyfieithu, ar gais ei 
athraf<% y Parch. D. Williams, darn o 
£arddoniaeth Gymreig i'r Seisoneg, yr 
hwn oedd yn hen iawn, ac yn anhawdd ei 
ddeall.* 

Yn gynnar yn y flwyddyn 1808, cafodd 
ei benodi i guradiaeth Carno a Llanog, sir 
Drefaldwyn. Pan oedd yn gweinidog- 
aethu yn y Ueoedd uchod, gweithiodd yn 
selog dros ei Feistr, a gwnaeth lawer o las 
ysbrydol yn y plwyfi uchod. Derbyniodd 
y duwiol Burgess, Esgob Ty Ddewi, lythyr 
oddi wrth y Gymdeithas er Taenu yr 
Efengyl mewn Gwledydd Tramor, yn ei 
hysbysu fod eisieu cenadwr yn Newfound- 
land, yn He un Mr. Harries, yr hwn oedd 
wedi marw. Gwnaeth yr esgob ymchwil- 
iad am ddyn addas i lanw y swydd. 
Dygodd y Parch. John Jenkins {Ifor 
Cert), fleer Kerry, Mr. Bowlands i sylw 
yr esgob. Cafodd yr esgob ei foddloni yn 
fawr ynddo, a chafodd ei benodi i lanw y 
swydd. Cafodd ei dderbyn yn garedig 
gan Dr. Sutton, archesgob Caergaint, a 
Uwyddodd i gael un o longau y Llywodr- 
aeth i'w gludo i Newfoundland. CStniataodd 
y llywodraethwr newydd, Syr John 
Duckworth, iddo fyned drosodd yn ei 
long ef, a phenododd Mr. Rowlands yn 
gaplan. Teimlodd yn fawr wrth ymadael 
a'i gynnuUeidfaoedd. Ar y 24ydd o 
Fehefin, 1810, hwyliodd yr Antelope o 
Loegr, a chyrhaeddodd St. John's, New- 
foundland, ar brydnawn yr 20fed o fis 
Gorphenaf. Tiriodd Mr. Rowlands y 
diwrnod canlynol. Dechreuodd ar ei ddy- 
ledswyddau y Sul canlynol: yr oedd yr 
Eglwys yn ilawn y boreu hwnw. Yn 
vstod y fordaith, ennillodd serch y 
llywodraethwr, yr hwn a'i penododd yn 
gaplan iddo ei hun tra bu yn yr ynys; a 
dangosodd bob caredigrwydd i Mr. 
Rowlands. Gweithiodd yn ddifefl yn y 
lie; ac yn fuan yr oedd yr Eglwys yn rhy 
fechan i gy nn wys y gynnuUeidfa. Helaeth- 
wyd yr Eglwys, er cael He i'r tlodion. 
Gorphenwyd y gwaith ym mis Rhagfyr, 
1812. Yr oedd ei ddyledswyddau yn 
galed iawn yn Newfoundland; yr.oedd yn 
pregethu yn ami bedair a chwech gwaith 



* Gwel "Williams's Dissertations on the 
Pelagian Qeresy." 



Digitized by 



TR HAUL. 



841 



yn yr wythnos, yng nehyd A darUen y 
Gwasasaeth ddwy waits yn yr wytbnos 
yn yr ysby tty , ac arolygu ysgol berthynol 
iV Fyddio. Ar un achiysur pregethodd o 
blaid y School of Industry, a chasglwyd y 
y swBi o 47p. ar y diwedd. Ar gak y 

f^nulleidfa, pregethodd yr un bregeth y 
ul caalynoL Xr oedd yn arferiad yn yr 
ynys i eludo coed at danwydd iV o£Peiriaid 
pabaidd am flwyddyn. Gwnaeth y Pro- 
testanaidd yr un peth i'w gweinidog. 
Sefydlodd Mr. Rowlands bwyllgor lleol 
mewn cyssylltiad a'r Gymdeithas er Taenu 
Gwybodaeth Gristionogol yn Llundain. 
Ffurfiwyd y pwyllgor Hydref 16, 18U, 
dan nawdd y Ilywodraethwr newydd, Syr 
Bichard Godwin Keats, olynydd Syr 
John Duckworth. Er fod Mr. Kowlands 
yn eorfod treulio Uawer iawn o*i amser ym 
mhlith ei blwyfolion, yr oedd yn astudiwr 
caled yn ei fyfyrgell. Dechreaodd ei 
iechyd waethygu o*r diwedd, a gorfu arno 
roddi ei le i fyny, a dychwelyd i Ewrop. 
Hwyliodd o Newroundiand i Oporto. Ar y 
fordsith hon C3'farfu a damwain, trwy 
syrthio ar fwrdd y llong: teimlodd oddi 
wrth effeithiau y cwymp hyd ei fedd. 
Teithiodd trwy Bortugal, Yspaen, a 
Ffraioc: tiriodd yn Lloegr tna diwedd y 
flwyddyn 1817. Tua dechreu y flwyddyn 
ganlynol, talodd ymweliad a'i noddwr, y 
Dr. Burgess, yr hwn oedd wedi addaw ei 
nawdd iddo ar ei ddychweliad o New- 
foundland. Yr oedd curadiaeth Sant Pedr, 
Caerfyrddin, yn wag ar y pryd, a chafodd 
ei benodi yn gurad yn uniongyrchol. 
Ycbydig ddyddiau cyn iddo ymaflyd yn ei 
ddyledswyddiiu yng Nghaerfyrddin, talodd 
ymweliad a'r Parch John Jenkins, Kerry, 
yr hwn a ddarfu wahodd y Parch. Walter 
Dayies, Manafon, ac ereill yno. Cyfan- 
soddwyd llawer iawn o farddoniaeth yn 
ilcerdy Kerry 3'n ystod eu harhosiad ynp; 
ac mae yn lied debyg fod y cyfansodd- 
iadau yn werth eu darllen — nid rhyw 
ysbwrial talcen slipaidd, cyffelyb i 
farddoniaeth y dyddiau hyn. Penderfyn- 
odd Mr. Rowlands adferu yr hen eistedd- 
fodau; ac Yx dyben o ddwyn ei amcan o 
amgylch, ffurfiodd gymdeithas, dyben yr 
hon oedd, nid yn unig mewn cyssylltiad a'r 
eisteddfod, ond mewn cyssylltiad a Hen- 
vddiaeth ac hynafiaethau Cymreig. Der- 
by niodd bob cefnogaeth ean yr esgob ac 
Ifor Ceri. Yn fuan ar oT hyn, cyfarfu yr 
esgob a lluaws mawr o offeiriaid yn ficerdy 
Kerry, a phenderfynwyd cynnal cyfarfod 
yng Nghaerfyrddin yr Hydref canlynol. 
Cymmerodd y cyfarfod le ar yr 20fed 
dydd o fis Hydref, ac yr oedd Ihiaws 
mawr o enwogion yn bresennol, a chafodd 
Gymdeithas Cymreigyddion Dyfed ei 
sefydlu, a chafodd Mr. xtowlands ei benodi 
yn ysgrifenydd. 

(/'to barhau.) 
31— XI. 



CAPEL GARMON. 

RHAOLITH. 

Yr hanes canlynol a drefnir, gyda chanla- 
tad, o ysgriflyfr gwerthfawr yng nghadw 
yng nghist yr Eglwys, yr hwn a alwn, 
"Hynafiaethau Capel Garmon,"— cascledig 
drwy ddirfawr lafur ean y Parch. O. 
Jones, periglor Pentremelas (gynt Capel 
Garmon), gydag ychwanegiadau gan y 
Parch. J. Pritchard, cnradparfaaus presen- 
nol y lie. Amlhaer y fath gasgliadau, 
meddwn. 

SBVYLLF^ 

Saif Capeliaeth Capel Garmon yar 
mhlwyf Llanrwst, yn sir Ddinbych, ao 
esgobaeth Llanelwy. Mae yn gynnwys^ 
edig o ddwy dref-ddegwm, sef Garth* 
Garmon a Ty Brith Uchaf. Terfynir hi 

du y de a'rgorllewin gan yr afon Conwy, 
ac o du y gogledd aV dwyrain can dref- 
ddegwm Ty Brith Isaf, a phlwyf Pentre- 
foelas. Pelider y prentrei o LannH^st yw 
pedair milltir. Mae yn gynnwysediff o 
ddwy ran — y Llan uchaf a r Llan isaf; y 
Llan uehaf yw yr henaf. Nifer y tat 
trigiannol (yn y flwyddyn 1856) yw 22. 
Ffermwyr allafurwyr yw boll drigolion yt 
ardal, oddi gerth y rliai hyny a weithiant 
yn y llech-gloddfSydd, ao ychydig grefft-* 
wyr. Nifer y boblogaeth yn ol y cyfrif 
diweddaf (1851) ydoedd fel y canlyn: — 

Garth Gannon, meibion 871, merched 368. 

TyBritii Uchaf „ 53, „ 46. 
Fobfopeth yr boll ddistrict, 8d7.—ni/najia€thau 
Capel Gannon, gan y Parch. 0. Jones, tud. 1. 

""Ehandir Plant Ednyfed Fychan,— 
Grono bioedd Tref Castell, ym Mon; 
Grufiydd bioedd yr Hen Glawdd a/i 
berthynas; Llewelyn bioedd y Creuddyn; 
Hywel a fu esgob yn Llan Elwy ; lorwertb 
a bioedd Abermarlais; Tudur bioedd y 
Nant a Llangynhafal; £iniona*i randir yn 
y Creuddyn gyda Llewelyn ei frawd; a 
Rhys bioedd Garth Garmon."— Y Brython^ 
cyf. iv., tud. 148. 

Ednyfed Fychan, arglwydd Abergele a 
barwn Bryu Ffenigl, yr hwn oedd mewn 

1 ffafr gyda Llywelyn Fawr, tywysog 
Gwynedd, a briodes yn gyntaf, Tanglwst, 

! ferch Llywarch ab Bran, Arglwydd Cwm- 
mwd Menai, a chafas o honi Syr Tudur, 
yr hwn oedd berchenog y Nant, yn Llan- 
gynhafal. Yr ail oedd Llywelyn, 3'r hwn 
oedd berchenog un banner oV Creuddyn ; 
a*r try dydd oed Rhys, yr hwn oedd 
berchenog Garth Garmon. Ednyfed 
Eychan a briodes eilwaith un o*i feibion 
o'i ail wraig; Hywel oedd esgob Llanelwy 

' yn y flwyddyn 1235. — Davies*8 Display of 
Heraldry, tud. 42., argraffiad, 1716. 

ARWTNEBEDD. 

Gwneir i fyoy arwynebedd y gymmydog- 



Digitized by 



Google 



242 



YR HAUL. 



teth gan lynoedd nea wastadeddaa bychain, 
mswudir gan mwyaf, wedi en britho gyda 
bryniau creigiog, yn orchuddiedig a derw, 
ran arddaneos golygfeydd hyn^ am en 
namrywiaetn a'u prydferthwcn, tra y mae 
y drem a geir oddi ar y Uanerch ar fryniau 
sir GaeniarfoD yn anffhymbarol bron 
mewn mawredd ac ardderchogrwydd. — 
Y Brython, cyf. iT., tud. 41. 

AMASTHTDDIAETH. 

O barth nodwedd amaetbyddol y district, 
gellir ei rana yn dair rban. Yn gyntaf, y 
partb isaf, yn cynnwys y Gymanog a 
cbyda elanan yr afon Gonwy, ym mha le 
mae y briddell yn gyffredin yn gynnyrch- 
lol, a (rellir ei alw yn iseldir. Yn ail, 
cymmydogaeth y pentref, yr hon a fiurfia 
fatb ar wastattir achel, ac mewn rhai 
manau yn Ued ffrwytblawn (mae y cyoauaf 
jrma tua phytbefnos yn ddiweddarach nag 
yn y Dyfifryn); ac yn drj'dydd, yr uchel- 
dir tn bwn^ i'r Bfaiwlas, yr hwn sy noeth- 
Iwm a diffrwytb, er hyny, fe godir ceircb 
yma, fel yr ymddengys, er mantais. 
Cedwir nifer fawr o ddefaid gan y fferm wyr, 
ac anfonant hwynt i bori ar y mynydd* 
oedd o tua chanol Ebrill hyd Dacbwedd. 
Gwertbir nifer o wartheg yn fljnyddol, y 
rhai ydynt o rywogaeth dda gyffredin 
Cymru. Prif ymbortb y bobl yw blawd 
ceircb wedi ei barotoi mewn gwabanol 
ddulliaa, a Uaetb enwyn. Codir gwenith 
yn y rhanau isaf, a haidd yng nghym- 
mydugaeth y pentref— a*r ddan fatb ar 
bad gyda llwydd amlwg. — HynaJUiethau 
Capei Garmon, tud. 2. 

"Capel Garmon, a small cbnrcb and 
irilU^. Tbe inhabitants of this place 
depend more upon their cattle than the 
cnltiTation of the land. Their supply is 
cattle, butter, cheese, wool, stockings, &c. ; 
^ey grow oats and sometimes barley 
after a crop of potatoes; they are well 
employed in supplying the town with peat, 
and they make much money in this way [yn 
y flwyddyn 1830]. Their manner of 
UTing IS very simple; they live chiefly upon 
oat and barleybread, dried meat, and 
buttermilk with potatoes; but the oatmeal 
is prepared for food in yarious ways, and 
is called utvd, Uymru, brwchan, porridge, 
and oat bread. On these hills the hum ble 
but beautiful vioia lutea grows abuudantly." 
—Faunula Grustenais, p. 30, printed 1830. 

MWNTDDIAETH. 

Darganfyddwyd symiau mawrion o fwn 
plwm o dan Gallt Bhu^, yn Ffridd y 
Bhedyn. Tybir fod peth mwn hefyd o 
ddeutu y pentref, yn enwedig ar dyddyn 
Garthmyn, ym mha le yr anturiwyd 
ychydig, ond nid yn y fath ddull gwyddonol 
ac effeithiol ag i sicrhau uwyddiant 
Pywedwyd wrthyf fod talpiau o fwn wedi 



en cael ar Dyddyn lolyn a Maes j 
Q^meAA.'^Hynafiaethau, ie^ tud. 3. 

''This chapelry, which comprises s 
considerable extent of rugged and barren 
bills, cimtains lead ore; but tbe works for 
procuring it haye been discontinued of 
lato years."— Xetris** Topoorophieai Dic' 
titmeuy, o dan y gair **Capel Garmon." 

APONTDD. 

Heb law y Gocwy, mae prr aberoedd 
canlynol o'i beiddo yn llifo trwy y 
district: — 

1. Gwryagawg, yr hon sydd yn dylifo 
trwy Nant Uareg y Fr&n. Crybwyllir am 
dani yn rhodd y Tywysog Llywelyn o 
Dir yr Abad i fynachod Aberconwy fel 
un o'r terfynau. 

2. Afon Hwch, YT hon sydd yn llifo 
heibio Bhyd Llan Fair. 

3. Afon Eyarth, yr hon sydd yn llifo 
heibio y Gelli a'r Goedfa. 

4. Afon GaUt y Cook, yn llifo heibio 
Oakland. (Gwgf frowning — steep of the 
frown fJ-'HynafiiUthau, tad 2., Nodyn 
A. 

LLTN TB AFANC. 

Llyn yr afanc, ar derfynaa*r plwyf hwn 
a Bettws y Coed, sy fatb ar bwll eang 
ffurfiedig gan yr Afon Gonwy yn ei rhed£ 
trwy y dyffryn, yn ymyl Aber Lleder. 
Mae chwedl by nod ar lafkr gwlad yng 
nghylch y llyn hwn. Dywed: — 

"Bhyw dro yn yr hen amser, yr oedd 
trigolion Nant Conwy a phen isaf plwyf 
Dolwyddelan yn cael eu blino a'u colledu 
yn drwm gan ry w angenfil anferth ag oedd 
yn yr afon Gonwy, yn aeos i Bettws y Coed. 
Buwyd yn ceisio ei ladd amryw weithiau; 
ond nid oedd na thryfer, na phicell, na 
saethau yn mknu ar ei groenl Felly, gan 
nad oedd lladd arno, penderfynwyd ei 
lusgo oddi yno, a myned ag ef i le diogel 
i'w gadw. Aethpwyd i chwilio am le o'r 
fath, ac yn Llyn Ffynnon Las, yng Nghwm 
Dyli, y caed y He diogelaf yn yr ynys. 
Wedi penderfyou ar y ddiogelia, gwnaed 
tidau cryfion o haiarn, a cheisiwyd dan o'r 
ychain cryfaf yn y deyrnas; a sicrhawyd - 
y* tidau am yr angenfil, a Uusgwyd ef allan 
o'r llyn, ar hyd plwyf Dolwyddelan, a 
thrwy fwlch yn y cribau, yr hwn a elwir 
hyd heddyw yn Fwlch Ehiw yr Ychain, 
hyd i'r waen ger Gwastadnos. Yn y waen 
bono fe syrthiodd llygad un o'r ychain o*i 
ben gan yr egni a roddai i lus^o yr angen- 
fil; ac o herwydd y dygwyddiad hwnw fe 
alwyd y He o byny allan yn Waen Llygad 
yr Ych. Fe achosodd hyny boen dirfawr 
i'r ych fel yr wylodd gymmaiut o ddagrau 
o'r herwydd nes ffurfio pwll yn y waen, yr 
hwn a elwir hyd heddyw yn Bwll Llygad 
yr Ych. Llusgwyd yr angenfil trwy 
ddirfawr boen a Uarar i fyny i Gwm Dylii» 



Digitized by 



TR HAliL. 



243 



hyd i Lvn Ffynnon Las, lie ei goUyngwyd 
rhydd; a neidiodd yntau rfaag ei flaen 
I'r Uyn. Dy wedir y byddid yn ei weled 
»r brydiaa yn oynhyrfia y Uyn yn 
ofnadwy; efe a ddinystrioild yr holl 
byseod o bono yn faan ; ac os dygwydd i 
unrbyw greadur syrthio yn ddamweiniol 
i'r Ilyn, fe*i Uusgir ef yn ebrwydd gan yr 
angenfil o daq }' dwfr, ac ni welir dim o 
bono mwyacb."— ^aiies BeddgeUrt, gan 
W. Jones, pen. It. . 

Dyma esgyrn y cbwedl; a pha beth 
bynag am ei gwiredd, dilys y w fod yr afon 
Gonwy, fel amrai o afonydd ereill yn y 
Dywysogaeth, anwaith yn locbesfa afan- 
cwn {heavers), a gosodid pris ucbel ar eu 
crwyn. Am fanylion, cyreirwn y darllen- 
ydd at cbwedl "Llyn yr Afanc," ysgrifen- 
edig gan Edward Llwyd o ddeatu y 
flwyd<hrn 1693. Gwel Y Brython, cyf. 
iai, txia, 385. 

KHAIABRAU. 

Rhaiadr Conwy, a elwir befyd Bhaiadr 
y Pandy, neu Baiadr y Graig Lwyd, ger 
ymuniad y Facbno Gonwy. Ymrutbra'r 
eenllif gyda thrwst dros ddibyn serth tua 
deuddeg neu bedair llatb ar ddeg o uchder, 
a gwahenir y ryfertbwy yn ddaa bistyll 
orycbias gan glogwyn talgryE. Cydrhwng 
y ddwy ffrydfif, adeiladwyd yn ddiweddar 
ysgol eogiaid (scUmon Ictader) gywrain ar 
draul Arglwydd Penrhyn a C. W. G. 
Wynn, Ysw,, Foelas. Am ddysgrifiad 
pellach, gwel uurhy w guide-book i Gymra. 

Ffos Anoddyn, O ddeutu banner milltir 
yn is i lawr, ger Ty'n y Cae, mae Ffos 
Anoddyn, glyn dwfn, cul, trwy yr bwn y 
rhutbra'r Gonwy. Mae yr olygfa 3'n wir 
ardderchog a tharawiadoL Andddyfn, 
an abyss — 

*'Addanc ni tbynir o anoddyn dwfr." 

L. G, Cothi, 

— Hynqfiaethauj ffc, tud. 44. 

PFYNNON ABMON. 

Dywed awdwr y Chronicles of the 
Ancient British Church; "Another pecu- 
liarity connected with the primitiye 
Churches of Britain is, their being found 
in neighbourhood of a spring or weU, 
where, we may presume, the converts to 
the Christian faith were admitted to the 
priTileges which the Bedeemer of mankind 
nad purchased for them.— p. 136. 

Gelwid y ifynnonau (Jkdy weUs) hyn ar 
enw nawdd sant yr Eglwys gyfagos, a saif 
Ffynnon Sant Gannon ar lethr, ryw 
ehwarter milltir i'r eosledd ddwyrain oddi 
wrth yr Eglwys, set Capel Garmon. 



Yr hyn a alwn ni yn gylch natur, nid 
yw ond gweinyddiaeth gwastadol Bhag- 
uxmMth.^Hervey, 



YMWELIAD AG YSTRAD MEURIG. 

Rhodio am oriau'n Ystrad Meurig — film. 
Hen fan cyssegredig, 
Myfyrio draw, am fyr drig, — ar Iwybrau 
Yr hen deidiau elodfawr nodedig. 

Mawrion yn Ystrad Meurig-^a godwyd, 
Rhyw gedyrn eglwysig; 
Hynod res; eu henwau drig 
Yd y wlad yn weledig. 

Eln Hedward Risiard resir — yma'n dad 
Mewn dysg, a mawrygir 
Ei enw llawn — enuill hir 
Drwyddo i*r wlad a roddir. 

Eilfyw mae Tomos Olfir — yn y wlad^ 
Hwn o'i ol a welir; 
A chyfiawn y dyrchefir 
Enw ein tad yn ein tir. 

Athrofa o werth rfayfedd — i roi ffawd 
I wir ffordd anrfaydedd; 
Duwies dysg, fayddysg mewn hedd-^fu ynddi 
Yn rhoi gwersi oddi ar ei gorsedd. 

Heddyw fe welir adfywiad — yn y He, 
Yn llawn daeth adferiad ; 
Enw mawr, hen gymmeriad, 
A than Iwydd, Athen y wlad. 

Ifor Hael o fri helaetb — yw'r athraw, 
Ewythr i'r gym'dogaeth ; 
Daioni diwahaniaeth 
Yw ei wir nod, Uawer wnaeth. 

Hardd ddilyn ei ffordd eilwaith — o galon 
Gwelir yr is-benrhaitb; 
Hoffi ei swydd, cael effaith, 
A mwynhau hwyl, mae'n ei waith. 

Y fangor mewn rhagorioo — aed ym mlaen. 
Hen deml anfarwolion ; 
Tan dryfrith o fendithion, 
Yn byw o byd y bo hon. 

GWYNIONYDD. 



HYNT I FRO MORGANWG. 

" Gwnawd ym Morganwg ddiwyg ddynion, 
A gwragedd mewn mawredd a murian gwyn- 
lon." 

Mae bro Morganwg yn cael ei bystyried y 
rhan dlysaf ac iachusaf yn sir Forganwg; 
nid oes yno ddim o'r twrw a*r berw di- 
ddiwedd, y gweitbfeydd, ao ysgrech aflafar 
yr ager-beiriannau yn gwibio yn ol ao ym 
mlaen. Mae y beirdd Cymreig, o Aneurin i 
lawr, wedi canu clodydd Morganwg. Dywed 
y bardd o Forganwg, yr bwn oedd yn boff 
iawn o'r sir: — 

" £ g&r y bardd y wlad bardd hon,— ei thai 
A'l thiroedd mwyneiddlon; 
Y tesog fore wna'r Ue'n Hon, 
Ac anerch y tai gwynion." 

Mae yr arferiad o wyngalcbu tai ym Mor- 
ganwg yn ben iawn; mor fore, medd rbai. 



Digitized by 



244 



TR HAUL. 



ag amser AoMuin, 550. Mae llawer o 
wahaniaeth rhwng y air nchod yn awr ag 
oedd yn amser Ddyddab Owilym ; aid oedd 
Merthyr, Aberdar, a lleoedd ereill, mae Ue i 
g^edu, y pryd hwnw ddim ond llanercbau 
dinod; nid oedd dim o'r tewfwg i'w weled, 
yr hwn sydd yn Uycbwino ei *'mariao gwyn- 
ion." 

Ar foreu hafaidd o Fehefin, cycbwynaaom 
ar ein bynt i ymweled fi bro Morganwg; yr 
oedd natar wedi ymwisgo yn ei dillad goreu ; 
a'r Uu asgellog yn telori yn y goedwig 
antbemau o fawl. Cyrbaeddasom Gaerdydd, 
yr bon sydd wedi dyfod yn enwog am ei 
maanacb a'i docks; tua cbanol dydd ac 
aetbom oddi yno i Landocbwy ; ar ein ffordd 
yno darfu i ni groesi yr afon on^am ongam 
y Lai, yr bon a goebwyd unwaith gan waed 
cyfeillion y Brenin Siarl y Cyntaf; y rbai a 
gawsant eu lladd, ao ereill eu clwyfo, ym 
mrwydr Llan Sant Ffagan, pan oedd cegaa 
c^n rbyfel yn udo ar ein gwlad. 

Saif Llandocbwy, neu fel mae yn cael ei 
galw yn awr, Landougb, ar Ian bryn bycban 
a pbrydferth, uwcb law yr afon Lai, yr bon 
sydd yn yrnddolenn is law iddo, ar ei gyrfa 
i'r mdr. Mae yn ymddangosfod yrEfeogyl 
wedi cael ei pbregetba yma yn fore iawn. 
Dywed Tanner i Docbwy Sant ddyfod i 
Oymru gyda Chadfan, yn gynnar yn y 
cbwecbed ganrif, a darfu iddO' adeilada 
mynacblog yn Llandocbwy, yr bon a 
waddolwyd gan frenin Morganwg. Nid 
oea dim olion y fynachlog i'w gweled; 
clywsom ddarfod i weitbwyr gael gafael 
mewn llawer iawn o eagyrn dynion ger Haw 
anneddle Mr. Thomas Rees, warden y plwyf 
Mae ben Eglwya Llandocbwy wedi cael ei 
aymmud, ym mba un yr oedd y plwyfolion 
on acb ar ol y Hall yn arfer addoli, ao 
Eglwys newydd bardd wedi cael ei badeiladu 
ger Haw, trwy baelioni Eglwyawyr. Y mae 
yn gofua genym weled dan fwrdd y gangbell, 
yn yr hen Eglwys, ben gareg bedd bynod, &'r 
ysgrifen ganlynol ami: — 

Beneathe this tombe of stones 
Lyes the body of Margery Jones : 
In time when she did lead this Hfe, 
To Nicholas Morgan she was a wife: 
She had sonnes and daughters X, 
Lord be with her soul. Amen." 

■ Cawsom ychydig ymgom E Mr. Reea, 
amaetbwr parchua a chyfrifW, yr hwn sydd 
yn cyfanneddu ger Haw. Mae Mr. Rees yn 
ddarlnn byw o Gymro cocb cyfan, didderbyn 
wyneb, bynawa a charedig, doeih a difyr; 
nid yn ami y darfu i iii gyfarfod S theulu 
mor ddarllengar ac mor wybodus ar ein 
teithiau, yma ac acw ar byd y Dywysogaeth, 
a theulu Mr. Rees. Mas un o'i feibion, yr 
hwn a adwaenem yn dda fiynyddoedd yn ol, 
yn huno yn dawel ym mynwes oer y bedd 
ym myowent Llan y Plwyf. Yr oedd yn 
ddyn ieuanc a berchid gan bawb o'i gyd- 



Mbod; Did oeddym yn eieddwl fawr wnh 
ysgwyd Haw ag ef y boaaai iddo gael ei dori 
lawr mor ddiaymmwth. Mae Mr. Bees 
wedi Hanw y awydd o warcbeidwad am amryw 
flynyddoedd yn Llandoehwy. 

Ychydig ffordd o*r pentref mae i*w weled 
hen balas, anneddle yr Herbertiaid, bonedd- 
igion urddaaol yn eu dydd, diagynyddion 
larll Penfro, a elwir Cogan Pill; syrthiodd 
y palas hwn i ddinodedd, ond mae wedi cael 
ei adfera yn ddiweddar: y trigiaonydd 
preaennol yw John Stuart Corbet, Yaw. 
Yr oedd William Herbert, Ysw., o'r Oogaa 
Pill, yn Hanw y awydd o ucbel sirydd yn y 
flwyddyn 1552 droa Forganwg. Yr oedd yr 
Hebertiaid yn noddwyr i lenyddiaeth Oym- 
reig; cynnaliwyd eiateddfod dan eu nawdd 
yng Nghastell Caerdydd. 

Oyferbyn & Llandocbwy, ar ben bryn uveh 
law y mdr, y aaif Eglwya newydd Penarth, a 
cblochdy ucbel fel mynegfya yn dangea y 
ffordd i wlad sydd uwoh a gwel] na'n byd ira- 
ffertbus ac helbulus ni. Adeiladwyd yr Eg- 
lwys bon gan y foneddiges anrbydeddua 
ac baelionns, Barwnes Windsor; costiodd 
yr Eglwya saith mil o bunnau iddi. 
Mae y fath weithredpedd a byn yn taflu 
pelydrau o oleoni i gelloedd tywyllaf Mam- 
mon, un o eilun-dduwiau yr oes bon. 
Siarad am yr egwyddor wirfoddoll dyna 
wirfoddoliaetb; gellir meddwl, wrtb glywed 
baldordd rbai dynion, nad yw aelodau Eg-^ 
Iwys Lloegr yn gwneyd dim ; nid oes angen 
am well prawf o baeloni Eglwyawyr nag 
Eglwysi Llandocbwy a Pbenartb. AdeOad- 
odd y foneddiges bersondy ac ysgoldy bardd 
hefyd yn yr un He. Mae Penarth wedi eyn- 
nyddu yn fawr yn ddiweddar. Deng 
mlynedd yn ol nid oedd yma ond ychydig o 
dai, a'r ben Eglwys biwyfol ; ond erbyn 
heddyw mae wedi dyfod yn dref bardd a 
phoblog. 

Wedi ymadael ft Llandocbwy, aetbym 
tua Thref Esayllt, gan adael Cogan ar y 
Haw ohwitb. Mae Eglwys Cogan yn gam- 
edd er ya blynyddoedd, ac mae yr birwellt 
anfaethlawn yn gorcbnddio ei ebynteddoedd 
oysaegredig; mae awn y gloch ar wawr 
y gosper wedi dyatewi; a'r Hwybrau sydd 
yn arwain i'r Eglwys wedi myned yn 
anbygyrch; nid oea na pbennod na salm, 
credo na pbader yn cael ei darllen o'i mewn 
yn awr. 

Mae yr ystlnm &'i fud ehediad 
Yn gwa]i ei hwyrdrwm hynt 

yn y fan He yr oedd cyndeidiau y plwyf yn 
addoli. Yn y gangbell mae dwy gareg bedd 
i'w gweled ar y llawr er cof am gangen arall 
o'r Herbertiaid, y rbai a gyfanneddent yng 
"Ngbogan," S'u pais arfau yn gerfiedig 
arnynt. Plwyf bycban yw plwyf Cogan; 
nid oes Vma ond un amaethdy; mae yboblog- 
aeth wedi ymadael. Nid yw yn debyg y 
bydd i'r Eglwys gael ei badeiladu mwyaoh, 



Digitized by 



YK HUAL. 



845 



oa&ys mae Eglwyti Llandoohwy a Pbenarth 
ger Haw. Adeiladodd yroddiriedolwyr 
Ardalydd Bote fariau y fynweot ar en traul 
eu hunain. Mae yn debyg mai Herbertiafd 
Cogan ddarfu ei hadeiladu. 

Pan yn myned i Uwr yr heol, rbwng Llan- 
dochwy a thref Essyllt, pwy a ddeoai i'n 
cyfarfod ond y bardd enwog, Dewi Wyn o 
Essyllt, mor Iloo a'r britby)! yu y Ilyn ; ac 
wedi cyfarob ein gilydd aa yagwyd dwylaw 
yn galonog, ffwrdd & ni Cua thref Efttyllt, 
neu fel ei gelwir yn awr, Dinaa Powys. 
Pentref gwladaiidd ac hynafol yw hwn, yn 
sefyll ar fryn, tna dwy filltir oddi wrth y mdr. 
Mae ei sefyllfa mor iachus ag un llanerch yn 
y Dywysogaeth. Darfa 1 ni dreulio llawer 
awr ddifyr yma fiynyddoedd yn ol yng 
nghwmni y bardd a'i deulu ac ereill, ond 
gwelaom lawer boreu cyinylog wedi byny; 
a darfu i ni gyfarfod E Uawer o siomedig- 
aethau & cbyfeillion y diwrnod bwnw. Tr 
oedd yr Odyddion yn cynnal eu gwyl 
flynyddol ; ac yr oedd yr boll lanciau a'r 
Ilanceii wedi ymwiago yo eu dillad gwyl. 
Trenliaaom amryw oiiau yng ngbwmni 
Essyllt a Mrs. EsRyllt, a Mr. Ricbard Rees 
(Ab Rhys), ao amryw ereill. Cawsom gryn 
ddifyrwob wrth glywed un o ben wroniaid 
Salamanca yn adrodd ei helyntion ar faes y 
gwaed: 

" Shouldered his crutch and showed 
How fields were won," 
Collodd ei glin yng ngwaaanaeth ei frenin 
a'i wlad; ac er fod gwynt oerllyd pedwar 
ogain gauaf wedi chwytbu ar ei goryn 
briglwyd, m&e yn awr mor wisgi a Ilanc 
ieuanc, ond ei fod yn gloff. "Ym mhob 
gwlad y megir glew/' medd yr ben ddiareb. 
Er fod Dinaa Powys yn bebtref bychan 
dinod, yma y cafodd un o'n prif feirdd ei eni 
a'i fagu, yng ngbyd 4'i fab, Mr. John Davies, 
o Goleg Dewi Saot. 

T CASTELL. 

Mae adfeilion yr ben gaatell, a adeiladwyd 
yma gan lestyn ab Gwrgant, yn sefyll eto; 
ac amgylchynir ei furiau gan good tewfrig. 
Yr oedd hwn yn adeilad eang ; ond nid oes 
dim ond y muriau allanol yn sefyll ; mae ei 
gynteddoedd wedi cael eu troi yn ardd datws, 
ac mae yn Uawn o goed afalau. Adeilad 
petryal oedd y oastell hwn, yn mesur 70 o 
latheni o hyd, wrth 30 o led, ac mae yn awr 
ym meddiant y Parch. Henry Thomas Lee, 
a R. F. L. Jenner, Ysw., o Oaatell Wenvoe. 
M«e yn Ued debyg i Dewi Wyn dreulio 
llawer o oriau yng nghwmni yr Awen yn yr 
allt ger Haw, ac i lawer cfin, pryddest, awdl, 
ac englyn, oyn hyn gael eu oyfansoddi yma. 
Talodd yr bynafiaethydd Leland ymweliad & 
Dinaa Powys, oddi wrth y dysgrifiad a rydd 
ef o'r lie; nid llawer owahaniaeth sydd yma 
yn awr oddi wrth yr hyn oedd y pryd bwnw. 
Cafodd y castell ei adeiladu tua'r flwyddyn 
1043» gan lestyn ab Owrgant, er anrbydedd 



i'w wraig, aef Denis, merch Bleddyn ab 
Cynfyn, tywyaog Powys, a galwodd y He 
Dinas Powys, neu Denis Powys. Dyna 
farn rhai bynafiaethwyr am darddiad yr enw; 
ond mae hyn yn ammheus. Mae yn lied 
debyg mai ammddiffynfa a feddylir wrth yr 
enw Dinas yma; canys mae amryw hen 
wersylloedd milwraidd yn y Denheudir yn 
dwyn yr un enw; megys, "Pen Dinas," ger 
Aberystwyth; "Dinas," ben wersyllfa ym 
mhwyf Llanddewi Brefi; a "Dinas," ger 
Aberhonddu. Dywedir mai math o noddfa 
oedd Castell Dinas Powys, i ba un yr oedd y 
trigolion yn arfer dwyn eu beiddo yn amser 
rbyfel, er mwyn diogelwch. Cafodd y 
caatell hwn ei ddinyatrio gan Rhys ab 
Tewdwr, hen elyn lestyn. 

Pan syrthiodd Morganwg i ddwylaw y 
Normaniaid, darfu i Fitzhammon gadw 
Caatell Dinas Powys yn ei ddwylaw ei bun ; 
ao mae yn ymddangoa oddi wrth ben law- 
ysgrif angyhoeddedig a welsom, ddarfod i'r 
castell a'r arglwyddiaeth arcs ym meddiant 
ei olynwyr am hir amser. Yn amser 
lorwerth yr Ail yr oedd ym meddiant un 
William de Somery, a bu ym meddiant y 
teulu hwn am beth amser; a daeth i feddiant 
Arglwydd Dudley a Berkeley : trwy briodaa, 
fforfetiodd Barkley ei ran i'r goron, ond 
llwyddodd Dudley i gadw ei ran yn ddiogel. 
Priododd Syr Matthew Caradog, o Abertawy, 
& metch ac etifeddea Dudley, a daeth rhan o 
arglwyddiaeth Dinas Powys i feddiant Syr 
Matthew. Yr oedd gan y boneddwr hwn un 
ferch, yr bon a briododd William Herbert, 
larll Penfro, yr hwn a brynodd y rhan arall 
o'rangl wyddiaetb, a pharbaodd yn y teulu hwn 
nes i'r olaf o honyut farw. Gwertbodd 
Arglwydd Brooke yr etifeddiaeth i Syr 
Edmund Thomas, o Gastell WeuToe, ac i 
William Hurst, Ysw. Gallem ymhelaetbu 
llawer ar banes y castell; ond byddaihyn yn 
chwyddo ein hysgrif yn ormodol. 

Nid oes un ^icrwydd pwy ddarfu ddinystrio 
y castell hwn, fel cannoedd ereill ; yr oedd yn 
ddadfeiliedig yn amser Leland. Dywed 
llSn y werin mai Cromwel ddarfu ei ddin- 
ystrio; ond nid oes un rbith o sail i hyn. 
Cyfanneddai Mr. Hurst niewn palas bychan, 
tlw8, a hardd ger llaw y pentref; mae 
y palas hwn yn awr yn nwylaw Griffith 
Philipps, Ysw., gynt o dref Gaerfyrddin, ynad 
yr heddwch dros fwrdeisdref Caerdydd a sir 
Forganwg. Mae Mr. Philipps yn foneddwr 
gwir haelionus a dirodres, ac Eglwyswr 
cywirfam. 

Yn yr bwyr, pan oedd yr haul, brenln y 
dydd, yn dynesu at y terfyngylch, aethom i 
ymweled ag Eglwys blwyfol Sant Andrews. 
Mae yr Eglwys hon yn sefyll mewn 
Uanerch hyfryd, allan o si a dwndwr 
y byd, yn cael ei bamgylohynu gan goed 
tewfrig. Mae yr adeilad bon yn hen iawn : 
mae yn dyddio tua'r cyfhod Normanaidd, ac 
mae wedi gweled llawer tro ar fyd*, mae wedi 



Digitized by 



Google 



246 



YR HAUL. 



gwe1«d priddo llawer o geoedlasthao, y rhai 
aydd yu malario o amgyleb. Mae ol dwy- 
law haiarnaidd amaer yn weledig ami; ae 
mae yn dda genyni ddeall ei bod yn myned i 
gael ei hadferu. Offeiriad y plwyf bwn yn 
amaer Cromwel oedd Hugb Lloyd, genedigol 

Bertb Rees, sir Aberteifi, lie y eafodd 
amryw offeiriaid, y rhai aydd yn fyw yn awr, 
eu magu. Cafodd Hagb Lloyd ei droi allao 
o'i fywoliaeth, a ohymmerodd un o'r enw 
Miller feddiant o*r pulpud. 

Ar ben craig, ger llaw yr Eglwya, mae 
eisteddle wedi cael ei thori allan o'r graig, yr 
hon a elwir " Cadair yr eagob " byd beddy w. 

Bu Dr. Hall, tadcn y diweddar Arglwydd 
Llanofer, yn fieer y plwyf bwn, a'i gorad 
oedd y oanghellwr Williama o Faeaaleg. 
Yr offeiriad presennol yw y Pareb. John 
Morgan, gynt o Llanycbaiam ; dyn da ym 
nabob ystyr o'r gair; bir ddyddian iddo, a 
bendith y nef ar ei ben. Yr yn teimlo 
rbyw anwyldeb rhyfedd at y fynwent bon; 
oanya yma y gorwedd gweddillion un ag 
oeddym wedi addaw hir ddyddiau, ao un 
oedd yn anwyl genym, yr hwn a garem yn 
anwyl ; ond cafodd ei dori i lawr gan angeu, 
breuin braw, cyn i'w haul gyrbaedd ei nen- 
bwynt; ond ni ebawn ei weled mwy yr ocbr 
hyn i'r bedd; ond gobeithio y cawn gwrdd 
yr ochr draw ar fryniau Caersalem ; mae y 
llygaid bywiog wedi tywyllu, ao nid oea 
noodd eael gweled ei olwg aerehog a hawdd- 
gar mwy. 

" Mi wylaf dro wrth gofio hyn, 
Mae hiraeth arnaf fi." 

Ddarllenydd hawddgar, maddeua i ni am 
roddi ffordd i'n teimladau.* ef allai dy fed 
dithau wedi talu ymweliad & bedd tad neu 
&m, priod dy fynwea, brawd neu chwaer, 
mab neu ferch rhyw dro; nia gall neb 
gydymdeimlo ond y rhai hyny ag aydd wedi 
cael prawf o hyn. 

Lie rhyfedd yw'r fynwent; nid oes yno 
ddim ond pruddddyatawrwydd, a chydraddol- 
deb yn y fangre lonydd: 

" Mae'r frenines a'r fegeres 
Fel dwy garea o'r un grftn:" 

yma y gorphwya yr hen wr penllwyd, crwm 
ei war, yr hwn a ddarfu ddyoddef pwya a 
gwrea y dydd, a fa farw o henaint teg ; a'r 
canol oed; y llanc ieaanc, yagafn-droed ; a'r 
eneth hawddgar a rhinweddol; y plentyn 
ieuanc, yr bwn a ymagorodd fel rhoayn 
gardd, yr hwn oedd yn cael ei hoffi gan 
bawb, yr hwn a gafodd ei aymmud o fyd y 
gorthrymderau cyn profi dim o'i ofidi&u; 
nid oea yno ddim gwahaniaeth rhwng y 
tlawd a'r oyfoethog, y call a'r ffol, y 
dyagedig a'r annysgedig yma. Mae yn 
ymddangOB fod yr hen bobl yn byw yma 

1 oedran mawr. Ger llaw y ganghell mae 
i'w gweled hen gareg arw Iwyd ddirin, a'r 
cerfiad bron & myned ymaith, er oof am John 



Gibbon Jamea, yr hwn a gladdwyd Awtt, 
1601, a Margaret Mathew ei wraig; yr 
oedd ef yn 99 yn marw, a'i wraig yn 124! 



FFYNNON CEITHO SANT. 

Hen Ffynnon loew Ceitbo Sant 
O'r graig yn gyaaon dardd ; 

Ei tharddiant hi a ffiirfia nant, 
A'i bwrlwm arnom chwardd. 

Pan byddo'n tir gan row yn rbwym 

Yn nbymmor gauaf blin, 
Ei dwfr tryloew aydd yn dwym, 

Yn groea i nawa yr bin. 

Yn nhymmor twym yr haf ni gawn 

Ei dwr yn oer i'n min, 
Yn ber ei flaa, o byd yn Uawn — 

Yn groea i nawa yr bin. 

Nid fel y nant o'r mynydd ban, 
A chwydda'n wyllt gan wlaw, 

A'i broehua lif yn golehi'r Ian, 
A ayehtt maea o law. 

Hen Ffynnon loew Ceitho Sant, 
Wyt ddryeh o gyfaill gwir; 

Drwy haf a gaua^ troion gant, 
Mae'n dal o byd ei dir. 

Mai nant y raynydd ar y gwlaw 

Mae cyfeillgarweh rhai; 
Mewn Uwyddiant teg, yn llif y daw, 

Mewn ing fe dry yn drai. 

Hen Geitho Sant, y duwiol dad, 

Oedd fel y fliynnon hon, 
Dwr bywiol Criat^yfranai'n rbad 

O ddibaid ddidwyll fron. 

Fy mron, fel Ffynnon Ceithio Sant, 

Fo'n Uawn o burdeb cun ; 
At Dduw a dyn, er troion gant, 

O byd yn dal yr un. 

GWTMIONTDD. 



LLENLADRAD. 

" There seems a sort of sacrilege in adopting as 
our own the thoughts and conceptions of others; 
it is taking jewels from those caskets in which they 
have been deposited by their owners, and wearing 
them ouimlTes." 

Anon, 

Fa mor anaml y cyfarfyddwn &gwreiddiol- 
deb didwylll Kid yw ein hysg^ifenwyr 
mwyaf galluoe wedi petruso i sugno 
yn halaetn o aonawdd rhyw un o'u cyf^d- 
ion, ao nid oea ammheuaeth nad oes rhai o 
honynt wedi ysbeilo vn gyfanwerth oddi 
wrth yserifeniadauein hathronwyr hynafoL 
Wrth olrhain yagrifeniadau y rhai hyny o 
honynt aydd wedi ei rhestra yn flaenaf ar 
lechrea enwogrwydd, canfyddwn yn ami & 
meddylddrycnau mabwysiedig y rhai sydd 



Digitized by 



YR HAUL. 



247 



wedi ea hamwiseo^mewn pob math o ' 
ffugiant aff a all anafiad nen wrtaith 
roddi am £nynt | 

Tn 7 cyndarychaa canlynol o lenladrad, j 
arddangoswn enghreiffiiau o lenladrad i 
Arslwydd Byron, nid yn unig o herwydd 
ei fod mor boblogaidd fel bardd, ond o 
herwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un 
o'r naturiaethwyr mwyaf ewreiddiol. 

Ymddengys i ni wrth ddarllen y pennill 
canlynol yn**Don Juan/' fod ei arglwydd- 
iaeth wedi benthyca o ymadrodd yng 
Dgwaith Miss Joanna Baillie: — 

'Tie sweet to hear 
At midnight, on the blue and moon lit-deep, 
The song and oar of Adranian's gondolier 

By distance mellowed o'er the waters sweep; 
Tis sweet to hear the night winds as they creep 

From leaf to leaf: 
" Bnt sweeter still than this, than these, than 
all,"&c 

Don Juan, 

'Tis sweet and sad the latest notes to hear 
Of distant mosic dying on the ear; 

'Tis sweet to hear expiring summer's sigh 
Thro' forests ting'd with russet, wail and die, 

Bnt far more sweet than this," &c. 

Jocama Baillie. 

Mae Arglwydd Byron yn ddyledas i 
Waller am arwen ysblenydd yr ervr wrth 
farw yn ei English Barda — neu yn ny trach 
i'r prydydd Groeg .^^hylus, oddi .wrth yr 
hwn yr oedd Wafier yn benthycio: — 

*'So the stretch'd eagle quivering on the plain, 
Ko more thro' rolling clouds to soar again. 
Viewed his own feauier on the fatal dart, 
And winged the shaft that quivered in his heart." 

English Bards. 

The eaele's fate and mine are one, 
Which on the shaft that made him die 

Espied a feather of his own, 
Wherewith he wont to soar so high." 

WaUer^s Poems. 

Benthyciodd y Parch. William Ambrose 
(Emrys), Forth Madog, yr un ffugr wrth 
alarnadu am yr anfarwol leuan Gwynedd. 

Os nad yw yr arddansoddiaeth canlynol 
wedi cael ei awgrymu gan araith Satan yng 
"Ngholl Gwynfa," y ipae yn debyg iawn i 
hyny beth bynag: — 

The mind, which is immortal, makes itself 
Requital for its good or evil thought. 

Is its own origin of ill and end, 
And its own place and time." 

Manfred, 

A mind not to be changed by place or time, 

The mind is its own place and in itself 
Can make a heaven of hell, a hell of heaven." 

Paradise Lost, 

Hynyna am Arglwydd Byron. Taflwn 
olwg yn awr dros un nea ddau o'r dyfynau 



etholedig hyny sydd wedi gorfucheddu et^ 
hawdwyr. Mae "Gray's Elegy" yn 
gynnyrchiad a edmygir ^an y lluaws tra 
y parhao yr iaith Seisonig; ond er hyny, 
y mae yn llawn o ddvnwarediadau, yng 
nghyd ft syniadau canolig iawn. 

Mae y ddau arlun canlynol wedi ea 
Uedrata allan o waith Thomphson: — 

'*Now fades the glimm'ring landscape on the 
sight." 

Gray. 

** But chief when evening shades decay. 
And the faint landscape swims awav." 

Thompson. 

" Full many a flower is bom to blush unseen 
And waste its sweetness on the desert air." 

Grag. 

A myrtle raises far from human eye. 
And breathes its balmy fragrance o'er the 
wild; 

So flourished blooming and unseen by all 
The sweet Lavinia." 

Thompson, 

Ymddengys i ni mai Gray ydyw rhag- 
ddelw Kirk White, a'i fod wedi ei ddyn- 
wared yn llawn gymmaint a? y mae Gray 
wedi astudio a dynwared Thompson, x 
mae wedi benthyca llawer o feddymdrychan 
allan o awdl Gray. 

" All dissolved 
Beneath the ancient elm's fantastic shade 
I lie exhausted with the moontide heat; 
The rapid rivulet rushes at my feet." 

Poetical Fragments, 

Ac eto an o*i gyfansoddiadau bechgyn- 
aidd: — 

" Here did he love to sit, with uptum'd eye. 
And listen to the stream that mnrmur'd by." 

Clifton Grove. 

" There at the foot of yonder nodding beach 

That wreathes its old fantastic roots so high, 
Hb listless length at noontide would he 
stretch. 

And pour upon the brook that babbles bv.'.' 

Gratis Elegy. 

Cawn ymadrodd o'r oil yn ei Ode to 
Contemplation," allan o'r an awdl: — 

" Then, as o'er the fields I pass. 
Brushing with hasty steps the grass, 
I will meet thee on the hill. 
Where with printless footsteps still 
The morning, in her buskin gray, 
Springs upon her eastern way." 

Kirh White, 

Oft have we seen him at the break of dawn 
Brushing with hasty steps the dew away. 
To meet the sun upon the upland lawn." 

Gray. 

Yr oedd Dry den ft'i lygad ar "Hamlet" 
pfl,n ysgrifenodd y pennill canlynol: — 



Digitized by 



248 



YR HAUL 



Death in itself is soihing;->bat we>ar 
To be we know not what, to go we know 
not where." 

Dryden. 

** The dread of something after death, 

That andiscoTered country, firom whooe bonnie 

No trayeller returns — puzzles the will, 
And makes us rather bear those ills we have 

Than fly to others that we know not of." 

Shakespeare, 

Nea hwyrach ei fod wedi galw i gof araith 
Claudio: — 

"Ah but to die I and go we know not where," &c. 

Meastire for Measure, 

Terfynwn gydag un dyfyniad oddi"wrth 
Tom Moore. Mae yn beth hynod iawn 
fod y bardd Seisonlg mwyaf perseiniol 
wedi benthyca oddi wrth yr un mwyaf 
clogyrnog o honynt oil : — 

Oh tell me where the maid is found, 
Whose heart can love without deceit. 

And I will search the whole world round 
To sigh one moment at her feet." 

"No where 
Lives a woman true and fair; 
When thou find'st one kt me Imow. 
Such a pilgrimage were sweet," &c. 

Dorme. 

Nid y w y dyfyniadaa uchod o lenladrad 
ond ychydig o'r enghreifiPtiau hyny a 
allem ni en nodi. Yr amcan oedd genym 
mewn gol wgpan yn cych wyn oedd, profi mai 
nid Brythonfryn aV dynion hyny yn unig 
sydd yn byw ar grnnyrchiadau en meddyl- 
iau sydd wedi bod yn enog o lenladrad, ond 
hefyd y rhai hyny sydd yn feddiannol ar y 
talentau mwyaf dysglaer. Ymddengys i 
ni fod pob dosbarth o feirdd a Uenorion 
wedi ac yn ymddibynu i raddaa mawr ar 
en gilydd am gymhorth. 

A. Bhtb Thomas. 

Derby. 



BUGEILIAID EPPYNT. 

/for, Wei, Mr. Idwal a Mr. Llywelyn, pa 
fodd yr ydych cbwi yn teimlo heddyw? 
Mae yr hin yn parhau yn wresog iawn : fe 
geir cynauafau dymunol a hyfryd eleni. Y 
mae yn hyfryd iawn ac y plant acw sydd yn 
mynod i'r YskoI Genedlaethol; y maenthwy 
yn cael dysgu dan ganu. Ymae Mr. Roberts 
yn athraw diwyd a medrus. 

Idwal, Y mae yn rhyfedd iawn genyf dy 
glywed yn canmol ysgol y "person," ao 
ysgol ddeng mil gwell na hi wedi ei sefydlu 
genym ni yn y ffymmydogaeth. Y mae ein 
, iritish School yn sefydliad rhagorol 
Dywedodd Mr. Evans, y pregethwr, wrthyf 
fi,. ac y mae efe wedi dywedyd yr un peth 



droion wrth eraiU, fod yigolfeistnaid j 
British Schools fm Ikmr iawn mwj dyagsdrg 
nag athrawon ysgolion y peraoniaad. 
Ychydig iawn o ]ea» m ow n oyikibariaetb, y 
mae Ysgolion Cenedlaotliol Cynsni wedi ei 
gynnyrehtt i'r Dywysogactk. Y mae ya 
rhaid i ti gyfaddef, Iibr» mai nyoi^ yr 
Ymseiliduwyr, sydd yn addysga y geaodl. 
Y mae ein pregethwyr nu m y eyfim^ ym 
rhagori llawer iawn ar yr offeiriaid, M dfU" 
ton o athrylitfa a dyag. Nid ydyw y BwUisk 
Schools yn aefydliadan seetaroL Y mae 
colegau y Bala, Caerfyrddia* HwUTerdd, 
Pont y Pwl, ac Aberhonddu, wedi gyru allan 
ysgolhefgion aeddfed — gw^r cedym yn yr 
Ysgrythyrau, a dynion yr edrychir arnynt fel 
goleuadau mawrion yr oes. Results^ results I 
fechgyn; 'does dim fel ffeithiau. 

Jjywefyn. Yrydwyf fi yn cadarnhau y ewbl 
a ddywedwyd gan Idwal. Y mae llawer 
iawn o'n gweinidogion ni wedi cael eu 
graddio yn D.D., ar gyfrif eu dysgeidiaeth 
ddofn. 

Ifor, "Mae yn hawddaeh trin cnafiaid na 
ffyliaid" sy hen ddywediad a wirfr yn fynycb 
yn yr oes arwynebol hon. Nid aur ydyw pob 
peth sydd yn dysgleirio. Nid ydyw haerllng- 
rwydd yn profi fod dyn yn rheaymwr da. 
Oa swn ydyw aafon dy farn, Idwal, o barth i 
effeithioldeb yr Ysgol ion Prydeinig, dyl it roddi 
dy farn yn llawer mwy goehelgar* Own fod 
llawer o'r stfydHadau a arganmolir genyt yn 
gwneuthar llawer o ddaioni; ond nid' yw y 
ffaich fod yr Ysgolion Prydeinig yn dda, ytt 
tueddn i brofi fod yr Ysgolion Genedlaethol 
yn rhai is-raddol. Nid wyf fl yn hudio dim 
am farn Mr. Evans, y pregethwr,, canys y 
mae efe yn syllu ar pob peth drwy special y 
sect y mae yn perthyn iddi: nid ydyw efe 
ychwaith yn ddigon o ddyn i farnu teilyngdod 
cymbariaethol yr ysgolion : nid ydyw efe 
ychwaith yn feddiannol ar foneddigrwydd 
Cristionogol. Y mae genyf le cryf i greda 
nad ydyw efe yn alluog i dori ei enw yn iaum, 
Ys dywedodd Mr. Oharles, y mae yn rhaid 
i ni, OS ydym am fod yn deg, benderfynu 
pwy sydd yn gwneuthur fwyaf dros addysg 
yng Nghymru, trwy gyfrwng yr ystadegan 
sydd yn ymddangos o'r naiil flwyddyn i'r 
Hall. Results, gyfeillion. Y mae amser 
wedi bod, Idwal, pan ag yr oeddych chwi 
yn edrych ar addysg fel rnwystr i grefydd, 
pan nad oeddych chwi yn gwneuthur dim 
i oleuo meddyliau y to ieuanc; y mae 
amser wedi bod pan yr oeddych yn rhy dyner 
eich cydwybodau i dderbyn cynnortbwy y 
Llywodraeth er cynnal eich hysgolion: y 
mae amser wedi bod pan yr oeddych chwi, 
a'ch pregethwyr, a'ch blaenoriaid, yn eiddig- 
eddu wrth glywed fod yr offeiriad yn darparu 
moddion addysg i'w biwyfolion. 

Idwal. Stop, stop, Mr. Ifor; paid codi 
hen gracb. 

Ifor, Nid wyf eto wedi gorphen fy llith. 
Yr ydwyf yn beiddio dywedyd, Idwal, y 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



249 



buasecb ehwi yn llawer inwy truenas o 
anwybodus oni bai yr Eglwys. Ym mba le 
y dysgodd dy dad ddarlleD, Idwal? Onid 
yn ysgol yr Eglwys? Ym mba le y dysgodd 
dy fani ddarllen ? Onid yn ysgo! yr Eglwys ? 
Yin mba le y dysgaist ti ddarllen ? Onid yn 
ysgol yr Eglwys? Ac am eicb reverendiaid 
dysgedig, onid gweitbiau wedi eu bysgrifenu 
gan w^r eglwysig sydd yn cael eu bastudio 
ganddynt yn eu colegau, y rbao fwyaf o 
lawer? Onid yw y rban fwyaf o lawer o'r 
Uyfrau sydd yn Uyfrgelloedd eicb reverend- 
iaid cbwi yn d»l cyssylitiad ag Eglwys 
Lloegr? Yr ydycb cbwi yn yfed o'r ffynnon, 
ac wedi byny yn dywedyd yn gas am dani. 
Nid wyf fi, Mr. Idwal, yn meddwl y gellir 
cymmeryd y ddwy lytbyren, y D.D., sydd 
ar d\ enwau rbai o'cb guns cbwi, yn brawf o 
ddysgeidiaelb. Yn wir, degrees digrif i'r 
eitbaf ydynt. Allforion(e^porto)^merican- 
aidd a Germanaidd ydynt. Y mae'r cracb- 
fardd yn cael degree, os bydd yn alluog i ateb 
ycbydig o gwestiynau plentynaidd pertbynol 
i'r pedwar mesur ar bugain. Ond betb 
ydyw ei ddegree ef o wertb? Y mae y 
degrees a geir beb anbawsder, beb lafur, beb 
ddysgyblaetb feddyliol drwyadl, fel banner 
coronau dryrg. Ffug ydynt; nonsense ydynt, 
Rbywbetb a wna'r tro i bortbi balcbder rbai 
dynion. Degrees yn wir! 

Idwal. Ond y mae llawer o'r rbai ag sydd 
wedi eu graddio yn Ddoctoriaid Duwinyddol 
yn ein mysg ni, yn ddynion galluog angby- 
firedin. 

Jfor, Nid yw y D.D. yn profi byny. Na, 
Idwal, y mae llawer iawn o wynt yn pertbyn 
i lawer o'cb reyerendiaid cbwi. A wyddost 
ti betb yw pomposity? 

IdwaL Ond y mae genym ni rai gweinidog- 
ion wedi myned trwy'r London University^ 
ac wedi cael eu graddio yn B.A. ac yn M.A. 
yno. A tbi wyddost, Ifor, o'r goreu, fod y 
London University yn llawer uwcb o ran 
natur yr addysg a gyfrenir yno na Rbyd- 
ycbain. 

Ifor. Yn wir, yr ydwyf yn tosturio wrtb 
dy anwybodaetb, Idwal. Yr ydwyf fi 
yn gwybod am rai dynion ieuainc ag 
sydd wedi cymmeryd y course ym mbrif 
atbrofa Llundain, fel un rbagbarotoawl i 
eiddo Rhydyobain. Y niae tbai o bonoob 
cbwi, yrYmneillduwyr, wedi gwneutbur byny 
yn ddiweddar. Pa le mae dy logic, Idwal ? 

Llywelyn. Nid wyf fi yn meddwl y dylet 
ti, Mr. Ifor, grwydro mor bell oddi wrtb 
y testyn y decbreuwyd siarad arno, sef yr 
ysgolion elfenol, y British a'r National 
Schools, Yr ydwyf fi yn cyfaddef yn rbwydd 
ein bod ni, yr Ymnelllduwyr, yn ddyledus 
iawn i'r Eglwyswyr am foddion addysg. 
Darfu iddynt ddoffroi at y gwaitb flynydd- 
oedd cyn i ni agoryd ein llygaid. Nid ^es 
ugain mlynedd eto wedi myned beibio er 
pan y darfu i ni ddadbletbu ein ddwylaw. 
Ac y mae llawer iawn o bonom ag sydd wedi 
32— XI. 



derbyn ein baddysg dan aden yr Eglwys yn 
rby barod i daflu sarbfid ar bob ymdrecb a 
wneir gan y personiaid i addysgu y genedl. 
Yr wyf fi yn dymuno llwyddiant i'r ddau 
sefydliad. Y mae genym ddigon o dir i'w 
feddiannu. 

J/or. Yn wir, Llywelyn, yr ydwyt ti wedi 
siarad yn gallacb nag arferol. Yr wyt ti yn 
well na'r sect y perthyni iddi. Y mae 
poblacb bynod iawn yn pertbyn i'r gwersyll 
ymneillduol: dyna'r rbeol; ond y mae yn 
dda genyf ddeall fod eitbriadau i'r rbeol yn 
eu nlitb bwytbau. Os nad ydyw y British 
Schools yn ysgolion sectarol, pa bam y mae'r 
atbrawon ym mron yn ddieitbriad yn aelodau 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd? Dyna 
gwestiwn i ti, Idwal, a Mr. Evans, y 
pregethwr. Rboddwch ef yn bwno i'ch 
Hysgol Sul. Y mae Mr. Hugb Owen, 
Llundain (yr bwn sydd Ymneilldiiwr cyd- 
wybodol, mae yn debyg), wedi siarad mewn 
ysbryd tebyg i ti, Mr. Llywelyn, yn 
ddiweddar, o fiaen cyfeisteddfod o foneddigion 
yn Llundain. Y mae Mr. Owen yn barna 
mai yr ysgolion mwyaf cyfaddas i Gymra 
ydyw yr ysgolion byny a ddygir ym mlaen 
gan gyfeisteddfod, ac ofieiriad y plwyf yn 
gadeirydd y cyfryw gyfeisteddfod. Ymosod- 
wyd ar Mr. Owen yn ofnadwy o berwydd ei 
farn a'i dystiolaetb. 

IdwaL Ni cblywais i ddim byd ar y 
mater. 

Sierlyn, Mi a welais ertnygl ym Maner 
ac Amserau Cymru ar y pwnc; ac y mae yr 
ertbygl dan sylw yn dangos rbyw ysbryd 
ofnadwy at yr Eglwys. Yrwyf am ei cbyfieitbu 
i'r Seisoneg, fel y gwelo darllenwyr llytbyrau 
Mr. Henry Richard fod yr oen ymneillduol 
wedi troi yn fiaidd creulawn a gwancus. 
Wfft, naw wfft i'r awdwr: "Os cregin fydd 
yn y cwd, cregin ddaw allan.'' Ni welais 
ertbygl fwy ffiaidd erioed. Y mae pob 
ysgoldycenedlaetbol yn acbosoofid i'r awdwr. 
Y mae diwygwyr yr oes bon yn rbai bynod 
ogydwybodul! 

Ifor. Gadewch lonydd i'r ysgolion yn awr, 
ac i elyniaetb y Sectwyr tuag at yr Ysgolion 
Cenedlaetbol. A wyddocb cbwi, fecbgyn, 
fod yr Eglwys Sefydledig yn ei cbael hi yn 
lied ballt yn y dyddiau rbai'n (cbwedl y 
Jacks) gan gawri yr Ymneillduwyr — enwog- 
ion y Liberation Society. Mae y mwg s'r 
tan yn cael eu obwytbu yn ofnadwy yn ei 
berbyn yn barbaus; i'e, mae eu ffyrnigrwydd 
a'u cynddaredd yn myned ar gynnydd o 
ddydd i ddydd yn ei berbyn; ac os ydym i 
gredu y gw^r mawr byn, caiff yr Eglwys, y 
clocbdy, a pbob petb pertbynol i Eglwyswyr 
ac Eglwysyddiaetb, y fatb ergyd yn fuan ag 
a'u g^nfint oil yn garneddau dadfeiliedig ar 
y Uawr; ni adewir na cbaer, na cbareg, nac 
adwy, ac ni bydd modd codi pen yn 
dragywydd gwedyn. Mae aelodau y gym- 
deitbas enwog a nodasom, sef Henry 
Richard, Morley, a Miall, ar eu taith trwy 



Digitized by 



250 



TR HAUL. 



Pde a Gwjnedd yn barhaas, fel c^n gwaneni, 
yn udain a bytheirio ym mhob lie ar yr 
Eglwys a'i chaeraa. Dyma ydyw nod eu 
saethtu yn gyason: a phe bai ond y galhi 
yn ea dwylaw, buasai yr Eglwys wedi ei 
diddyma ganddynt er ys llawer dydd. 
Cadwyd eyfarfod cyfrinachol yn ddiweddar 
yng Nghaerfjprddin gan y gwfr byn ; derby n- 
iwyd i mewn rai sappers and miners o fyddin 
ddirgel y dref ag sydd yn trin y ''judicious 
local tactics yno ond buwyd yn ddigon cyf- 
rwys i gadw y reporters a'r cyhoedd allan, 
rbag bradycbu yr aches, mae'yn debyg. 
Ond braidd yr oedd angen am gadw y ewbl 
mor ddirgel, canys y mae enwau y siaradwyr 
yn ddigon o brawf pa beth oedd y pethau 
Dcnaf oedd yn cael eu dwyn ym rolaen yno. 
Mi wrantaf bod yr EgWys, druan, yn ei 
chael yn anwyl ar y dde ac ar yr aswy, a bod 
bygythiadau ofnadwy yn cael eu gwneyd yn 
ei herbyn; canys hyn ydyw hobby y gw^r 
byn bob amser : ni wna*r tro oni bydd hon 
ar y llawr dytnu yn wastad, i ergydio ami. 

Jb/yire/^n. Yr wyt yn dywedyd yn rhy 
cbwerw am danynt, Ifor: y mae Mr. 
Richard a'i frodyr yn ddynion parchus. Nid 
wyf yn barou mai am niweidio yr Eglwys y 
maent. 

Ifor. le, le, yr Eglwys ydyw y stumbling 
blocks yr Eglwys yw y targed i saethu ato yn 
barhaus; a phe bai ond yn eu gallu,chwilf^iw- 
ient yr Egl wys y n yfflon mfin. Ond pa ddyben 
siarad? y mae cannoedd o elynion gwedi codi 
cyn geni un o'r dynion hyn, ac wedi 
saethu gyda'r un nerth at yr Eglwys, ond 
heb wneyd yr un niwed iddi, ond yn hytrach, 
gwneuthur lies iddi; ac y maent hwy gwedi 
myned i ffbrdd yr holl ddaiar, gan adael yr 
Eglwys a*r clochdy mor nchel ag erioed. 
Na, yn hytrach na niweidio yr Eglwys, nid 
Oeddynt ond gosod careg at gareg i'w chodi 
i fyny, i'w chadarnhau, a'i gwneyd yn fil 
ffwrolach gyferbyn fi'r giwdawd genedlaeth 
non sydd mor %rnig yn ceisio ymosod ami. 
A'r llwyddiant yma sydd gwedi dyfod i ran yr 
Eglwys yn ddiweddar /w asgwrn y gynhen 
o'r bon i'r brig. Mae yr Eglwys gwedi 
rhuthro ym mlaen i sefyllfa o Iwyddiant ac 
enwogrwydd trwy y tew a'r teneu — trwy y 
niwl a'r eaddug tywyll — trwy y taranau a'r 
lluchedau mwyaf — trwy lid, malais, a 
chenfigen ei holl elynion. Mae hi heddyw 
ar ei huchel fan yn y wl ad ! Mae gwedi marchio 
ym mlaen ym mhell tn hwnt i'w gelynioni 
A hyn, le, hyn yn unig yw yr achos bod 
cymmaint o genfigen ac adgasrwydd yn cael 
ei ddangos yn ei herbyn gan nid yn unig 
aelodan ffyddlawn y Liberation Society, ond 
holl Sectyddiaeth o'r bron. 

Sierlyn. Aros ennyd, Ifor. Gwir, mai 
prif amcan aelodau y Liberation Society yw 
ymosod ar yr Eglwys, ac enwogi eu hunain 
trwy hyny: ond, fel yr wyf byw, mae 
rhywbeth yn y gwynt ym mhellach na hyny. 
Mae y gw^r am ymddyrchafu i benau y 



pinaelau. Tog Nghr&inel C^mm am 
Orphenaf 20, y mae cj^lchlythyf cyfrinachol 
arwyddedig gan Thomas Gee, cyhoeddwr 
Baner ac Amserau Cymru, wedi ei gyhoeddi, 
cyfeiriedig at Ymneillduwyr sir Ddinbych, yn 
gofyn am eu "cydweithrediad calonog a 
dioedi " tuag at gynnal eyfarfod cyfrinachol 
yn Rhyl, gyda'r amcan i gael dau aelod 
Rhyddfrydig i gynnrychioli y sir hdno yn j 
Senedd yn yr etholiad nesaf, ac un o'r 
aelodau hyny fydd Mr. Miall, aelod 
gwresog o'r Liberation Society, Y mae Mr. 
Gee yn dymuno ar fod i'l pednar cwestiwn 
pwysig canlynol gael eu hatch gan y rhai ag 
y mae y eylchlythyr gwedi eu cyfeirio 
atynt: — 

" 1. Pa nifer o ddynion (ni ddylid cyfrif y 
merched) sydd ar lyfr treth y tlodion yn eicb 
plwyf, sydd yn talu deuddeg punt o rent ae 
uchod? • 

" 2. Pa nifer o'r rhai hyny y gellir dibynu 
amynt y rhoddant eu vote o blaid dau ym- 
geisydd Rhyddfrydig; sef Mr. Biddulph a 
Mr. Miall; neu Mr. Biddulph a Mr. 
Barnes? 

"8. Pa nifer o'r freeholders sydd yn y 
register am y sir, yr hwn sydd genych mewn 
Haw, a roddant eu ifote i'r ddau a enwyd? 

"4. Pe ta byddai i ni fel Ymneillduwyr 
ond gofyn am un o ddwy vote i bawb, heb 
drafferiku dim gydxCr llaU, pa nifer o bleid- 
leisiau allem ni eu cael yn eich plwyf chwi ? 
Er egluro y cwestiwn hwn yn well, tybier 
eich bod yn myned at John Dauies, Pentre 
Du, ae yn gofyn iddo a rydd efe un vote i 
YmneilldUwr, Dywedai John Daviea, ef 
allai, ' Yr wyf yn denant i Syr Watkio, nea 
i ryw wr boneddig a ddysgwylia i mi roddi fy 
vote i Syr VTatkin.' * O'r goreu,' dywedwch 
ehwithau ; ' ond gan fod genych ddwy vote, 
a roddwch chwi un o'r ddwy i Mr. Miall, neu 
i Mr. Barnes ? ' Yn awr, y cwestiwn yw, pa 
nifer o bleidleisiau a gewch yn eich plwyf, a 
chyfrif pawb (y rhai sydd yn talu 12p. orent 
ac uchod, a'r freeholders hefyd) i Ym- 
neilldiiwr, a gadael i bawb roddi y vote arall 
i'r neb a fynant? " 

Os aiff Miall i'r Senedd, fe wna waith 
mawT yn ddiau ! Bydd yr Eglwys yn garti- 
edd cyn pen blwyddyn ! ! Pa le mae y rhelyw 
o'r aelodau? Mi wrantaf y byddant oil cyn 
hir yn cynnyv eu hunain roewn rhyw le neu 
gilydd, OS gallant feddwl y llwyddant rywfodd 
i wthio eu penau i mewn i ryw dyllaa. Pa 
beth am Mr. Richard, wys? Os na Iwydda 
ef i gynnrychioli pobl ei sir enedigol yn y 
Senedd, hyderwn beth bynag na syrthia yn fyr 
o dderbyn y dynged ag y mae golygydd y 
Carmarthen Chronicle gwedi awgrymu, sef 
un o'r ddau le pwysig, "Cors Goch," ueu 

Gefn Sidan." Buasai ei wasanaeth yn ill 
gwell ar gefn Sidan, lie y mae cymmaint o 
drueiniaid yn eyfarfod R'u diwedd anamser- 
ol, nag wrth y gorchwyl o dafln ei gregin coca 
at gaerau yr Eglwys. 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



251 



LLYSOEDD ESGOBION BANGOR. 

Dywedir fod tri o balasdai yn yr hen amser 

fynt yn pertbyn i esgobion Bangor, sef y 
'alas, yo ninaf Bangor; y Llys a'r Ogarth 
(Great Orme's Head)\ a'r Bangor House, yn 
y Brif Ddinas. £f allai nad anuyddorol 
gan y darllenydd fyddai ychydig oodiadau o 
barthed i'r hen balasdai esgobol byn. 

FPoZcM.— Nis gwyddom adeg sylfaeniad 
y palas esgobol yn ninas Bangor; ond hyn a 
wyddys, iddo gan gystled a'r Eglwys 
Gadeiriol gael ei Iwyr ddinystrio yn ystod y 
terfysgoedd yn amser Owain Glyndwr, O.C, 
1404; a bu yn adfeilion am yn agos i gan 
miynedd, hyd nes y dechreuwyd ei adgyweirio 
gan yr Esgob Dean, O.C. 1496. Bu yr 
Esgob Skevington y n gy mm wynaswr rhago/ol 
i'r ddinas. Efe a adeiladodd glochdy a rhan 

gorfflan yr Eglwys Gadeiriol, ac ailadeilad- 
odd hefyd y Palas, ar borth yr hwn y mae y 
cerfiad canlynol: — "Thomas Skevington, 
Epis. Bangor, fecit*' — 1532. Dechreuwyd 
adgyweirio y Palas gan yr Esgob Cecil, ond 
bu farw (Mai, 1737) cyn gorphen y gorchwyl. 

Y Llya oV Ogarth — Ar yr ochr ddwyrein- 
iol i Fynydd Gogarth, ym mhlwyf Llan- 
dudno, dangosir adfeilion hen balas perthynol 

1 esgobion Bangor. Tybia rhai mai adfeil- 
ion hen fynachlog ydynt, ond y mae hyn yn 
lied ammheus. Crybwylla Binglay mai yr 
oil a ganfu ef o Landudno ydoedd skeleton 
of what was once a palace belonging to the 
bishops of Bangor." Dywed Leland, yr 
hwn a ymwelodd i'r He ryw dri chan miyn- 
edd yn ol: — "Y mae yn agos i Gonwy, ar yr 
ochr arall i'r afon, ddarn o dir, a elwir 
Gogarth, yr hwn a orwedd gyferbyn ag Ynys 
Seiriol, ac yno y mae adfeilion llys i esgob- 
ion Bangor." Yn y iflwyddyn 1284, cafodd 
Anian, esgob Bangor, yr anrhydedd o 
fedyddio y Tywysog Edward, wedi hyny yr 
anffodus frenin Edward II. Yn gydnabydd- 
iaeth am hyn o wasanaeth, cafodd ardreth- 
oedd porthfaoedd Porthaethwy a Chadnant 
neu'r Garth (ger Bangor), yng nghyd £ 
Maenoriaeth Bangor, Castell Mai, a Garth 
Crogo, ynotwr Llandudno, yn sir Gaernarfon, 
a TrefTos ym Mon. Yn nyddiau Cromwel, 
gwerthwyd Maenoriaeth y Gogarth neu 
Landudno, Gorphenaf 18, 1630, i ryw John 
Jones, Ysw., am 322p. 4s. 2c. ; ond adferwyd 
yr eiddo yn ol i'r esgobaeth ar adferiad Siarl 
II. i'r orsedd. 

Bangor House. — Nis gallwn wneyd yn 
well na dyfynu y paragraph canlynol allan o 
"Hanes Eglwys Gadeiriol Bangor," gan y 
diweddar anfarwal hynafiaethydd Gwilym 
Lleyn, yng nghylch banes y palas Llun- 
deinig uchod a berthyoai unwaith i esgobion 
Bangor, He yr anadlodd yr esgob Dafydd 
Dolben ei anadl olaf, Tach. 27, 1633. 

"Ar oreagyniad diweddaf y Cymry gan 



Edward I., bu cymmydogaeth Baogor yn 
olygfa Uawer ysgarmes; ac yn neillduol yQ 
yr ymladdfa erchyll hdno lie y cafodd 15 o 
farchogion, 32 o ysweiniaid, a 1000 o filwyr 
eu Had gan y galluoedd Cymreig, o dan 
Richard ah Walmyn, wedi croesi Culfor 
Menai ar drai dros bont o fadau. Y pryd 
hyny y darfu i Anian, yr hwn oedd yn esgob 
Bangor yr amser hwnw, gan ei fod yn fawr 
yn ffafr Edward, gael gan y penadur hwnw 
ddychwelyd ei hamrywiol waddoliadau, y rhai 
a drawsfeddinnasid yn y teyrnasiadau blaen- 
orol, yng nghyd llawer o roddion 
ychwanegol, a mwy o fanteision. Cafodd 
hetyd roddiad anrhegol o Dy Bangor, ty yn 
Llundain, a elwid felly, neu Bangor House, 
i fod yn gartref i'r esgob tra y byddai yn y 
Brif Ddinils ar alwadau ei swydd. Y mae 
gweithred y rhoddiad hwnw ar gael eto, ac y 
mae geiriad y rhan hdno fel hyn:— '48 Ed. 
III. Rez amortizaret Epo. Bangorem in 
successione unum Messuag: unum placeam 
terrse, et unum gardinam cum aliis sdeficus, 
in Shoe Lane London.' Yr oedd yr adeil- 
adau hyny yn hollol y tu cefn i Eglwys 
Sant Andrews, yng nghyd fi Thave Inn a'r 
Cwrt; ac yn cael ei adnabod wrth y Ida 
wael a elwir Cwrt Bangor (Bangor Court). 
Yr esgob diweddaf a fu yn byw yn y palas 
esgobol hwnw, tra yn Llundain, oedd Esgob 
Dolben, yr hwn a gyfranodd 30p. er adgy- 
weirio y Uamau oedd yn arwain o Clapton a 
Hackney i Shoreditch, fel y dywedodd efe ei 
bun mewn llythyr at ei ben blwyfolion yn 
Hackney (canys buasai yn ficer y plwyf 
hwnw), a amserwyd o Bangor House yn Shoe 
Lane, ar yr llfed o Dachwedd, 1633 Yn 
1647, prynwyd yr bawl o'r lie, gyda'r tir 
cyffiedin yn ei ymyl, yn oynnwys 168 troed- 
fedd o hyd, a 144 o led, oddi ar yr ymddiriedol- 
wyr a benodasid i werthu tiroedd yr esgob* 
ion, gan Syr John Barkstead, Marohog, 
gyda bwriad i adeiladu yno ; ac mewn gweith- 
red seneddol a wnawd yn 1657, yn erbyn 
cyfodi adeiladau newyddion, y mae eithriad 
yn cael ei wneyd iddo^ef, o blegid iddo roddi 
mwy am y He nag a fuasai yn ei roddi, 
'ond i'r dyben o adeiladu trigfanau arno, ac 
oddi ar yr ystyriaeth fod y He hwnw yn 
beryglus a therfysglyd i deithwyr a'rtn'gol- 
ion cyfagos.' Er hyny ymddengys na 
chymmerodd Syr John fantais o'r rhagorfraint 
hon, canys daeth yr etifeddiaeth yn ol i 
esgobaeth Bangor yn ebrwydd ar adferiad 
Charles II., 1660. Gadawyd ef wedi hyn fel 
trigfan esgobol, ao wrth roi leases arno, 
cyfodwyd adeiladau gwaelion ar y tir, ond yr 
oedd gerddi, a rhyw goed He nythai brain, yn 
aros tua chan miynedd yn ol. Yn y 
flwyddyn 1828, cafodd pob golwg o balas ei 
ddileu, pan y cafodd ei ddosranu yn llawer 
o drigfeydd, y rhai a ddelid gan o ddan i 
dri chant o bersonau, a'r rhai hyny o'r radd 
isaf — Gwyddelod gan mwyaf. Y mae y tir 
yn awr wedi ei glirio a'i wastatau, ac wedi ei 



Digitized by 



252 



YR HAUL. 



gyssyllto ft mynwent ddebeaol Sant An- 
drews." — Goludyr Oes^ oyf. ii. tudalen 208. 
Capel Curig, D. Griffith. 

CTMDBITHAS OORAWL LLAKDAF. 

Ctmmerodd cyfarfod blynyddol Cym- 
deithas Gorawl Gvmreig Llandaf le dydd 
Marcher, y lOfed o*r mis diweddaf, yn 
hen Eglwys Gadeiriol yr esgobaeth. Yr 
oedd yn ddiwrnod hylryd. Cyrhaeddodd 
y gwahanol gorau Llandaf tua deg \>'r 
gloch, a chymmerodd rehearsal le cyn y 
Gwasanaeth. Tr oedd yr ysgrifenyddion 
wedi bod yn hynod o £Podus yn newisiad y 
gweinidogion, y rhai oeddynt i gymmeryd 
rhan yn y Gwasanaeth. Nid llawer o 
ofifeiriaid sydd i'w cael yng Nghvmru yn 
alluog i intono y Gwasanaeth; ond yr oedd 
y Parch. Mr. Phillips, Llwyn Madog, yn 
hollol allaog; yr oedd ei lais yn Uanw yr 
Eglwys. Darllenwyd y llith cyntaf gan y 
Canon Jenkins, a darllenwyd yr ail lith 
ean y Parch. David Morgan, Minor Canon 
Llandaf. Y pregethwr oedd y Parch. 
John Griffiths, iSandeilo Fawr, un oV 
offeiriaid mwyaf hyawdl a fedd Cymru. 
Cymmerodd Mr. Griffiths ei destyn oddi ar 
Ephesiaid t. 19: yr oedd y bregeth yn 
hynod bwrpasol i'r ain?ylchiad. Yr oedd 
yr offeiriaid canlynol yn wyddfodol: — 
Deon Llandaf; Archddiacon Llandaf;. y 
Canoniaid Morgan, Brice, Hawkins, a 
Jenkins; y Parchedigion Edward Allen, 
Porth Kerry; John Griffiths, Merthyr; H. 
J. Thomas, Pentyrch; Walter Evans, 
Llan Sant Lythan; J. W. Evans, Llan- 
eurwg; Thomas Rees, Llanishen; Henry 
Davies, Saml. John, William Davies, a J. 
E. Jones, curadiaid Merthyr Tydfil; 
Watkin Davies, cenadwr cartrefol; W. 
Lewis, ac E. Jones, Troed y Rhiw; J. B. 
Jones, Coed Duon; W. H. Jones, Nant y 
Glo; W. Powell, Llanhenog; R. S. Tyler, 
Llantrythyd; D. P. Morgan, Sant Ty- 
faelog; B. M Jones, Llanwenarth; W. 
Green, Troed y Rhiw; J. Hopkins, Pen y 
Cae; R. Williams, Llandaf; J. Jenkins, 
Sant Pagan's; J. G. Tetley, Caldicott; D. 
Lewis, Bryn Mawr; G. Taylor a J. Evans, 
Maesteg; Wm. David, Sant Pagan's; J. 
Jones, Dowlais; W. J. C. Lindsay, 
Llanfachesi a Thomas J. Harding, Pen- 
twyn; a'r j'sgrifenyddion. Yr oedd 
yr esgob yn absennol ar y Cyfandir o 
herwydd sefyllfa ei i6chyd. Arweinydd 
ac athraw y coreu oedd Mr. Owen Davies 
(Eos Llechyd), i'r hwn mae parch mawr 
yn ddyledus am ei lafur; dywedir, gan 
ddynion deallus, fod y canu eleni yn well 
nag un flwyddyn flaetiorol; mae hyn yn 
siarad yn uchel iawn am gymhwysderau 
Eos Llechyd fel cerddor. Yr oedd yn 
wyddfodol o gaptorion 883. Ar ol y 



Gwasanaeth, ciniawodd tua 1200 obersonaa 
mewn pebyll ger Haw. Cyn ciniaw, 
anerchodd y Deon y gynnalleidfa yn 
feistrolgar. Dy wedodd, — "Gyfeillion a 
Chydwladwyr, cyn y bydd i mi fyned i 
ddangos Uettygarwch gartref, yr hyn a 
ddylai pob Cymro wneyd, nis gallaf lai na 
siarad ychydig o eiriau er llongyfarch 
pawb yr wyf yn weled o*m hamgylch. Nis 
gallaf lai na dywedyd eto, yr hyn a 
ddywedais o*r blaen, fy mod vn teimlo 
dyddordeb neillduol yn y cyfarfod hwn o 
gorau Cymreig. Yr Jm yn falch i gael y 
cyfleusdra o longyfarch y corau Seisonig; 
ond yr wyf yn teimlo mwy o ddyddordeb a 
llawenydd wrth glywed peraidd sain can a 
moliant o fewn yr hen furiau hyn heddy w. 
Nis gallwn oUwng o'm cx>f fod yma Eg- 
lwys Brydeinig cyn erioed i un Sacson na 
Normaniad roddi ei droed ar ein tiriog- 
aethau, lie y buoch yn addoli Duw eich 
tadau vn eich hiaith eich hunain. Peid- 
iwch a meddwl am fynyd fy mod am 
adfy wio yr hen ysbryd eiddigus rhwng y 
naill genedl a'r Hall ; mae yn brydl gladda 
hwnw vn awr gyda'r pethau sydd wedi 
myned heibio. Yr achos i mi sylwi ar hyn 
yw, dangos ein bod yn teimlo dyddordeb 
neillduol yn yr Eglwys hon — Ty Dduw. 
Dywedir fod yr Eglwys Gymreig wedi 
marw. Dy wedwyd hyn wrth gyfaill i mi, 
yr hwn a dalodd ymweliad ani y flwyddyn 
ddi weddaf. Pan welodd gy nnifer o berson- 
an, gwry wod a ben^wod, y n y mgynnulledig, 
dy wedodd mewn laith lied g^yf, yr hwn 
mae arnaf ofn ail adrodd; ond mae yn 
rhaid weithiau galw pethau wrth en 
henwau priodol:--*Os ydych yn dywedyd 
bod yr Eglwys Gymreig wedi marw, yr 
wyf yn d^'wedyd mai anwiredd yw.* 
Pe buasai ef yma heddyw, a gweled lied 
agos i naw cant o Gymry, y rhai sydd yn 
alluog i siarad iaith en mam, yr wyf yn 
sicr y buasai iddo ddy wedj'd a chadarnhau 
yr hyn a ddy wedodd. Nis gall neb ammheu, 
wrth daflu ei olwg o amgylch ar y dyrfa 
hon, nad yw yr Eglwys Gymreig yn fyw. 
Mae yn ddigon hawdd gosod rhif i lawr 
ar bapyr, ii thynu y casgliad a fynoch 
oddi wrth hyn ; ond yma mae y bobl i'w 
gweled eu hunain, cyfrifwch hwy, a 
byddwch yn alluog i ddywedyd pa un ai 
byw ai marw yw yr Eglwys Gymreig. A 
ydywfy llygaidyn fy nhwyllo? ai cysgod- 
an ydyw yr holl feibion a merched y rhai 
sydd yn sefyll yma? Nag e, maent yn 
ddynion byw, ac fel y cyfryw yr ^m yn eu 
llongyfarch i'r Eglwys hynafol hon. Gellir 
dywedyd, fel am lawer o hen bethau, fod 
yr iaith Gymreig yn myned heibio; ond 
tra y bydd i'r iaith fodoli, ac yn cael ei 
siarad, yr wyf yn gobeithio y deuant jmtk 
i hawlio eu hetifeddiaeth hynafol, a bydded 
i hyn ein cyssylltu, ac nid yn arwyddo 
anghytundeb; mae hyn yn brawf cryfach 



Digitized by 



YR HAUL. 



253 



nag eiddo cenedl, gwlad ac iaitb, ein bod 
yn addoli nn Duw yn y ty hwn, a'u bod oU 
yn un yng Nghrist lesu ein Harglwydd." 

Cynnygiodd y Parch. John Griffiths, 
Merthyr, fod diolchgarwch i gael ei dalu i*r 
Deon, yr hwn sydd yn Gymro hyd asgwrn 
ei gefo, am ei sylwadan. Yn nnol li*i gais, 
rhoddwyd tair bonllef iV Deon. Wedi 
ciniaw, cymmerodd yr Hybarch Arch- 
ddiacon Blosse y llwncdestyn y **Frenine8 
a'r Egl wys " mown araith faith. Dychwel- 
odd Canon Bruce ddiolchgarwch i'r 
Parch. John Griffiths, Llandeilo Fawr, am 
ddyfod mor bell oddi cartref i roddi ei 
wasanaeth ; siaradodd yn uchel iawn am y 
bregeth. Talodd Mr. Griffiths ddiolch- 
garch mewn araith Gymreig. 

Cynnygiodd y Parch. John Griffiths, 
Merthyr, bod diolchgarwch i gael ei dalu i 
Eos Llechyd; nid oedd yn gwybod am un 
dyn ag oedd wedi gwneyd cymmaint o les 
i*r Eglwys yng Ngogledd Cymru ag Eos 
Llechyd. 

ADDYBOIAETH. 

Mae Uawer iawn o ymdrech gwiwglodus 
wedi cael ei wneyd o fewn y deng mlynedd 
ar hugain diweddaf, er addysgu y werin 
gan Eglwys Lloegr a'i gweinidogion, er 
rod pob rhwystrau wedi cael eu taflu ar eu 
ffordd gan yr Ymneillduwyr politicaidd ac 
aflonydd, y rhai sydd yn gwneuthur yr 
hyn oil sydd yn eu gallu 1 greu rhagfarn 
ym meddvliau y werin yn erbyn yr Eglwys 
a*i hysgolion. Beth fuasai cyflwr addysg- 
iaeth Deheudir Cymru heddyw oni baasai 
yr Eglwys? Yr Eglwys a fu yn foddion i 
sefydlu yr Ysgoliou cyntaf yn y Dy wysog- 
aeth; i'r Eglwys ac Eglwyswyr yr ^m yn 
ddyledus am gannoedd o ysgolion a sefydl- 
wyd o fewn yr ugain mlynedd diweddaf: 
nid yw yr Ysgolion Brytanaidd wedi 
gwneyd y peth nesaf i ddim yn y Dy wys- 
ogaeth, mewn cymhariaeth i*r Eglwys; ac 
er cymmaint o crlid a chablu sydd ar yr 
Ysgolion Cenedlaethol, mae yn well gan y 
werin anfon eu plant iddynt na'r Ysgolion 
Brytanaidd, pe caent lonydd gan eu 
blaenoriaid. Dyna blwyf Gelligaer, fel 
esampl; mae rhif y plant yn yr Ysgolion 
Cenedlaethol wedi ychwaneeu cymmaint 
arall o fewn y flwyddyn ddiweddaf; nid 
^m yn ysg^fenu hyn ar antur, ond mae 
genym ystadegau i brofi hyn, ac heriwn 
cefnogwyr yr Ysgolion Brytanaidd i'w 
gwrthbrofi. Er cymmaint sydd wedi cael 
ei wneyd, mae lie i ofni fod miloedd yn 
tyfu i fyny mewn anwybodaeth, ie, wedi 
tyfu i fyny hefyd, ysgwaetheroedd. Yr 
^m yn credu mai y felltith fwyaf a ddaeth 
i'n gwlad erioed yw cau allan Gatecism 
Eglwys Hoegr allan o'r ysgolion. Mae 
dynion wedi dyfod yn rhy gall i ddysgu y 
Catecism i'r plant; ac yr ^m yn gweled 
beth yw y canlyniad o esgeuluso cyfrann 
addysg grefyddol iV plant pan yn ieuainc. 



Cymmerwn Sheffield fel esampl, lie mae . 
dynion yn ennill eu bywoliaeth trwy 
lofruddio, niweidio, adinystrio meddiannau 
eu cymmydogion. Gellir meddwl, wrth 
ddarllen tystiolaethau y dynion cythreulig 
hyny, Broadhead, Hallam, a Crookes, 
mewn per thy n as i'r Uofruddiaethau a'r 
ysgelerderau a gyflawnwyd ganddynt, dan 
nawdd y trade unions^ ein bod yn byw yn 
yr oesoedd barbaraidd ; mae y pethau hyn 
yn galw arnom yn uchel i ddvsgu i'r oes 
sydd yn codi eu dvledswyddau tuag at 
Dduw a dynion. Mae ein seneddwyr — 
dynion ag sydd wedi bod yn cegfoli y 
werin am eu gwybodaeth—yn awr yn 
dechreu agor eu Uygaid i weled bod angen 
am roddi gwell addysg i'r dosbarth 
gweithgar. Pa ham na fuasai Mr. John 
Bright yn gwneyd ymchwiliad manylach 
cyn iddo wneyd cymmaint o dwrw yn y 
Senedd, ac ar yr esgynlawr mewn 
perthynas i*r werin. Cyfaddefodd y dydd 
o'r blaen, yn y Fishmongers* HaU, fod 
sefyllfa isel ao anwybodus y werin yn 
ninas Llundain yn arswydus. Dywedodd 
Mr. Gladstone, wrth roddi y gwobrau yn 
ddiweddar yng Ngholeg Dulwich, **Ni fa 
un cyfnod a chymmaint o angen am wneyd 
ymdrechion ychwanegol tuag at addysgu 
y werin na'r cyfnod presennol," pan mae 
yr etholfraint wedi cael ei rhoddi i luaws 
mawr o'r werin. Dywedodd larll Gran- 
yille yn ddiweddar uad.yw dysgu y plant i 
ddarllen ac ysgrifenu yd ddigon. Beth 
ddywed y personau hyny sydd mor aiddgar 
dros secular education am hyn, wys? Nid 
^m yn credu mai awydd am gyfrann 
addysg i'r plant y w yr unig amcan mewn 
golwg gan gefnogwyr a phleidwyr pen- 
boeth yr Ysgolion Brytanaidd, ond cadw 
plaid i fyny ; plaid, plaid y w pob peth yng 
Nghymru; mae yr ellyll sectyadol yng 
Nghymru fel yr Upas yn gwenwyno pob 
peth o'i amgylch: yr oeddym yn meddwl 
nad oedd dim a fynai yr Ysgolion Brytan- 
aidd ag un blaid, ond camsynied yw hyn; 
OS yw y reports, y rhai sydd yn cael eu 
cyhoeddi yn y newyddiadnron, yn gywir, 
mae yn ymddangos fod ei goruchwylwyr, 
nid yn unig yn arolygu yr ysgolion, ond 
maent yn gweithredu fel touters i gael 
plant i'r Ysgolion Brytanaidd, a darlithlo 
ar Ymneillduaeth. Beth pe buasai arolyg- 
wyr yr Ysgolion Cenedlaethol yn gwneyd 
hyn I Ni fuasai yr Ymneillduwyr yn tewi 
am un dydd a blwyddyn. 

U»D£BAU T GWBITHWTR. 

Yn ddiweddar yr ydym wedi clywed a 
darllen Uawer am uudebau y gweithwyr, 
y rhai sydd mewn bri mawr y dyddiau 
hyn; ac maent yn cael eu cefhogi gan 
ddynion o safon uwch na'r cyffiredin; 
megys, y Meistri Thomas Hughes, Besley, 
a Goldwin Smith, &c. Yr oeddym wedi 



Digitized by GooqIc 



254 



YR HAUL. 



hanner credn, wrth ddarllen jr oil o*r 
ffanmoliaeth a wastraffwyd y flwyddyn 
ddiweddaf, nad oedd an dosbarth o ddyBion 
mor bur a dilwCT a*r dosbarth gweithgar; 
ac mai y boDeddigton a*r **ffeiredi" oedd 
y gormeswyr, ac mai hwy oedd tad a mam 
pob drwg, a bod y gweithwyr vn hollol 
ddifai; ond mae y byrddau weai cael en 
troi; mae y baicn wedi cael ei osod ar 
ysgwyddaa ereill yn awr. Nid ydym yn 
dymuoo ysgrifenu dim gair na sill yn 
erbyn y dosbarth gweithgar, ond yr'^m yn 
condemnio gormes anifeilaidd a chy threnli^ 
y trade unions, sefydliadau ag sydd wedi 
cael eu ffiirfio er amddiffyn iawnderan y 
gweithwyr, &c Mae yr ymchwiliad a 
gymmerodd le yn Sheffield yr wy thnosau a 
aethant heibio yn profi mai y ge?ynion 
gwaethaf a fedd y gweithwyr yw y 
gweithwyr eu hunain, ac nid y meistri yn 
nnig. Mae ymddygiad llofrnddiog gweith- 
wyr Sheffield yn warth i Loen* — yn warth 
i wareiddiad a Christionogaeth — yn warth i 
ddynoliaeth. Yn holl hanes y byd, ni 
chymmerodd unrhy w beth le mor groes i 
gyfreithiau y nef; nid ydym yn gwybod 
am ddim mor groes i deimlad dynol a'r 

Sethau a ddadguddiwyd yn ddiweddar yn 
heffield, sef fod dynion yn galln Uofruddlo 
y naill y Hall mewn gwaed oer heb un gair 
eroes, heb un malais personol yn erbyn y 
Uofrnddiedig; dim ond eu bod wedi 
troseddu rheolau yr undeb. Gellir 
meddwl, wrth ddarllen y tystiolaethau a'r 
cy&ddefiadau a wnaed, fod ellyllon y 
fagddu wedi ymruthio yn niwyg dynion 
yn Sheffield, ym Mhrydain wareiddedig a 
Christionogol. Yr oedd dynion yno yn 
byw ar lofiruddio dynion, a dinystrio eu 
meddiannau; yr oedd yr undeb yn talu 
cymmaint, a chymmaint y pen am yr 
anfadwaith hwn, a'r arian yn dyfod allan 
o logellau y gweithwyr. Cyfaddefodd 
Hallam a Crookes, a*r angenfil melltigedig 
hwnw, Broadhead, yr hwn oedd yn 
hurio y cyfan ; ond nid oedd modd i'w oospi, 
o herwydd fod v swyddogion wedi addaw 
eu sollwng yn rhydd ond iddynt gyfaddef 
eu holl droseddau. Cam mawr oedd hyn, 
ond nid oedd dim cymhorth ; os bu un dyn 
erioed yn haeddu ei grogi, Broadhead y w 
y dyn. Hyderwn y bydd i weithwyr 
Cymru ochelyd yr undeban hyn, y rhai 
sydd yn cael eu Uy wodraethn gan ddynion 
ag sydd yn barod i gyflawnu pob math o 
weithredoedd, o lofruddiaeth i lawr» 

FOLITICIAETH. 

Ysgrif y Diwygiad eto. Bu cryn siarad y n 
y Senedd ar drydydd darlleniad yr ysgrif. 
Cyhuddwyd y Weinyddiaeth, a'r blaid 
Geidwadol, o aberthu eu hegwyddorion, a 
bradychu eu hanrhydedd mewn cyssylltiad 
ft'r btU sydd yn awr o flaen y Senedd. 
Dywedwyd iddynt wneyd y eyntaf er 



mwyn cadw eu swyddau, a darfbd iddynt 
aberthu en anrhydedd o herwydd eu 
llwfrdra. Nid j^ni yn credu fod un sail i'r 
cyhttddiadau deublyg hyn. . 

Beth oedd gan y Weinyddiaeth i wneyd 
yng ngwyneb yr amgylchiadau oedd yn 
dyfod i'w cyfarfod? Fe boasent yn 
sefyll yn erbyn pob diwygiad, cawsent en 
beio am hyny. Yr oedd y Toriaid wedi 
addef fod augen am eangu yr etholfraint; 
yr oeddynt yn gweled K>d yn rhaid cael 
diwygiad; ac nid oedd o un dyben i wrth- 
sefyll yn ei erbjm, os buasai iddynt wneyd 
hyny : y canlyniad fuasai dwyn y Meistri 
Gladstone a Bright yn ol i ffurfio biU 
newydd o eiddo eu hunaiu, ac mae yn lied 

fdebyg y buasai yr holl allu i gael ei dros- 
Iwyddo i ddwylaw y blaid radicalaidd. 
)ywedodd Arglwydd Cranbome, fod y 
Weinyddiaeth wedi trosglwyddo gormod o 
allu i ddwylaw un dosbarth; mae hyn yn 
wir, fod llawer o allu wedi cael ei roddi yn 
nwylaw gweithwyr mewn bwrdeisdrefi; 
ond nid'Jm yn credu fod y gweithwyr 
mor beryglus a'r siopwvr, tafarnwyr, ac 
ereill, y rhai oedd vn feddiannol ar bleid- 
lais o'r blaen. Mae genym fwy o ym- 
ddiried y fynyd yma yn y gweithwyr nag 
sydd genym yn y tafarnwyr a'r masnachr 
wyr bychain. 

Mae Merthyr Tydfil yn awr mewn berw 
etholiad, a'r cwestiwn sydd yn cael ei ofyn 
yn barhaus y w, pwy fydd yr aelod newydd? 
Er pan ddarfu i ni ysgrifenu o'r blaen ar y 
mater, mae Mr. Fothergill, un o'r irtm 
maatera, wedi anfon allan ei anerchiad at yr 
etholwyr; rhyddfrydwr yw y boneddwr 
hwn, bid siwr; ac mae dau ereill wedi ei 
ganlyn, dau gyfreithiwr; ac un o honynt 
y w Mr. B. Williams, yr Ymneilldiiwr, sydd 
wedi ysgrifenu pamphlet ar Jamaica." 
Nid ^m yn cydweled a golygiadau politic- 
aidd y naill a'r Hall; ond yr ^m yn credu 
mai Mr. Fothergill yw y goreu o'r tri; nid 
o herwydd ei olygiadau, ond o herwydd 
ei gyssylltiad a Aierthyr; mae yn teimlo 
dyddordeb yn ei Uwyddiant. Mae ef a'i 
deulu wedi treulio eu hamser yma; ac 
maent yn gwario eu harian yma; mae 
cannoedd yn ennill eu bara yn ei wasan- 
aeth; ond nid yw hyn o un pwys yng 
ngolwg rhai o Ymneilldawyr cydwybodol 
Merthyr; mae Mr. Fothergill yn Eglwys- 
wr; dyoa fai y boneddwr hwn, yw ei 
eglwysyddiaeth. Mae Cymdeithas y Dad- 
gyssylltiad a'i chynflFon wedi tyngedu en 
hunain i ddychwelyd YmaeiUduwyr yn 
He Eglwyswyr. Ai y pwnc hw^i oedd yn 
cael ei drafod yng nghyfarfod cyfrinachol 
Caerfyrddin, wys, pan oedd satelUtea y 
gymdeithas hon yn cynffonloni ar eu 
gilydd? Dywed y newyddiaduron fod un 

weinidogion j^r Ymneillduwyr ym 
Merthyr wedi troi yn electioneering Umier . 

1 Mr. B. Williams. A oes dim pechadur- ~ 



Digitized by 



YE HAUL. 



255 



laid ag eisien eu hachub ym Merthyr, wys? 
A ydyw y fiau bono o anfoesoldeb China 
wedi cael ei glanhau o'i ffieidd-dra a*i ban- 
foesoldeb ? Gellir meddwl nad oes angen am 
bregetbu Crist i'r bobl, wrtb weled dynion 
myoed o amgylch i bregetbu politic- 
laetb y n lie pregetb a y r Efengyl. m fiiasai 
vr ben Ymoeillduwyr yn gwneyd y fa'tb 
betb ; ond mae yr amser wedi cyfiiewid, a 
dynion, yn bregetbwyr ac yn wrandawyr, 
wedi cyniewid mwy na hyny. 
- Mae papyr newydd Cymreig wedi cael 
ei gycbwyn yn Llynlleinad, radical byd 
as^wrn el gefn; ac un o udgyrn Cym- 
deithas y Dadgyssylltiad. Mae y newydd- 
iadur bwn yn myned i gyflawnu petbau 
mawr; ni fydd iddo orphwys byd nes y 
bydd iddo dori yr undeb rbwng yr Eg- 
Iwys aV Llywodraetb: dy wsom yr un gin 

fan y Byd Cymreig^ ei ragflaenydd; ond 
u y Bt/df druan, farw cyn iddo gyiiawnu 
ei amcan. Mae wedi cyboeddi rbyfel yn 
erbyn yr aelodau seneddol pfesennol, ac 
wele un dyfyniad o bono: — "Nid yw yr 
aelodau presennol yn cynnrycbioli tai a 
tbiroedd; ewartbeg a chw-n, a cbeffylau." 
Dywed fod y ffermwyr a'u bodiau yn 
rbwym yn y screw gan eu meistri; lol i 

fyd; breuddwyd gwracb wrtb ei ewyllys. 
tid yn rhyfeddu fod y Cymry wedi 
dyfod mor elynol i*r Eglwys a'i baelodau; 
canys nid ydynt yn darllen dim ond yr 
byn sydd yn erbyn yr Eglwys — yn erbyn 
y mawrtoB. A dywedyd y gwir yn noetb, 
mae yr Eglwyswyr a'r Ceidwadwyr 
Cymreig yn rhy ddifater a difywyd. 
Mae yr Ymneillduwyr yn dywedyd ao yn 
ysgrifenu yr anwiredd mwyaf digywilydd 
am yr Eglwys; ac nid oes braidd un i'w 
gael yn barod i sefyll ar y mur i amddiffyn 
ei begwyddorion. Geidwadwyr Cymru, 
dibunwch, canys mae y gelyn yn ban ei 
efran pan yr ydycb cbwi yn hepian. 

TV SWYM AR DAF. 

Ai Olygydd yr Haul. 
Str, — Yr wyf yn ystyried bod "Hanes 
Ty Gwyn ar Daf,** a ymddangosodd yn 
ddiweddar yn yr Haul, yn gyonyagaeth 
gwerthfawr o Wnyddiaeth, a gwyn fyd pe 
celid banes tebyg am bob hen le cyssegredig 
yn ein gwlad. Yn gymmaint a bod son yn yr 
banes am Cethiniog (Kertinock), y mae yn 
dwyn I'm cof am yr byn a glywais er ys 
tuag wyth mlynedd yn ol am hen wr ym 
ttihlwyf Llangeler (yng ngbwmmwd Cethin- 
10?) » P^i* 3^ o^^d awdurdodau ymbongar 
yn bygwth ei ddidyo o dy ag oedd wedi 
adeiladu ar y cyttir: efe a'u heriai yn 
dra pheaderfyaol', gan fynegu ei fod ef wedi 
bod yn bwyta ei giniaw yn Nby Gwyn ar 
Daf, ac felly yn meddu bawl ddigoool i'r 
ty ag oedd wedi ei godi ar y myoydd. Y mae 
dywediad yr hen wr, yn y modd hwn, yn 
cyd-dystio A'r byn a ddywed yr hanes, sef fod 



y cyttir hwn yn perthyn i'r ben fyjiacblog 
enwog hdno, a bod y ddefod o giniawa yuo 
er m»yn hawl yn y cyttir wedi dal i lawr 
mor ddiweddar ag oes yr hen bobl presennoL 
Yr oedd y rhan uchaf o*r mynydd yn perthyn 
i fyoachlog Tal y Llychau. 

Yr eiddoeh, &e., 

GWTNIONTDD. 
LLANOEITHO. 

At Brodor. 

Syr, — Yn y Ghrian, MebelSn 1. ym- 
ddangosodd llythyr o'ch eiddo yn cyfeirio at 
y noson y bu Cranogwen " yn darlithio yn 
y lie uchod. Cynnwysa sylwadau mewn 
perthyn as i'r cyfarfod yn hollol anghywir, 
pan y dywedwcb — "Yr byn a gymylodd 
gryn dipyn ar ogoniant y cyfarfod oedd, i'r 
Hywydd, y Parch. R. Roberts, alw ar gdr y 
IJan, ao nid cdr y lie, fel yr hysbyswyd, i 
roddi eu gwasanaeth yn ystod y cyfarfod, yr 
hyn a wrthwynebwyd ar ran y gynnulleidfa 
gan Mr. D. Jones, &c., a hyny yn benaf am 
nad oedd ymddygiadau amryw o brif aelodau 
y cdr yn cydweddn k natur y ddarlith." Yn 
awr, a siarad mewn iaith eglur, nid yw hyn 
ond cabledd ac anwiredd noeth. J^i ddarfu 
i'r llywydd alw ar gdr y Llan o gwbl 1 ganu. 
Yn enw pob rheswm, pa fodd y dywedaaocb 
mai o aehos nad oedd ymddygiadau rhai o 
brif aelodau y e6r yn- addas y darfu iddynt 
gael eu can allan. Yr wyf fi, ac ereill, yn 
gwadu gwirionedd eich geiriau ; ac nid oes 
yr ammheuaeth lleiaf ar fy meddwl nad oam- 
ddarluniad o'r fath waetbaf ar y e6r sydd 
yn eich ymadroddion. Rhyfedd fel y mae 
"Brodor" am sangu dynion dan ei dxaed, a 
tbroi'r Wasg yn waa bach i ateb ei ddybenion 
gwael ei hunan. Y mae yn ys^rifeno mewn 
iaith hollol dinceraidd i'r Gionan am y cdr 
hwn, ac am. ba aehos nis gwn ; ond hyn a 
Wn, ei fod yn anwiredd noeth, ac yn Uawn 
ysbryd cas ac anghristionogol. Mae 
"Brodor" yn myned ym mhellaoh yn ei 
baerllugrwydd, gan alw canu y cdr hwn yn 
"gythraul." HofiWn iddo wneyd yn hysbya 
pa fodd mae wedi dyfod i ddeall hyny, a pba 
betb a feddyliwcb wrtb yr ymadrodd. 
Gobeithiwn na fydd i'r cdr wneyd yr uo 
sylw o'i lythyr maleisus. "Gobeithiwn yn 
fawr," medd efe, "er i'r cythraul ddechreu 
anrheithio ein Ueoedd mwyaf cyssegredig, 
yr arbedir ni rhag iddo chwythu ei wenwyn 
dinystriol i blith y gynnulleidfa. Nid peth 
dyeitbr i'r lie uchod yw y cythraul, " Brodor;" 
y mae yna er ys blynyddau. Mae gogouiant 
Sion Gorff wedi darfod fel hen Hatri Glyn- 
buarth. Yr ydym yn galw am brawf o'r 
hyn a ddywedasoch, ae yn rhoddi her i cbwi 
ddyfod i'r maes ar y pwnc. Os teimlwcb 
diiedd i ddyfod i fiies dadl ar y pwnc, deuaf 
allan mewn gwrthwynebiad, oaill ai dan fiug 
enw, neu briodol, yr un a fynoch: modd 
hjnafg, OS na ddeuwch allan &'oh profion ar 



Digitized by VjOOQIC 



2&6 



TR HAUL. 



ol darllen y llytbyr hwn, oymmeraf yn 
ganiataol eich bod wedi llefaru mwy na 
ellwch brofi, nen yote mai llwfrgi ydych. Y 
mae yn hawdd iawn haeru anwireddau, a 
chamddarlunio pethau, ond nid mor hawdd 
eu profi. Gwareder ni oddi wrth yabryd 
terfysglyd adrygioDQa"Brodor," ac oddi wrth 
terfygsoedd Capel Gwynfil. 

Yr eiddoch, 

Dewt Gadarn. 

T CLBBiaWTR LLBYOOL. 

At Olygydd yr Haul. 

Str, — Bu llawer o'n cydwiadwyr yn credu 
mai offeiriaid Seisonig, wedi eu dwyn i fyny 
yn Rhydychain a Chaergrawnt, heb wybod 
nemawr ddim Cymraeg, nac yn meddu fawr 
duedd at hyny, oedd wedi gwneyd y drwg 
mwyaf i'r Eglwys yng Nghymru, gan nas 
gallasent bregethu, darllen, na siarad iaitb y 
wlad; ond y mae y dysgawdwr mawr ac 
uchel *'Hwntw Ben Hwntw," fel atbronydd 
ache] o'i ysgol newydd ei bun, wedi cael 
allan y gwir achos, aef derbyniad lleygwyr i'r 
offeiriadaeth. Wei, y mae cael meddyliwr 
gwreiddiol o'i fath yn ein gwlad yn llawer o 
lea ac aorhydedd. Fechgyn y Deheudir, 
ymorfoleddweb yn y gwr enwog hwn a gafodd 
ei eni yn eicb plitb I Y mae y pwnc hwn 
wedi ei benderfynu am fyth! Yn o) atbron- 
iaeth y Dr. Hwntw, y mae pawb ag ydynt 
wedi cael manteision Rhydychain a Chaer- 
grawnt, a*r colegau, "wedi oael eu bwriadu 
gan y nefoedd!" Beth yw athronwyr 
Groeg a Rhufain, yr Almaen a Doegr mewn 
cymhariaetb ft'r dysgawdwr hwn ! Dim mwy 
na gwybed at eryr! Gan mai yn ddiweddar 
y dechreuwyd derbyn dynion digoleg i'r Eg- 
lwys, y mae yn rhaid fed yr Eglwys yn yr 
oes ddiweddaf a dechreu yr oes hon yn 
hoUol yn ei lie. Wei, diolch i'r Dr. Hwntw 
am ei ddarganfyddiad 

Yr wyf fi, fel ben glocbydd oedranus, wedi 
gweled llawer tro ar fyd ac Eglwys, ac wedi 
ymdrechu ifurfio barn ar bob symmudiad, fel 
yr oeddwn ar bwnc y lleygwyr, ond yn 
anghywir, nes cael barn Ben Hwntw; ond yr 
wyf fi, er ymgyugbori ag ereill, yn methu 
dirnad beth yw yr achos fod ein personiaid 
a'n hesgobion yn derbyn oymmaint o 
leygwyr ymneillduol i mewn i'r Eglwys, pan 
y mae degau o ddynion llawer gwell ca 
bwynt ar bob ystyr yn Eglwyswyr yn cael eu 

fwrthod. Y mae rhai o ddynion iselaf yr 
'mneillduwyr yn cael eu hurddo, dynion ag 
oeddynt wedi "gyru y swch yn swmbwl" yn 
l&n gyda'r enwadau ; nad oeddynt wedi bod 
yn enwog am ddim, ond difenwi yr Eglwys, 
ac ymosod ar Eglwyswyr yn ddibaid am eu 
hegwyddorion. Y mae rhai o'r dosbarth 
hwn newydd adael Ymneillduaeth, ac yn 
parotoi at gael eu hurddo. Nid oeddynt 
wedi bod ddwywaith yn eu hoes tu fewn i un 
Eglwys, ac ni fuasent yn gwynebu byth ond 
ar yr addewid o'u hordeinio! Dim ond 



tipyn o gynghorwyr. Nid yw y pwnc hwnr 
o fawr bwys genyf fi ar yr «n ystyr; ond 
pan y gwelaf y fath beth yn caelei gyflawnuyn 
yr Eglwys, ac Ymneillduwyr, ar dir rbesymol, 
yn chwerthin am ben ein Heglwys, yr wyf 
yn cael fy nolurio, ae yn methu cael dim i 
ddywedyd. 

Yr eiddoch, &c., 
Detdnetdwr ab Detdnetdwr. 

TT8TBB i'b PARCH. BYAN LBWIS. 

Mae plwyfolion Colwyn wedi rhoi tysteb 
o Awrlais bychan costfawr i'r Parchedig 
Eted Lewis, ar ei ymadawiad oddi yno i 
Lanfair Talhaiarn, fel arwydd o'u parch a'u 
diolchgarwch am ei wasanaeth diwyd a 
ffyddlawn dros un flyiiodd ar ddeg. Cafodd 
Mr. Lewis dysteb gwerthfawr o'r blaen ar 
ei ymadawiad o Norton, ger Ciroesoswallt, 
sir Amwythig. 



CLOCK Y LLAN. 

Pa ryw hyfrytach ddn 

Nag eiddo cloch y Llan, 
Yn cann newydd da 
I'r en aid llesg a gwan, 
Gan wysio pawb o fewn ei chlyw 
I dderbyn hedd yn Eglwys Dduw. 

Ab Iago. 



ESGORODD, 

Daties— Mehefin 5, priod Mr. Daniel B. 
DaTies, brethynwr, Felin Coed, Talsam, 
Ceredigion, ar ferch. 
Boed hedd i'w hetifeddes — i brifio 
Fyny'n brafaidd gawres; 
Yn enwog boed ei hanes 
Bob blwydd mewn pob llwydd a lies. 
Ceredigion, Penabth. 

Lewis —Gorphenaf 3, yn Waun Iago, 
Caerfyrddin, priod John Lewis, Ysw., 
coedfasnachwr, ar ferch. 

Richards. — Gorphenaf 10, priod Mr. 
R. W. Richards, masnachwr, Heol y Fren- 
ines, Caerfyrddin, ar ferch. 

BU FARW, 

Bright— Mehefin 27, yn Heol y Capel, 
Caerfyrddin, Eleanor, priod anwyl Mr. 
Samuel Bright, trefnwr yr Hen Dawdd-dy, 
yn 36 oed. 

Lewis — Mehefin 30, ar ol cystudd byr, 
Eleanor, priod Mr. David Lewis, Heol 
Sant Catwg, a thrydedd merch i'r diweddar 
Mr. Evan Walters, Bryn Bach, plwyf 
Sant Pedr, Caerfyrddin, 46 oed. 



CARMARTHEN: 
Printed -and Published by William SpuaaBLL, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Wednes- 
day, the 81st of July, 1867. 



Digitized by 



YR HAUL 



"TOG NQWYNBB HAUL A LLTGAD QOLBUNI." 
"A GAER DUW YN UOHAF." 



Rhif. 129. 



MEDI, 1867. 



Cyp. 11. 



ENWOGION YR EGLWYS. 

DR. VILLIER9, ESOOB DURHAM. 



Yr oedd Henry Montagu Villiers yn bum- 
med mab i'r Anrhydeddus George villiers, 
a Maria Theresa, uni^ ferch Arglwydd 
Bordingdon, a chwaer i larll cyntaf Mer- 
ley. Yr oedd Dr. Villiers yn frawd i 
Lurll Clarendon. Cafodd ei eni yn Kent 
House, Enightsbridge, Ion. 4, 1813. Yr 
oedd rhywbeth hynod ynddo pan yn 
blentyn, tu hwnt i blant yn gyffredin. 
Anfonwyd ef pan yn ieuanc i'r ysgo? yn 
Ecut Sheen, a symmudwyd ef oddi yno i 
Chelsea, llu bu am beth amser dan Mr. 
Clements. Fan oedd ef yn dair ar dd _ 
oed, cafodd ei symmud i Hazlewood, lie yr 
oedd ysgol enwog, yr hon oedd yn cael ei 
dwyn ym mlaen mewn dull gwahanol i 
ysffolioD ereill, dan arolygiaeth Mr. Hill, 
tad Syr Bowland Hill, o'r Llythyrdy 
Cyfiredinol, a'r Commissioner Hill o Fryste. 
Nid oedd yn yr ysgol hon un math o gosp 
corfforol; nid oedd na gwialen fedw, cane, 
na whip yn cael eu defhyddio yno; pan y 
byddai un o'r plant yn troseddu, yr oedd 
yn rhaid iddo sefyll ei dreial o flaen barnwr 
a rheithwyr o'i gydysgolheigion, y rhai 
oeddiynt i weinyddu y gosp arno. Cafodd 
ei anfon o Hazlewood at Dr. Hay, er ei 
barotoi gyferbyn a myned i Goleg Christ 
Church, Wedi iddo dreulio ei amser yn y 
coleg, ' cafodd ei raddio yn Wyryf y 
Celfyddydau (B.A.), yn y flwyddyn 1834. 

Fan ar ymadael a*r coleg, dechreuodd 
feddwl yn ddifrifol am y weinidogaeth; a 
dangosodd aw^dd am gael ei urddo. Yr 
oedd yn ddyn ieuanc o dymmer hawddgar, 
caredig, a dengar, ac yr oedd mewn ffafr 
gan bawb yn y coleg. Er fod ei deulu yn 
troi mewn cylch uchel mewn cymdeithas, 
yr oedd yn teimlo yn ddwys fod ganddo 
waith mawr iV gyflawnu. Fenderfynodd 
dori pob cyssylltiad a chymdeithas a 
33— XI. 



difyrwch yn y brif ddinas, ac ymadawodd 
& Llundain. Aeth oddi yno gyda'r cerbyd 
un noswaith yng nghanol y gauaf i lawr i 
Deane, yn Lancashire, er mwyn cael ei 
hyfforddi yng ngwaith y weinidogaeth, gan 
y Farch. E. Girdlestone, ficer Deane. 
Cymmerodd hyn le yn y flwyddyn 1834: 
nis gallasai gael .gwell ysgol na phlwyf 
Deane. Yr oedd y trefiaiadau, y rhai 
oeddynt yn cael eu dwyn ym mlaen yn y 
\\& hwn, o'r fath oreu. Dysgodd y null 
ddydd ar ol y llall, nad oes dim un swydd, 
OS bydd calon dyn ynddi, a all roddi cym- 
maint o lawenydd i'r galon a gwaith y 
weinidogaeth. Fe buasai lluaws o ddynion 
ieuainc yng Nghymrn yn canlyn ei esampl 
yn hyn cyn ei hurddo, buasai yn fendith 
fawr, sef gwneyd en hunain yn hollol 
adnabyddus a gwaith y weinidogaeth cyn 
ymaflyd ynddi. Cafodd Mr. villiers ei 
urddo gan Dr. Sumner, yn y flwyddyn 

1836, wedi iddo dreulio dwy flynedd dan 
hyfforddiad: cafodd ei benodi yn g^ad 
Deane. Fenderfynodd weithio k*i hoU 
eg^i yn y plwyf. Tua yr amser yma 
agorwyd gwaith glo newydd yn Deane, 
gan William Hulton, Yaw., o Hulton Fark; 
o ganlyniad cynnyddodd y boblogaeth yn 
fawr, ac yr oedd dyledswyddau y curad 
yn drymion iawn; ond gwnaeth hyn les 
dirfawr iddo. Tua deohreu y flwyddyn 

1837, bu farw y Dr. Butler, ficer Eenil- 
worth, a daeth y ficeriaeth yn wag. 
Cafodd Mr. Villiers ei benodi i'r ficeriaeu 
gan y Canghellydd. Cafodd ei urddo yn 
offeiriad gan Dr. Carr, esgobCaerwrangon; 
ac ym mis Chwefror, 1837, jrmunodd mewn 
priodas ag Amelia Maria, merch henaf Wm. 
Hulton, Ysw., a chymmerodd feddiant o'r 
ficeriaeth. Kid oedd Eenilworth y pryd 
hwnw ond tref fechan, wasgaredig, ac 



Digitized by 



Google 



258 



TR HAUL. 



annhrefnus, yn oynnwys tua thair mil a 
phum cant o drigolion. Frif waith y 
trigolion oedd gwneuthur cribau, ae yr oedd 
eu eyflogan yn uchel. herwydd sefyllfa 
hyfryd y lie, daeth amryw foneddigion i 
gyfanneddu yno. Yr oedd agwedd 
aUanol Kenilworth yn hyfryd, a gellid 
dy wedyd fod llinynau Mr. Villiers ** wedi 
sjrrthio mewn lleoedd hyfryd:" ond yr 
oiedd sefyllfia ysbrydol KenUworth mewn 
cyflwr galarus. Yr oedd y gwnenthurwyr 
cribau yn ddynion meddw ac anfoesol, duw 
y rhai oedd eu bol, a'u gogoniant oedd en 
cywilydd. Yr oedd rhai o honynt yn 
arfer meddwi o nos Sadwm hyd ganol yr 
wythnos ganlynol, heb wneyd dim ; ond yr 
oeddynt yn aJluog i ennill 358. neu ddwy 
bunt cyn nos Sadwm. Yr oedd llawer o 
honynt yn anffyddwyr, ac yn by w mewn 
eelyniaeth tuag at Dduw a'u meistri. 
Nid oedd yno ond un Eglwys, yn yr hon 
yr oedd Gwasanaeth Boreuol, a*r Gosper yn 
y prydnawn. Yr oedd Mr. Atwood, y 
curad rhagflaenol i Mr. Villiers, weai 
dechreu cynnal Gwasanaeth a phregeth 
hwyrol ar y SuUau; ond nid oedd hyn yn 
cyrhaedd y bobl. Yr oedd an£fyddiaeth 
wedi ennill tir yn gymmaint yno, nes yr 
oedd hyd yn oed y clochydd yn anffyddiwr. 
Nid oedd yr amaethwyr yn arfer myned i 
un lie o addoliad, ac nid oedd y gweithwyr 
yn gwybod dim am Dduw nac am Efengyl. 
Yr oedd Kenilworth yn fath 'o ddinas 
noddfa i ladron— Uadron defaid; a ffug- 
wyr Birmingham a ChoTcntry. Yr oedd 
y He y pryd hwnw yn cael ei alw "The 
Hell of Warwickshire." Wrth weled 
sefyllfa pethau, penderfynodd Henry 
Montagu Villiers weithio gyda sel, yr hyn 
oedd yn hynodi ei hoU fy wyd. Ymwelodd 
a phob ty yn y plwyf ; a llwyddodd i 
orchfygu rhagfarn y bobl, a'u dwyn at 
Dduw; ac ennillodd serch ei blwyfolion. 
Cyn pen ychydig amser, yr oedd y 
beny wod i'w gwel^ yn dyfod i'w drysau, 
ac yn ymostwng iddo, a'r plant yn ym- 
gasglu o'i gwmpas ar yr heolydd. 

^fydlodd Mr. Villiers ysgol ddyddiol 
yn y He. Talodd ymweliad &'r ffermdai 
a'r bwthyndai yn y wlad, ac yr oedd ei 
ddylanwad i'w weled fel haul ar ia. Tua 
thair milltir o Kenilworth, y saif pentref 
bychan a elwir Burton Green. Yn y fan 
hon mae y ddau blwyf yn cyfarfod. Yr 
oedd wyth o'r tai ym mhlwyf Kenilworth. 
Yr oedd y trigolion mor anwybodus ac 
anwaraidd a'r Hottentotiaid. Yr oeddynt 
yn by w dair milltir oddi wrth yr E?lwys; 
ac nid oeddynt yn meddwi dim am fyned i 
le o addoliad: nid oedd yr ofPeiriaid blaen- 
orol wedi gwneyd un ymeais i'w casein yng 
nghyd; ond nid dyn ot fath oedd Mr. 
villiers, nid oedd am esgeuluso cymmaint 
ag un enaid. Taliodd ymweliad & Burton 
Green, a galwodd ym mhob ty. Yr oedd y 



dynion yn synu gweled ofleiriad yn ea 
plith. Yr oeddynt yn barod i ofyn y 
naill i'r llall, "Beth mae ef yn ymofyn?" 
Dechreuodd Mr. Villiers ddy wedyd ei 
neges, sef eu gwahodd i ddyfod at Grist. 
Ymgasglent o amgylch iddo, a dymunent 
amo ddyfod 1 ymweled ft hwy yn amL 
Ar eu cais, yr oedd yn arfer myned yno 
bob nos Fercher, haf a gauaf, gwlyb a 
sych, i esbonio yr Ysg^ythyrau iddynt. 
Yr oeddynt yn arfer ymgynnull mewn ty 
annedd, yr hwn oedd yn cael ei lenwi i'r 
drws. Yr oeddynt yn gorfod cludo y 
dodrefn allan er mwyn cael lie. Yr oedd 
gwr y ty yn analluog i ddarllen : ond er 
ei fod yn hanner cant oed, dysgodd ddar- 
llen, a bu gwedi hyny yn llanw y swydd o 
glochydd yn Eglwys fechan Burton 
Green. Llwydd(^d Mr. Villiers i gael 
ysgoldy yn y Ue, a chafodd drwydded gan 
yr Esgob i gynnal Gwasanaeth yno. 
Daeth y "fechan yn fil" yn Burton Green 
yn fuan. 

Yr oedd gan yr Undodiaid gapel yn 
Kenilworth. Yr oedd llawer iawn o ddyn- 
ion cyfoetho^ yn arfer myned yno. Yr 
oedd y gweinidog yn hen, ac yn hoff iawn 
o ddadleu; ac nid hir y bu pregethaa 
efangylaidd Mr. Villiers cyn tynu gwg yr 
hen wr, a chyhoeddodd bamphletyn yr 
hwn oedd wedi ei ysgrifenu mewn iaith 
ohwerw yn erbyn y ficer: ond nl wnaeth 
Mr. Villiers un sylw o bono. Yn fuan 
wedi hyn, dechreuodd Undodiaeth ddad- 
feilio; ac er eu bod yn parhau yno hyd 
heddy w, nid oes dim arwydd by^d yno. 
Gweithiodd Mr. Villiers yn ddiwyd a 
ffyddlawn yn Kenilworth, a darfn iddo 
roddi y gareg sylfaen i lawr. Darfii iddo 
ddihuno dynion o'u cysgadrwydd, trwy 

fymhorth Duw, i weled eu sefyllfa. Efe 
darfu hau yr had, ond- ereill ddarfu fedi: 
mae enw Mr. Villiers yn enw teuluaidd yn 
Kenilworth* 

Aeth ficeriaeth y dref nesaf yn wag, ac 
anfonwyd deiseb sm y trigolion at 
Canffhellydd, yn deisyf amo ei roddi i 
Mr. villiers, ond gwrthododd; ond rhodd- 
odd ficeriaetii Sant Sior, Bloomsbury, iddo, 
Ue y bu yn gweinyddu am bymth^ 
mlynedd. Yn y flwyddyn 1856 daeth 
esgobaeth Carlisle yn wag trwy farwolaeth 
Dr. Percy, a chynnygiodd Arglwydd 
Palmerston yr esgobaeth i ficer Blooms- 
bury; nid o herwydd dylanwad teuluaidd, 
ond o herwydd cymhwysder Mr. Villiers i 
lanw y swydd bwysig; ac ni chafodd neb 
eu siomi yn ei appwyntiad. Trwy ei dull 
caruaidd, eaniUoad serch boneddigion ac 
offeiriaid ei esgobaeth. Sul ar ol Sul, yr 
oedd yn arfer pregethu, dair gwaith mewn 
gwahanol Eglwysi; a chymmerodd ddydd- 
ordeb mawr mewn addy sgiaeth, yn neillduol 
yn Cumberland. Yr oedd y boneddigion 
yn gweithio law yn llaw ag e£ Yr ^d 



Digitized by 



Tit HUikL. 



259 



ei lafur yn drwm iawn; yr oedd wastad yn 
barod i wrando ar gwyn, a chynnorthwyo 
yr-offeiriaid tlodion; yr oedd ei law a'i 
logell yn wastad yn barod i roddir- help 
iddynt, a'i dy yn agored iddynt. Yr oedd 
ef yn ystyried ei fod } n genadwr i'r tlawd 
yn gystal a'r cyfoethog. Yr oedd ei gapel 
vn agored i bawb i ddyfod iV Gwasanaeth 
hwyrol ar nos Sulian, yr hwn oedd yn 
llawn; ac yr oedd rhai yn arfercerdded 
saitihmilltiriVglywed. Fanoeddef gartref, 
yr oedd yn arrer preeetibu mewn Eglwys 
wladaidd. He yr oedd ei gaplan yn ficer. 
Yr oedd yn olygfa hardd ar nos Sul yn vr 
haf, i weled y tlodion yn ymgynnuU vw 
gapel yn Rose Castle. Nid oedd yn 
esgeuluso un rhan o'i esgobaeth. Yr oedd 
yn hoff iawn o'r plant; yr oedd wrth ei 
fodd pan y byddai yn en plith. Yr oedd 
ei blant yn ei gam a'i barcnu. Treuliodd 
bum mlynedd yn Carlisle, ac yr oedd ei 
boblogrwydd ar gynnydd yn barhaus. 

Ar ddjnrchfiad Dr. Londey i archesgob- 
aeth Caerefroe, cafodd Dr. v illiers ei benodi 
gan Arglwydd Palmerston i esgobaeth Dur- 
ham. Ar daer ddymuniad y prif weinidog 
eymmndodd i Durham. Bu yma am nn 
mis ar ddeg, nes i'r ty o glai'ymddattod. 
Ym mis Ebrill, 1861, gadawodd Auckland, 
ac aeth i Lundain, er bod yn bresennol ym 
mhriodas ei fab, curad gweithgar Bishop- 
wearmouth. Fregethodd nnwaith yn 
Eenilworth, ac unwaith yn Bloomsbury. 
Ar yr ail o Orphenaf, dychwelodd i Gastell 
Auckland, a chymmerwydef yn ^laf yn y 
clefyd melyn. Y diwmod canlynol yr 
oeda yn bwriadu mvned i gyssegru Eg- 
Iwysi newyddion, ond yr oedd yn rhy glaf, 
Gwaethygodd hyd Awst y 9fed, pryd y 
dychwelodd yr ysbryd at yr Hwn ai 
rhoes. Fan gafodd ar ddeall nad oedd nn 
gobaith am ei adferiad, dvmunodd ar y 
rhai oedd o*i ameylch ddarllen y Cyffesiad 
o*r lAyfr Gwedai, a Bhufeiniaid viii., o*r 
28 adnod, **Ac ni a wyddom fod pob 
peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sydd 
yn caru Duw," &c. Yr oedd Dr. Villiers 
yn esampl hynod o ofPeiriad gweithgar, a 
gresyn na bai hoU weinidogion yr Eglwys 
yn gyffelyb iddo; canys nid oes modd i*r 
Eglwys Iwyddo tra bydd ei G[weinidogion 
yn doifater ac ^n ^ysglyd. Pa le bynas^ 
mae o£feiriad diwaith, mae Ymneillduaeth 
yn Uwyddo. 



ACROSTIC ra parch, m. rice 

MORGAN, FICER LLANSAMLET. 

M IL, mil rinweddan, ac nrddiant a bri, 
*m hanwyl weinidog, bertbjrnant i ti; 
B haid addef nas gall^f, wr diddawn dinerth, 
G organn dy foliant, trwy ddangos dy werth: 
A croHic a Inniaf, dadganaf dy glod, 
N i welodd glwys Gymra well ficer erio'd. 



R hyfeddol mor nerthol a denol yn wir 
I glywed d? eirian perseiniol a phnr, 
C awn wledidoedd areithiol, tra buddiol a gwiw, 
E r dangoB yn eglcu* y modd i ni fyw, 

M ae'th ddawn i bregethn mewn syndod a bri, 
'nbrbydd gwyrddleision i'n hryniau heirdd ni, 
R hown glod iti'n gysson, dy haeddiant di yw; 
G wasffyddlawUjgwas nfhdd, gwas dewr dros 

dy Ddnw; , 
A 'th enw sydd uchel trwy gyran'r hoU wlad, 
N id byth yr anghofir dy d^vysder, wr mad. 

Samlet. 



BYWGRAFFIAD Y PARCHEDIG 
DAFYDD ROWLANDS, YS- 
GRIFENYDD CYMREIGYDD- 
lON DYFED. 

(ParhM o dudaien 241.J 

Dangosodd y Parch. Dafydd Rowlands yr 
un aiddgarwch wrth gyflawnu ei ddyled- 
swyddau yog Nghaerfyrddin ag a ddarfu iddo 
ddangos yn Newfoundland. Cynnyddodd y 
gynnalleidfa yn faan yn Eglwys Sant Pedr. 
Er budd y rhai hyny ag oedd yn methu 
dyfod i'r Gwasanaeth Boreuol, penderfynodd 
gynnal Gwasanaeth Hwyrol. Pe buasai 
lluaws o'n hoffeiriaid yn canlyn eu esampl 
tua'r cyfnod hwnw, ni fuasai y werin yn 
cefoi ar yr Eglwys. Gwnaeth difaterwch 
ofieiriaid yr oes aeth heibio fwy o niwed i'r 
Eglwys na dim arall : hwy fu yn foddion i 
yru djmion i ymadael ag Eglwys eu Tadau. 
Yr ^m yn cofio gweled llawer o Eglwysi, heb 
neb ynddynt ond yr offeiriad a'r cloehydd; 
ao mae yr Eglwysi hyny yn awr yn oael eu 
Ilenwi bob Sol. 

Dywedir i'r Gwasanaeth Hwyrol wneyd 
lies mawr yng Nghaerfyrddin. Sefydlodd 
Mr. Rowlands gangen o'r Gymdeithas er 
Taenn Gwybodaeth Gristionogol yog Nghaer- 
fyrddin. Ym mis Mehefin, 1818, talodd 
ymweliad ft phlwyf Llanwnog; a phan oedd 
yn aros mewn He a elwir Tyddyn, torodd nn o'i 
wyth!enau gwaed wrth beswch, a tKaflodd 
lawer iawn o waed i fyny. Bu ei fywyd 
mewn perygl mawr, ac yr oedd y meddygon 
mewn eryn bryder am ei adferiad. Yr oedd 
wedi credu ei hun na fuasai iddo byth fod yn 
alluog i weinyddu ar ol hyn. Dywed mewn 
llythyt at gyfaill, "Dywedwch wrth bobl 
dda Caerfyrddin fod yn ddrwg iawn genyf 
fod yr undeb oedd yn hanfodi rhyngom wedl 
Gael ei dori mor sydyn. Yr wyf yn hyderu 
y bydd iddynt gael bugail wrth fodd calon 
Duw. Yr wyf wedi cael digon o brawf, pan 
oeddvm bron marw, mai peth sylweddol yw 
crefydd." Er ei fod yn wanaidd iawn, eto 
trwy lafnr a gofal y meddygon, a bendith 
Duw, adferodd yn foan ; a chyn iddo ddy- 
chwelyd i Gaerfyrddin,ymnnodd mewn priodas 
ft Miss Mathews, mereh Edward Mathews, 
Ysw., o'r Park, yr hon a adwaenai pan yiv 



Digitized by 



260 



TB BAVh. 



gnnd plwyf LlanwDog. Wedi iddo ddy- 
ehwelyd i GaeHyrddln gwellbaodd iswer, a 
deohreaodd gjrflawnu ei ddyledswyddau ; ond 
Did hir y ba iddo fwynbau ieehyd. Yr oedd 
yn dda ganddo yn ami gael cymhorth rbai 
o'i firodyr ya y weinidogaetb i gyflawna ei 
ddyledswyddau. Yr oedd y gauaf caolynol 
yn lied lym, ao yr oedd yn gorfod cadw ei 
hnn yn ofalus iawn: o herwydd yr bin eafodd 
ei gyiyngu yn ei dy. Yn y gwanwyn 
dechrenodd ei ieobyd wella, ao jrroedd yn 
allaog ym mis Gorphenaf i gymmeryd rhan 
yng ngweithrediadau Eisteddfod Caerfyrddin. 
Ym mis Awst talodd ymweliad & Ffynnonau 
Llandrindod, er mwyn adnewydda ei ieehyd. 
Yr oedd yn parbau yn wanaidd o hyd. Yr 
oedd y gauaf canlynol yn anaf lied oerllyd, 
a darfn iddo eflfeitbio yn fawr ar ei gyfan- 
soddiad. Yr oedd ei gyfeillion yn teimlo 
pryder mawr am dano, a gwnaethpwyd pob 
petn er ei adfem. Rboddodd yr esgob fioer- 
iaeth Tregaron iddo, gan feddwl y baasai ei 
awyr enedigol yn gwneyd lies iddo. Ar yr 
achlysur oanodd un o'i gyfeillion yr englyn 
canlynol iddo: — 

" Bhaglnniaeth helaeth yw bon i—Bowlands 
Areilio i)lwyfolion, 
Tir ei geraint Tregaron, 
Llanddewi Brefi ger bron." 

Er boll ymdrech meddygon, a chydym- 
deimlad cyfeillion, nid oedd modd cadw 
angeu draw. Yr oedd Mr. Rowlands yn 
myned yn waoach, wanaoh, a bu farw ar y 
29fed o fis Cbwefror, 1820, yn 37 mlwydd 
oed, gan adael ei wraig yn weddw, a mab 
byohan yn un mis ar ddeg oed. Yn ystod 
ei afiechyd dangosodd esampl o larieidd-dra a 
thymmer wir GristionogoL Claddwyd ef yng 
ngbangbell Eglwys Sant Pedr, ar ddydd 
Llan, Mawrtb y 6fed. Ymgynnullodd tyrfa 
fiiwr i dalu y gymmwynas olaf iddo, ao nid 
oedd llygad sycb yn y dyrfa. Mae mab Mr. 
Rowlands yn awr yn fyw, ao yn cyfanneddo 
yn y Dref Newydd : o leiaf yr oedd yn fy w 
ycbydig fisoedd yn ol. Yr oedd y Parcb. 
Dafydd Rowlands yn gyfaill cy wir a gwresog. 
Cyflawnodd ei ddyledswyddau yn y dull 
mwyaf cydwybodol. Fel gweinidog yr 
Efengyl, yr oedd yn sefyll yn ucbel, a'i brif 
amcan oedd gwneyd lies ysbrydol a thym- 
morol i'w braidd, y rbai oedd dan ei ofal. 
Fel pregetbwr, yr oedd ganddo lais eglur; 
yr oedd ei ddull yn daogos ei fod yn teimlo y 
gwirioneddau ag oedd yn draddodi: yr oedd ei 
bregethau yn syml ao adeiladol. Darfu iddo 
yn y dechreu draddodi ei bregetbau yn 
extempore; ond ym mben amser rboddodd y 
dull bwn o'r neilldu. Ni ddarfu iddo wneyd 
hyn yn fyrbwyll, ond darfu iddo bwyso y 
mater yn ddwys. Mae y dosbarth mwyaf 
anwybodus yng Ngbymru yn credu nad oes 
on bregeth yn werth dim os na fydd iddi gael 
ei tbraddodi o'r /rest, fel y gelwir y dull bwn. 
Yn ami telir mwy o sylw i'r swn oag i'r 



■ylwedd; pe eyboeddid llawer o bregetban 
fel maent yn cael eu trsddodi, yr ^ yn 
credu y buaaai iddynt ddanion liawer un i 
wrido, 

Yr oedd ei gyfanaoddiadan barddonol, yn 
Gymreig a Seisooig, yn dwt a tbaclus; ae y 
maent yn daogos ei fod yn faxAd ooethedig : 
gresyn eu bod wedi myned ar ddifiincoU. 
Nid yw yn debyg iddo ymddaogos o flaen 
y oyhoedd fel awdwr; ond mae yn lied 
<^byg, pe y cawsai einioes, y buasai iddo 
gyboeddi ei weitbian; ond cafodd ei sjrmmnd 
yng ngbanol ei ddefoyddioldeb i wlad tydd 
well i fyw. 



PA HAM Y RHAID I'R EGLWYS 
FOD YN AMMHERFFAITH YN Y 
BYD HWN? 

At Olygydd yr Haul. 

Mae pawb yn addef fod yr Eglwys Gristion- 
ogol, fel ag yr oedd yr Eglwys luddewig, yn 
sefydliad dwyfol. Yr ydym er byny yn 
gweled fod yr Eglwys luddewig yn sefydliad 
ammherffaitb, canys cysgodol oedd hi; ao yr 
oedd ammberffeithderau cysgodauyn perthyn 
i'w banfod bi o angenrbeidrwydd. Ond mae 
llawer yn synu fod ammberffeithrwydd yn 
gyssylltedig &'r Eglwys Gristionogol, a 
hitbau yn Eglwys y sylweddau, ac yn Eglwya 
yr oruchwyliaeth olaf. 

Ond yr ydym yn gweled fod Iwdas Iscariot 
yn pertbyn i'r Eglwys pan oedd bi berffeith- 
iaf ; ac yr ydym yn gwybod ddarfod i Grist 
ei Hun ddewis a galw y Iwdas bwn i fod yn 
apostol, er y gwyddai mai ei fradychu a 
wnai, ae er y gwyddai ei fod yn ddiafol. 
Mae y ffaith bon yn peri i ddyn arwynebol 
synu a pbetruso. 

Ac y mae dyn arwynebol yn synu befyd 
wrth glywed Sant Paul yn dywedyd wrtb y 
Codntbiaid, ** Rbaid yw bod beresiau yn 
eicb mysg, fel y byddo y rbai cymmeradwy 
yn eglur yn eicb plitb cbwL" 

Ac yr ydym yn canfod llawer o ammber- 
ffeitbderau yn Eglwysi Asia, Galatia, Tbes- 
salonica, heb law Eglwys Corinth. Ac y 
mae hanesyddiaeth yn dangos fod y cyfiryw 
jkmrnherffeitbderan, o ran atbrawiaeth ac o 
ran bochedd, yn yr Eglwys o amser yr Apos- 
tolion hyd yr oes bresennol; ac yr ydym yn 
gwybod y parbslnt yoddi hyd ddiwedd y byd, 
i'w blino ac i'w banharddu. 

Ond y gwir yw, fod y gair ammberffeith- 
rwydd yn air pertbynasol {relative) a eby- 
mhariaetbol. Ac yr oedd yr Eglwys luddewig 
mor berffaith ag yr oedd modd iddi fod dan 
yr amgylcbiadau yr oedd hi ynddynt; se^ yr 
oedd bi yn ateb yn berffaith ddyben ei 
sefydliad. Gellir d3rwedyd jt un petii am yr 
Eglwys Gristionogol; mae hi yn ateb yn 
berffaith ddyben ei phlaniad yn ybyd; ni 
buasai hi ddim yn ateb y dyben bwn cystal 
pe buasai ei chyfansoddiad a'i hamgylbhiadaa 



Digitized by 



YB HAbL. 



261 



yn berffisitbUeh nag y maent Nid mtntais 
i'r Eglwys fyddai bod ei boll weinidogion a'i 
holl aelodau yn y byd hwn mor berffiuth ag 
angylion y nef ; byddai yr Eglwys felly yn 
Eglwys rhy dda i*r byd presennol. 

Ni wna aur pur mo*r tro i fed yn gyfrwng 
eylchrediad arianol mewn mainacb; byddai 
aur pur yn rhy werthfawr i hyny, ac yn rhy 
feddal. Ac am hyny mae y Llywodraeth yn 
ordemio ei gymmysgu ag ycbydig o ddefnydd 
gwaelach. Mae un rban o bob dwy ar hugain 
o'r darnau aur sydd yn ein dwylaw yn efydd, 
er mwyn oaledu yr aur, a'i wneuthur yn 
gymbwysach i gylohredeg. Ac felly nid 
rhyfedd fod aur ysbrydol yr Eglwys yn gym- 
mysgedig ft sylweddau gwaelach ; ni wnai hi 
mo*r tro yn ein byd ni heb fod y cyfryw 
gymmysgedd yng nglyn ft hi. lUiaid fod 
heresiau yn eioh mysg: rhaid bod rhyw hint 
o idoam copper yn y sovereign a'r banner 
sovereign, 

Yr eiddoch, 

NlCAMDER. 



CAPEL GARMON. 
(Parhad o dudakn 248 J 

TB SGLWTS. 

Dtwbd Brown Willis fod nnwaith yn 
perthyn i Lanrwst bedair capeliaeth, sef 
Capel Gwydyr, yn Nhrefwydyr; Capel 
Gannon, yng Ngarth Garmon; Capel 
Marchell, yn Ty Brith Isaf; a Chapel 
Bhyddyn, yn Rhos. 0*r pedwar nid oes 
yn arcs ond Capel Gwydyr, ger Gwydyr 
Uohaf (lie y cynnelir Gwasanaeth Dwyfol 
bob Sul &;angaplan y Gwir Anrhydeddus 
Arglwydd Willoughby D'Eresby), a Gwy- 
dyr, a Chapel Gannon, nen Sant Germains, 
8. Garmon, a elwir hefyd Germains a Ger- 
manus, yn ol yr "Achau," oeddfab Rhedyw. 
ac evrythr Emyr Llydaw, ac un o oleuadau 
dysgleiriaf yr oes ydoedd yn byw ynddi. 
Yn y flwyddyn O.C. 429, anfonwyd ef a 
Lupus, esgob Troyes, **offeiriaid apostol- 
aidd, y rhai, tra ar y ddaiar o ran y corff, 
oeddynt ft'u meddyliau yn y nefoedd," i 
Frydain i wrthsefyll Morganiaeth, yr hon 
heresi oedd yn ymdaenu yn gyflym dros yr 
Ynys. Yr oedd Garmon ar y pryd yn 
esgob Auxerre. Lluddiwyd hwynt am 
amser gan dymmestl rhag glanio ym 
Mhrydain, ond o'r diwedd cawsant wynt 
teg, a chyrhaeddasant yr hafan a ddymun- 
ent. Derbyniw'yd y ddau vnr sanotaidd yn 
wresog gan y cleriewyr Prydeinig, a chyn- 
naUwyd cynnadledd yn Yerulam (yn awr 
Sant Alban'8),pryd y dy stawyd y Morgan- 
iaid. Am hanes y cyfarfod yma, dar- 
llener Bede. ' O ddeutu yr un amser 
ffwnaed rhuthr ar y Brythoniaid gan y 
Sacsoniaid paganaidd, a'r Pictiaid barbar- 
aidd. Yn eu cyfyngder appeliodd hil 
Gomer at Gannon a Lupus am gynnorthwy, 



y rhai a wrandawsaat yn ebrwydd ar en 
cais, ao a brysurasant atjmt. I fyrhaa yr 
hanes, y cbwedd fh buddugoliaeth yr 
AleUwa fawr ar Faes Garmon, gery Wydd- 
grug. {Qmel Hanes (>efyM yng Jnahymru,) 
Talodd Garmon ail ymweliad ft Fnrydain, 
ar syffelyb neged, tna*r flwyddyn 447. Ei 
gydymaith y tro hwn oedd Seferus (on o 
ysgolheigion Lupus), **gwr sanotaidd," ao 
esgob Treyes. Ar en dyfodiad cyfarfb- 
asant ft thyrfa fawr yn eu dysgwyl, y rhai 
a fendithiasant, gan bregethu iddynt Air 
Duw. Y nryd hyn nid ymfoddlonwyd yn 
unig ar ddystewi y Morganiaid, ond ym- 
lidiwyd eu blaenoriaid o*r Ynys. Newid- 
iodd G«rmon wedd yr Eglwys Brydeinig, 
a dygodd ffurfwasanaeth Eglwys Gaul i 
arferiad ynddi. Iddo ef yn benaf yr 
ydym yn ddyledus am ein oyfundrefn 
blwyfol ardderchog. Sefydlodd ysgolion 
yn y Dy wysoeaeth, ao o ddeutu y flwyddyn 
460, sylfaenodd ei fangor nen atbrofa yn 
Llanfeithin, ym Morgan wg, yr Eon addaeth 
ynenwogymmysgbangoranCymm. (Gwel 
Chronicles of the Ancient British ChwreK) 
Mae amryw Eglwysi yng Nghymru yn 
gyflwjmedig i Sant Garmon, megys Lkm- 
armon, yn Eifionydd; Betws Garmon, yn 
Nhal y Llech; Capel Garmon, yn Llan- 
rwst; Llanarmon yn lal; Llanarmon, yn 
Nhyfi&yn Ceirioe, &o. Cedwid ei gofwyl 
Gorphenaf 31 Qawi Awst 1, medd rhai); 
ond ar y Sul cyntaf ar ol y lOfed o Awst y 
cynnelid "gwyl mabsant" yn y pentref 
hwn, medd casglydd Synafiaethau Capel 
Gamum, mewn nodyn yn nhudal. 4. 

Mewn hen weithred, dyddiedig Mehefin 
20, 1676, copi o'r hon, dywedir, sydd jng 
nghadw y n y cyfidy, ger Llanrwst, nodir foa 
dau gapel gwedi eu cyssegru, ac o hynaf- 
iaeth mavnr, y naill yns ngl^n ft'r llall, a'r 
naill wedi ei adeiladu Tel ychwanegiad at 
y llall, yn sefyll yn nhrefddegwm Garth 
Garmon, ym mlwyf Llanrwst; y naill 
(dywedir) wedi ei adeiladu a'i gyssegm 
lawer o flycyddoedd cyn gwneyd Llanrwst 
yn blwyf, a'r llall ar ol ei wneyd yn blwyf» 
ym mha le yr oedd gan drigolion y rhan 
hwnw oV plwyf, a'u hynafiaid o'u blaen^ 
Wasanaeth Dwyfol affweinyddiad dyladwy 
o'r sacramentau. Yna noda y< weithred 
(yn ol y copi ar gael o honi), nad oedd y 
capel crybwylledie ond wedi ei waddoli yn 
gemtachlyd, sef chwe punt yn y flwyddyn, 
yr hyn a ganiatiU periglor Llanrwst, er 
cyn cof, tuag at gadwraeth a chynnaliaeth 
y curad a weinyddai yn y capel dy wededig, 
allan o ddegymau Garth Garmon, Ty 
Brith Uchaf, a rhan o Ty Brith Isaf. Yn 
yr un weithred, dyry Thomas Wynne, o'r 
Llwynau, boneddwr, dy a thyddyn o'r enw 
Llanerchgoch, yn mesur ychydig dros 36 
erw, yn anrheg mewn ymddiriedolaeth, 
pwedi marwolaeth y rhoddwr haeddbarch, 
1 gurad mewn nrddau eglwysig, gwedi ei 



Digitized by 



Google 



262 



YR HAUL* 



^mmeradwyo gan Esgob Llsnelwy a*i 
^vnwyr, am ddarllen y Gwasanaeth Dwy- 
fiil, a g^einyddn yn y dy wededig^ gApol, a 
chadw ysgol ddyddiol yn yr un adail, i 
ddysgu ac hyfforddl deg o blant tlodion 
genedieol o drefddegjrmau Garth Garmon 
a Ty Brith Uchaf yn rhad. Yn yr un 
weithred gofynir ar i'r nnrhyw gurad a'r 
plwyfolion gadw yr Eglwys mewn cywair 
dda. — Bynafiaethattj f^c, tud. 6 — 8. 

Yn y flwyddyn 1678, pasiwyd deddf (29 
a 30 Siarl IX) er uno amrai berigloriaethaa 
a ficeriaethau yn es^obaeth Llanelwy, ac 
ym mysg ereiU pengloriaeth a ficeriaetli 
I^nrwst. Yn y ddeddf hon trefnir, ar 
ol ano y berigloriaeth ft'r fioeriaeth, 
fod i beriglor Llanrwst o hyny allan 
dalu y 8wm o again punt tu flynyddol 
i'r gweinidog nen y curad fo'n gwas- 
anaethu yng Nghapel Giirmon. ym 
mhlwyf Llanrwst Trwy y ddeddf uchod 
ychwanegwyd y cyflog blynyddol o chwe 
punt, a ganiateid yn flaenorol gan esgobion 
Llanelwy fel rectoriaid in commendanif i 
ngain punt Unwyd rectoriaeth a iicer- 
iaeth Llanrwst ry wbryd rhwng y blynydd- 
oedd 1714 a 1717, fel y cesglir oddi wrth y 
ffaith fod y Parch. Thomas Wynne, yr 
offeiriad ar y pryd, yn cael ei alw yn ficer 
y flwyddyn gyntaf, a pherifflor y flwyddyn 
olaf a nodwyd. — Hynafiae&au, tud. 9. 

Mewn tirlyfr (terrier) perthynol i 
berigloriaeth Llanrwst, dyddiedig Awst 
12, 1749, ewedi ei arwyddo ean y perielor, 
wardeniaid, a chwech o? plwyfoHon, 
adroddir fod capel perthynol i Lanrwst 
ryw dair milltir o ffordd, yn sefyll yn 
nhrefddegwm Garth Garmon, a elwid yn 
gyffredin Capel Garmon, ym mha le y 
cadwai y periglor gurad, ac y talai iddo yn 
flynyddol ugain punt o gyflog am wasan- 
aethu yr unrhyw. Fod y periglor yn 
darparu gwin ar gyfer y sacrament yn 
Llanrwst a Chapel Garmon ar Wyl yr HoU 
Saint, V Nadolig, y Fasc, a*r Sulgwyn — 
ond fod i'r plwyf ddarpar ar bob adeg ac 
achlysur arall. 

Mewn festri a gynnaliwyd yn Eglwys 
Llanrwst ar yr 20fed o Orphenaf, 1780, 
gwnaed Treth Eglwys o rot yn y bunt 
tuag at adgyweiriadau angenrheidiol yn 
Eglwys Llanrwst a Chapel Sant Germains. 
Gorchymmynwyd ym mhellach ar fod i 
dreth o ddau swUt y bunt gael ei chasglu, 
a'i chodi tuag at ailadeiladu Capel Sant 
Germains. Fenodir ymddiriedolwyr i 
drefnu yr unrhyw. Llawnodwyd y gor- 
chymmyn hwn gan y Parch. H. Humphreys, 
periglor ar y pryd, y Parch. T. Williams, 
eweinidog Cfapel Garmon, y wardeniaid, a 
deg o'r plwyiolion. Ym mysg yr ym- 
ddiriedolwyr a enwyd yr oedd y diweddar 
Arglwydd Grosvenor, yr Anrhydeddus 

finch, o*r Foelas; Syr Roger Mostyn, 

Barwnig, amryw foneddwyr o gyfoeth,' 



periglor y plwyf; cnrad y capel, y warden- 
iaid am yr amser presennol, a llawer ober- 
sonan ereill. — Hynafiaethau, ^c, tud. 11. 

Yn y flwyddyn 1767, trwy offerynoliaeth 
y Parch. John Jones, periglor Llanrwst, 
gwaddolwyd Capel Garmon & 200p. gan 
lywodraethwyr y Queen Annexe Bounty. 
Frynwyd tir hefo'r rhodd. Yn ei appeliad 
crbwylia y Parch. J. Jones, fod Boreuol » 
Phrydnawnol Weddi yn cael en dywedyd 
bob Sul, a dyledswyddau ereill en hiawn 
gyflawnu yng Nghapel Garmon gan gorad 
sefydlog o'r enw John Jones (person gwa- 
hanol, er o*r un enw a*r periglor), yr liwn 
a benodwyd yn ddyladwy ryw 37 mlwydd 
yn flaenorol gan y diweddar Mr. Wynne* 
periglor Llanrwst, ond nis trwyddedwyd 
gan neb esgob i'r guradaeth.— fTyiiq/^M- 
ati, Arc. 

Yn y flwyddyn 1792, gwaddolwyd y 
capel ym mhellach gan lywodraethwyr y 
Queen Annexe bounty, Mewn atebiad i 
ofyniadau esgob ar y pryd, dywedir **fod 
Capel Garmon yn Chapel of £cue i Lan- 
rwst, nes y gwnaed y gapeliaeth yn gnrad- 
aeth barhaol trwy gyfran flaenorol o 
gedrodd y Frenines Anne; mai y dyled- 
swyddau arferol oeddynt Foreuol a Phryd- 
nawnol Weddi bob Sul, a phregeth bob yn 
ail Sul; gwasanaeth bob dydd Mercher 
yn y (^arawys; gweinvddiad Swper yr 
Arglwydd yn chwarterol, sef y Fasc, Sul- 
gwyn, Holl Saint, a Nadolig. Yn» 
manylir ar werth cynnyddol y capel, megya 
yn gynnwysedie:— 1. Cyflog o 20p., yn ol 
deddf yr uniad a grybwyllid ucnod. 2. 
Cyllid y tyddyn a roddwyd yn 1676, am 
ffyflawnu Gwasanaeth Dwyfol, ac addysg^ 
deg o blant tlodion, yn dwyn i mewn 18pu 
yn flynyddol. 3. X tir a brynwyd &r 
hmnty lot flaenorol, gwerth 8p. 8s. Oc. y 
flwyddyn. 4. Surplice fees^ o ddeutu 3p. 
yn flynyddol; y cyfan yn 49p. 8s. Oc. bob 
blwyddyn."— ^ynq/iae^Aau, ^-c, tud. 13. 

Gwerth presennol y fywoliaeth yw o 
ddeutu 160p. Mae yn rhodd Esgob Llan- 
elwy. Perthyna i'r gapeliaeth un warden, 
yr hwn, yn ol arfer y plwyf, a nodir yng 
Dghyd a'r ddau warden arall dros y rhan o 
blwyf Llanrwst sydd o fewn i sir Ddinbych, 
gan beriglor Llanrwst, neu ei gynnrychiol- 
ydd ar ddydd Llun Pasc, yn amser y 
Gwasanaeth Dwyfol, yn Eglwys y plwyf. 
Perthyna Trewydyr, rhan o'r plwyf, i sir 
Gaemarfon. 

Y mae Capel Sant Garmon o hynafiaeth 
dirfawr. Dy wed "lien gwerin" maiser 
"Ffynnon Armon " (Saint Germain's WoC) 
y dechreuwyd sylfaenu yr Eglwys ^ar y 
cyntaf ; ond cerid y defnyddiau mewn rhy w 
ffordd oruchnaturiol yn y nos i'r man lie 
y safai yr hen Eglwys, sef ychydig 
latheni i'r deheu oddi wrth yr Eglwys 
bresennol! Gellircanfod safle yr hen Eg- 
lwys oddi wrth yr Yw braf sydd yn y 



Digitized by 



Google 



HAITI.. 



263 



fynwent, y rhai a ffurfient &th ar haoner- 

Sylch o gylch ei chladdfa. Chwythwyd a 
iwreiddiwvd un o'r pum y wen a gysgod- 
ent y capel cyntaf yn ystod ystorm fawr 
ar noson y 6fed o Chwefror, 1850; ond 
planwyd un ieuanc, rhodd M«rtin Tucker, 
Ysw., yn ei lie ar y 26fed o Ebrill, 1851. 
Planwyd ywen arall ar y tu deheu i*r 
Eglwys, Ebrill 17, 1856, gan y Parch. O. 
Jones, ourad. Tr oedd i'r hen Eglwys 
gorfflan (nave) a dau gapel ystlysawg 
{side chapels)tj rhai a elwid "Capel y 
Meibion" a "Capel y Merched." Yn y 
flwyddyn 1709 ychwanegwyd aden ati, 
trwy fod y gyntaf wedi adfeilo. Yn y 
flwyddyn 1789 adeiladwyd Eglwys newydd, 
ychydig laethnl i'r eogledd oddi wrlhi ar y 
"Bryn Ceryg," a chyssegrwyd hi Gorph. 
6, 1790, gan Lewis Bagot, D.D., esgob 
Llanelwy. Helaethwyd y fynwent ar y 
pryd. Yn 1863, tynwyd hon i lawr, ao 
adeiladwyd yr Eglwys bresennol ar ei 
seiliau, ar draul o 878p., rhoddion gwir- 
foddolagasglwyd ean y curad llafurus, Mr. 
Pritcha^ ac ereiU. Bhoddodd Arglwydd 
Penrhyn lOOp., a C. W. G. Wynne, Ysw., 
Foelas (cofia da am ei enw) 200p. tuag at 
yr amcan. Hefyd esgob Llanelwy aV 
Parch. Canon Davies, perielor Llanrwst, 
50p. bob un. Anrhegodd yr esgob yr 
Eglwys a bedyddfaen newvdd hardd. Y 
cynllunydd oedd E. G. Paley, Ysw., Lan- 
caster, a'r adeiladydd Mr. O. Cethin Jones, 
Penmachno: — 

" The stvle of the new Church is plain 
early English, regard hayuie; been stu- 
diously observed to maintain uxe character 
of our native Churches in agricultural 
parishes, trusting to produce effect by 
good proportions and excellence of mater- 
ial and work rather than by profusion of 
decoration. It is of the stone of the 
country, found in close proximity to the 
Church, the window dj^essings being of 
Cefn Brith free-stones. There is a fine 
porch and open bell tower at the west end; 
a central aisle, and open seats at each side. 
The roof is of stained pitch pine, as are 
also the seats, pulpit, and desk. The font, 
which is made of Llanasaph stone, and 
other furniture, are handsome, without be- 
ing elaborate."— iVbr^A Wales Chronicle 

Agorwyd yr Eglwys gan Dr. Vowler 
Short, esgob Llanelwy, Tach. 11, 1863. 
Pregethodd ei Arglwyddiaeth oddi ar 
Ecsodus xxxvii. 23. 

Ar fur deheuol yr Eglwys y mae tablet 
marmor gan Westmacott, er cof am y 
Parch. Ifobert Meyrick Humphreys, o 
Byd&n Fair. Mae amo yn ysgrifenedig, 
"Sacred to the memory of Bev. R M. 
Humphreys, of Glan Conway, in this parish, 
who died May 30th, 1813, aged 53 years. 
A patron and promoter of every useful 
undertaking; a loyal and zealous subject; 



an upright and active magistrate; and m 
sincere and fervent friend. This concise 
but faithful tribute is recorded by an old 
friend, at the request of his widow, who 
has erected this monument to his memory." 
Ar ei gyfer cawn wyddfaen, ac amo y 
geiriau hyn: — "Sacrea to the memory of 
Edward Jervis Hopkin, Esq., RN., who 
died at Glan Conway, in this parish, 
January 21st, 1860, aged 62. This monu- 
ment is erected by his sorrowing widow 
and young friend. 

Ar Gwpan y Cymmun mae yn gerfiedig, 
"Ex Dono ThomsB Wynne A:Bl: E coU: 
Jes: Oxon: nec non Bectorio Gorustiensis 
A:D: 1723." Bu farw y rhoddwr Gorph. 
13, a chladdwyd ef Gorph. 16, 1741, yng 
nghanghell Eglwys Llanrwst, lie mae oerf- 
iwa am dano yn y mur ar ddalen o efydd. 

Flynyddoedd yn ol yr oedd yn y Fyn- 
went ddeial hynafol, ac ami y |^iriau 
cynnwysfawr, "Ut hora, sic TitaLr—ll^af- 
iaethau, 8fc, 

Ym mhlith coflyfrau yr Eglwys, cawn 
1. goflyfr cyffredinol genedigaethan, priod- 
asan, a marwolaethau, yn dechreu tua 
1702; ond mae yr enwau bron yn anneall- 
adwy am flynyddau wedi y dyddiad hwn. 
Cedwir ef yn rheolaidd hyd M^wrth 20, 
1749. 2. Coflyfr y priodasau yn dechreu 
Hyd., 1754, hyd Awst 28, 1812. Mae rhai 
bylchau nid bychan ynddo. 3. Coflyfr 
genedigaethan, priodasau, a marwolaethau, 
yn dechreu Ebrill 27, 1769, hyd Tach. 16, 
1812. Hefyd rhai dalenau rhyddion 
ysgrifenedig, mae yn debyg, can y dochy dd, 
yn dechreu 1755, gan dao'd i lawr i 
ddechreu y flwyddyn 1770. 

Cynnelir Gwasanaeth Dvryfol aphregeth 
bob boreu Sul, Ysgol Sul y prydnawn, a 
Gwasanaeth a phregeth yn yr hwyr, yn 
Eglwys Sant Garmon. Hefyd cynnelir 
Gwasanaeth Dwyfol yma ar y prif wyliaa 
a*r Gwenerau yn y Garawys; ac mae yr 
Eglwys "yn llawen fam plant" yn y lie. 
Breintiwyd hi o bryd i bryd & gwemidogion 
gweithgar a da, ac nid yw y gweinidog 
presennol yn ol i'w ragflaenoriaid mewn 
aidd ac ymdrech i estyn cortynau Sion 
Duw, ac i gadarnhaurhapfuriau lerwsalem, 
"ein mam ni oil." Hir oes iddo ef a*i 
briod hawddgar a rhinweddol i wneyd 
daioni. Felly boed. 

T FxMWJGirr. 

" The quiet resting-place of death.'' 

H. K. White. 

Dywed un hen ysgrif, "Yn nyddiau Sant 
Grarmon y dechreuwyd yr arferiad o gladdu 
oyrff y saint mewn mynwentydd; hyny 
yw, mewn tir cyssegredig with yr J%- 
Iwysl" 

£r nad y w y Llan hon ond bechan, a'i 
chladdfa yn an^hysbell, eto mae ja gor^ 
wedd o gylch ei seiliau- amryw w^r o fri 



Digitized by 



264 



TR HAUL. 



y a eu dydd, a phrin y dysgwy liaaem nnfbd 
en cef-feini mewn mangre enciliewg o*r 
iiith ag yw Capel Garmon. Ond yn y 
bedd "y tlawd a*r cyfoethog a CTd^jyfiir- 
fyddaot,** a rhyfedd y gymmysgfa ddidrefii 
ym mhriddell y Uan. Wrth 8vlla ar rai 
oV cof-feini yn y gladdfa dawel hoD, nis 
gallem lai na sibrwd, ^'yehydig a wyddom 
mha gwr o*r ddaiar y eorphwys ein 
hesgyrn Uuddedig, ac ym nma le y cawn 
•dawel dy ar ol y daith/" 

Is fienestr ddwyreiniol yr Eglws, dyo- 
oda'r *'gareg ddwy lythyren" fedd di- 
addarn John Thomas, olochydd, yr hwn 
a gladdwyd Medi 10, 1848, yn 71 mlwydd 

Ar yr ochr ogleddol i'r Eglwys mae 
vault, yn cynnwys gweddillion marwol 
**Bobert Morgan, o'r Flas Canol, 3m sir 
Feirionydd, clerigwr, A.C., «tifedd tebygol 
Hugh Owen Thomas, Tsw^ Hendre, yn y 
sir ddy wededig," yr hwn a fu farw Awst 14, 
1811, yn 51 mlwydd. Hefyd ^'Elisabeth, 
gwraig y Parch. Robert Morgan, a merch 
John EUis, o'r Cyffdy,** ger Llanrwst, yr 
hon a fu fiEtrw Tach. 18, 1823, yn 66 
mlwydd oed. 

Saif y Flas Canol ym mhlwyf Uanaber. 
Achan y teulu yn ol hen lawysgrif yn en 
meddiant sydd fel y canlyn: — 

**Als Meredydd Bhys Ifan-Colier Ifion, 
Uy wodraethwr Castell Harlech yn nhejrm- 
asiad y brenin Edward L, a briododd 
Margred, ferch i GrulFydd ab Ednyfed ab 
Ifior, o Egryn, Ysw. Yr oedd ganddi ddeg 
o ffermydd yn y ddwy Lowder. Sion a 
briododd Sionet, ferch i Syr John Devon 
port, o Gaerlleon. Siencyn a briododd 
Margred, ferch i Ithel ab lorwerth, o 
Lwyn lorwerth, Trawsfynydd. Morgan 
a briododd Collenfryd, ferch i Gruffydd ab 
Hywel ab Gruffydd, Derwas. Bobert, 
capelwr i'r brenin HarriV 8fed, a pherson 
Lanaber. Efe a adeiladodd Flas Canol, a 
phriododd Catrin, ferch i Hywel ab Gruff- 
ydd, Cilward, yn ymyl Abermaw. Morgan 
a briododd Margred, ferch i Dafydd Llwyd 
ab Owen, o Beniarth, yn Llanegryn, yn 
ymyl Dysyni. Bobert a briododd Agnes 
Wen, ferch 1 Sion Wyn ab Bhys, o Lwyn- 
gynon, yn Nyffiryn Clwyd. Iian Morgan 
a briododd Margred, chwaer i Gruffydd 
Fychan, o Gors y GedoL" — GvoUym iJeyn, 

Y dywededig Bobert Morgan, A.C., 
oedd offeiriad Ceryg y Druidion. Ger Haw 
mae beddfaen llwydliw, ao arno yr argraff 
isod: — 

"Here lieth ve remains of John Knight, 
Esq., of Gilfach, in Carnarronshire, one of 
the Heroes of Minden. He was a brave 
soldier and good Christian; who died 
lamented by ^ who knew him, July 11, 
1809. Aged 79." 

Heddwch i lw«h y gwron. Ymladdwyd 
brwydr Minden yn y flwyddyn 1769, 



pryd y cafbdd byddinoedd nnedig lAom m 
HanoTer, dan ly wyddiaeth y tywysog Fer- 
dinand o Brunswick, ae Arirlwy<Mi George 
Sackville, omchafiaeth ar fyddurPfirainc 
Eto bnddngoliaeth ddifudd a fu. Clod ei 
hunig firwyth. 

Y beddfaen henafyn awr yn y gladdfk 
a ddwg yr argraff "K R IVLL 24, 1667." 
Tna deng mlynedd yn ol yr oedd yma fedd- 
faen henach, eiddo Thomas Wynne, Ysw., 
Hafod y Maidd, ym mhlwyf Ceryg y 
Druidion, a gladdwyd yny flwyddyn 1612« 
Hanai Wynniaid Hafoa y Maidd a Wynnr 
iaid y Foelas o Marchweithian, Ar^wydd 
Isaled yn amser Harri yr U. — Uynaf^ 
iaeihau, 8fC, Methasom k chanfod nn 
maen yn nodi bedd y Parch. T. WiBiams, 
curad y gapeliaeth 34 o flynyddoedd. 
Mae y feddgell He claddwyd ei olynydd, y 
Parch. W. ^wyl Boberts, wedi ei hamgaa 
a railings haiarn cryfion, a bedd y Parch. 
Bobert Meyrick Humphreys, o Bydlan 
Fair a Glan Conwy, yr un modd. Tna 
chanol y fynwent mae vaults perthynol 
i Bydlan Fair ac Oakland. Yn yr olaf 
mae gweddillion marwol y meddyg dod- 
fawr William Boberts, Ysw., yr hwn a 
gladdwyd Awst 6, 1825, yn 71 oed. Yn 
nghwr uchaf y gladdfa mae beddfaen Capt. 
Hopkins, B.N., a oherfiad Lladin amo. 
Is brigau un o'r Yw talMg gorphwys rhan 
farwoly boneddwr dyngarcd a ch3rmhwys- 
gar gynt, Capt Tucker, o'r Dinas Hill, yr 
hwn a fu farw Medi 27, 1860, yn 87 oed. 
Is cang^u yr un ywen mae beddrodau 
destlus dwy foneddiges o'r enw Mrs. 
Naylor, Goedfa, a M. A. Harper, y ddwy 
yn gorphwys ym mhell o'u broydd gened- 
igoU mae y n debyg. Wrth fur gorllewinol y 
fynwent cawn £^d *'yr hen wraig dda o 
Berhiddion.!' Farchus go£b am danL 
Ond rhaid i ni derfynu yr adran yma o'n 
hysgrif, gan ddyweidyd yng ngeiriau yr 
Archddiacon Prys, — 

"Pa wr y sydd k*i oes dan sel 
Na ddel ma^wolaeth ato? 
Pwy a all ddianc, ac ni ddaw 
Y gaib a'r rhaw i'w guddio? 



LLINELLAU. 

Ar farwolaeth 6a6an Mr. Henry Watkins, 
Talsam, Ceredigion, Mai 11, 1867. 

GWPAK by wyd, yfed wnaeth 

Y tlws, rhy chwerw oedd i'w chwaeth; 
Ei wrthod wnaeth, a rhoddodd lam 

1 le sydd well na mynwes mam. 

Mae'n hyfiryd, fel o flwydd i flwydd? 
Ein bychain hoff sy'n myn'd o'n g^ydd; 
Myfyrio p'odd, trwy ffydd yn gre^ 
Cynnydda'n trysor yn y nefl 

Pbnabth. 

Ceredigion, 



Digitized by 



Google 



YR HAUK. 



265 



PREGETH. 
«Y Tad, daeth yr awr."— Sant Ioan xvii. 1. 
T QEiBiAU hyn a lefarodd ein Hiachawdwr 
bendigedig ar ei ymadawiad a*r byd. Yr 
oedd Gwyl y Pasc yn tynu yn agos, ar ba 
un yr oedd £f yn gwybod ei fod i ddy- 
oddef ar y groes. Yr oedd y nos echrys- 
lawn bono wedi dyfod, ym mha un yr oedd 
£f i gael ei draddodi i ddwylaw ei elynion. 
Yr oedd Ef wedi tareulioV prydnawn mewn 
ymddvddan a*i ddysgyblion; megys tad 
tyner ar ei wely angeu, yng nghanol ei 
blant a'i geraint, yn en cysuro ac yn eu 
cynghori ar yr awr olaC A phan ddarfu 
a'ibathrawiaethu,Efe a gododd ei lygaid Vr 
nef, ac yn y geiriau a adroddais yn awr, a 
ddecbreuodd y weddi hynod bono o eiriol- 
aeth dros yr Eglwys, a pba an y dybenodd 
ei weinidogaetb. x n gymbwys ar ol hyn, 
Efe aeth ^lan gyda'i ddvssyblion i ardd 
Oethsemane, ae a draddododd ei hun i 
ddwylaw y rhai a ddaetbant i*w ddal Ef. 

DymaV cyflwr yr oedd Crist ynddo pan 
lefarodd eiriau y testyn. Yr oedd yn 
gweled fod Ef ar ffwblhau ei genadwri 
yma; yr oedd ganddo lawn olwg o'i flaen' 
o'r cwbl oedd Ef i ddyoddef. **Y Tad, 
daeth yr awr.** Pwy awr? Yr awr fwyaf 
sylwadol, fwyaf cyflawn o ddamweiniau 
pwysfawr ac a fd erioed er pan ddecbreu- 
odd oriau gael eu rhifo, er pan ddecbreu- 
odd amser redeg ei yrfa. Awr oedd hi 
ym mha un yr oedd Mab Duw i orphen 
Uafurwaith ei fucbedd gwerthfawr trwy 
farwolaeth fwy gwerthfawr, fwy godidog 
byth; yr awr oedd hi pan yr oedd Ef trwy 
ei chwerw loes i wneutbur iawn am bechod 
y byd. Yr awr oedd hi pan yr oedd 
prophwydoliaetbau a chysgodau a gynnal- 
iwyd yn y blaen dros hir restr o oesoedd i 
gael eu cyflawnu; yr awr oedd hi pan yr 
oedd goruchwyliaeth newydd o grefydd i 
gael ei dwyn i mewn i*r byd, a'r hen i gael 
ei diddymu; yr awr pan oedd Crist i gael 
yr orucbafiaeth ar y byd, ar angeu, ac 
uffern, ac i sefydlu y deyrnas ysbrydol 
hdno ag oedd i barhau byth. 

Y fath y w yr awr, y fath y w*r dygwydd- 
iadau yr ych i adgofio yn y sacrament o 
Swper yr Arglwydd, i*r hon y*ch rhybudd- 
iwyd yn awr. Mi amcanaf ei gosod o'ch 
blaen megys testynau buddiol ar hyn o 
bryd i*oh myfyrdodau defosiynol; eitbr ei 
hagor yn eithaf ei maintioli sydd tu hwnt i 
allu dyn. 

L Hon oedd yr awr yr oedd Crist i ^ael 
ei ogoneddu tuag at ei ddyoddefiadau. 
Yr oedd ei boU fy wyd wedi egluro Uawer o 
wir fawrhydi dan ymddangosiad gwael 
yng ngolwg y byd. Eitbr trwy*r cwmwl 
o*i ddarostyngiad yr oedd ei lewyrch 
gwreiddiol yn ami yn tori allan; ond ni 
ddysgleiriodd erioed mor eglur ac yn yr 
awr olaf, yr awr briodol hon, awr gyfyng, 
34— XI. 



awr waedljrd yn wir oedd hi. Efe a wyddai 
vm mlaen Haw y byddai hi felly; a phan 
lefarodd eiriau y testyn, yr oedd Ef yh 
rhagweled y dienyddwr, y groes, y 
fflangell, yr hoelion, a*r waewffon. Ond 
nid wrth y fath ddychrynfau yr oedd ei 
ysbryd Ef i gael ei brawychu. Cystudd a 
chaledi sy*n barddu ac ymddyrchafu'r 
gwych, a chystudd oedd i ddyrchaftt 
gogoniant Mab Duw. Yr oedd Ef yn awr 
trwy ei ymddygiad dan galedi i ddysgu 
boll ddynolryw pa fodd mae iddynt 
ddyoddef, pa fodd mae iddynt farw. Yr 
oedd Ef i sefyll i fyny o flaen ei elynion, 
fel tyst ffyddlawn i r g^irionedd, gan 
barddu trwy ei wroldeb y swydd a gym- 
merodd amo, a chan selu a'i waed yr 
athrawiaeth a ddysgodd. 

Pa fath fawrhydi gogoneddus a welwn 
yn ei holl eiriau a'i weithredoedd trwy'r 
treial tanllyd hwnl Llys Herod, gorsedd- 
fainc Pilat, Mynydd Calfari, oeddynt 
megys cynnifer lie wedi euparotoi i ddangos 
i ddynolryw holl rinweddau tymmer 
amyneddgar a dian wadal. Pan arweiniwyd 
Ef fel oen i'r Uaddfa, y gair cyntaf a ddaeth 
o*i eneu, oedd galarnad caredig dros 
dynged tosturus ei gydwladwyr euog; ac 
byd y fynyd olaf o*i fywyd Ef gwelwn 
ynddo yr un ysbryd tawel, hywaith, ac 
addfwyn. Dim dannod, na gair achwyn- 
gar ddaeth allan o*i eneu trwy'r holl 
amser poenydus a maith y bu Ef ar ▼ 
groes: gydag eithaf tyner web- y Mab 
caredicaf a orchymmynodd ei fam oed- 
ranus i ofal y dysgybl anwylaf. Gydag 
holl urddas brenin y rhoddodd faddeuant 1 
droseddwr edifeiriol oedd yn cyd*ddyoddef ; 
a chydaV tiriondeb mwyaf y treuliodd yr 
awr olaf i eiriol tros y cyfry w ag oedd yn 
tywallt ei waed. 

Trwy ryfeddodau yn y nefoedd, a 
rhyfeddodau ar y ddaiar, y cafodd yr awr 
hynod a rhyfeddol hon ei gogoneddu. 
Yr oedd yr holl greadigaeth megys yn 
cyd-deimlo k hi, a'r byw a'r mehrw a gyd- 
dystiolaethasant a'i harddcrchogrwydd. 
Lien y deml a rwygwyd yn ddau oddi lyny 
byd i waered. Y ddaiar a grynodd. Bu 
tywyllwch dros yr holl dir. Y beddau a 
agorwyd, llawer a hunasant a gyfodasant, 
ac aethant ar ol ei adgyfodiad Ef i'r ddinas 
sanctaidd; ac nid dyma unig ryfeddodau 
yr awr ddychrynedig hon. Y calonau 
mwyaf celyd a ddwys bigwyd ac a ^yf- 
newidiwyd. Y barnwr, er boddloni y 
werin a gafodd ddedfryd arno, a gyboedd- 
odd i'r byd ei ddiniweidrwydd. Y canwr- 
iad ag oedd wedi ei osod i oruehwyliu ei 
ddienydd a ogoneddodd Duw, fod yr Hwn 
oedd y pryd hyny yn goddef yn fwy na 
dyn; ac wedi gweled yr holl bethau 
hyn efe a ddy wedodd — yn wir yr oedd Hwn 
yn wr cyflawn ; yn wir, Mab Duw oedd Hwn^ 
Y drwgweithr^wr a groeshoeliwyd gyda 

Digitized by GooqIc 



266 



TE HAOL« 



Chrilt a ymostyn^odd iddo oMeyt brenin, 
M a ddoiiyfodd ei fikfr. Hva yn oed y 
w«riii annheimladwy a ddaemaDt yno yn 
vnig i weled y rhynddod, y rhai ag oedd- 
ynt ar y eyntaf yo ei ddurmygn, a dy- 
•hwelasajit gan gnro ea dwyfronao. 
Bhowoh olwg ar y doethicm ar gw^r 
enwog a fti gynt yn y byd. Gwelweh hwy 
yn ea hawr olaf; adgofiwch ]^b dim ag 
oodd yn hynod yn «a hymadawiad hwy i*r 
byd. Tm mha le y eewoh y fath ymgyn- 
nnlliad o rinweddaa mawrion, o ddomwein- 
iau arddarohog ag a gydsyniasant ym mar- 
wolaeth yr lean? Pa le y rhoddwyd 
oynnifer tystiolaeth gan nefoedd a daiar i 
ddyn ar ei drancedigaeth ? 

n. Hod oedd yr awr ym mha nn y 
g^naeth Crist iawn am bechod y byd, ac y 
perffiiithiodd ein Harglwydd brynedigaeth. 
XT awr oedd hi, pan yr offi^mwyd yr 
Aberth werth&wr hdno, effiuthyr hon sydd 
yn eyrhaedd yn ol at drosedd eyntaf dynol- 
rjrw, ac yn estyn yn y blaen hyd na byddo 
amaer mw^; yr awr pan oddi ar y groes, 
megyaoddi ar allor ddyrchafedig,y dynfodd 
y Uwaed gwerthfawr hwaw wAd i olchi 
ymaith anunhnredd hoU epil Adda. 

Mae yr oroehwyliaeth barchedig hon yn 
oynnwys dirgeledigaethau sydd tu fees i 
eyrhaedd gwy bodaeth dyn. Un o'r pethan 
hyny yw, i faia un y mae yr aneylion yn 
chwennyoh edrych. Tr hyn a ddadgudd- 
. iwyd i ni y w, mat marwoUteth Crist oedd 
y moddion a gymmerodd Brenin nef i 
acfaub dynokyw rhag trueni tragwyddol: 
gwyddom nad oes le Uai na ddaw am 
beehu dan lywodraeth Daw. Ar ol i 
graaduriaid o berchen rheswm, trwy ei 
trosedd, ddyfod ag annhrefn i mewn i*w 
deyrnas m, hwy a allasai greda y gaUai 
edifeirwch ac ymbiliau attal y gosp a 
fygythiwyd am becho. TroeddyrhoU 
aberthau hedd a o£Brymwyd ym mhob 
«ongl oV ddaiar gynt yn ddigonol i ddangos 
mai bam boll ddynolryw ^dd-, nad oedd 
edifeiriwch yn nnig ddim yn ddigonol i 
ddileu peohod, nao i attal y gosp am dano. 
Trwy yr ami gyffelybiaethaa yn y Testa- 
ment Newydd at yr aberthau tan y ddeddf, 
nwgys yn rhagddangos yr iawn ddigonol 
oedd Crist i dalu, a thrwy yr ymadroddion 
hynod, a arferir i bortreladu efleithiau ei 
farwolaeth, mae yr Yserjrthyr yn dangos 
mor egiur ag sy bosibl fod rhyw fawr 
effidth yn nyoddefiadau yr lesu ym mhell 
ti| hwnt i esampl ac athrawiaeth. Nid ^m 
yn abl i amgyffred eithaf eu maintioli yn yr 
ystad ammherffaith ae ^m ni ynddo yn 
awr; ond gallwn ganK»d rhyw gymmaint 
o bono; a rhyfedd y doethineb sydd yn yr 
hyn allwn ni weled o bono. Yr ^m yn 
gweled ynddo drefn prynedigaeth* a drwg 
peehod, yn oael yn dra eglur eu darlunio; 
a chyfiawnder Duw yn cael yn dra 
arswydus ei amlygu yn nyoddefiant Crist 



droe bechadnriaid. Ond nid oes i ni feddwl 
fod yr hyn allwn ni yn awr ddeall yn 
cynnwys y cwbl o effaith marwolaeth yr 
lesu ; mae mwy ynddo nag allwn ni ddimad. 
Nid yw meddyliauV Goruohaf fel ein 
meddyliau nL Nid ^m ni yn galln gweled 
ond mewn rhan, ac ynm yn anad nn lie yr 
fm yn gweled megys trwy ddrych yn 
dywylL Eithr cymmaint a hyn sy arm 
eglur, sef mai un o weithredoedd mwyaf 
godidog yr Hollallnog yw gwaith y 
bnrnecugaeth. Os ydoedd yr awr y creodd 
£fe*r byd 3m awr fitwr arddercfaog; yr awr 
hdno o dywyllwch a deunydd dilun y 
gwnaeth £f i'r drefh harddhon ymddangoa 
wrth. ei Air yn nnig, pan gydganodd ser 
y boreu, ac y gorfoleddodd holl feibion 
Duw; nid llai hyfryd a goTOneddus oedd 
yr awr o adferiad ' byd cmledig, pan o 
gaethiwed a thmeni yr adnewyddwyd hi i 
hyfWdweh a thangnefedd draohefh. 

ILL Tn yr awr hon yr hir restr o 
brophwydoliaethan, o weledigaethau, a 
ohysgodau a amlygwyd ac a gyflawnwyd. 
Dyma'r oanolbwynt ym mha un y ba 
iddynt oU gyfarfod. 6ymaV nod yr oedd- 
ynt oil yn tueddu tnag ato trwy gynnifer o 
genedlaethau. Tma y gw<riwn y ddeddf 
a'r prophwydi megys yh ymgrjmu i 
lawr wrth droed y groes: yma y gwelwn 
Moses ac Aaron yn dwyn arch y oj^am- 
mod; yr holl offeiriaid a'r aberthau, yr 
holl ddefodau ao ordinhadan, yr holl 
arwyddion a'r oysgodau yn cael eu llawn 
gwblhau. Heb farwolaeth Crist fe fiiasai 
addoliad a seremonlau'r ddeddf yn ym- 
ddangos yn ffurfiau hardd, eithr diystyr. 
Yn yr awr pan gproeshoeliwyd yr lesu, y 
llyfir k*T saith sel a agorwyd. Fob defod a 
ddangosodd beth oedd hi yn arwyddocan; 
pob prophwydoliaeth a gafodd ei chyflawn- 
lad; a pbob cysgod amlygodd ei sylwedd. 
Os gysodwyd £aao ar yr allor megys 
aberth difr^cheulyd; os erlidiwyd Dafydd 
gan yr anwir o'i deyrnas, a'i adferu dracbefin 
gan y Goruchaf; os dyrchafwyd y sariF 
ores i iachau'r bobl yn y difikethwch; os 
tarawyd y graig gan Moses i roi dwfr i'r 
bobl yn yr anialwch, yr oedd y cwbl o'r 
pethau yn gysgodau o Grist, acyn arwydd- 
ocau ei farwolaeth. 

Yr oedd ymadroddion y prophwydi 
gynt yng nghylch y dygwyddiad hyn yn 
dra dyrchafadwy, ond ar yr un pryd 
megys yn dywyll ac yn wrthwynebol; 
canys yr oeddy nt yn rhag-ddangos Messiah 
I ag oedd i fod yn wr gofidus, ac etc yn 
I concwerwr. Yr oedd seren i ddyfod o 
I lacob, a changen i darddu o wreiddy n lesse. 
I Angel y oyfammod, a dymnniant yr holl 
genedlaethau oedd i ddyfod ar fynler i'w 
deml; ac ato Ef yr oedd oynnulliad pobl- 
oedd i fod. Eto yr oedd Ef 1 gael ei 
ddirmygu a'i wrthod gan ddynion; yr oedd 
Ef i gael ei gjrmmeryd o garehar ac o 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



267 



fwm% ae i gael «i arwain fel oen i'r lladdfa. 
Er ei fod jn wr gofidiu a ohynnefin a 
dolvr, eto yr oedd y oenedloedd i ddyfod 
i*w oleuni, a breninoedd i ddysgleirdeb ei 
ffy fodiad. Yn yr awr y bu Crist far w, y r boll 
ddaaunegion dyms byn a ddeonglwyd] yr 
hotU wrthddywediadau byn agymmodwyd. 
Haid cvfiawnder a gyfododd, a obyda'i 
wawriad Ef yr boll gysgodau hyny a 
giliasaat. 

rv. Hon oedd yr awr y diddymwyd y 
ddeddf, ac y dygwyd i mewn yr Efengyi ; 
yr awr y darmV ben ae y decbreuodd 
gomobwyliaeib newydd o wybodaetb iacb-s 
usol ao aiddoliad par trwy'r boil fyd. Yn 
▼r olwg byn yr awr fwyaf nodedig oedd 
hi o ddecbren byd ddiwedd y byd. Fan 
oedd Crist yn dyoddef ar y groes, Efe a 
ddy wedodd bod sycbed amo, a Uanwasant 
yspwtog o filiegr ao a'i dodasant wrtb ei 
eneu E£, Wedi hyny, lean yn gwybod fod 
pob petb wedi ei orphen weitban fel y 
cyfiawnwyd yr Yserythyr, a ddywedodd 
"gorphenwyd." Y uymaid finegr hwn oedd 
7 peth diweddaf o'r byn a ragfynegwyd 
Am dano i'w gyflawnn. Y welcwUgaew a'r 
brophwydoliaeth ydynt weithian wedi eu 
sem. A chan oewyddo ei ben Efe roddes 
i fyny yr ysbryi 

^^Qorphenwyd." Pan lefarodd y gair 
hwn, Efe a newidiodd ansawdd y byd yn 
ffyffredinol. Yn y f^nyd bono y ddeddf a 
ddiddymwyd, a'r Efengyi a ddaeth yn ei 
Ue. Djrma'r terfyn-bwno bynod a waban- 
odd rbwng yr hen fyd aV newydd. Ar y 
naill ochr y gwelir y ddeddf^^ yng ngbyd 
&'i b(»ffeiriaid» ei babertbao, a'i derodau yn 
cilio o'r.golwg. Ac o'r ta arall, y gwelir 
yr Efengyi a'i bordinbadau syml parchedig 

Sn dyfod i'r golwg. Da ynte y eafodd 
en y deml ei rhwygo yn ddan yn yr awr 
bono; canys y gogoniant a ymadawodd y 
pryd hyny oddi rnwng y Cerubiaid. Yr 
archoffbiriad deddfol a roddodd i fyny ei 
Urim a'i Tbummim, ei ddwyfroneg, ei wisg- 
(ledd, a'i arogldarth; a Christ a safodd i 
fyny megys Archoffeiriad mawr i'r boll 
genedlaethan gwedyn. Trwy yr un 
aberth bdno a offrymodd Ef yr avrr hdno 
y dileodd Efe abertbai;i dros byth. Nid. 
oedd yr alloran ar y rbai y baasai'r tan 
yn Uosgi dros amryw o oesoedd i roi mwg 
byth mwT. Nid oedd gwaed yr abertbau 
i ddylifo byth mwy. Nid 4 gwaed teirw a 
geifr, ond i'i waed ei Hun, yr aetb Efe yn 
awr i mewn i'r cyssegr sanctaidd* yno i 
ymddangos ger bron Dnw drosom. 

Hon oedd yr awr a grynhodd yn an boll 
wir addolwyr Daw. Pan ddywedodd 
Crist '*Gorpbenwyd»" Efe a daflodd i lawr 
y mar gwabanol ag oedd cyh^d wedi rhana 
rbwng loddewon a Chenedloedd. Efe 
a gasglodd yn un yr boll ffyddloniaid o bob 
cenedl a pbobl. Efe a gyhoeddodd fod yr 
awr wedi dyfod pan na byddai i adnabydd- 



iaeth o'r gwir Ddaw gael ei ehaethiwo 
mwy at an cenedl, nac ei addoliad at an 
denu yn unig; ond y byddai i wir addol- 
wyr y Tad dros wy neb y r hoU ddaiar, ei was- 
anaetbu Ef mewn ^sbryd a gwirionedd. 
O'r awr bono y rbai ag oedd yn trigo yn 
eithafodd y ddaiar, yn ddyeithriaid i 
gyfammod yr addewid, a ddygpwyd yn 
ages. Yn yr awr bono y gwawrioad 
goleuni yr Efengyi o bell ar ein teymasoedd 
ninnau. 

Bu Rbaglnniaeth megys ar waith 
trwy bir gwrs o oesoedd yn parotoi'r byd 
gogyfer f r cvfhewidiad mawr hwn. Yr 
adnabyddiaeth o'r gwir Dduw a gadwyd 
mewn an congl o'r byd, fel yn ei amser 
appwyntiedig y Uew^bai allan oddi yno v 
goleuni hwnw oedd i ymdaena dros wyneo 
y ddaiar. Arwyddion a rhyfeddodaa a 
ddefroisant ddynion i ddysewyl am y 
dy gwyddiad pwysfawr hwn. Pa mi a oedd 
Daw yn disgyn ar y mynydd tanllyd, neu 
yn lli^faru trwy eneu ei brophwyd, pa on 
a oedd Ef yn gwasgaru ei ddewisedig foobl 
i gaothiwed, neu yn eu oasglu draobefh i'w 
gwlad ei hon,— yr oedd Ef o byd yn dwyn 
yn y blaen y gorchwyl mawr ag oedd i gael 
ei gwblbau ar farwi^aeth Crist. Nid yn 
ani^ yng ngwlad Israel, ond trwy yr boll 
ddaiar yr o^d trefn Bhagluniaetb i golwg 
atyrawr hynodhon^ 6an nad pa an ai bod 
teymasoedd yn cael en darostwng a'u 
dyrcbafu; gan nad pa un ai heddwch m 
rhyfel a fyddai; gan nad pa an a fyddai 
dysg a dawn yn llareiddio tymmerau dyn- 
ion, ac yn belaetbu eu gwybodaeth, yr oedd 
y cwbl trwy arfaeth y netoedd yn addfeda'r 
byd i gyflawnder yr amser pan oedd Crist 
i agor hoU ewyUys Daw. Yr ymherodr- 
aetbaa gynt cymmaint an a ddechreuasant 
eu rhwysg 93t awr bwyntedig, ac er nad 
oedd un o'r penaetbiaid yn gwybod b3rny 
nac yn meddwl felly yn ei gMon, eto bwy a 
weiniasant oil kit yr awr bon. Yr oeddynt 
i gyd wedi eu cymhwyso gogyfer a thaenu 
yr Efengyi trwy'r byd pan y byddai i'r 
gareg a dorwyd allan, nia trwy waith dwy- 
hiw, ryned yn fynvdd mawr a llanw'r boll 
ddaiar. Dyma'r dydd a welodd Abraham 
o hirbell ac a lawenycbodd, o blegid 
dyma'r dydd a ddymunodd Uawer o 
brophwydi a breninoedd ei weled ac nis 
gwelsant. 

V. Hon oedd yr awr y gorfoleddodd 
Crist dros boll alfu'r fall. Yr awr dym- 
chwelodd i lawr dy wysog^tbau ac awdur* 
dodau, y dygodd yn gaeth gaethiwed, ac y 
rhoddodd rc^dion i ddynion. Yr ymdreoh 
ag oedd teymas y tywyllwch wedi gynnal 
cyh^d yn erbyn teymas y goleuni oedd yn 
awr 301 tynu at ddyben. Yr oedd yr 
amser wedi dyfod pan y byddai i Had y 
Wraig sigo siol y sarff. Dros amryw oes- 
oedd yr oedd y eoelgrefydd aetblutaf 
wedi lienwi'r ddaiar. X r oedd gogoniant 



Digitized by 



Google 



268 



TR HAUIr. 



y ewir Dduw ym mhob cwr o'r byd, oddi 
eiwr yng ngwlad yr luddewon yn anig, 
wedi ei chyfnewid i Ian dy n Uygredie, i adar, 
i anifeiliaid, ao ymlusgiaid. Y byd ag 
oedd Daw wedi ei wneathar iddo ei ban, 
oedd wedi myned megys teml i eilanod. 
Tr oedd satan wedi adeilada ei orsedd yng 
nghanol y tywyllwcb cyffiredinol hyn, a*r 
dysgedig, a'r dawnus, yn gystal aV annysg- 
edig, oeddynt yn ymgrymu o'i flaen. Ond 
yn yr awr yr ymddangosodd yr lean ar y 
groes, arwydd ei ddymchweliad Ef a 
welwyd. £i deyrnas yn ebrwydd a 
ymadawodd ag ef. Llywodraeth eilan- 
addoliaetb a £tiflaiiodd; gwelwyd Ef yn 
syrthio megys mellten o'r nef. in yr awr 
hdno sylfaen pob teml paganaidd a siglwyd. 
Delw nob gan Dduw a grynodd. Yr 
off^iriaa a ffodd oddi wrth y deml ddryll- 
iog; a'a duwiau aethant yn fad o byn^ allan. 

vX Hon oedd yr awr yr adeiladodd 
Crist ei deyrnas ysbrydol a bery byth. 
Pa mor ofer yw amcanion a bwriadau dynr 
ion I Fa mor wag yw cyfrwysdra yr 
annuwiol! Fa mor fyr yw amser eu 
gorfoledd! Yr oedd g^lynion Crist yn 
credu ea bod yn yr awr hdno wedi cael eii 
gwyn arno, a'i Iwyr ddyfetha. Yr oeddynt 
yn meddwl ea bod wedi gwasgara yn gwbl 
yr ychydig nifer o*i ganlynwyr, ac wedi 
ailea dros byth ei enw a'i addoliad o blith 
dynion. Hwy gyfarchasant iddo megys 
brenin mewn ffordd o wawd. Hwy a*i 
wisgasant Ef & phorphor; hwy blethasant 
iddo goron o ddrain ; hwy roisant gorsen 
yn ei law; ac o ddirmyg a blygasantea 
gluniau ger ei fron. Mor dall, mor ynfyd 
o ddynion oeddynt! Mor Ueied o feddwl 
oedd ganddynt fod y Goruchaf y fynyd 
hdno yn ei osod Ef yn Frenin ar Fynydd 
Sion; ei fod Ef yn rhoi'r Cenedloedd yn 
etifeddiaeth, a therfynan'r ddaiar iddo yn 
feddiant Ychydig oeddynt hwy yn 
feddwl, fod y gorsen oeddynt hwy yn 
ddodi yn ei law i fod yn wialen haiafn, ft 
pha an yr oedd Ef i ddryllio yn chwilfriw 
ei elynion; a they rn wialen a pha an yr 
oedd Ef i lywodraethu'r byd mewn 
oyfiawnder. Y groes, a pha un y meddyl- 
iasant ei waradwyddo, a drodd yn arwydd 
o'i orfoledd; yn lie bod yn waraidwydd i'w 
ganlynwyr a ddaeth i fod yn glod ac yn 
orfoledd iddynt. Yr oedd y groes i ddys- 
gleirio ar balasau a themlaa trwyV byd, 
ac i fod yn arwydd arbenig ar faneraa 
breninoedd, pan ^ddaiV coffadwriaeth am 
Herod a Fhilat yn felltigedig ; pan fyddai 
lerwsalom yn alw man, a'r laddewon yn 
grwydriaid dros wyneb y ddaiar. Y 
cyfryw yw gorachafiaeth yr awr bono. 
Yr oedd golwg gan ein Harglwydd arnynt 
yn ea codiad; Efe a welodd o lafar ei enaid 
ac a foddlonwyd. Efe a welodd Air Duw 
yn myned allan yn gorchfyga ac i 
orchfyga, yn darostwng iV lywodraeth 



Ef llywodraeth wyr y byd; yn dwjn 
goleani i mewn i ardaloedd y tjwyllwch; » 
thiriondeb i drigfanaa crealonder. Efe a 
welodd y Cenefioedd yn dysgwyl dan y 
groes i dderbyn yr EfengyL Efe a welodd 
Ethiopia a'r Ynysoedd yn estyn allan ea 
dwylaw at Ddaw ; y diffaethwch yn dechreu 
ymlawenhaa a blodeuo fel rhosyn, a gwy- 
bodaeth yr Arglwydd yn llenwi'r ddaiar 
fel y mae'r dyfroedd yn toi'r m6r: yn 
gwbl boddlongar y dywedodd **gorphen- 
wyd." Fel conowerwr y daeth o'r fr wydr, 
gan orfoledda yn ei Iwyddianl Efe a og- 
wyddodd ei ben, ac a roddodd i fyny yr 
ysbryd. 0*r awr bono allan nid oeddym i 
gyfrif Crist yn ddyn mwyach, ond yn ben 
dros bob peth i'w Eglwys; Brenin galluog 
dynion ac angylion, ar lywodraeth pa un 
ni bydd diwedd; ei orfoledd a anchwanega 
beanydd. Ei enw a bery fyth ; a barh4 tra 
fyddo haul, ac ymfendithiant ynddo; a'r 
boll genedloedd a*i geilw yn wynfyd- 
edie. 

Y fath oedd dygwyddiadau; y cyfryw oedd 
effeithiau yr awr dra hynod hon. Yr oedd 
meddwl ein Harglwydd yn Uawn o'r 
damweinian mawrion hyn pan ddyrckafodd 
ei lygaid i'r nefoedd ac y dywedodd "Y 
Tad, daeth yr awr!" 

VII. Oddi wrth yr hyn a ddywedpwyd 
dysgwn— 

1. Pa sail mae yr olwg hyn yn roi i hydera 
yn nhrugaredd Daw am faddeaant peohodaa. 

2. I ymddiried yn ei %ddlondeb am 
gyflawniad o bob an o'i addewidion. 

3. I aesau ato gyda gwresogrwydd a diolch- 
garwch ym mhob rhan O'i addoliad. 

1. Mae marwolaeth Crist yn rhoi i ni sail 
sicr i byderu yn nhrugaredd y Gorachaf am 
faddeuant o'n pechodaa. Mae pob oymmal 
o'r cruchwyliaeth arddasol hon faom ni yn 
ystyried y n rhoi lie i ni greda hyn. " Yr hwn 
nid arbedodd ei briod Fab, ond a'i traddododd 
Ef trosom ni oil \ pa wedd gydag Ef hefyd oa 
ddyry Efe ini bob peth?" Rhaf. ▼iii.32. Hyn 
yw'r peth penaf yr ^m yn ddysgu oddi wrth 
oleuni yr Efengyl. Ar y sylfaen byn mae'r 
boll gysar a'r dyddanwch mae hi yn roi i 
feibion dynion yn gorphwys. Nid ^m wedi 
ein gadael i resymau ammheas a tbywyll yng 
n^bylcb y modd y gellir dysgwyl i Ddow 
ddelo & phechadar edifeiriol; canys a ydyw 
yn bosibl i neb greda nad oedd gan Dduw 
ryw bwrpas mawr yn yr hyn oil a wnaeth ac 
a ddyoddefodd Crist? A rodd Ef gymmaint 
le i'w bobl obeithio am drogaredd, heb 
feddwl byth gyflawnu ei addewtd? Ar ol 
cymmaint o baratoad taag at iachawdwriaeth 
dyn, all neb debyga fod Daw yn amcanu 
pallu maddeuant i'r edifeiriol gostynedig? 
Pan bo dyn dan ddwfn deimlad o'r baich 
becbod, yn edrych i fyny gydag arswyd 
dycbryn ar gyfiawnder ei Greawdwr, cofier 
am yr awr mae'r testyn yn fynega, a bydded 
gysurus; meddylied am dragaredd Duw yng 



Digitized by 



yS RAUL. 



269 



Nghrist, a dystawed pob ofii, pob ammhea> 
on fytb. 

2. Mae'r byn a wnawd dros fyd oolledig ar 
yr awr werthfawr hon, yn rhoi'r tail cadarnaf 
i ymddiried yn ffyddlondeb y Duw geirwir 
am gyflawniad o bob addewid ag sydd eto beb 
ei gwblhaa. Hon oedd yr awr o gyflawniad 
y oyfammod gynt; cwblb&d ei drogaredd 
&*u tadau. Yr yn gweled yr arfaetb faw r 
a fuasai Duw yn dwyn yn y blaen yn raddol 
trwy gjmnifer o oesoedd wedi dyfod i ben, a'r 
hon yn wrthwyneb i bob tebygoliaetb dynol 
a gyflawnwyd yn Uwyr ar yr awr bwyntedig. 
Ni pballa un Gair ag a ddaetb allan o enea 
yr Arg] wydd. Nid dim amser, er cyh^d y bo, 
all newid ei fwriad Ef; nao unrhyw rhwystr 
all ei attal. Fe wnaetb i amryw offerynau 
oedd yn wrthwyneb i'w gilydd gydweithio i 
ddyfod a bwriadau yr awr i ben. Ni welwn 
Dduw yn plygu at ei ewyllys; nwydau 
ymrysongar, dybenion ymrafaelgar, ae hyd 
yn oed drygioni dynion yn uno petbau 
angbydfod i ddyfod &'i amcanion o bob tu ; 
yn peri cynddaredd dyn i'w folianna Ef; yn 
gwneuthur rbyfyg penaetbiaid, rbagfam yr 
Juddewon, a malais Satan-^ i gyduno, naill 
ai i ddwyn i ben yr awr hon, neu ynte i gwbl- 
bau ei ddybenion. Oyda pha gyflawn ym- 
ddiried y dylem ddysgwyl am gyflawniad ei 
boll addewidion ereill yn eu hiawn bryd; le, 
hydyn oedpanfodamweiniaufwyaf dyrysedig, 
a'r olwg o'n blaen yn Iwyaf anghysurns. "Er 
dywedyd o honot na weli Ef eto, mae bam 
ger ei fron Ef : dysgwyl dithau wrtho Ef." 
Na ofala di ond am wneyd dy ddyledswydd, 
a gad y llwyddiant yn Haw yr Arglwydd, a 
chred y bydd i bob peth dan drefn Rhaglan- 
iaeth gydweithio er daioni i ti. 

3. Ac yn olaf? fe ddylai yr ystyriaeth 
o'n prynedigaetb ennyn ynom wir gariad a 
defosiwn pan ddelom i ymddangos o flaen 
Duw mewn gweddi. Yr awr a fuom yn awr 
yn yatyriedsyddyneiddarlunio i'n meddyliau 
yn yr olwg mwyaf hawddgar, megys 
Gwaredwr dynolryw; adgyweiriwr yr boll 
freintiau a gollasom trwy bechod. Ni welwn 
fawredd y nefoedd yn ymlareiddio trwy 
dirion ddysgleirdeb ei ymostyngiad a'i 
drugaredd. Ni a'i gwelwn Ef yn ein tynu 
yn nes ato ei Hun, trwy roi i ni Gyfrynwr ae 
Eiriolwr, trwy ba un y dichon yr isel a'r 
gostyngedig o galon yn ddiddychryn yni- 
grymu ger bron yr Hwn a*i gwnaetb : amcan 
yr Efengyl a'i boll ordinhadau yw dyrchafu 
ein calonau, puro ein serchiadau, gwresogi 
ein gweddlau, a'n cadarnhau mewn duwioldeb 
a daioni. Dyma amcan arbenig y sacra- 
ment Swper yr Arglwydd at ba un ein 
gwahoddir, ac ein cymhellir yn awr, o ba un 
y buom yn ddiweddar yn gyfranogion. 

Bydded iddo hyfforddi pob enaid o honom 
I'r dyben rbagorol hwn, trwy osod ar unwaith 
o'n blaen y cwbl oil ag mae yr Efengyl yn 
ddarlanio fod yn fwy buddiol i bobl Dduw. 
Gyda gwir alar am bob trosedd, a Uawn 



deimlad o drugaredd Duw, bydded i ni ar 
bob amser neaiiu ato, a cbyda ffydd bywiol, 
gostyngedig yn ei annbraethol dragareddan, 
rhown i fyny ein hunain i'w wasanaeth Ef 
boll ddyddiau ein heinoes. Am brynedig- 
aetb byd cdlledig, am lesu Grist, y rhodd 
werthfawrocaf ac allai'r nef roi, am y 
moddion O'ras, am gynnal y gwybodaeth o'i 
grefydd Ef i'r oes, i'r genedl, y wlad, a'r 
plwyf bwn, rhown yn wastadol glod, moliant, 
a dioloh, i'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd Gl&n, yn 
awr ac hyd annherfynol oesoedd y tragwydd- 
oldeb mawr diderfyn. 
X/anAam, Lianfaes^ a ZJywel, 
Mawrth, 1776. 



Y DILUW. 

Arglwydd mawr, pa beth yw'r achos sydd 
Yn j)eri i'r dyfhderau luchio r gwlaw 
O eidon daiar dros y nos a'r dydd 
Heb mddias, nes yw pawb mewn dirfawr fraw? 
Mae'r nef a'r ddai'r fel mewn rhyw lyfel gerth, 
'i>oe8 dim i'w wel'd ond gwlaw, a dlr&wr lif 
Yn llwyr orlyncu'r dddl a'r mynydd serth; 
Boddi mae pawb, o'r cawrfil hyd y pryf. 
Os troi'r y Uvgaid fry — o entrych nen, 
Mae'r gwlaVn pistyUo amom fel pe bai 

Y Dnwdod wedi sori wrth ei fyd ; 

Yr haul a gnddiwyd megys gyda lien, 
Gwelw yw pob un gan arswyaus wae, 
Caddug a guddiodd ]^b rhyw wyneb pryd; 
Mae gwleddoedd dynion anwir wedi troi 
Yn wermod bnstlaidd, ac nid oes i'w gael 
Un lloches fechan rlutf y diluw blin; 
Nid oes un man i unrhyw ddyn ys^oi 
Bhaff y rhyferthwy, ac y mae yr hm 
Yn hollol ffwedi newid— daw y gwynt 

bed war Dan y byd, gan ddwyn 
Dychryndeb vsbryd yn ei nertnol hynt. 
Och I och I 'does neb a wrendy irad gwyn; 
Dydd ydyw hwn nas gwelodd neb ei ail 
Er cread byd oedd, ac nis gwelwn mwy 
Mo ei hepeiydd, nes y byddo sail 
Naturiaeth ar ddiflanu gan y gafod dftn, 
Am bechod dyn, pan megys Noah bydd 
Cadwedig pawb n>'n meddu'r Ysbryd Gl&n, 
A rhodio gyda Duw mewn dwyfol fi^dd I 
Ond och I pa beth a ddaw o'r anwir rai 

Sy'n trtiulio u hamser mewn gweithredoedd drwg, 
in caru pechod, ac yn llawenhan 

1 ddygyd amynt sonant Duw a'i wg? 

Y duuw tan a'u deil, fel Sodom wael, 

Y llosgir hwynt (gwylofus fydd eu lief), 
lor, rho im' dy i sbrvd GlSn a hael, 
Fel arch i'n dwyn pryd hyn i nef y nef. 

Atost, 1867. B. C. 



Y BEIBL. 

Mab'b Beibl, fel cleddyf GoHath, '•heb ei 
fath." Dywedid am y eorchymmyn cyn- 
taf, fod yr ail yn gy£felyb iddo; ond y mae 
y Llyfr cyntaf yn aros beb ei gyffelyb 
hyd heddy w. Gwir y w fod Llyfr Duw yn 
dwyn delw Duw. Rhoddwyd yr Ys- 
grythyrtrwy ysbrydoliaeth Duw; dymaei 
darddiad goruchel. Mae yn **faadiol i 



Digitized by 



270 



TH HAUL. 



•thrawiaetlia, i argyboeddU i fferyddo, Ao i 
hyfibrddi mewn cjrfiAwnder?* dyma ei 
efibithian iachiuoL Anrhydeddai ydyw o 
nn ei darddiad, a bnddiol ydyw o ran ei 
amcan. Mae'r ddoethineb hon oddi 
aehod, a'i hansawdd sjdd briodol i'n 
gwlad. Rhagoriaeth penaf jt Inddew 
oedd, ''ymddiried iddo am ymadroddioD 
Duw." Bhoddwyd i ninnan, y Cymry, 
"wybod dirgelion teyraas nefioedd," triry 
sael darllen **bob nn yn ei iaith ei hnn 
fikwrion weithredoedd Dnw." 

Mae y gair Beibl wedi ei gymmeryd 
oddi wrtii y gair Groeg Bibha^ yr hwn a 
arwydda"yLlyfr." Gelwir ef "Y Beibl," 
neu '*T JAyfr'* mewn ffordd o enwog- 
rwydd, o blegid ei ra«oroldeb goruchel — 
Llyfr y llyfrao, y Llyfr goreo. Gelwir ef 
yn "Ysgrythyran Sanctaidd** am y cyn- 
nwysa ysgrifeniadau dynion sanctaidd 
Daw, a godwyd ao a gynhyrfwyd gaa 
Bdaw, ar wananol amseran, Vr dyb^ i 
grhoeddi ei orchymmynion, a'i addewidion 
a'i amlygiadan o*i drug^aredd ac o*i fai^, 
er addysg ac iachawdwriaeth dynolryw. 

Gelwir y ddan brifranan ••Y Beibl,'* 
Yr Hen Destameot a'r Newydd (2 Cor. iii. 
6, 14), nen yr Hen Qyfammod a*r 
Newydd. Enwir hwy felly, o blegid hwy 
a gynnwysant ddadguddiad, neu desta- 
mentao, o gyfammod Daw, er prynedig- 
aeth a gogoneddiad dyn pechadoroB, trwv 
gyfryngdod y Messiah, Mab Daw, a r 
unig gyfryngwr rhwng Daw a dyn. 

Ni ddadleair nad yw y Beibl yn bod, 
bellach, er ys oesoedd pell iawn, oddi eithr 

fan y rhai ag sydd yn dra anwybodus. 
lae y profioD o'i hynafiaeth yn anghy- 
lidharol fwy lluosog a chedyrn nag a ellir 
ea boni am unrhyw lyfr arall. Ni bu y 
Beibl erioed heb dystion deallus, a gwar- 
cheidwaid gofalus; y rhai a eiddigeddent 
drosto, er i rai o honynt wyro ym mhell 
oddi wrth en egwyddorion hanfodol; ac er 
fod ereill o honynt yn elynion o'r fatb 
chwerwaf i'w gyfreithiau. Cadwyd yr 
Hen Destam^nt gan yr Inddewon ym 
mhob oes gydag eiddigedd manylaidd, a 
chyda pharch i'w eiriau a'i lythyrenau ag 
oedd bron yn goelgrefyddol; gan ddangos 
eu hymlyniad wrtho fel o ddwyfol ysbryd- 
oliaeth. Ki bu yr Hebreaid erioed yn 
eaog o esgealusdra yng nghylch geiriau 
yr Ysgrythyrau Sanctaidd; o blegid y 
dysgrifient a chymharent hwy mor 
ofalus, fel y gallant ddywedyd pa mor 
fynych y dygwyddai pob Uythyren, wrth 
ysgrifenu unrhyw lyfr yn yr Hen Desta- 
ment. Mae yr Hen Destament yn cyn- 
nwys hanes^y byd yn yr oesoedd boreuaf; 
croniclau hanesiaeth gwladol yr luddewon 
am ysbaid mwy na 1900 o flynyddoedd, 
galwad Abraham, a^n deddfau gwladol a 
chrefyddol; a phrophwydoliaethau am ^ 
amseroedd pellenig, ao am amseroedd eto ! 



i ddjrfod. Mae jt haoeiydd eowog 

Rhoieinig, Tacitns, yr hwn oedd yn byw 
yn yr oes apostolaidd, yn Uefam am y 
llyfrau Inddewig fel rhai hen iawn yn ei 
amser ef. Cyfieithwyd hwy o'r Hebraeg 
i'r Groeg er ys mwy nae an cant ar hagain 
o flynyddoedd, ac yr oeddynt ym meddiant 
vr luddewon yn y ddwy iaith hyn. Dar- 
llenid yr Ysgrythyran yn y cyfieithad hwn 
bob Sol yn en synagogan, gan yr ludd- 
ewon ag oeddynt yn byw ym mhliih y 
Groegiaid, yn yr an modd ag y darlleniid 
yr Ysfprythyrau Hebraeg ean yr Inddewon 
cynenid. Yigrifenwyd esboniadan amjrnt 

Sn athrawon dvsgedig, a thaenwyd y 
yfran Sanetudd. ym mhob gwlad y 
gwasgaresid yr Inddewon, ac felly Unoeog- 
wyd hwy y tn hwnt i rifedu. Ysgrifenwyd 
llyfrau Moses er ys mwy na thair mil a 
thri chant o flynyddoedd, ac yn agos 1 
bymtheg cant o flynyddoedd oyn dydd 
Cfrist Cyhoeddwyd llawer o'r llyfrau 
ereill er ys mwy na mil o flynyddoedd; a 
llyfrau y prophwydi henaf, er ys o ddeutn 
wyth cant o flynyddoedd oyn dyfodiad y 
Messiah. Nid y w ysg^eniadau dynion 
ereill ond diwedaar mewn cymhariaeth i'r 
Ysgrifeniadau Sanctaidd. Yr hanes cy- 
ifredin henaf ar gael ydy w yr un^a ysgrifen- 
wyd gan Herodotus yng Ngroe^g, yr hwn 



a ysgrifenwyd o ddeutn amser y Prophwyd 
Malachi, yr olaf o Ysgrythyran yr Hen 
Destament. Mae gwaith prydyddol 
Homer a Hesiod ychydig yn foreuaeh, er na 
ellir yn sicr penodi y pryd; Homer« ef 
allai, tua dyddiau Esaiah y prophwyd, m 
Hesiod, os ou y fath erioed, yr nyn sydd 
ammheus, 3m oes Ellas. Felly nid yw v 
Uyfr henaf yn y byd ddim mor fore a'r 
Beibl, o fewn chwe neu saith cant o 
flynyddoedd. Heb law pob rhagoriaeth 
arall, mae hyn hefyd yn galw am oarch i'r 
Beibl, gan mai efe yw y llyfr henaf yn y 
byd. 

Er bod cannoedd o filoedd o lyfrau wedi 
eu hysg^ifenu gan ddynion doeth a dysg- 
edig yng nghanol oesoedd y byd, nid yw y 
goreu o honynt yn haeddu eu cyffelybu i'r 
Beibl o ran cyfansoddiad nanesiaetb, 
moesoldeb, a chrefydd. Ef allai nad oedd 
neb yn fwy cymhwys i roddi ei farn yn yr 
achos yma, na'r diweddar Syr W. Jones. 
"Yjr wyf Qmedd efe] wedi daVllen yr 
Ysgrythyrau Sanctaidd yn rheolaidd a 
manwl, ac yr wyf o'r farn fod y llyfr hwn, 
heb law ei fod o darddiad dwyfol, yn cyn* 
nwys mwy o ucheledd gwirioneddol, mwy 
o brydferthwch odiaeth, moesoldeb mwy 
pur, hanesiaeth mwy goruchel, nag a ellid 
gael yn yr hoU lyfrau a gyfansoddwyd 
erioed mewn unrhyw genedl." Mae y 
ganmoliaeth' a rydd Esgob Home i r 
Salman yn briodol i'r holl Ysgrythyrau. 
"Wedi ei gyfansoddi," ebai y gwr duwiol 
hwnw, "dfl^ ddylanwadau yr Hwn ag y 



Digitized by 



Google 



Tft HAUL. 



271 



OHM poh ealoa yn adnabyddos iddo, « 
phob dirgelion yn hysbys iddo erioed: 
maent yn addas i ddynolryw ym mhob 
sefvllfa: hyfryd fel y manna a ddisgj^nodd 
oddi fry, yr hwn oedd gymhwys i bob 
archwaeUi. Mae y oyfansoddian hyfrytaf 

waith dynion wedi ea darllen onwaith 
neu ddwy, fel blodau wedi eu casglu, yn 
gwywo yn ein dwylaw, ac yn colli eu 
perarogledd; ond y mae y planigion 
paradvysaidd a diwywo hyn yn ym- 
ddangos yn fwy hyfryd, pa mwyaf yr 
ymarferom a hwynt; eu gogoniant a 
chwanega bob dydd; rhoddant arogledd 
newydd, a melusder adnewyddol a gesglir 
oddi arnynt Yr hwn a brofodd unwaith 
o'u rhagoroldeb, hiraetha am brawf 
adnewyddol, ac Tr neb a*u profodd hwy 
amlaf y bydd yr hyfryd web mwyaf ! * 
**Gwell genyf," ebai pSr Ganiedydd 
Israel, **gyfraith dy eneu na miloedd o 
aur ac arian." •♦Hoffais eiriau ei eneu** 
meddai lob, **yn fwy na'm hymborth 
angenrheidiol." 

**yr boll Ysgrythyr sydd wedi ei roddi 
trwy ysbrydoliaeth Duw." — 2 Tim. iii. 16. 
"Cany 8 trwy ewyllys dyn y daeth gynt 
brophwydoliaetb, eithr dynion sanctaidd 
Duw a lefarasant megys y cynhyrfwyd 
hwy gan yr Ysbryd Gl&n." Wrth fod yr 
Ys^ythyrau o ysbrydoliaeth Duw, y mae 

1 ni ddeall, eu bt)d wedi eu rhoddi dan 
ddylanwad goruchnaturiol ac anfFaeledis 
yr Ysbryd Glan." Mae eu cynnwysiad 
yebrydolrwydd ac ucheledd eu dyben, 
ardderchogrwydd a symlrwydd eu cyfan- 
soddiad, cyssondeb eu hamry wiol ranau, eu 
hawdurdod rhyfeddol ar ddynolryw, fFydd- 
londeb, tegwch, a didueddrwydd yr ys- 
grifenwyr, y gwyrthiau a gyflawnwyd i 
gadamhau eu hathrawiaeth, eu cadwedig- 
aeth rhyfeddol heb eu colli na'u Uygru, a 
chyflawniad diammheuol eu prophwydol- 
iaethau, yn profi i bob un a fyno weled 
maigwir eiriau Duw y w y rhai hyn. 

Wrth ddilysrwydd y Beibl y deallir fod 
Uyfrtiu yr Hen Destament a*r Newydd 
wedi eu traddodu i ni heb en llygru, a mai 
dyma y gwir lyfrau a ysgrifenwyd gan yr 
awdwyr priodol eu hunain ; o hyn y mae 
genym y profion mwyaf helaeth. Ymdden- 
gys rhagluniaeth Duw yn nodedig yng 
nghyfieithiad yr Hen Destament i'r Groeg. 
agos 1 dri chant o flynyddoedd cyn geni 
Crist, er mwyn yr luddewon gwasgaredig 
yn ninasoedd Groeg, y rhai a arferent yr 
iaith bono. Mae cylBFelybrwydd y llyfrau 
gwreiddiol a'r cyfieithad hwn yn dangos 
eu dilysrwydd. Bhoes yr Arglwydd lesu 
dystiolaeth i'l^ Ysgrythyrau arferedig ym 
mhlith yr luddewon yn Iwda. A diam- 
mheu, pe buasai unrhyw newidiad wedi 
bod amynt cyn dyddiau y Messiah, na 
roddasai efe ei gymmeradwyaeth iddynt 
trwy gyfeirio atynt; ond yn hytraoh y 



cybaddasai efe hwy o fed wedi bradydHi 
en hymddiried, gan "ddarfod ymddiried 
iddynt am ymadroddion Duw." — Bhuf. iiL 
2. A chan fod Ysgrjrthyrau yr Hen 
Destament yn cynnwys prophwydoliaethaa 
mor eglnr a cbedym am anghrediniaeth 
yr luddewon fel cenedl, ac am gyfodiad, 
cynnydd, a mawr Iwyddiant Cristion- 
ogae&, i'r hyn yr oedd yr luddewon yn 
efynion chwerwon, gellir sicrhau nad oes 
dim ynddynt wedi ei newid, onid e, newid- 
iasant yr hyn ag oedd mor wrthwynebol 
i*w dymuniadau. 

Heb law hyn oil y mae genym y profion 
sicraf fod yr Hebreaid yn ystyried rhoddi 
dim at, neu dynu dim oddi wrth y Llyfrau 
Sanctaidd, fel trosedd o'r rhyw erchyllaf ; a 
gwell oedd ganddynt, meddai an o*u hys- 
grifenwyr hwy eu hunain, ddyoddef cant 

farwolaethan, na chaniatau i un iot o'r 
gyfraith gael ei newid; ie, pe dygwyddasai 
rhan o honi syrthio ar y ddaiar, cyhoedd- 
ent ympryd rhag ofn i Dduw, o bleg^d 
hyn, ddinystrio y byd, a'i dymohwel 
draohefn i'w annhrefh cyntefig. Fod yr 
boll lyfrau ag sydd yn cyfleu i ni hanes 
dygwyddiadau y Testament Newydd, wedi 
eu hysgrifenu, ac yn ebrwydd eu cyhoeddi, 
gan bersonau ag oeddynt yn byw yn yr 
amser, ae y mae eu henwau wrthynt, mae 
genym y prawf cadamaf. 1. Trwy restr 
gyfan o awdwyr Cristionogo} o ddyddiau 
yr Apostolion hyd yn awr. 2. Trwy gyd- 
syniad k chrediniaeth Cristionogion mwyaf 
deallus o bob enw a ]phlaid. 3. Trwy 
gyfaddefiad pared y rhai mwyaf dysgedig 
a deallus, hyd yn oed ym mhlith gelynion 
Cristionogaeth. Mai Matthew, Marc, Lucu 
a loan, a ysgrifenasant y llyfrau ag sydd 
genym ar eu henwau, nis gall neb synwyr- 

01 a diragfam ammheu; o blegid y maent 
wedi eu priodoli iddynt gan holl ysgrifen- 
wyr Cristionogol, er pan gyhoeddwyd hwy 
gyntaf. A bod yr noil am^ylchiadau y 
coffeir am danynt yn yr ysgnfeniadau hyn 
wedi cy mmeryd lie ; a bod yr hanes a roddir 
am weithredoedd a geiriau Crist yn hoUol 
gy wir, y mae genym bob sail i g^edu. Yr 
oedd Matthew ac loan yn ddysgyblion 



y pregethau y traethant am danynt. £r 
nad oedd Marc a Luc o nifer yr apostolion, 
eto yr oeddynt yn gydoeswyr a hwynt, ao 
yn gymdeitbion iddynt; ac yn cyfeillachu 
aV rhai ag oeddynt ger llaw pan gymmer- 
odd y gwahanol bethau le. Tybia Uawer 
fod Luo yn un o'r deg dysgybi a thrigain 
I a ordeinwyd gan Grist i bregethu yr 
I Egeng^l; ac os felly, rhaid fod ei wyboid- 
aeth bersonol am Grist ym mron cymmaint 
a'r eiddo yr apostolion. Pa fodd bynag, 
OS nad oedd yn un o'r deg a thrigain, yr 
. oedd yn gyfalll gwastadul i'r apostol Paul 



Digitized by 



Google 



272 



TB HAUL. 



am lawer o flynyddoedd, ae yn dra ehylkr- 
wydd i'r pethau yr ysgriienodd am danynt 
Yn nechrea ei Efengyl fe hona ei gyd* 
nabvddiaeth ft hwynt, '*yn gyminaint a 
darfod i lawer gymmeryd mewn llaw osod 
allaa mewn trefn draeUiawd am j petban 
a gredir yn ddiammhea yn em plitb, 
megys y traddodasant hwy i ni, y rhai 
oeddvnt o*r dechreuad yn gweled ac yn 
weinidogion y gair ; minnan a welais yn dda, 
wedi i ni ddilyn pob peth yn ddyfal oV 
dechreuad, ysgrifeon mewn trera atat, 
ardderchocaf Theophilns, fel y cait wybod 
sicrwydd am y pethan y'th ddysgwyd 
ynddynt** Gan mai Luc oedd awdwr 
Actau yr Apostolion, ni a welwn fod 
ysgrifenwyr y pum Uyir hyn yn meddu 
adnabyddiaetn manwl o*r pethau y traeth- 
ant am danynt, naill ai trwy gydnabydd- 
iaeth bersonol, neu trwy draddraiad union- 
gyrchol oddi wrth y rhai a welsent neu a 
gly wsent eu hunain y pethau orybwylledig. 
Nis gallent fod eu hunain wedi eu twyllo, 
ac nid oeddynt unrhyw wobr i'w tueddu 1 
dwyllo ereilL Tr oeddynt yn ddynion 
cywir, ayml, enwog mewn nniondeb a 
hynawsedd; !e, ni cheisiodd en selynion 
penaf erioed l^chwino eu henw da. Kid 
oedd yn bossibl iddynt ennill dim trwy 
adroddiad gau; hytrach seliasant a'u 
gwaed yrathrawiaeth a gyhoeddasant O 
ddentu dechreuad y ganrif gyi^^f, 
casglwyd y rhan fwyaf o lyfrau y xesta* 
ment Newydd i un gyfrol. Ar y cynta^ 
bu gradd o betrusder mewn rhai Eglwysi 
yng nghylch derbyn yr Epistol at yr 
H^reaid, ail Epistol Fedr, ail a thrydydd 
Epistol loan, Epistol Iwdas, a'r Dadgudd- 
iad, ddiffyg helaethaoh gybodaeth am 
dan3mt. Nid oedd hyn yn beth rhyfedd. 
Gan fod yr Epistolau a'r Efengylwyr yng 
ng^fal Eglwysi gwahanol a phell oddi 
wrth en gu^dd, a chan fod amry wiol lyfrau 
ereill a hriodolid ar gam i'r apostolion, 
wedi eu cyhoeddi a'u lledaenu, nid 
ammhriodol ydoedd bod yn ansefydlog pa 
lyfrau a dderbynient fel rheol en £^dd 
a'u hymarweddiad. Mewn eanlyniad i 
hyn, bu ymofyniad manwl yn en cylch; ac 
wedi manwlchwiliadfCafwyd prawf digonol 
mai ysgrifeniadau Apostolion Crist, dan 
ddwyfol ysbrydoliaeth oeddynt; am hyny 
derbyniwyd hwy, trwy gydsyniad yr noil 
Eglwys, fel o awdurdod cydraddol ft*r 
rhanau ereill o'r Testament Newydd. 
Mae y Llyfrau Sanctaidd i'w cael mewn 
llawysgrifen ym mhob hen lyfrsrell trwy 
holl wU»dydd Cred, yn amry wiol filoedd o 
rifedL Mae mwy na phum cant o honynt 
wedi cael eu chwilio a'u cymharu ft'u g^lydd, 
gan ddynion dysgedig, gyda gofal rhyfedd- 
ol. Llawer o honynt, mae yn eglur, oedd- 
ynt wedi en hadysgrifio mor foreu a'r 
wythfed, seithfed, chweched, ac hyd yn 
oeid y bedwaredd ganri£ Dygir ni fel 



hyn, yn agot mor bell yn ol a dyddian yr 
Apostolion, a'r pryd y taenwyd y Uyfiraa 
Sanctaidd gyntaf. Mae llnosogrwydd j 
llawysgrifiau hyn, pellder y gwledydd y 
casgiwyd hwy o honynt oddi wrth en 
gilydd cyifelybrwydd, eu cynnwysiad, a'r 
ayfyniadau a wnaethai y Tadau o honynt 
mewn amrywiol oesoedd, yn brawf nod- 
edig o*n dilysrwydd. Cyn canol yr ail 
ganrif, darllenid y rhan fwyaf o'r Testa- 
ment Newydd ym mhob Eglwys Gristion- 
ogoL Cododd amrywiol sectau, y rhai a 
ymrysonent &'u gilydd, ac a wylient y naill 
y Hall, ac ar yr nn pryd a addefent awdwr- 
eiddiad yr Ysgrjrthyrau. A rhy anhawdd 
fuasai i'r naili blaid newid dim amo, heb ei 
dal a'i g^rthwynebu gan y llalL 

Mae Frideaux o'r fam fod Ezra wedi 
gwneuthur chwanegiadau at amrywiol 
ranau o'r Beibl pan yr ymddangosai hyny 
yn angenrheidiol, er eglnro, cyssylltn, a 
chwblhan y gwaith; yn yr hyn orchwyl 
ymddengys iddo gael cymhorth yr un 
Tsbryd ag a gafwyd i'w hysgrifenu ar y 
cyntaf. Ym mysg y chwanegiadau hyn 
gellir cyfirif y bennod olaf o Deuteronom- 
ium, lie y gellid meddwl fod Moses yn 
rhoddi hanes ei farwolaeth a'i gladdedig- 
aeth ei hun; ac olyniad losna i'w swydd. 
Newidiodd Ezra hefyd, mae yn debyg, 
enwau amrywiol leoedd ag oeddynt yn 
arferedig; ac yn eu lie, a roes eu hen wan 
diweddaraoh arnynt, wrth y rhai y gelwid 
hwy 3m ei ddyddiau ef. Fel hyn y 
dywedir i Abraham erlid y breninoedd a 
gaethgludasant Lot, hyd Dan. 

{Fwharhau.) 



LLOFFION I'R MEDDYLGAR. 

T BBIBL. 

Mynbga y Beibl iBchawdwriaetb ogoneddus, 
a dadfniddia fendithion ammhrisadwy i bob 
pecbaduT. Mae y rhagolygiadaa a ddadleuir 
trwyddo wedi ea gosod allan mewn tegwch, ac 
benlwen y nefoedd yn pelydru arnynu Mae 
wedi cyfiirwyddo myrddiynau i "Iwybran 
dedwyddwch," — ^wedi goleuo yr anwybodas, 
adferu y cyfeiliornus, adgyfnertiiu y trallodos, 
gwroli y gwanflTvddiog, sirioli y cystaddiedig, 
ac wedi calonogi y Cristion yn ei»ymgoro 
olaf a *' brenin mawr y dychryniadau," sef 
angeu. 

, Llyfr rhyfeddodau ydyw, ac nis gall yr un 
tafod draetbu ei nerth. Mae y dynion duw. 
iolaf a'r rhai mwyaf dysgedig yn ei anrbyd- 
eddu megys eu trysor mwyaf gwerthfawr; 
ae y maent wedi ei rwymo wrth eu calonau ; o 
herwydd efe yw en hetifeddiaeth goreu; ondpa 
ham y mae y gyfrol gyssegredig hon wedi ei 
anfon i ni? I ba arfaeth mae yn ein medd- 
iant? Ai er mwyn i ni ymddwyn yn ddibris 
tuag ati, a'i rhoddi o'r neilldu 3m annestlus f 



Digitized by 



YR HAUL. 



278 



Na$ byddai ymddwyn felly tuag ati yn 
-ddrygionus i'r «itha£, Cyn y gallaf byth 
ymddwyn yn addas tuag at y mynegiad 
mawnrertfa hwo o eiddo fy Nuw, rhaid i mi 
fod yn allttog i yngan iaitb uo o'i gymnier- 
iadaamwyaf amlwg; sef, **0! fel jrr wyf yn 
oaru dy gyfraith Di, yr wyf yn myfyrio arni 
trwy'r dydd." 

TfaiB is the field where bidden lies 
The pearl of price unknown; 

That merdiant is divinely wise 
That makes the pearl his own." 

OWIB DDBDWTDDWCH. 

Llenwir ein mynwesau ag ymsyniadau 
difyr, pan yr ydym yo canfod parthau difywyd 
y greadigaetb ; sef y gweirgloddiau, y blodau, 
a'r coedydd, pan yn en hagwedd fwyaf lew- 
yrohus. Rhaid fod rhyw iselder ysbryd tu 
hwnt i*r cyffredin yn llocbesu yn ein calonau, 
OS na fyddom yn alluog i uno gyda'r llu asgell- 
ogmewn cydgan o lawenydd, pan y canfyddwn 
y fath olygfeydd swynol ; ond os ydy w gweir- 
gloddiau a choedydd yn eu gwyrddlesni 
dyddan, — blodau blagurog, yng ngbyd ft 
rhanau tyfadwy ereill y greadigaetb, tra yn 
eu gwisgoedd mwyaf manteisiol, yn alluog i 
aiiadlu gorfoledd i'n roynwesoedd, ac ymlid 
ymaitb bob tristwcfa, dylai un drem, ar y 
greadigaeth rhesymol, anadlu pleser mwy 
goruohel o lawer iddynt — a byddai y pleser 
fawnw yn fwy dymunol byth, pe byddai i ni 
gyfranu 1 ryw radda'u, tuag at wneyd ein 
oydgreaduriaid yn fwy dedwydd: oanys 
wrth wneyd hyny, byddem yn eu cynnorth- 
wyo i ddadebru eu calonau, pan y byddent 
hwyrach, yn nychu o dan bwys o ofid, 
byddem yn en adfywio ft' chariad ac hawdd- 
garwcb. 

Derby. A. R. T. 



PEREIDDIO CHWERWDER 
BUCHEDP. 

Addefib yn gyfifredinol oddi ar brofiad 
fod y byd hwo . yn llawn chwerwder, a 
bufltl, a wermod, ac mai effaith peohod yw 
bod dyn wedi el eni i Hinder, fel yr ehecb'r 
wreicnionen i fyny. Un oV petbau sydd 
vn dangoB ynfydrwydd dyn fwyaf yw ei 
fod yn gwneatbur bustl ft wermod buchedd 
yn llawer cbwerwaeh nag y galloi fod; os 
irdy w Rbaeluniaeth yn rhoi i ni ddyfroedd 
MaraJi i'w liyCied, rhaid 1 jainnaa gael rhoi 
bndygl vnddynt i'w gwneuthur yn 
obtrerwacL Os ydyw Rhagluniaeth yn 
gosodbeichiaatrymlon ar ein hysgwyddao, 
rhaid i ninnaa sael ychwanegu rhyw 
bwyaau atynt i'n Uwytho ein hunain yn 
fwy. 

Un oV petbau sydd yn dangos trugaredd 
yr HoUaAuog yn nodedig taag at ddyn, 
yw ei fod wedi rhoi i ni, yn ei Air, 
gynghorton a chyfarwyddiadau pa fodd 1 
ysgunhatt ein beiohlau ac i bereiddio 
35— XI. 



wermod a bustl by wrd, ae 1 wneathar ein 
ffbrdd tna tbragwydaoldeb yn fwy hwylus 
a hyfryd. Pe dilynem ni y cyarwydd- 
iadau dwyfol byn, ni fyddai mo'r ddegfed 
ran o'r trueni sydd yn awr yn y byd; ni 
byddai mo'r ddegfed ran o'r tlodi, o'r 
olefydan, o'r anhunedd, o'r tristwcb, a'r 
ofnau, ag yr ydym yn awr yn dyoddef 
danynt. 

Dvina nn esampi bynod: **Y neb a 
ewyllysio hoffi bywyd, a gweled dyddiaa 
da, attalied ei dafod oddi wrth adrwg, 
a'i wefusau rhag adrodd twyll; gocbelMl 
y drwg, a gwnaed y da; ceisc^ bedd- 
wch, a dilyned ef."— 1 Pedr iii. 10, 11. 
Mae dyddiau da yn' anaml iawn, yng 
nghyflwr presennol y byd. Ac mor rare 



ag amser y Patriarchiakl, yr oedd Jacob 
yn dywedyd wrth Pharaoh, "Ycbydig a 
drwg yw dyddiau dy was." Ond |ied 
ymdrechem ni i wneuthur gynehor Sant 
Pedr, amlhai nifer ein dyddiau oa, hyfiryd, 
tangnefeddus, yn fwy o'r banner nag 
ydynt yn bresennol. 

Mae ugeiniau o gynehorion cyffielyb yn 
yr Ysgrythyr, yn ein hannog i ymogelyd 
rhag y cyfry w ymarweddiad drygionns ao 
anghyfeillgar ag sydd yn dwyn yn anochel- 
adwy gymmaint o drallod ac anhunedd 
amom. Ond mae llawer o ddynion 
diargyhoedd, o ran eu buchedd allanol tuag 
at eu cymmydogion, ag ydynt er hyny yn 
dyoddef mwy o lawer o flinder buchedd 
nae y fyddai raid iddynt: sef y dynion ag 
sydd yn pryderu gormod yng nghylcb en 
sefyllfaoedd a*n helyntion eu hunain a'n 
teuluoedd yn y dyfodol; y dynion ag sydd 
yn cymmeryd gormod o dranerth meddwls 
y dynion ag sydd dan bwys y byd; y dyn- 
ion ag y mae gofalon am yr amser sydd 
yn dyfoid yn eu Uwytho ac yn eu Uethu 
hyd y llawr. Mae em Harglwydd lesu yn 
tostori wrth y rhai byn, wrth eu gweled, 
druain! yn ymguro yn y pridd tew a'r 
clai tomlyd; ac y mae yn rhoi iddjrnt 
gyfarwyddiadau i ymysgafnhau oddi wrth 
y oy f ry w feichiau afreidiol. " Na ofelwch," 
mead Efe wrthynt, neu fel y gellid cyf- 
eithu'r gair yn well, "na phryderwcb am 
eich bywyd, pa beth a fwytaoch, neu pa 
beth a yfoich ; neu am eich cor^ pa beth 
a wisgoch. Na ofelwch dros dranoeth; 
canya tranoeth a ofala am ei bethau ei hnn, 
Digon i'r diwrnod ei ddrwg ei bun. Yn 
gyntaf ceisiwch deymas Dduw a'i gyfiawn- 
der Ef; a'r boll oethou byn a roddir i 
chwi yn ychwaneg. G^r eich Tad nefol 
fod amoch eisieu yr boll bethau byn." 
Ac fel y dywed yr Apostol Pedr "Bhodd- 
wch eich boll o&l arno Ef; canys y mae 
Efe yn gofalu am danoch chwi." 

Mae y tosturi hwn yn yr Arglwydd 
tuag atom yn gofyn am ein diolohgarwch 
mwyaf gwresog. 

SofilPATBB. 



Digitized by 



Google 



274 



TB HAUL. 



NERTH CYDYMDEIMLAD. 

Pa ham mae y weddw yn wylo, 

Ac yn ocheneidio mor fitwrf 
Pa ham mae y dagraa yn treiglo 

Mor chwyrn drof ei ^addiaa i lawr? 
Mae treroiad ar wedd ei gvynebpryd 

Yn d'weyd fod 'n ei mynwes ry w glwy', 
Ei meddwl yn orlawn gan ofid, 

A'i chalon bron m^ned yn ddwy. 

Ei bachgen— ei huniganedig — 
Sy'n glaf— bron ymadael 4*r byd! 

A hithau eistedda^n grynedig 
Wrth erchwyn ei wely yn fud: 

Y dagrau ddisgynant yn brysur, 
Ei gweddi hi ddyrcha i*r nef,— 

Yr hyn sydd yn dangos yn eglur 
Ei mawr gydymdeimlad ag ef. 

Fan draw gwelaf grwydryn yn gorwedd 

Wrth ymyl yr heol yn dlawd, 
'Does ganddo un man yn ymgeledd, 

Ki fedda na chyraill na brawd; 
Mae pawb gwedi 'i adael yn hollol, 

Digysur yw ef ar ei hynt; 
'Does ganddo un lloches cytgodol 

I ymguddio rhag rhuthr y gwynt. 

Ond dacw ryw un yn dynesu 

Ym mlaen at y crwydryn tylawd, 
Ac yna 'n ei godi i fyny, 

Qan weini y n dirion fel brawd : 
Mae gormod o dcimlad 'n/ei fynwes 

I'w adael ef yno mor flin; 
Bhydd iddo ymgeledd a lloches, 

Khag trengu yn chwerwder yr bin. 

Lie byddo gwir ddidwyll gyd-deimlad, 

Mae hwnw yn nerthol o hyd, 
E dyna y dagrau o'r llygad, 

Myn ddangos ei hunan i'r byd; 
Rhvdd gymhorth i'r tlawd a'r angenus, 

A'r rhai oil mewn blinfyd y sydd, 
Nis gedy y rhai sy'n helbulus, 

Ond tyn hwy o'u rhwymau yn rhydd. 

Y mae'r cydymdeimlad ddangosir 
Bhwng dynion a'u gilydd % y byd, 

Yn fynych yn rhoddi mawr gysnr, 

A llonder ar lawer i bryd; 
Ond beth am v mawr gydymdeimlad 

A darddodd o fynwes ein Daw, 
Yn gymmysg a'i serch ac &'i gariad, 

Er oadw dynoliaeth yn fyw? 

Etifedd y nefoedd ddanfonodd— 

Ei Uniganedig ei Hnn, — 
Ac yma Efe ddyoddefodd 

Arteithiau— rhai geirwon a Win: 
Fe roddodd ei Hun yn v diwedd 

Yn aberth ar ben Calfiiri; 
Ac jmo oaed ffynnon o rinwedd 

I olchi rhai aflan fel ni. 

Idwal. 

Caer/yrddin, 



DIOOI A LLAFUR. 

Dtwbdib fod yn natnriol iawn i ddyv 
fod yn ddiog. Nid oefl dim yn well 

San y rhan fwyaf o ddjrnion na bod heb 
dim i'w wnenttinr, nae i ofaln am dano. 
Mae llawer o ddynion yn Uafurio er mwjn 
ennill arian, i'w gallaoci ryw dro i fyw 
heb weithio. A gwyd£>m mor natoriol 
yw i bawb o honom roddi heibio hyd y 
fory y peth a allom wneuthur heddvw. 
Camp llawer gwas a morwyn y w gwneaumr 
cyn ileied o waith ag y mae yn ddichon- 
adwy iddynt. 

Ac et(s er fod y gogwydd dioglyd hwn 
yn gryf ynom, mae yn ffaith 11^ hysbys 
fod y dyn sydd yn gweithio, yn fwy d^- 
wydd na'r dyn sydd heb weithio dim. Y 
dyn hapusaf yw y dyn gweithgar, y dyn 
ag y mae llafurio yn hyfrydwch iddo, ao 
yn bleser ei galon. 

Mae rhai cenedloedd Ewropaidd (heb 
son am bobloedd yn y p^wledydd dwyreinol, 
ac heb son am Indiaid America) yn fwy 
diog eu tueddiadau nag ereill; megys yr 
Hispaeniaid a'r Gwyddelod. Hyfrydwch 
ywerin yn yr Hispaen a'r Iwerddon yw gor- 
wedd yn yr haul ar hyd hirddydd haf heb 
lafario, neu ddilyn rhyw fath o se|;urai 
Nid oes dim modd i'r cyfryw rai na 
byddont yn dlodion ac yn garpiog, ac yn 
anfacheddol eu* hymarweddiad; am nad 
yw diogi a seguryd ddim yn tywys i un 
math o ddaioni na ehysnr. 

Hwyrach mai y genedl fwyaf |^eithgar 
dan haul yw y Prydeiniaid; nid cenedl, 
ond ceneduoedd, a ddylaswn ddywedyd. 
Fe allai fod y Scotiaid a'r Saeson rywfiftint 
yn fwy gweithgar wrth natur na^ ydyw j 
Cymry. Os na bydd iddynt waith, hwy a 
wn&nt waith iddynt en hnnain, am fod 
by wyd diwaith yn beth annyoddefol gan- 
ddynt Y canlyniad y v ei bod yn rhi^ri 
mewn oyfoeth; canys bob Uafur y mae 
elw." 

Creadur gweithgar y bwriadwyd dyn i 
fod; ac arfaethodd y Creawdwr fod i 
waith a Uafur fod yn gysur ac yn fantaia 
iddo. Gwir yw fod yddedfryd, **Trwy 
ohwys dy wyneb y bwytei fara," wedi ei 
chyhoeddi arno fel canlyniad y codwm. 
Ond y mae yr hyn a eyhoeddwyd arno ftd 
bam, yn cael ei <&oi gan mwyaf yn 
fendith iddo. Y dyn sydd yn ennill el 
fara drwy chwys ei wyneb, a Uafnr oaled, yn 
gyffredin y w y dyn lachaf ; mae ymarfer- 
iad corfforol yn feddyginiaeth i fWy na 
banner ddedfryd famol Eden. 

Mae diwydrwydd yn dwyn gydag ef 
luaws o bethau dymnnol, megys iecmyd, 
tawelwch meddwl, tymmer dda, parch 
personol, a llawer o bethau cyflelyb, heb 
son am ehr. Ac y mae diogi, heb son am 
y jg;olled, yn dwyn gydag ef lawer iawn o 
dcurygau, meddwdod, afiechyd, ammhaireh, 



Digitized by 



TR HAU£. 



275 



a'r oyffblyb. Mae Satan* fel y dy wed Dr. 
Watte, yn darparn rhyw orchwyl drwg 
nea gilydd i ddwylaw diog^. 

Y teimlad penaf, ond odid, ag^ ydym yn 
ei delmlo tuag at y dyn diog y w teimlad o 
ddiystyrwch a dirmyg; ac nid oea dim yn 
darostwng dyn mor isel aV hyn sydd yn 
ei wnenthnr yn wrthddrych diystyrwch a 
dirnivg. ^Pan elo'r cyfryw ddyn i helbul a 
thrau^, anhawdd lawn y w iddo gael neb 
i dostnrio wrtho, nae i gydymdeimlo ag ef : 
yr ydym yn cadw ein cymhorth a'n helus- 
enau i*f dyn llafurus a gweithgar a fo 
wedicwympo 1 amgylchiadaacyfyng} mae 
yn rhywfaint o foddhAd Vn teimladau 
weled y dyn diog yn dyoddef newyn a 
noethni; wrth ei wraig a'i blant vn unig 
yr ydym yn tosturio, am eu bod, fel v 
dywedwn, yn yr an ewch ag adyn diwerth 
o^i fiith. 

Fel y mae gwerth gwaith ^n myned yn 
fwy, mae cymmeriad y dvn diog yn myned 
yn adgasaeh; yn y dyddiau prysur hvn, 
pan y mae by wyd yn yrfa ag sydd yn goryn 
ymdrech caled i'w rhedeg yn Uwyddianus, 
yr ydym yn edrych ar y dyn diog fel math 
o bryf, yr hwn yr ydym yn ei droi ymaith 
A'n troed oddi ar y ffordd, gan nad y w yn 
ddim ond rhwysir i bawb; mae yn gas ac 
yn ffiaidd genym edrych arno. 

Antipas. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Iwan. Edrychwch ati ladSf mae dyddian 
gormeswyr aristocrataidd Cymru bron ar 
hen, eaiff yr hoU aelodau seneddol presennol 
eu troi allan bob copa walltog o honynt yn 
fuan; ac mae yn llawn bryd iddynt gael 
myned allan faefyd; canys nid oes un dyn o 
dalent yn eu plitb ; nid ydynt yn cynnrychioli 
y werin, ond cynnrychioli cwn a cbefylau, 
ysgyfarnogod a phetrys, fcc. : y boneddigion 
Cymreig y w y gormeswyr mwyaf a fedd y 
deymas. 

Hywd. Yr wyf wedi clywed y cyhudd- 
iadau hyn yn cael eu dwyn ger bron lawer 
gwaith o'r blaen. Dygodd Mr. Henry Rich- 
ard yr un oyhuddiad yn eu herbyn yn y 
cyfaifod mawr radicalaidd Cymreig, yr hwn 
a gynnaliwyd yn Llerpwil, yn y flwyddyn 
1853; ac ail.adroddwyd hwy yng nghyfarfod- 
ydd Cymdeithas y Dadgyssyl Iliad. Dywed- 
odd Mr. Richard yn Llerpwll, "mai haid o 
ddynion banner call oeddynt, didalent a 
di/enydd; ac nad oeddynt wedi gwneyd dim 
tnag at addysgu y werin." A ydwyt ti yn 
gweled hyn yn deg mewo dyn i dduo cyra- 
meriadau a dirmygu dosbartb o ddynion heb 
rith o sail ? Ai Crist ionogaeth yw peth fel 
hyn? Gellir meddwl, wrth p^Iywed dynion 
yn siarad, fod pob teimlad Crittionogol wedi 
ymadael ft'n gwlad. 

Deio. Os darfu iddo ddywedyd mai gor- 
meswyr yw y boneddigion a'r tirfeddiannwyr 



Cymreig* ni ddarfu iddo ddywedyd dim ond 
y gwir; nid wyf fi yn gwybod am nn o 
honynt sydd wedi gwneyd lies. 

Wil. Celwydd pob gair, a dywedyd yr ystori 
yn blaen wrthyt ti, Deio, yw y cyhuddiadau 
hyn a ddygir gan aelodau Cymdeithas y 
Dadgyssylltiad yn erbyn y boneddigion 
Cymreig. Gad i mi glywed, ar diroedd pwy 
mae y rhan fwyaf o'ch capeli, a'ch hysgoldai 
wedf cael en hadeiladu ? Ai nid ar diroedd 
yr imbeciles, y tyranU, y **it>orthlee8 set of 
beings f Pwy sydd yn adeiladu yr boll Eg- 
Iwysi newyddion? pwy sydd yn cyfrann glo, 
blancedi, a dillad i'r tlodion? ai nid y mawr- 
ion ? ond wedi y ewbl yr ydych yn eu herlid 
a'u henlliboi &c. Ac os bydd angen rhyw 
gymmwynas arnoch, nid oes neb yn fwy pared 
pa chwi i redeg at y mawrion efo eich gwen* 
iaith a'ch Phariseaeth wepog. Pwy sydd 
wedi cyfranu cymmaint ag Arglwydd 
Dinefwr i'r tlodion, ac Arglwyddes Windsor. 
Y gwir noeth yw hyn, nid oes an dos- 
bartb o ddynion o fewn cred mor anniolcbgar 
a chwi. Yr wyf yn gwybod am ddynion ag 
sydd wedi cael eu codi a'u haddysgu gan 
foneddigion yng Nhgymru, ag sydd &'u boll 
egni yn eu dwbio k llaid ; ond beth dal siarad f 
01 cregin fydd yn y cwd, cregin ddaw allan. 

Iwan, Mawr mor selog wyt ti, Wil, dros y 
mawrion : a wyt ti wedi cael rhyw ddwrn da ar 
ddwylaw rhai o honynt yn ddiweddar? 

WiL Nid wyf fi arfi amddiffyn y cyfoethog 
yn fwy na'r tlawd ; ond yr wyf yn hoffi oaei 
chwareu teg i bawb, bydded ef diawd neu 
gyfoethog ; ond nid oes dim chwareu teg yn 
yr un groen a chwi. Siarad am ormes yn 
wir! fudge a humbug; pwy sydd yn eich 
gormesu? mi garwn gael gwybod genych; a 
phwy sydd yn gormeau cymmaint a chwi. 
Yr ydych yn scriwio bodiau eich gwasanaeth- 
ddynion i'r by w ; yr ydych yn eu gorfodi i 
fyned i'ch capeli; ac mae y lordiaid yn 
gormesn ar yr aelodau gweiniaid, ac ar eich 
gweinidogion, y rl^ai sydd yn rfawym o 
bregethu yn ol eich orders, onid e, march 
fydd hi yn lied fuan. Yr ydych a'ch bysedd 
ynii mhob pastai; ac mae rhaio'ch reverends 
wedi myned yn electioneering agents, ac yn 
pregethu politics yn He pregethu yr Efengyl 
i'r werin. Cynnaliwyd cyfarfod mawr yn 
Aberdar pwy ddydd, er palmantu y ffordd i 
anfon an o aelodau brass band y Liberation 
Society i'r Senedd yn He Mr. Fothergill. 
Eich rerereniaid chwi oedd y chief actors yn 
y comedy; hwy oedd yn monopoliso y cyfarfod ; 
ni feiddiodd neb agor ei ben yno ond Dr. 
Price, yr hwn fu ddigon gwrol i sefyll i fyny 
yn eu herbyn ; ac mae yn cael ei chwipio i'r 
byw am ei waith yn rhai o'r newyddiaduron. 

Deio, Serve him right too; pa fusnes oedd 
ganddo ef i bleidio Fotbergil], yr hwn sydd yn 
aelod Eglwys Lloegr. Nid oes genyf 
ddim llawer o olwg ar Dr. Price. 

HyweL Nao oes, mi wrantaf, yn awr, o 
herwydd ei fod yn erbyn un o nominees^ 



Digitized by 



276 



T& HAUL. 



Cymdeitfias j Dtdgywylltla^ yr boo tjdd yn 

odtio doddio oddi tan MiliAQ j eloebdy a'r 
Eglwyi. 

/van. Nid wyf fi 70 gweled 011 oiwed i*n 
gweioidogiion ymyneth ft pholitieiaeth. Nid 
fm yn gofyn am ddim ond rhyddid a ehwartu 
teg. 

HpweL Nid oet neb 3m eieb beio am byn ; 
ond oe ydycb gymmaint droa ryddid» bcth 
yw yr adioa fod rbaa o bonoeb yn euro eym- 
maint ar Dr. Price am ei Ibd yn pleidio Mr. 
FoCbergill t A oet dim bawl gan Mr. Priee 
i &ma droeto ei ban yn gyital ag ereill. Tr 
ydyeb ebwi yn bynod o groen-denen oi bydd 
i neb eieb galw i gyfrif am eieb golygiadao. 
Nid ydyeb yn ystyiied fod on bawl gan neb 
i ymsrraetb ag etboliadan ond ebwi. 

WiL Yrwyf am ofyn on gair i ti, Iwan, A 
ydyw yn betb gweddnt i weled pregetbwr yr 
Efengyl, beddyw ar timge y taaaiwn, nen yn 
y gymmanfa, yn gwabodd peobadoriald i 
ddyfod at Griat, ao y fory ar y stage yn 
gwabodd dynion i vatio drot Aelod y Sen* 
add. Pa gyaaondeb aydd mewn petbao fel 
bynt Nid dynion o'r fatb oedd yr hen 
Tmneilldnwyr eydwybodol aydd wedi myned 
adref ; nid pregetbwyr politieaidd oedd y rlud 
byny a ddarfo arwyddo y gwrthdyatiad yn 
erbyn y cynhyrfwyr politieaidd a gelynion yr 
Eglwya yn aaasiwn Pwllheli er ya llawer 
dydd; ond mae petbau wedi oyfhewid yng 
Ngbymro er dyddian Cbarlea o'r Bala, John 
Eliaa, Cbristmaa E? ana, Ebeneser Richarda 

Drefjp;aron, Aiarlab Shadrac. Pe bnaaai 
modd iddynt dalo ymweliad ft'r Ueoedd y 
boont gynt yn gweinidogaetbn ynddynt yr 
wyf yn dyebymmygo y boaaai iddynt ayon a 
rbyfeddo wrdi weled eu canlynwyr yn actio 
fel eieciumeering agenta, Oallaaent ddywedyd 
ddarfod iddynt fagu plant y rhai a ddarfo 
wrtbryfela yn berbyn. Gad i mi glywed 
betb yw yr acbos eieb bod yn gwrthwjrnebo 
Mr. Fothergill; y mae ef yn ddigon radioal- 
aidd yn ei fam fel gwleidyddwr? 

Deio, Fy marn i yw, na ddylem anfon 
neb i'r Senedd o Gymro ond Ymneilldowyr; 
ae felly y bydd hi cyn bo hir, fe gei weled; 
er fod Mr. Fothergill yn Rhyddfrydwr, mae 
ef, fel yr wyf yn deall, yn Eglwyawr. Hyn 
yw yr acboa. 

WiL Paid eyfrif dy gywion, Deio, cyn 
iddynt gael eo deor; ered di neo beidio, 
" there is many a dip between the cup and 
the lip" Nid oea genych on math o wrth- 
wynebiad i Mr. Fot^Brgill wario ei arian yn 
eieh plifh; ond nid yw yn ddigon da i'oh 
oynnrychioli yn y Senedd, o blegid ei fod yn 
Egl wys wr. A all angby saondeb ae annlolch- 
garweb fyned ym mbellaeh na hyn ? **Tebyg 

1 ddyn fyd^ei Iwdn," medd yr hen ddiareb. 
Jwan. Mae yn rhaid diddymfu yr undeb ay 

rbwng yr Eglwys a'r Llywodraeth; mae yr 
Eglwys yng Nghymro yn marw yn gyflym. 

Bpwd, Gan bwyll, gan bwyll. Mae yr 
Eglwya, er eymmaint o guro, enllibo, ac 



eriid aydd arni gaa ei gelynion, ya Ibvy^db 
er byn i gyd. Betb yw yr huXk Eglwyai 
I newyddion aydd yn eael en badeilada; ai hud 
. a lledritb yw y cynnnlleidfeoedd aydd i'w 
gweled ynddynt f Ai nid Cymry oedd 7 
dyrfa oedd yn eano y dydd o'r Uaen yn 
Llaodaff Ai aid Eglwyawyr oedd y 1800 
oedd wedi ymgaigla yng ngbyd yebydig 
ddyddian yn ol yn Rbymni? Tyna blwyf 
Oelligaer fel eeampl. Ddeng mlynedd jn ol 
nid oedd ond dwy Eglwya yn y plwjf poM* 
ogaidd hwnw, beb nn yagol ddyddiol; .ond 
nid oea dim llai na cbweeh lie i addoli ya y 
plwyf nebod newn eyaaylltiad k*t Eglwya yn 
awr. Pa le bynag mae ofleiriad gweithgar 
i'w gael, mae yr Eglwya yn Uwyddo ac yn 
blodeao, a thi wyddoat mai nid llawer o aerefa 
aydd genyt ti a*th frodyr tnag at yr ofleiiiaid 
gweithgar. 

Grujgjfdd, Yr wyf wedi bod yn gwrando 
arnooh er ya amaer yn dadlen^ a gji? fianaa 
ddywedyd mam? 

WH Cai, yn aiwr, am ddim; <mt with it 

Gruffydd, Yr ydwyf am anfon Henry 
Richard, Yaw., i'r Senedd, am ei fod yn 
Gymro; ac mae yn debjrg o ddiwygio Uawer 
ar betban yno; ac mae yn wladgarwr bob 
modfedd o hono* 

WiL Gyda phob dyledua bareb i Henry 
Richard, Yaw., yr wjrf yn gofyn i ti, betb 
mae ef wedi wneyd droa Gymrn er pan 
ddarfu iddo ymadael & Threfgaron f Metb- 
odd ag anercb y cyfatfod yn LlerpwU ya 
iaith ei fam. 

Iwan, Anwiredd bob gair yw hyn. 

Hffwel, Oa anwiredd y w, Mr. Richard ^ydd 
yn atebol am dano. Dyma ei eirian ef ei 
huo: — ^*<Aa I hafe not been apeaking it for 
20 yeara, I may be ezooaed in expresaing 
myself in English." 

Gruffydd. Beth yw'r achoa eieb bob chwi, 
yr Eglwyawyr, yn metho cyd-dynot Y mae 
rhy w gynhwrf nen gilydd yn barhiiaa o'i mewn, 

HyweL Edrych di yn nea gartref am 
ymrafaelion; bydd yn ddigon eynnar i ti 
ddeehreo diwygio Eglwya Lloegr wedi i ti ao 
Iwan oaod eioh tai eieh bnnain mewn trefn. 
Pa fodd mae pethao yn myned ym mlaen yn 
awr tuag ardal B th, air Aberteifi, wys? 

Gruffydd. Beth sydd yn bod? ni cblywaia " 
i ddim un gair am ddim allan o le yno: 
mae genym ni achoa blodenog yno; nid wyf 
yn credu fod pobl air Aberteifi, y wlad 
mwyaf grefyddol yn y byd, yn oweryU ft'u 
gilydd. 

HyweL Mae yn wir fod llawer iawn o 
gerdded i'r eyrddau yn air Aberteifi, mwy ef 
allai nag un air yng Nghymro; acmae 
y trigolioo yn selog iawn droa eo aeotao, ac 
yn dilyn mwy ar y oysgod na'r sylwedd. Y 
mae yn ddrwg genyf ddywedyd, ond nid 
ydynt yn ystyried fod llawer o niwed mewn 
uiweidio y naill y Hall, a thwyllo eu gilydd : 
ni chaiff crefydd blaen tafod mo'r tro. 

Wilt Paid oamaynied, Grufiydd, nid yw 



Digitized by 



TB BAVh. 



277 



pobl lir Aberteifi ddim llawer gweU oa 
phobi y siroedd ereill ; ao mae yn ymddaBgoi, 
oddi wrth yr banes a glywais gan ddyn o'r 
Gweithiau, a fa yo nwr y m8r, nad oes dim 

ond annbrefn yn flTynu yn y B . Mae 

gan y Corff gapel er ya llawer o flynyddoedd 
yn y lie hwo ; ao yr oedd peibau yn eael eu 
dwyn ym mlaen yn weddol drefnaa; ond o'r 
diwedd deehrenodd yabryd Siartiaeth ddangos 
ei ban. Deehrenodd rhai o'r aelodan ym- 
cbwyddo, fel pe bnasai Ilyffant Corafochno 
yn en oypyrddan canol. Deehrenodd y 
peraonau nyn sychedu am swyddau; eanys 
mae byn yn bwnc mawr, a'r canlyniad fn 
iddynt fyned yn benben &'a gilydd ; nid oedd 
dim ond ymrafaelio yn en cyfarfodydd ; ao os 
gwir yr hanea yr oedd y oapel yn debyoach i 
dafarndy nag i le o addoHad. Penderfyn- 
wyd galw yr boll awdurdodau yng ngbyd i 
daflu yr ysbryd aflan ; ond ofer fu y cwbL 
Yr oedd cymmaint o ymrafaelio yn y seiet 
nQsaf agun: galleeid meddwl fod y gwr drwg 
wedi oymmeryd meddiant o'r lie. Metbodd 
y cynbyrfwyr a'r rhwygwyr gael y Haw 
drechaf, a darfn iddynt benderfynu oodi 
capel «p{le, nen gapel split, ac mae wedi 
cael ei adeiladu; ao mae yn lied debyg 
y ceir gweled aelodau y ddwy synagog, fel 
gw^r Maeoclocbog, oyn pen bir, yn cynffon- 
loni ar en gilydd. 

Gruffydd, Nid myi yn credu bod yr oil a 
ddywedaist, Wil, yn wir; ao oa oea rhyw 
anghyfod wedi bod, yr f m yn gobeitbo fod 
beddwch yn fiynu yno yn awr. 

WiL Mae yr ymrafael yn parhau» ffraeo 
ao ymladd, enllibo, ac erlid y naill y Hall. 
Bn ymladdfa boeth yn ymyl y capel split 
ychydig araser yn ol; yr oedd y brodyr a'r 
chwiorydd wedi ymarfogi k phastynau, ceib- 
ian, rhawian, &o. ClwyfWyd rhai, a cbafodd 
y tangnefyddwyr byn eu gwyaio o ff&en yr 
ynadon. Dyna yr banes i ti, Grufiydd, fel ei 
olywais ; yr wyf yn credu bod genych ddigon 
o waith gartref, yn lied erlid, oablu, a 
darlithio yn erbyn yr Eglwys. Yr ydycb yn 
condemnio cyssylltiad y Llywodraeth 
obrefydd; ond darfu i chwi fethu penderfynu 
yr ymrafael rhwng aelodau y Corff yn B , 
heb gael cymhorth ynadon beddwch y sir a'r 
gyfVaitb. Er cymmaint yr ydycb chwi, y 
seetau, yn guro ar y myriad y Llywodraeth & 
obrefydd, yr oedd yn drugaredd fod eyfraitb 
mewn grym, onid e, buasai rhai o aelodau y 

Corff yn y B wedi lladd eu gilydd. 

Owareder ni rhag y fath ymddygiadau 
anweddus mewn cyssylltiad & obrefydd. Er 
oynunaint o bregethu; er cymmaint o 
gyrddau sydd yn cael eu cynnal, Sul, gwyl, a 
gwaith; er cymmaint ogyrddau|misol, cwarter- 
ol, ablyddol sydd y n cael eu cynnal, maey wlad, 
ynmyned yn fwy balogedig y naill ddydd 
ar ol y Hall: mae yr boll sprees t^^x rallies 
grefyddol, y rhai sydd yn cael eu cynnal dan 
goebl crefydd, wedi andwyo y werin Gym- 
reig. Mae dynion wedi ymgynnefino &'r 



balogedigaethan byfl,' fel nad ydynt yn 
ystyried fod un math o niwed ynddynt. 
Mae gwir angen am ddiwygiad.yn ein plith ; 
mae eisieu alltudo yr ellyll aectol o'r wlad, 
a'r boll anweddeidd-dra sydd mewn cyssyllt- 
iad ag et 

Gruffydd, Nid ydym ni mor boff o'r 
petbau byn a'r enwadau ereill. Y mae yn 
rhaid i mi addef fod llawer o wir yn yr byn a 
ddywedi, ao ni fhasai yr ben bobl (coffa da 
am danynt) yn oefnogi pethau sydd yn eael 
eu carlo ym mlaen yn awr mewn eapeli. 

WU. Mae yn wir na ddarfu i chwi fyned 
&'cfa brushes i wyn-galcbu beddau y pro- 
phwydi ar ddydd Owyl JoUy; ond yr ydycb 
chwi yn en eanlyn yn lied heinif mewn 
pethau ereill ; yr ydyeh mor elynol a neb yn 
erbyn yr Eglwys, ar frouau pa un y cawsoch 
eich magu. 

Iwan, Hoffwn gael gwybod genyt ti, Wil, 
beth sydd allan o le yn ein plith, ao yn groea 
i ysbryd yr Efengyl f 

Wil Belh oedd gwyl JoUy, a'r boll ddar- 
lilhio fi] mewn cyssylltiad & hi gan eioh 
reverendiaid — dynion a wyddent gymmaint 
am hanesyddiaeth ag a wyddai buwqh am y 
lleuad? . Nid oedd dim a fynai yr boll gy- 
nhwrf bwnw &'r Efengyl; y prif amcan oedd 
casglu arian. Dyna farn Dr. Thomas, o 
Stockwell, un o'r dynion mwyaf goleubwyll 
a feddwoh. Beth yw y cyrddau te, y dar- 
lithiau, y crwyn, y lotteries crefyddol, a'r boll 
gamblo, ond anweddeidd>dra? ac yr ydycb 
yn rhedeg yn wyllt ar ol pregethwyr mewn 
crinolines, ao yr ydycb yn codi cryts a 
chrotesi i fyny i'r pulpudau i ddarlithio ar 
bynciau nad ydynt yn ddeall; ac yn awr mae 
llawer o honoch ar dori elch gwynt ar ol y 
diwygiad seneddol. 

Deio. A wyt ti yn condemnio Reform, 
Wil, yr bwn sydd yn debyg o wneyd cym- 
maint o lea yn y wlad ? 

Wa, Lies i bwy fydd Reform, wys? Nid 
i fi, mi wn ; fy mam i y w byn, nad oedd 
achos i ddynion gadw cymmaint o dwrw yn 
ei gylch. A dywedyd y gwir wrthyt, yr wyf 
fi o'r farn, pe byddai byny o un pwys i neb, 
fod y Weinyddiaeth wedi rhoddi gormod o'u 
ffordd i Beales a Bradlaugh a'u cynffonau. 
Mae Arglwydd Cairns wedi rhoddi sprag ar 
y wheel yn Nhy yr Arglwyddi; tro yn ei le 
oedd bwn. Mae Beales a'i frodyr wedi bod yn 
ceisio oyfodi y gwynt i gael terfysg arall yn 
Hyde Park, yn erbyn yr Arglwyddi; ond 
aeth yn bur fflat yno. Mae gwaith yr Othello 
hwn ar ben, ac mae fel dyn arfoddi yn ceisio 
cael gafael ym mhob gwelltyn; ac mae Mr. 
Bright yn rhuo yn ofnadwy, ac mae yn euro 
ei ochrau efo ei gynffon fel un o Affrican 
lions Manders; ac mae wedi myned yn split 
rhwng Mr. Bright a Stuart Mill. Boreu da 
i chwi, fecbgyn, mae yn rhaid i mi fyned ar 
ol y defaid, onid e, fint ar gyfrgoH i gyd. 

Gruffydd. Felly finnan. 

Iwan. Ffarwel i ti, WH. 



Digitized by 



Ta HUAL. 



279 




=a I'd -S^^t H 



II Ill's 




111 I 




Hii4Pi|i 



NN g M " 



□9 



^ fl ti J 13 t3 





^ § ^-^^p^i^i^ fill's ^ 

; Digitized by Google 




YR HAUL. 



281 




Digitized by 




Digitized by 



TB HAIiL. 




28S 




Digitized by 



284 



TE UAVL, 



ABMB OF PHmPFS OF CWKGWHI AND 
YSTRADWBALLT. 

Argent a lion ramp goaid, fsa. dncally 
gorged and chained or." 

. Crest, 

A lion, as in the Anns. 

Quarteringa, 

L Argent a lion ramp sa., head, pa^, 
and end of the tail of the field, for Lloyd 
of Uanarthney and Cwmgwili. 

n. Azure a wolf salient argent langued 
gnles. 

m. Argent on a cross sa., 5 crescents or 
in the dexter canton, a spear's head, erect 
gules for LlywelynVoethns, or the Epicure, 
Lord of Llangathen. 

rV. Ermine on a chev. sa., 3 mullets or, 
in a bordure, engr. of the last, for Berel of 
Cilgeran. 

V. Gu., 4 lions' passant \ r\„„^^^^^ 

s^jFfin K"^^ ^ 
\h ^^1* ^' I Revel, 

vected sable. ) 



CTMDXITHAS OBRDDOBOL LLANDAV. 

•^^ y Offeiriaidy a Blaenoriaid y Corau, 

Tn gymmaint ag i'r Feativai eleni yn 
Llandaf droi allan mor Uwyddiannus, mi a 
ddymunwn alw eich sylw at yr hyn a 
ganlyn. 

Pan oeddwn yn yr esgobaeth yna dair 
blynedd yn ol, cefais waith caled iawn 
gyda'r corau; ond erbyn eleni, nid oedd 
braidd ddim o ol fy llafur; yr oeddynt 
wedi ei oUwng bron oil yn anghof. Felly, 
yr un modd y bydd hi eto, ar ol y fath 
Iwyddiant, oni fydd i chwi gael Local 
Festivals, MaeV Seison yn cael mantais 
ar y Cymry trwy eu bod yn cael eu Local 
Festivals bob blwyddyn. A pha ham na 
chaiff y Cymry eu locals yn ogystal ? 

Yr wvf yn cwbl gredu y gwna y Local 
Ftstivals fwy o les i Ganiadaeth Eglwysig, 
am y rheswm yr unid llawer o gorau cym- 
mydogaethol i gydganu a'u gilydd, a 
byddai y man undebau yn nerth i'r undeb 
mawr cyffi'edinoL - Mewn pum mis o 
amser, eellid cael pum Local Festival — 
un yn Dowlais, i'r hon y ceid yn hwylus 
400 o gantorion; Bhymni, ceid yno 400; 
Tredegar, 250; Aberdar, 200; Castell 
Nedd, 300; cawn fel yna 1500 o gantorion. 

Mor barod fyddai y corau am ryw un 
festival dair blynyddol, wedi cael o honynt 
eu locals rhagbarotoawl. 

Nid wyf, o'm rhan fy bun, yn teimlo yn 
awyddus i ymgymmeryd a'r un gorchwyl 
eto (pe dewisid fi), am y gwn na fydd yn 



arcs (hyd adeg y Cymry eto yn llandaf) 
ond ychydig iawn o fy (3 ar y corau. 

Carwn i chwi ystyried y mater; eanya 
ni byddai cael Zocoi Festivals yn ddun 
tram mewn un modd. 
Meddaf yr anrhydedd o fod, 
Yr eiddocn yn ffyddlawn, 

Eos Llbchtd. 

O.Y. — Ysgrifenais yr ncbod mewn ateb- 
iad i amryw lythyron a gefais ar j pwne 
oddi wrth amryw gyfeillion yn yr esgob- 
aeth. 

LLANBHTSTTD^ 

Cynnaliwyd cyfarfod blynyddol y He 
ncbod eleni y 3ydd a'r 4yad o Orpheoa£ 
Y prydnawn cyntaf am 6, darllonwyd j 
Gwasanaeth gan y Parch. Mr. Roberts 
(gynt Llanbadarn), yna pregetht)dd y 
Parch. Mr. Williams, curad Llandudocb, 
oddi ar 1 Cor. xy. 20, a'r Parch. Mr. Jones, 
curad Llangunllo, oddi ar Luc xy. 8-ia 
Tranoeth am banner awr wedi deg, dar- 
llenwyd y Gwasanaeth gan y Parch. J. 
Sinnett, Bangor, a phregethodd y Parch. J. 
Jones (Idrisyn), oddi wrth loan xx. 31, aV 
Parch. Mr. Griffiths, Machynlleth, oddi 
wrth 2 Cor. iY. 4. Am banner awr gwedi 
dan, darllenwyd y Litani, &c, gan y Parch. 
Mr. Jones, curad Aberyswyth, a pregeth- 
odd y Parch. D. Parry, curad Dewi Sant, 
Caerfyrddin, oddi wrth 1 Pedr 7, a'r 
Parch. Daniel Jones, Llandudoch, oddi 
wrth Esai i. 18. Am chwech darltenwyd 
y Gwasanaeth gan y Parch. Mr. PoweU, 
Trefilan, a phreeethodd y Parch. Mn 
Edwards, MaUwyd, oddi wrth Eet. xxxiii. 
18. Anhawdd fyddai dyweyd am y cy- 
farfodydd, eu bod yn well nag oeddynt. 
Nid oedd dim yn annymanol, ond fod yr 
Eglwys yn rhy fach i gynnwys y bobl a 
ymgynnullent yng nghyd: bu gorfod i 
lawer arcs tu aUan. Yr oedd o 45 i 50 o 
offeiriaid yng nghyd. Cafwyd pregethaa 
rhagorol a da, gwrandawiad astud, ac 
arwyddion amlwg o wenau Duw yn y 
lie yn ystod y cyfarfodydd. Cawsom 
lawer o gyrddau blynyddol da iawn o'r 
blaen, ond ni phetruswn ddyweyd am hwn, 
" Efe a ragoroidd arnynt olL" Myderwn y 
bydd ei effeithiau da yn canlyn i'r Eglwys 
a'r ardaloedd. Ymddygodd pobl Aberyst- 
wyth, yn ol eu harfer, yn dra charedig 
tuag at y dyeithraid ar yr amgylchiad. 

E. D. 

ANGHTSSOITDEB T QWAHANOL ENWADAU. 

Ymddengys ei bod yn rheol arferol y 
gwahanol sectau, pa le bynag y byddo sect 
wedi cael ei ymsefydlu, i un araJl dori ei 
sail ac ymdrechu nurfio adeilad arall i'w 
g wrthsefyll. Tai cyrddau sectarol yn fy nych 
a adeiledir, nid o herwydd fod y gym- 
mydogaeth yn cynnwys aelodau y sect 
trwy ba un yr adeiledir hwynt, ond gyda 



Digitized by 



» HAUL. 



285 



gobaith o ffiirfio cynnnUeidfaoedd 
neUlduedig, a gwneyd proselytiaid idd- 
ynt yii olea mympwy oellweirus eu hunain, 
gogyfer a chael modd 1 gynnal eu hathraw- 
on pregethwraidd. f el mae pobl yn 
amlhau, a thai o'r fath yn cael eu codi, tai 
ereill o groes farnau a godir yn frith 
drachymmysg, heb achos angenrheidiol na 
threfh gyfreithlawn. Gwyddom hefyd yn 
ddigon da gyda pha rwyddineb, ac ar ba 
delerau y ceir casgliadau, hyd yn oed oddi 
ar y tlodion a'r angenus i godi a chynnal 
tai o'r fath. Fethau fel hyn a rydd fawr 
ofid i*r rhai hyny a wyddant mai 
ewyllys Duw ac arfaeth ein Harglwydd 
bendigedig, y w Vt Eglwys fod yn ddinas ag 
sydd mewn undeb a'i hunan, yn gorff 
ysbrydol, ym mha un ni ddylai fod sism 
nag ymrwygiadau ymneillduaeth, yn 
addollad cyhoedd Puw ; dim gwahaniaeth 
ffydd ac ymarferiad, nao ymryson cym- 
deithas ag undeb CristionogoL 

TT OWTN AB DAP. 

At Olygydd yr Haul. 

Syr, — Yr wyf yn meddwl yr un peth a'ch 
gohebydd Owynionydd, fed ^'Hanea Ty 
Gwyn ar Daf" yn gaffaeliad gwerthfawr a 
dyddorol iawn i ddarllenwyr yr Haul. Yi 
ydym yn teimlo yn ddiolcbgar i*r awdwr ac i 
ehwithau am gyhoeddi'r haoes yn rhifyoan'r 
Haul. Cawsom gryn bleser wrth ei ddar- 
lien. Ymddengys fod yr awdwr wedi chwilio 
llawer iawn o hen hanesion. Eio i gyd, y 
mae yn amlwg nad y w yr awdwr yn gwbl adna- 
byddus nac yn gyfarwydd a chymmydogaeth, 
afonydd, ac ardal yr "Hen Dy Gwyn." 
Camsynied a gwrthddywediad oedd dyweyd 
y "safai y fynachlog ar Ian Taf, neu yng 
ngbydiad y Marlais a Thaf/' &c. Hoffwn 
i'r awdwr ddyfod i weled y wlad er mwyn 
iddo gael gwella a chywiro ei gamsyniadau. 
' Y mae yr awdwr yn dyweyd yn iawn parth 
Whitland Abbey; dyna'r fan y mae pawb yn 
dyweyd yr oedd y fynachlog, ac y mae*r He yn 
ddigon rhamantuB a choedog o'r tu gogleddol 
a'r dwyreinioi i'r Wbitland Abbey. Yr 
afonig sydd yn myned beibio'r Whitland 
Abbey sydd yn treiglo o'r Cwm Felin 
Fynych heibio Llanbeudy; Afon Rhiwiau y 
gelwir hi yno. Mae ei rbediad o'r gogledd 
i'r deheu, yn gweitbio pedair o felinau ar ei 
thaith, yn rhedeg mwy na milltir o ffordd i'r 
de o'r Whitland Abbey cyn arllwys i'r Taf. 
Mae yn cyfarfod y Taf yn ymyl Eglwys Fair 
Glan Taf, ychydig yn is i lawr na Pont Tre- 
fechan. Camsynied arall yw dyweyd fod 
"Llantafwg, sef y ty lie cynnaliai y brenin 
ei lys ar y pryd, yn sefyll ychydig yn uwch i 
iyny na'r fynachlog ar Ian Marlais. 

Y mae yn ddrwg genym na fuasai yr 
awdwr yn enwi lleoedd ac afonydd yn gywir 
ffil y maent, ac fel y dylent fod. Mae y 
Marlais (neu Morlais, acbos ''m6r mdr i mi" 



yw llais pob afonig) a't rhediad o'r gorllewin 
i'r dwyrain, yn arllwys i'r Taf yn uwch i 
fyny na Phontloerig, tua dwy filltir o'r Forge, 
neu Whitland Abbey. Mae y "ceugant 
bychan banner lleuad a ffnrfia y ddwy afon" 
a'r "Llantafwy " yn bethao dyeitbrol i ni. 
Yr eiddoch, 

R. H. Dyfed. 

SABFV GTliTFFONDBWST. 

Y Gwener diweddaf ym mis Gorphenaf, 
daeth Mr. Manders i dref Tunbridge 
Wells a'i filod gwylltion i'w dangos rr 
cyhoedd. Y boreu canlynol, sef Sadwm, y 
25med, gosododd un o'r ceidwad grochan o 
ddwfr ar y tan er mwyn twymo'r He y 
cedwid y seirff ynddo. Pan yr oedd 
drws y gell wedi ei ddadgloi, berwodd y 
croohan drosto; a thra yr oedd y dyn yn 
ei symmud oddi ar y t&n, syrthiodd drws y 
gell o'i le, a diangodd un o'r seirff mwyaf 
eu maintioli allan. Aeth yr anifail yma 
ac acw yn yr ysffw&r rhwng y cerbydau, 
gan slo yn echrydus, a siglo ei chynffon yn 
ofnadwy. Cauodd y dyn y drws yn union- 
gyrchol ar y saith sarff oeddynt heb 
ddyfod allan, a rhoes rybudd i'w gyfeillion 
ag oeddynt yn glanhau'r He ar iddynt 
barotoi erbyn yr arddangosiad cyhoeddus 
o'r anifeiliaid. Dychrynwyd y dynion, a 
ffoisant ar y gair; end hen wr a'i enw 
Frank Godfrey a'u cynghorodd i ymdrechu 
dal y sarff rhag iddi nrathu'r creaduriaid 
oeddynt o amgylch. Gwedi ymarfogi a 
rhawiau, pigffyrch, ysgubelli, &c., nesas- 
ant dan lywiaeth Godfrey at y sarl^ a 
gwnaethant gynnyg i daflu sach fawr 
ami; ond methasant a chyrhaedd eu 
hamcan. Erbyn hyn yr oedd y sarff o flaen 
carafan yn sefyll yn isel iawn rhwng yr 
olwynion, ac yn cynnwys bual mawr, yn 
pwyso rhagor na dwy dynell. Arosodd 
ennyd, ac yna neidiodd i mewn, gan 
ymaflyd yn un o ffroenau'r bual. Gan 
ryddhau ei dannedd, ymlithrodd rhwng y 
cerbydau i fan He yr oedd rhai o'r gweis- 
ion yn Hwy tho'r cert k gwellt. Yr oedd yn 
y cert un o gyffylau goreu y milfa. Ym- 
aflodd y sarff ynddo, gan ei enoi ychydig 
uwch ei gam deheu. Neidiodd a chiciodd y 
ceffyl yn ffyrnigwyllt, nes syrthio ot 
creadur gwenwynig i'r llawr; a chyn iddi 
allu dianc o'r ffordd, sangwyd hi yn farw 
dan garnau y ceffyL Mewn ychydig 
fynydau yr oedd y ceffyl, druan, yn crynu 
o'i ben i'w draed, a'i lygad yn chwyddo 
allan, a'i oerlais yn druenus i'w glywed. 
Galwyd meddyg anifeiliaid i mewn yn 
uniongyrchol, ond ofer ei ymdrechion : bu 
farw'r march mewn ychydig fynydau^ Yn 
y cyfamser yr oedd y bual wedi ymwyUtu 
yn ofnadwy. Cauwyd drysau ei gell, a 
sicrhawyd ef rhag tori allan, nes ym mhen 
amser byr clywyd swn trwm ei syrthiad 
mewn gwewyr angeu. 



Digitized by 



286 



TK HAUL. 



T8CKXLDT CIL T GWlf. 

Toa dwy flynedd yn oU penderfynodd y 
Parch. Thos. Mathews, penelor CU y Cwm, 
wnevd ymdrech i gael ysgoTdy newydd yn 
y plwvf nchod, o herwydd fud yr hen 
adeilsd yn rhy fychan ac aoghyfleus i 
addyssra plant, ac yr oedd mewn cyflwr 
dadfeiuedig; ac mae yn dda genym gof- 
nodi fod y ficer wedi llwyddo yn ei amcan 
gwiwglodus i wneyd lies i'r oes sydd yn 
codL Cyfarfyddddd ag unryw rwystraa 
ar ei ffordd, ond aeth ym mlaen yn ddi-ildio. 
Mae yr ysgoldy wedi ei orphen, yr hwn 
sydd yn addum i'r He; a bydd iddo 
sefyll am oesan fel cofgolofn o weithgarwch 
y ficer, ac haeloni boneddision y plwyf, 
yn neilldaol W. H. Campbell Dayys, Ysw., 
oV Neuadd Eawr. 



Caf()dd yr ysgoldy ei agor yn ystod y 
mis aeth heibio. Ar ddydd yr agoriad, 
cynnaliwyd gwasanaeth cyhoeadus yn Eg- 



Iwys y plwjrf. Traddodwyd pregethaa 
hyawdl ar yr achlysor gan y Parch^irion 
Ijewis Price, iicer Llywel; J. Eyans, ncer 
Llanofer; Morgan ftice Morgan, Llan- 
samlet; a*r Archddiadbn Williams, o 
Gaerfyrddin. Cynnaliwyd Bazaar a Chy- 
ngberdd yn Llanymddyfri, er tala tranl yr 
ysgoldy. Yr oedd noil foneddigion a 
boneddigesau yr ardal yn wyddfodol, a 
chliriwyd y swm o 80p. Mae llawer iawn 
o glod yn ddyledos i Mrs. Mathews, Erryd 
House, a Miss Campbell Dayys, am eu 
hymdrechion er cael y Bazaar a*r Concert 
X mae yn dda genym ddeall fod y plwyf- 
olion, yr Ymneillduwyr yn gystal a'r Eg- 
Iwyswyr, wedi gwneyd pob peth yn eu 
gallu er cael yr ysgoldy. Er nad y w Cil y 
Cwm ond plwyf gwladaidd, y mae yn 
enwog, o herwydd mai yma y ganwyd un 
o sylfaenwyr yr Ysgol Sul yn Neheudir 
Cymrn, set y Parch. William Williams. 
Caixidd ei eni yn Glangwenlais; ac mae 
lluaws o'r teulu yn byw yma yn awr. 
Gellir rhestri y Parch. William Williams 
yng nghyfres **Enwogion Anghofiedig 
Cymru." Pan ar ymweliad a phlwyf 
Cil y Cwm tua dwy flynedd yn ol, darfu i'r 
ficer ein hanrhegu ag hanes ei fy wyd« yr 
hwn a ddarfu iddo gasglu oddi ar lafar 
gwlad, &C., yn y plwyf. Yr ydym wedi 
clywed a darllen llawer o gyhuddiadau yn 
erbyn oneiriaid ac Eglwyswyr yr oes a 
aeth heibio; ac os ydym ni i s^redu gelyn- 
ion yr Eglwys, ni ddarfu iddynt wneyd 
dim daioni erioed. Haeriad noeth a disail 
yw hwn, fel llawer o bethau ereill, y rhai 
sydd yn cael eu lluchio am draws beddau 
yr hen offieiriaid. Gan fod Mr. Williams 
yn ddyn o nod, hoffem weled gwyddfaen 
hardd er cof am dano yn Eglwys Cil y Cwm; 
Hyderwn y bydd i*r ficer, yr hwn sy 
foneddwr gweithear, pan y bydd iddo gael 
hamdden, alw sylw y cyhoedd at yr angen- 



rheidnrydd o gael gwrddfiMO er eof am 

Mr. Williams. Gyda llaw, os bydd i rai o 
ddarllenwyr yr Haul daln ymweliad a 
Chil y Cwm, cynghorem hwy 1 aala ymwel- 
iad & lly frgell ardderohog y ficer, un o'r rhai 
goren yn Keuheadir Cymm. 

FOLITICIABTH. 

Mae larll Derby a'i Weinyddiaeth wedi 
llwyddo i hwylio llong y LlywodraeUi 
heibio i bob peryglon hyd yn hyn. £r yr 
hull ddarogan ar prophwydo fa, mae j 
Weinyddiaeth yn caidw meddiant o'r Uyw 
hyd yn hyn. Un o'r ysgrifau mwyaf 
pwysig o eiddo y Senedd am y flwyddyn 
1867 oedd Ysgrif y Diwygiad Seneddol, 
yr hon sydd wedi dyfod yn gyfiraith o'r 
diwedd, wedi hir ddadleu. Y cwesUwn yn 
awr yw, pa effaith a gaiff yr ysgrif ar y 
wlad? Mae Mr. Carlyle, yr ysgrifenydd 
g^lluog, yn fflangellu yr ysgrif yn Ilym yn 
un o gyhoeddiadau Llundain. Yn ol ei fiun 



g^lluog, yn fflangellu yr ysgrif yn Ilym yn 



ett nid oedd an angen am ddiwyeiad 
seneddol; yr ydym ninnauyn agos bod o'r 
un farn ag ef : yr ^m yn ci^u bod yr ys- 
erif wedi rhoddi gormod o awdurdod i'r 
dosbarth iselaf— dynion ag sydd yn hoUol 
anaddas i dderbyn yr eUiolfraint: dyna 
iam Mr. Austin Bruce, yr aelod dros 
Ferthyr. Mae y boneddwr uchod yn awr 
yn gweled bod yr ysgrif yn myned yn rhy 
bell, a bod angen am addyseu y werin 
cyn rhoddi yr etholfraint iddynt. Pa 
ham na fuasai Mr. Bruce yn gweled hyn 
yn gynt? Myn y Cadfridog Peel ao Ar- 
glwyddi Caernarfon a Chranbourne fod 
haul Uwyddiant Prydain ar fachlud yn y 
gorwel. Dy wed ereill, os bydd i'r cyfnewid- 
iad beryglu yr allor a'r orsedd, y bydd 
digon yn barod i ddyftKl allan i sefyll ar j 
muriau i'w hamddi£^n : ni fydd hyn ddim 
amgen na chau drws yr ystabl wedi i'r 
march ddiano. 

Yr ydym eto yn galw ar Eglwyswyr 
Cymru tod ar eu gwyliadwriaeth, canya 
mae gelynion yr Eglwys (yr Ymneilldu- 
wyr politicaidd) yn gweithio a'u'hoU egni 
er cael Ymneillduwyr i'r Senedd. 

Mae ysgrif y Parka wedi bod yn destyn 
llawer iawn o siarad yn y Senedd yn ddi- 
weddar: ymosododd brass band Beales ar 
r ysgrif yn Ilym; a'r oanlyniad fu i Mr. 
lardy ei thynu yn oL Mae Mr. Whalley, 
o Bias Madog% a'r eccentric A.S. dros 
Peterborough, T^a^antnt Ty y Cyffredin, yr 
hwn sydd wedi bod yn gwneyd sport o 
bono ei bun yn y Ty er ys tro bellach. 
Mae Mr. Whalley, Ardalydd Westmeath, 
a Syr Thomas Philipps, o Fiddle HiU, yr 
hwn sydd yn ealw ei hue yn Brotestant, 
er nad y w wedi bod mewn Ue o adduliad 
yn ystod y owarter canrif ddiweddaf^ a'^ 
cynhyrfwr Murphy, yn honi mai hwy yw 
yr unig Brotestaniaid sydd yn y wlad. 
Mae Whalley wedi gwastraffa rhyw wm- 



Digitized by 



YR HAUL. 



287 



bredd ol hyawdledd yn y Senedd, wrth 
siarad am Babyddiaeth a'r Pab, a Pkusey- 
ae^S ond gall Pio Nono eanu yn iach yn 
awr, gan fod Mr. WhtOley wedi cym- 
meryd aelodau y Cynghrair Diwygiadol 
dan ei nodded yn lie Protestaniaetb. Mae 
yn banner addoli Mr. Beales; aetb ag ef 
I'r Senedd y dydd o*r blaen, yng ngbyd 4 
dan o flaenoriald y Reform LeaguCy beb 
gael caniatad y oadeirydd; ond gwrtbod- 
odd roddi yr bawl iddo fyned k dynion i 
mewn yr eh waitb. Digiodd Mr. Wballey 
am byn, a gwnaetb banner ymosodiad ar y 
cadeirydd; ond gorfa ar Paganini y Ty 
fwTta y seninen, a cbwympo dan ei fai. 

Vywe&T bod y gwabanol bleidiau ym 
Mertbyr ac Aberdar yn gweitbio yn 
ddiwyd bob un dros ei favourite, Hyder- 
wn na cbymmer y fatb betb le ym Mertbyr, 
pan y cymmer yr etboliad le, ag a gymmer- 
odd le yn ddiweddar yn sir Gaerloew. Wedi 
i'r Liberals golll y dydd yn yr etboliad, 
aetbant i ddifyru eu bunain trwy guro a 
baeddu en gwrtbwynebwyr, ac mae dau o 
honynt, syda yn dwyn cyssylltiad agos a 
Gbastell Berkeley, wedi cael eu dedirydu 
gan y Bamwr Snee i dri mis o garcbariad 
am g^ro ben wr oedd yn agos i bedwar 
ngain oed ar ddydd yr etboliad: siarad am 
ryddid yn wir! lol i gyd. Pa le mae i*w 
gael? nid gvda'r dynion sydd yn galw eu 
noliain yn Ibiberals, 

GTHMUNSODD E. FBIEST SIOHABDS, T8W. 

Gadawodd y diweddar E. Priest Biob- 
ards, Tsw., o Gaerdydd, yr bwn a fa farw 
yn ddiweddar, y swm o l,000p. i'r Gym- 
deitbas er Taenu G wybodaetb Gristionogol ; 
lOOOp. G^mdeitbas er Taenu yr Efengyl 
mewn Gwledydd Tramor; a*r un swm i'r 
Oymmdeitbas er Cynnorthwyo Curadiaid. 
Yr oedd Mr. Bicbards yn Eglwyswr ffydd- 
lawn, ac yr oedd yn barod yn wastad i 
estyn cymbortb i wabanol sefydliadau 
eglwysig. 

LLANOEITHO. 

Dyma faes llafur ein hynaws lenor Gwyo- 
ionydd er ys tro bellach. .Yr ydym yn 
oydymdeimlo £'r bardd yn ei dywydd garw. 
Darllenasom ei awdl deimladwy yn Haul 
Oorpbenaf gyda dwfr yn ein Uygaid, ac nis 
gallai y galon adamant lai na thyneru wrth 
ddarllen ei gwyn. Nid oes gan Gwynionydd, 
mwy na phob tad tyner arall, ond ymostwng 
i'r drefn, ac edrycb ym mlaen am 
" Yr wyl fawr yn yr ail fyd," 

a gobeitbio yn ffyddiog, os ydyw ei deulu yn 
Ueihan yma, ei fod yn lluosogi ei drysor yn y 
nef. 

Mae Uenoriaeth Llangeitho yn teimlo 
Gwynionydd yn gyfaill diwyd. Bu yno 
gyfarfodydd llenorol bob wytbnos yn y gauaf 
aeth heibio, dan ei lywyddiaeth ef. Maeot 
wedi profi yn efieithiol bynod ym myag 



ieuenctyd yr ardal, ao yn wir yr ydym ni ay tn 
allan i'r cylch yn teimlo yn eiddigeddus o'n 
cyfleusdra. Mblimydd. 

BQLWYS OADBimOL LLANDAF. 

Y mae yn dda genym ddeall fod adferiad 
hen Eglwys Gadeiriol Llandaf 1 gael ei 
ddwyn i ben yn fuan. Bbyfedd y fatb 
gyfnewidiadau sydd wedi cymmeryd He yn 
yr Eglwys yng Ngbymru er pan oeddym 
ni yn blant. Tua deng mlynedd ar bug- 
ain yn ol, yr oedd Eglwys Gadeiriol Llan- 
daf mewn cyflwr dadfeiliedie; ond erbvn 
beddyw, mae wedi cael ei badferu oil, oddi 
gerth y t^' gorllewino). Ycbydig amser 
yn ol, gwnaetb y Deon appeliad am gy- 
mborth iV adeiladu, ac mae wedi Uwyddo; 
bydd i'r gwaitb gael ei ddechreu yn ddi- 
oed. Mr. Williams, contractor Coleg 
Aberystwyth, sydd wedi cymmeryd y 
gwaitb. 

T DIWEDDAB MB. CRAW8HAT. 

Mae Mr. William Crawshay, perchenog 
ffwaitb Cyfarthfa, wedi myned i ffordd yr 
hoU ddaiar: bu farw yn werth tair miliwn 

arian sycbioni Ar ddydd ei angladd, 
traddodwyd pregeth yn Eglwys Cyfarthfa: 
yr oedd nifer mawr o'r gweithwyr yn yr 
Eglwys. Yn yr Hatjl am y mis nesaf 
rhoddwn ycbydig o banes bywyd y bonedd- 
wr enwog ucbod. 

EGLWYS YSTRADFELLTE. 

Y mae petbau rhyfedd yndygwydd yn ein 
byd ni weithiau ; ond dyma un o'r petbau 
rhyfeddaf a glywsom son am dano erioed, 
sef bod o£feiriad yr Eglwys uchod gwedi 
rhoddi oaniatSd i Fethodistiaid y He i dra- 
ddodi darHth yno, a hyny er mwyn cael arian 

1 adgyweirio eu capel. Bboddaf yr banes o 
flaen eich darlleowyr fel yr ymddangosodd yn 
y Brecon County Times am Gorphenaf 27, 
1867;— 

** YstradfeUte — Lecture, — A lecture was 
delivered in the paiish church of Ystrad- 
feHte, on the efening of Monday, July Idth, 
on the "True Elements of Happiness," by 
Miss S. Cranogwen Bees. Mr. Jenkin 
Mathews, cashier, of Bhymney, presided. 
The object of the lecture was to aid in repair- 
ing the Methodist Chapel in the place, it 
heing too small for the congregation, and the 
old church being also too small. The fame 
of Miss Bees had reached the neighbourhood 
before her, and although the night was very 
wet, the place was crammed. Miss Bees 
delivered the lecture with much distinctness 
and expertness, and gave her audience com- 
plete satisfaction. At the close of the 
meeting, the chairman, in a very able speech, 
proposed a vote of thanks to the highly- 
respected leoturess, which was cordially 
carried." ^ 

Pan y mae offeiriaid yn gommedd braidd i 



Digitized b'yLjOOQle 



288 



YR HAUL. 



gynnal jt Ytgol Sul yn en Haglwjti, ot 
bydd boMibl cael jtgoidy jn y lie, beth a 
feddylir am offeinad yn rboddi defnydd ei 
Eglwys er mwyn cynnal darlith ymneilldnol 
ynO| ae er mwyn oael arian i adgyweirio 
eapel y Methodistiaid yn y He? Peidied yr 
offeiriaid ft meddwl mai wrth roddi i fyny en 
biawnderau y dygir yr Ymneillduwyr byth yn 
ol i'r Eglwya. Gwyddom am rai offeiriaid a 
faont mor ffol a rboddi fyny y Dreth Eglwya, 
gan y dywedai yr Ymneillduwyr mai byny 
oedd yr unig rwyatr ar eu ffordd i gyduno ft'r 
Eglwys ; ood ni chlywsom am un o honynt 
yn oadw at eu gair. Yr ydym yn meddwl ei 
fod yn llawn bryd i'r offeiriaid fod ar ddihan, 
a pheidio gadael i'r Ymneillduwyr eu hudo 
fel y mynont mwyacb; eanys ni chydweith- 
iant gyda neb, os na cbftnt eu ffordd eu biin- 
ain ym mhob petb. Y mae yn burion peth 
i offeiriad fod yn garedig a ohymmwynaagar 
i'w blwyfolion, Eglwyswyr ac Ymneillduwyr, 
end petb arall ydyw rboddi yr Eglwys 
i draddodi dariitbian ynddi. 

EOLWTSWR. 



ESGORODD, 

HowBLL— Oorpbenaf 28, priod v Parch. 
W. Howell, curad Llanedi, ar ferch. 

Wateb0— Awst 20, yn 85, Heel Dw'r 
Fach, Caerfyrddin, priod Mr. William 
Waters, cyssodwr yn Swyddfa'r Haul, ar 
ferch. 

PRIODWYD, 

BncKLBT--Jo8EPH— Awat 14, yn Eg- 
lwys St. Mair, Aberhonddu, gan y Parch. 
P. H. Morgan, periglor Llanhamlacb, yn 
cael ei gynnorthwyo gan y Parch. Herbert 
Williams, A.C., James, ail fab James 
Buckley, Ysw., Penyfiai, Caerfyrddin, a 
Marianne Hughes, unig blentyn Joseph 
Joseph, Ysw, Aberhonddu. 

Dayiss — Seyieb— Awst 13, yn Eglwys 
Maisemore, Caerloew, san y Parch. W. 
Sevier, brawd y briodrerch, yn cael ei 
gynnorthwyo gan y Parch. Mr. Barlow, y 
Parch. Daniel George Dayies, mab y 
diweddar Barch. T. Dayies, Llangadog, ag 
Elisabeth, merch henaf John E. Seyier, 
Ysw., Maisemore Lodge. 

Law&bncb— SNEAD-^Awst 8, yn Eg- 
lwys Uangynidr, gan y Parchn. R G. a 
T. E. Lawrence, brodyr y priodfab, 
Arthur Garnons Lawrence, Ysw., M.D. y 
Cedars, Casgwent,trydydd mab y diweddar 
H. Lawrence, Ysw., M.D., ag Edmundtina, 
merch henaf y diweddar James Prosser 
Snead, Ysw., Pwll Court, Brycheiniog, ac 
wyres y diweddar Filwriad S. Gwynn, 
Glanbran; Caerfyrddin. 

WiLLiAHS— DAYiES^Awst 18, yn Eg- 
lwys Dewi Sant, Caerfyrddin, gan yr 
Hybarch Archddiaoon Williams, Mr. W. 



Cottrell Williams, morwr, ft Jane, march 
Mr. Dayid Dayies, FriauTs Arwu^ Heol 
Dw'r, o'r dref bun. 

White — ^Fitch— Gorphenaf 25, gan y 
Parch. A. L. C. Heigbam, Mr. G. H. White, 
Mountain Ash, a Hariette Emma, merch 
henaf y diweddar Mr. Edward Fitch, 
Newport PagnelU 

BU FAEW, 

Edwabds — Awst 25, yn Heol Las, 
Caerfyrddin, ar ol hir gystudd, o'r dar- 
fodedieaetb, William, mab ieuengaf y 
diweddar Mr. D. Edwards. 

Eyans— Awst 13, yn ei hannedd. Bloom- 
field, ger Arberth, Catherine, gweddw y 
diweddar Hybarch Eyans, Archddiaoon 
Caerfyrddin, 73 oed. 

Howell— Awst 6, ar ol hir gystudd yn 
Y darfodedigaeth, Mary Howell, merch 
ieuengaf Mr. William Howell, gweydd. Pen 
y Bont, ger y dref hon, yn 23 mlwydd oed. 
DyoddeK>dd ei chystudd yn dawel ac 
amyneddgar, a gorphenodd ei gyrfa ddaiar- 
ol a phob gobaith am wlad weU. 

Mor erwin I fe aetb ein Mari— o'r byd 
Fr bedd— hen gell oemi : 
Ni ddaw *nol, i'n sirioli, 
£i thegwcb na'i barddwch hi. 

Yn d bedd y mae heddyw— (wael agwedd), 
olwgdynolryw: 
Er dan gwys nid marw ydyw, 
Mewn ne' bur y mae yn byw. 

Yn y gweryd ar ol gorwedd—ei chorff, 
lach cyf^d mewn mawredd; 
Yn lie graian a llyjgredd, 
Caiff nef Iftn, a seuian sedd. 

W.W. 

Jenkins— A irst 19, ym Mhensam, 
Cadben John Jenkins, gynt o'r Uong 
Comet, 80 oed. 

Jones— Yn ddiweddar, yn anneddle 
Cadben Clayton, Lewis's Terrace, Aber- 
ystwyth, wedi ychydig oriau o afiechyd, 
Elisabeth, anwyl wraig Mr. Bees Jones, 
Athraw Ysgol Genedlaethol Aberpergwm, 
yn 33 mlwydd oed. Yr oedd ei hiechyd 
yn wanaidd; ac aeth i dalu ymweliad ft'i 
chyfeillion yn Aberystwyth, a bu farw cyn 
pen wy thnos. Claddwyd hi yn y Cemetery^ 
ger Haw y dref. 

Lewis — Awst 13, yn Heol y Prior, 
Caerfyrddin, Anne Elisa, gweddw y 
diweddar H. Lewis, Ysw., a merch y 
diweddar Barch. William Higgs Barker, 
ficer Sant Pedr, Caerfyrddin. 



CARMARTHEN: 

Printed and Publiahed by Wxkliam SpuaasL^, 
at his Printing Office, situate and being at No. 57, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
Comity of the Borough of Camuurthen, on Satur- 
day, the Sist of Aogttst, m7. 



Digitized by 



YR HAUL. 



"TNG NGWYNBB HAUL A LLYQAD GOLBUNI.'* 
"A OAm DUW T» UCHAF." 



ItHIF. 130. 



HYDREF, 1867. 



Cyf. 11. 



ENWOGION YR EGLWYS. 



TS ESOOB BUTLBB. 



YcBTDio amser yn ol, darfb 1 ni daln 
ymweliad & Chaerodor, **The City of 
Churches," fel y mae yn cael ei galw. Yn ol 
ein harfer, yn ystod ein harosiad yno, 
darfii i ni dalu ymweliad ag amryw Eg- 
Iwysi, ao ym mblith ereill, yr hen Eglwys 
Gfideiriol, ym mha an mae lluaws mawr o 
enwogion y ddinas hono yn cysgu cwsg 
jr himo8 »wr o fewn ei muriau cyssegr- 
edig, ym mynwes oer y bedd, lie nad oes 
lia gwaith na dychymmyg; ac nid oes dim 
^ahaniaeth rhwng y doeth a'r annoetlT, y 
dysgedig a'r annysgedig, y tlawd a'r 
cyfoethog, ac nis gall awel ber y borea, na 
6wn taranau, na daiargrynfau byth 
ddihuno y rhai sydd yn rhwym gan 
angeu, hen elyn dynolryw. Ym mhlith y 
gwyddiiiini, mae i w gweled rai er cof am 
y bardd enwog Southey, cyfaill calon i'r 
weddw a'r amddifad, a'r dysgedig Butler. 
Pe buasai modd, hoffem yn fawr cael cip- 
olwg ar y r enwogion hy n. Gan fod y r Esgob 
Butler yn un o brif oleuadau yr Eglwys, 
gwaith yr hwn sydd yn destyn my^^rdod 
i'r Eglwyswr, ac i'r Ymneillduwr hefyd, 
yr hwn sydd yn 6drych ar bob peth eg- 
iwysig gyda dirmyg, rhoddwn yma yn 
fyr hanes ei fywyd. Yr oedd loseph 
jiutler yn fab i lieinydd cyfrifol, yn nhref 
Wantage, Berkshire, He cafodd Alfred 
Fawr ei eni. Yr oedd gan Thomas Butler 
saith o blant; loseph oedd yr ieuengaf. 
Tua'r amser y cafodd loseph ei eni, rhcdd- 
odd ei dad ei fasnach heibio, a symmudodd 
i'r Priordy yn yr un dref j ymwelir 4'r ty, 
yr hwn sydd yn sefyll eto, gan laweroedd, 
o barch i goffadwriaeth yr Esgob Butler. 
Yr oedd yn y dref uchod ddwy Eglwys, 
ac nn mynwent: yr oedd yn arferiad 
flynyddoedd yn ol i gadw ysgol yn Eglwys 
y plwyf J ao mae lluaws mawr o n darllen- 
87— XI. 



wyr yn ddigon hen i gofio gweled yr Eg- 
lwys yn cael ei throi yn ysgoldy yng 
Nghymru. Pan oedd ^osepn Butler yn 
ieuanc, yr oedd un o Eglwysi Wantage 
yn cael ei defhyddio fel ysgoldy; ac I'r 
ysgol hon y cafodd ef ei anfon. Yr oedd 
ei dad yn bwriadu ei ddwyn i fyny yn 
weinidoff Presbyteraidd. Cafodd ei sym- 
mud Ysgol Ramadegol Wantage i ysgol 
ymneillduedig ^ng Nghaerloew, yr hon 
oedd yn cael ei dwyn ym mlaen dan ofal 
un Samuel Jones, Cymro, feddyliem, wrth 
ei enw. Yr oedd Samuel Jones yn ddyn 
dysgedig ac enwog yn ei ddydd. Dywed 
un awdwr dysgedig ddarfod i amryw o'r 
goleuadau mwyaf llachar a ymddangosodd 
yn y byd Cristionogol gael eu haodysgu 
yma; dim llai dynion na'r Archesgob 
Seeker; leremlah Jones, awdwr ''Sylwadaa 
ar y Canonau;" Lardner, yr Avologist; . 
Chandler, awdwr "Bywyd bafyad;* a*r 
Esgob Butler. Symmudodd Samuel Jones 
i Tewkesbury, ac arosodd Butler dan ei 
ofal nes oedd yn un ar hugain oed. Yr 
oedd Butler a Seeker yn gy feulion mynwes* 
ol pan yn yr ysgol, a pharhaodd y cyfeili- 
garwch hwn rhyngddynt hyd nes i angea 
eu hysgaru. Yn Tewkesbury y dechreu- 

ardc^nsoddydd. Cy^oeddodd Dr. (Jl^ke, 
draethawd ar y "Bod o Dduw, a'i Briodol- 
iaethau." Wrth ddarllen y gwaith hwn, 
canfu Butler amryw wallau ynddo, a phen- 
derfp^nodd ysgrifenu at yr awdwr dan enw 
ffugiol, rhag ofn i Dr. Clarke gael allan 
wy oedd yr awdwr. Penderfynodd 
tutler a Seeker fyned &'r llythyrau i 
Uythyrdy Caerloew. Yr oedd Seeker yn 
cyflawnuy swydd o lythyrgludydd ar ei 
draed. Yr oedd yr atebiful yn cael ei 
gyfeirio i Gaerloew. Synodd a rhyfedd* 



Digitized by Google 



290 



TR HAUL. 



odd Clarke yn fawr wrth ddarDen y fath 
lythyran gallnog a gwylaidd. Cyhoedd- 
odd hwynt fel attodiad iV draethawd. 
Darfu iddynt dynu sylw Syr James 
Mackintosh, yr hwn a'i cymmeradwyodd 
yn fawr. 

Tr oedd yn bryd yn awr i loseph 
Batler ddewis ryw alwedigaeth; ac er fod 
ei dad am iddo gael ei ddwyn i fyny yn. 
weinidog Presbyteraidd, penderfynodd ei 
fab yn wahanol; a gwnaeth ei feddwl i 
fyny i fyned yn offeiriad yn Eglwys Lloegr. 
Yr oedd ei dad yn anfoddlawn iawn; ond 
gwelodd nad oedd modd iddo gyfnewid 
meddwl ei fab; ac o'r diwedd rnoddodd 

faniatad iddo fyned i Bydychain. Tn y 
wyddyn 1714, cafodd ei anfon i Goleg 
Oriel, Bhydychain. Yn fdan wedi iddo 
fyned i'r coleg, dechreuodd ohebu a Dr. 
Clarke dan ei enw priodoL Mae yn ym- 
ddanTOs nad oedd yn ddedwydd iawn yng 
Nghoieg Oriel, a pbenderfynodd fyned i 
Gaermwnt; ond yr oedd rhwystrau ar ei 
fford£ a methodd k chyflawnu ei amcan. 
Pan yn Bhydychain, ffurfiodd eyfeillach k 
Mr. jSdward Talbot, mab Esffob Durham. 
Kid oes un sicrwydd pa bryd y cafodd ei 
urddo. Yn y flwyddyn 1718, trwy 
ddylanwad ei gyfeillion, Mr. Edward 
Talbot a Dr. Clarke, cafodd Butler ei 
benodi yn gaplan i'r Bolls Court. Nid 
oedd y gyflog ond bychain, ac yr oedd yn 
gorfod cael cymhorth gan ei gyfeillion yn 
ami Ba farw ei gyfaill, Mr. Edward 
Talbot, oV frech wen, yn y flwyddyn 1720. 
Yn y flwyddyn ganlynol cafodd Butler 
ei benodi gan Esgob Durham, tad ei 
gyfaill ymadawedig, i ficeriaeth Houghton. 
Un diwmod aeth Seeker i ymweled a 
Butler, a chafodd ef yn brysur gydag 
adferu y ficerdy; ac nid oedd ei gyflog 
yma ond iseL Trwy ddylanwad Seeker, 
cafodd ei ddyrchafu i ficeriaeth Stanhope. 
Ar ei ymadawiad a Houghton, rhoddodd 
ei le i ^ny fel pregethwr i'r Bolls Court; 
ac ar yr achlysur cyhoeddodd gyfrol o 
pregethau, y rhai a ddarfu iddogyflwyno i 
Syr Joseph Jekyl. Arosodd yn Stanhope 
am saith mlynedd. Dywedir ei fod yn 
hoff iawn o dreulio ei amser ar ben ei 
hun; ond yr oedd yn hynod am ei haelioni. 
Pan oedd yn myned allan yr oedd hoU 
fe&;eriaid y wlsid yn ei ganlyn. Lie 
diiywyd a gwladaidd oedd Stanhope. 
Effeithiodd y auU hwn o fy w yn fawr ar 
ysbrydoedd Butler; a bu bron a cbael ei 
anghofio. Un diwrnod, gofynodd 
Frenines Caroline i*r Archesgob Black- 
bum, pa un ai byw ai marw oedd Butler. 
Ebai yr archesgob mewn atebiad, "Nid 
ydyw wedi marw; ond mae wedi cael ei 
^laddu yn fyw.'* Nid ydym yn credu fod 
dim mor niweidiol i ddyn ag unigedd, a 
bu hyn yn niweidiol iawn i Butler, yng 
nghyd a marwolaeth ei dad. 



Yr oedd brawd d gyfaill Talbot yn awr 

I fu Arglwydd Ganghellydd, a phenododd 
Sutler yn gaplan iddo; felly oafodd ei 
ddwyn braidd o'i anfodd o Stanhope i 
Lundain. Yr oedd y Frenines Caroline 
yn hoft iawn o dduwinyddion a philoso- 
phyddion; yr oedd eu cwmni yn fwj 
derbyniol nag eiddo boneddigion y Ilys 
a'n boll rodres a'u gorwychder. 

Cafodd Butler ei benodi yn Clerk of the 
Closet Yr oedd yn arfer myned i'r palas 
bob nos. Pan ddarfu iddo gyhoeddi ei 
Analogy, cymmerodd y frenines lawer 
o ddyddordeb yn y gwaith. Ychydig o 
amser cyn iddi farweweinyddodd Butler 
y sacrament iddi. Yn y flwyddyn 1736, 
gwnaeth Analogy of Religion to the Con- 
stitution and course of Nature ei ym- 
ddangosiad. Mae y gwaith nchod wedi 
derbyn y ganmoliaeth uchod oddi wrth 
brif ddysgediffion y byd. Nis ^allem lai 
na gwenu y dydd o'r blaen wrth glywed 
rhyw hogyn o bregethwr yn condemnio 
gwaith Butler. Pan gyhoeddodd Butler ei 
"Analogy," yr oedd cyflwr ysbrydol y 

fBnedl yn isel iawn. Yr oedd Hobbes, 
haftesbury, BoUingbroke, Hume, Tindal, 
a Collins yn ymosod ar y Beibl; ac yr 
oedd eu hegwyddorion yn cael eu taena 
ar by d y wlad ; yr oedd anffy ddiaeth hefy d yn 
flodeuog. Dywed yr Esgob Warburton 
ar yr achlysur iddo gael byw i weled 
crefydd yn colli ei gafael ar y werin, 
"nad oedd ond an dyn, sef John Wesley, 
yr hwn oedd yn Georgia ar y pryd, yn 
ddigonol iV gwaith i gael adfywiad 
crefyddol yn y wlad." 

Er fod "Butler's Analogy" wedi cael 
ei gyhoeddi mewn oes ddadleugar, ac i 
ddyben dadleugar, ysgrifenwyd y llyfr 
mewn ysbryd tawel; ac nid oes dim o 
olion dadleuaeth ynddo. Ni ddarfu i 
Butler gymmaint ag enwi yr awdwyr oedd 
yn wrthwynebu; ac mae yn ofynol i ddyn, 
fod yn adnabyddus a lleny ddiaeth y cyfnod 
hwnw cyn y gall gael adnabyddiaeth a'r 
awdwyr mae Butler yn gyfeirio atynt. 
Treuliodd ugain mlynedd i*w ysgrifenu, a 
chyfla^nodd ei waith yn y modd mwyaf 
gofalus. Dangoswyd Testament Groeg o 
eiddo Butler un waith i Dr. Chalmers, ar 
ba un yr oedd nodiadau ar ymylon y daiL 
Gofynwyd iddo ysgrifenu sylwad ar un 
o'r dail: edrychodd arno yn ostynedig, a 
dywedodd, "nad oedd yn deilwng i ysgri- 
fenu ar Destament Butler." Ysgrifenodd 
o*r diwedd, y sylwad canlynol: — Fod 
Butler mewn Duwinyddiaeth yr un peth 
ag oedd Bacon mewn gwyddoniaeth. 
Cafodd Butler ei wneyd yn Esgob Caerodor, 
gwerth ychydig cannoedd yn y flwyddyn ; 
a Deon Sant Paul. Edryched arno gyda 
pharch gan brif awdwyr yr oes. Cymmer- 
odd gohebiaeth le rhyngddo ac Arglwydd 
Eaimes, awdwr "The Evidences of Natural 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



29t 



and Reyealed Retigion," ao yr oedd ei 
arglwyddiaeth am gael ymddyddan &'r 
esgob, ond gwrthododd yr olaf; nid oedd 
ef yn hoff iawn o siarad, ond yr oedd 
gartref gyda'i ysgrifelL Tr oedd 
Dafydd Hume yn chwennych yn fawr 
gaef siarad ag ef; ond ni Iwyddoad yntau. 
Cynghorodd Arglwydd Kaimes ei gar 
Hume i gael copi 6 waith Butler ar y 
"Natur BdynoL'*^ Dywed Dr. Tucker, 
deon Bryste, ei gaplan, yr hwn oedd 
enedigol o Lacharn, sir Gaerfyrddin, 
hanes yr hwn yr ym yn bwriadu gyhoeddi 
yn yr Haul yn luan, fel hyn am dano: — 
** Yr oedd yn arfer rhodio yn ei ardd pan 
yn aros yng Nghaerodor ar y nosweithiau 
tywyllaf; ac yr oeddwn yn ami yn ei 
gwmni ar y cyfryw achlysuron. Wedi 
iddo gerdded ychydie, safai yn ddisym- 
mwth yn ol ei arfer, a gofynai, 'Pa 
sicrwydd sydd genym yn erbyn gwallgof- 
rwydd personau? Nid yw y meddygon 
^n gwybod dim; ac nid yw y duwinydd- 
lon yn gwybod dim; ac nid yw yr 
Ysgrythyrau na rheswm yn cyffwrdd dim 
ar y mater.* * Gwir fy arglwydd, nid oes 
gan un dyn ammodweithrcd \lease) ar ei 
ddeall, yn fwy nag sydd ganddo ar ei 
fywyd; maent oil yn cael eu llywio gan 
Dduw.* Wedi cerdded ychydig o am- 
gylch, gofynai drachefn, *Fa ham na all 
y wladwriaeth a public bodies fyned yn 
wallgof yn gy stal a phersdnau?' 'Fy 
arglwydd,* ebai Tucker, *nid wyf wedi 
ystyried y pwnc erioed.*" Dywed y Deon 
na ddarfu iddo feddwl am yr ymddyddan 
ar y pryd; ond meddyliodd am y mater 
lawer gwaith wedi hyny, wrth sylwi ar 
wahanol aehosion. 

Yn y flwyddyn 1747, daeth archesgob- 
aeth Caergraint yn wag, a chynnygiwyd 
hi i Butler, ond gwrthododd hi. Yr oedd 
ei nai, John, yn methu deall yr achos o 
hyn ; meddyliodd mae angen arian parod 
oedd yr achos : aeth ato, a chynnygiodd 
ugain mil o bunnau iddo, ond 3'n ofer; aeth 
ei nai adref i Wantage yn ddigofus. Ym 
mhen blynyddoedd wedi hyn cafodd ei 
benodi i Esgobaeth Durham. Derbyniodd 
y cynnyg y tro hwn; nid o herwydd fod 
gwell cyflog yno. Dywed mewn llythyr 
at gy faill, " Nid y w y gyflog o un pwys i 
ddyn sydd yn ystyried fod ganddo ddigon 
yn barod; a'r unig les yr wyf yn weled 
wrth ei derby n yw gwneyd lies i ereill. 
Bydd yn alarus meddwl i mi, ar derfyn fy 
oes, wastraifu arian yr esgobaeth i fyw yn 
fras, a cltyfoethogi cyfeillion yn lie gwneyd 
daioni, a gwneyd lies i ddynioii da a 
theilwng.*' Yr oedd ei ddull o fyw yn 
cydweddu a*i iaith. Yr oedd yn byw yn 
blaen a dirodres, ac yr oedd yn arfer 
gwario ei arian i gynnorthwyo aehosion 
elusengar. Un diwrnod, gwahoddodd 
foneddwr urddasol i giniaw ato, yr oedd y 



giniaw yn hollol blaen, a dy wedodd ei fod 
yn ffieiddio ciniawau costus a gwastraffus; 
ac yr oedd ef wedi penderfynu peidio a*a 
cefnogi trwy ei esampl. Nid oedd am 
ddangos dim ffa.fr i neb : dy wedodd un o'i 
neiaint wrtho un diwrnod, nad oedd yn nn 
anrhydedd iddynt> eu bod yn perthyn iddo. 
Galwodd boneddwr amo un diwrnod, er 
gosod cynllun rhyw gymdeithas eluseng^ 
o*i flaen. Cymmeradwyodd yr esgob y cyn- 
nyg yn fawr; a galwodd ar ei oruchwyliwr, 
a gofynodd iddo faint o arian oedd ganddo. 
"Pnm cant o bunnau,** oedd yr ateb. 
"Pum cant o bunnau,*' ebai yr esgob, "mao 
yn gywilydd fod gan esgob ^ymmaint o 
arian. Bhoddwch hwynt bob ceiniog i'r 
boneddwr tuag achos elusengar.*' Pan y 
bu farw nid oedd ganddo ddim gwertn 
banner ei gyflog. Wele wers bwysig i 
addolwyr y duw Mammon, y rhai sydd yn 
ami iawn yn ein dyddiau ni. > Dywed Miss 
Talbot am dano, ei fod yn gyfaill cy wir, yn 
gynghorwr ffyddlawn. Dywed Surtees 
iddo, pan yn Durham, ennill calonau pawb. 
Yn ei hen ddyddiau yr oedd tymmer yr 
Esgob Butler yr un ag oedd pan yn 
ieuanc. 

Dywed Hutchinson, awdwr banes 
Durham, fod golwg barchus a phatriarch- 
aidd amo, a bod ei wynebpryd yn peri i 
ddynion ei barchu. Yr oedd ei wyneb 
yn deneu a gwelw, a'i wallt yn wyn a 
hirllaes, yn hongian dros ei ysgwyddau. 
Y mae yn ymddangos oddi wrth ei ddarlun, 
ei fod yn ddyn pruddglwyfus ac isel 
ysbryd. Yr oedd ei dalcen yn Uydan, a'i 
lygaid yn fawrion ; ac yr oedd ei wyneb- 
pryd yn profi ei fod yn ddyn myfyrgar. 
xr oead rhywbeth yn ei olwg ag oedd yn 
peri i ddyn ei garu a'i barchu. Yr oedd 
yn hynod o faddeugar fel ei Feistr mawr» 
yr hyn sydd yn anhebgorol mewn gwein- 
idog yr Efengyl. 

Yr oedd yn arfer byw pan yn Llundain» 
yn Hampstead, yn y ty He y cyfanneddai 
yr enwog Syr Harri Vane. Yma yr oedd 
ef a'i gyfaill Seeker yn arfer ciniawa bob 
dydd. Yr oedd yn arfer myned i Dy yr 
Arglwyddi bob dydd; ond nid oedd byth 
yn arfer siarad. Yr oedd yn hynod hoff 
o fiwsig; a phan oedd ganddo hamddeo, 
gofynai i'w ysgrifenydd, i Mr. Ennu, am 
chwareu yr oraan iddo. Yr oedd hyn 
yn adfywiad idao wedi bod yn myfyrio yn 
galed. Ym mhen dwy flynedd wedi iddo 
fyned i Durham, dechreuodd ei iechyd 
waethyg^, a gorchymmynodd ei feddy^ 
iddo fyned i Gaerbaddon. Cafodd ei 
gaplan, Dr. Foster, ef mewn cyflwr gwael. 
Yr oedd yn goddef oddi wrth iselder 
ysbrydoedd yn arswydus. Yr oedd yn 
cerdded allan un diwrnod pan oedd ychydig 
yn well, trodd yn ddisymmwth at Dr. 
Foster, a dy wedodd, ** Yr wyf yn meddwl^ 
Dr., mai peth ofnadwy yw i ddyn sefyll o». 



Digitized by 



292 



TE HAUL. 



flaen lAywjdd moesol y byd, ft rboddi 
oyfrif am boll weitbredoedd ei fy wyd." 

Yn ei weitbiao, ysgrifenodd lawer am y 
Cyfryngwr, ac ar v Cyfryngwr hwn yr 
oedd yn pwyso fol pecbadur ffwael, yr 
bwn oedd yn annalluog i achub ei bun. 
Er ei fod yn an o'r duwinyddion mwyaf 
dyfnddysff, yr oedd vn glynu wrth y 
gwirioneculaa mwyaf piaen a syml, y rbai 
ft allasai y mwyaf anwybodns en deall. 
Pan Y darllenwyd iddo y geiriau ben- 
digedig byn, ''Felly y carodd Daw y 
byd,** &c dywedodd wedi iddo ^1 
ycbydig bamdaen, "Ni ddarfu i mi erioed 
deimlo y iatb ddyddanwcb a obysur oddi 
wrtb y eeiriau byn o'r blaen.** Fan oedd 
ar ei wely aneen, galwodd am ei eaplan, a 
dywedodd, **£r i mi sfeisio ochelyd pecbod 
ft boddloni Daw bya eitbaf fy ngaUa, eto 
yr wyf yn teimlo ofn marw, o berwydd fy 
Dgwendidaa parbaas.'* **Fy Arglwydd,*' 
ebai y caplan, **a ydycb cbwi wedi angbofio 
fod Xesa Grist yn lacbawdwr.'' *«Gwir," 
ebai yntaa, ''ond pa fodd mae i mi wybod 
ei fod yn lacbawdwr i mi?" "Fy Ar- 
glwydd, y mae yn yggrifenedig, *yr bwn a 
ddSl ataf Fi nis bwriaf ef allan ddim/" 
"Gwir,** ebai yr esirob, **yr wyf yn 
rbyfedda er i mi ddanlen y geiriau byn 
filoedd o weitbiao, ni ddarfa i mi eiftoed 
feddwl ea bod mor gyfoethog byd beddvw. 
Yr wyf yn awr yn marw yn ddedwydd.*' 
Ba feurw ar yr 16fed o Febefin, 1752, yn 
61 mlwydd oed, a cbladdwyd ef fn Eg- 
Iwys Gadeiriol Caerodor. Ysgrifenwyd 
ei feddarg^aff gan Soatbey. Yr oedd yr 
Esgob Batler yn un o'r meddylwyr mwvaf 
gwreiddiol a welodd y byd erioed. Gellir 
eo restri wrtb ocbr Bacon, Newton, a 
Locke. Nid llawer o awdwyr a ddarfa 
ysgrifena cyn lleied, a cbyflawna cym- 
maint o waitb. Mae myfyrio gwaitb 
Butler yn gyfnod pwysig ym mywyd 
meddyliol dyn. 



EMYN CENADOL; 
Pw ganu He byddo Casgliad at y Genadaeth, 

Mab gan y fwyn Genadaetb 

Ddybenion o fawr bwys, 
Ac atom ni, Grist'noeion, 

Mae yn appelio'n didwys; 
Mae'n galw arnom heddyw 

I'w cbynnortbwyo hi 
I ddanfoD Gair y Bywyd 

Draw, draw i'r pagan da. 

Mae'i Uais yn galw'n ucbel 
Ar ddeiliaid Prydaiu Wen, 

Tw cbynnortbwyo'n ddyfal 
I ddwyn ei gwaitb i ben, 

Sef cludo y newyddion 
Am Grist a Gbalfari, 



ipannii 
Mewn t'wyllwob diidew sy. 

Mae gwaedd y pagan ty wyU 

Yn galw amom ni 
Fw dynu o'r cadwynao, 

O'r niwl, a'r caddug da; 
Am byn, na fyddwn gyndyn 

With acbos leen gwiw, 
Ond boed in' wneyd ein goren 

I leda teyrnat Daw. 

Ab Mtrddut. 

Caerfyrddin, 

ANGHY8S0NDEB YMNEIIX- 
DUAETH. 



Mawb ydyw y twrw a'r swn a g^dw 
yr Ymneiilduwyr y dyddiau byn yng 
ngbylcb **ea begwyddorion," ac "egnrydd- 
orion crefydd;" a bonantmai egwyddorion 
eu crefyda bwy yw egwyddorion crefydd y 
Testament Newyddt Meddyliaf fy 
mod yn deall ycbydig betb y w egwyddor- 
ion y Testament Newydd; ond nid wyf 
erioed wedi gallu dimad betb y w banfodioa 
crefydd yr I mneiUdnwyr. i mae crefydd 
y Beibl ^n grefyddsyml, e^lur, a chysson; 
ond beriaf unrliyw ddyn i brofi fod Ym* 
neillduaetb yn ymdebygoli i crefydd y 
Beibl o ran symlrwydd, eglurdeb, a 
cbyssondeb. Nis ^all fod yn syml a golen, 
o blegid fod amry wiol o betbau yn anesbon* 
iadwy yn y gyfundrefo. Y mae yn Uawn 
o'r anghyssonderau mwyaf annaturi(»l ; felly 
yw ei bod yn anesboniadwy. Edrycbwn 
ar y gyfundrefn Ymneillduol yn ei cbys- 
sylltiad ft, granU y Llywocuraetb toag 
at gynnal ysgolion dyddiol. Ycbydig 
flynyddoedd yn ol, gwrthodai y gyfundrefn 
bon y granUt o blegid fod byny yn groes 
i'w begwyddorion, ac felly yn boUol 
angbysson ag egwyddorion y Testament 
Newydd : yr egwyddor wirfoddol for ever 
oedd sain c&n yr Ymneilldawyr y pryd 
hwnw; ond erbyn beddyw, y mae canolnir 
y gwanhaniaeth rbwng y qrant a'r Beibl 
wcSi ei ddryllio, a mawr ydyw eu bawydd- 
fryd yn awr am dderbyn y grant, a byny 
ym mhob cymmydogaethl Melltitb a 
rheg ydyw y grant beddyw; ond erbyn y 
^ory* y mae y fenditb fwyaf ammbris- 
iadwy! Ni cbymmerai y gyfundrefn Ym- 
neillduol lawer am fod mewn unrbyw gys- 
sylltiad &'r Llywodraetb er ys ycbydig 
amser yn ol; ond pan y gwelodd fod yr 
Eglwys yn gweithio mor ddiwyd allwydd- 
iannus gydag addysgiaetb y werin, y mae 
n cenngenu wrtb ei Uwyddiant, ac yik 
tan yn penodi y dysgedig (?) Mr. Dafid 
Williams o Llanelly yn arolygydd dros 
y Llywodraetb, er mwyn dwyn y 
Briiiah Schools i undeb a cnyssylltiad aT 
Llywodraetb 1 A oes un dyn, a Uoned 
gwn'iadar o synwyr yn ei ben a feiddia 



nil 



Digitized by 



Google 



293 



ddyw«yd fod eyMondeb yn y .&th ym- 
ddygiadan I 

Y mae llawer o ysgrifenu a siarad wedi 
ac yn bod gan yr Tmneillduwyr o berthyn- 
as i waddoliadau yr Eglwys. " Melltith yr 
Eglwy8,".meddynt, "ydyw ei chyssylltiad 
&'r Llywodraeth/' Cyhoeddir hyn allan 
gan y reverendiaid mown iaith ddifloesgni. 
Clywsom i an o bregethwyr enwocaf yr 
Tmneillduwyr ddefnyddio yr iaith ryfedd 
ganlynol, pan yn pregethu ar stage y 
gymmanfa, yng nghlyw rhai miloedd o 
ddynion;— "Fe ddileir y Dreth Eglwys, o 
blegid ei drngaredd ef sydd yn dragy wydd. 
Diddymir y degwm, o herwydd ei drn- 
garedd sydd yn parhau yn dragywydd. 
Dadgyssylltir yr Eglwys oddi wrth y 
Lly wodraeth, o herwydd ei drugaredd sydd 
yn dragy wyddd. Bydd Tmneillduaeth yn 
ben y byd, o herwydd ei drugaredd sydd yn 
dragywydd ! " Bloeddiai yr ymadroddion 
hyn nerth ei geg, a thybiai fod rhyw 
arddeliad neillduoT ar y weinidogaeth ; o 
bleeid yr oedd yr Amenau fel y gwlitb, ac 
ambell i un yma ac acw yn euro dwylawl 
Gofynaf, a ydyw y dynion hyn o gydwy- 
bod vn groes i wacraoliadau crefyddol? ac 
a y<wnt mewn gwirionedd am ddiddymu 
y cyfryw? Gadawaf i'r ffeithiau canlynol 
ateb y g;ofyni|Ml: — mae yn ffaith 
wybyddus i laweroedd fod Capel Drindod, 
ger Castell Newydd Eknlyn, wedi cael ei 
waddoli er ys blynyddc^d lawer gan 
deulu y Bronwydd; mae y capel hwnw, o 
|;anlyniad, wedi cael eiddwyn i gyssylltiad 
I'r Llywodraeth. Ferthyna yr eiddo i'r 
capel yn union yr an fath ag y perthyna y 
Dreth Eglwys a'r Degwm i'r Eglwys. 
Nid oes y mymryn Ueiaf o wahaniaeth 
rhwng y ddaa gyssylltiad, ond nid ydyw 

ST Tmneillduwyr yn gallu gweled hyn; 
ygaid sectol sydd ganddynt hwy. Maent 
fel y rhagrithiwr gynt, am "fwrw y 
brycheuyn allan o lygad ei frawd, heb 
ystyried y trwst sydd yn ei lygad ei hun." 
bu y Liberation Society yn ddiweddar yn 
cynnal cyfarfodydd cyhoeddus mewn 
gwahanol fanau yn swydd Abertelfi. Tr 
oedd Edward Miall a Henry Richard fel 

Erif gynnrychiolwyr y gymdeithas yn 
resennol, yn cael eu cynnorthwyo gan 
lawer o rcTerendiaid y sir. Cyfarfodydd 
pwysig iawn oedd y cyfarfodydd hyn; 
cyfarfodydd poblogaidd iawn. T mae yn 
debyg na chlybuwyd erioed y fath ddifrio, a 
chablu, a rhegu, o r blaen yn sir Aberteifil 
Tr oedd y Dr. Price, o Aberdar, yn ei 
lawn hwyliau yng nghyfarfod Aberteifi, a 
rhyw Ddavis, o Llanoyssul, yn ddoniol 
dros ben yng nghy&rfod Aberaeron. 
Dyma ddarn bach o araith yr olaf, **Eff- 
Iwys afresymol; Eglwys anghristionogol; 
Eglwys anysgrythyrol, Eglwys uffernol I *' 
(cTywch, clywch, a chwerthin mawr). Tr 
oedd rhai reTerendiaid yn cymmeryd rhan 



bwyflig yn j cyfarfodydd hyn, y rhai 
ydynt yn arier talu ymweliad mynych ft 
Chapel Drindod. xng nghyfarfodydd 
Aberaeron a Chai Newyd(^ bloeddient. 

Melltith yw y gwaddoUadan crefyddol 
yma;*' ond yng Nghapel Drindod y Sui 
cyntaf ar ol hyny, eu hiaith oedd, **Melu8 
yn ddiau yw y guinea 1" Tn wir, y mae 
yn llawn bryd i Sion Gorff alw i gyfrif 
y parchedigion John Jones, Cai Newydd, a 
Daniel Jones, Efos y Ffin, am «u hymddyg- 
iadau, a gofyn iddynt, sat y gallent fod 
raor bresaidd eu ta,lcenau, ac ystwyth eu 
cydwybodau 1 dderbyn gwaddoliad Capel 
Drindod, a bron ar yr un amser, yn 
dadgan oddi ar hlatjqrm y Liberatwn 
Society, mai melltith y w pob gwaddoliadau 
crefyddol I Tr oedd un Sul yn y mis yng 
Nghapel Drindod o dan ofaf y Parch. D. 
Dayies, Aberteifi; a phan fu yr hen wr hwnw 
farw, meddylid y bnasai yr Independiaid ya 
rhy independent i ymostwng mor isel a 
hawlio y Sul hwnw yn eiddo iddynt hwy; 
ond gwarchod ni! Tr oedd Williams, 
golygydd y diweddar Bi/d Cymreig, adwsin 
ereill o reyerendiaid Independia fawr, yn 
ymgeiswyr awyddfrydol am y gwaddoliad I 
Dyma beth ydyw ymddwyn yn gysson a'u 
hegwyddorioni Dyma aelodau ffyddlawn 
i'r Liberation Society! Tn Henllan Am- 
goed, y mae capel perthynol i'r Annibyn- 
wyr wedi cael ei waddoli a fferm o giyn 
faintioli. Mae Mr. Lewis, y gweinidog, 
yn proffesu bod yn Tmneillduwr bob 
modfedd o bono; ond gadewch i ni edryoh 
ar ei ymddygiad fel y cyfryw; clywir ef 
yn ami mewn iaith gadarn, yn llefaru fely 
canly n : — "Tsbeilier yr Eglwys o'i gwaddol- 
iadau; canys melltith ydynt;" ond iaith ei 
ymddygiad y w, V Gadawer i gapel Henllan 
yr eiddo sydd wediei waddoli;" canys ben- 
dith y w. Iaith ei eneu y w, ** Dadgyssyllter 
yr Eglwys a'r Llywodraeth oddi wrth eu 
gilydd, canys buddiol yw;" ond iaith ei 
ymddygiad yw, **Cyssyllter Independia a'r 
Llywodraeth hyd y byddo bossibl; canys 
elw yw." T mae he%rd fferm fechan dlos 
yn pertbyn i gapel yr Independiaid yn 
Penoader. Mae hon fel y fferm yn Hen- 
llan, yn eiddo y gweinidog tra fydd yn 
Uanw y swydd hdno, nid wyf wedi clywed 
ddarfod i'r gweinidog sydd yno, ddyweyd 
gair erioed yn erbyn yr Eglwys, ac y mae 
hyny yn glod iddo; ond byddai yn 
ddoethineb yn Mr. Lewis, o Henllan, a 
phawb o'i fath, dechreu diwygio g^rtref 
yn gyntaf; ac i lanhau ei dy ei hun, cyn 
cyhoeddi barn condemniad ar dy ei.gym- 
mydog. "0 ragrithiwr, bwrw allan yn 
gyntaf y trawst o'th lygad dy bun." 
Hyderaf fy mod yn y llinellau uchod 
wedi dangos i bob darllenydd diragfarn, 
nad yw Tmneillduaeth ond cyfundrefn 
ddynol, a honoyn llawn o'r anghyssonderaa 
mwyaf; ac naa ydyw proffes anffaeledig y 



Digitized by 



Google 



294 



TR HAUL. 



« 



rhan fwyaf o'l gweinidogion, ond twyll, I 
hoced, a rhagrith. Mae j rhaD amlaf o ! 
lawer o honynt wedi cyfodf o (Fob y clawdd, i 
heb gael y peth nesaf i ddim o fanteisioa 
addysg. i r unig rwystr ar eu ffordd rhag 
bod yn oflfeiriaid y w, fod yr urddau sanct- 
aidd tu hwDt i'w cyrhaedd. Dywedai un 
gweinidog Tmneillduol yn ddiweddar, 
pan ofynwyd iddo, pa ham y darfa i hwn 
a hwn ymadael ag ymneillduaeth, a myned 
yn oflfeiriaidf **Nid oe8 genyf ddim i*w 
ddywedyd wrtho," meddai, **fe elai mwy 
na*n hanner ni pe bai nfn gallu." Yr oedd 
hwn yn fwy gonest na Uawer o*i frodyr. 

Baboobd. 



GOETHE A MENDELSSOHN. 
Ql/lwynedig i Eos Llechf/d, 
Gellir dywedyd yn ddibetrus fod y bardd 
a'r oerddor sydd &'u benwau wrth ben yr 
ysgrif bon, i'w rhesn ym mhlith y ser dys- 
gleiraf a adiewyrchodd yn ffurfafen lenyddol 
yr Almaen erioed. A chan fod y Cymry fel 
cenedl yn dra hoff o feirdd a cherddorion, 
nid anfuddiol, ef allai, fydd helynt un ym- 
weliad fu rhwng awdwr Faust a chyfanaodd- 
ydd Elijah, mal y rhoddir ef ar lawr gan y 
bywgraflfydd enwog M. L. KellsUh, yr 
Ellmyn. 

Ar un prydnawn, cawsom ein hunain gyda 
nifer gymmedrol o gyfeillion cerddorol yr 
ben fardd yn Weimar, wedi ymgrynoi i'w dy 
er cael gwledd o de; ac er mwyn 
gwneathur yn bysbys dalent anghymharol y 
Ilanc ieuanc, Mendelssohn. Wei, pan oedd 
pob un yn eistedd yn daclus yn ei le, gwnaoth 
Goethe ei ymddaugosiad ; yr oedd yn dyfod 
o'i fyfyrgell, ac yr oedd yn arferiad ganddo 
bob amser i aros ynddi hyd nes y byddai 
pawb o'r gwestwyr yn eu lie priodol— yna 
byddai y bardd yn ymddangos. Yr oedd 
rhyw edmygedd neillduol yn ganfodadwy y 
pryd hwn ar y gwahoddedigion, a pharch 
anarferol yn ymweithio ym mynwesau y rhai 
hyny ag oedd fwyaf oydnabyddus ag ef. Yr 
oedd ei gerddediad araf a difrifol, a dullwedd 
dylanwadol ei wynebpryd, yn arddangos 
cryfder a nertb narayn gwendid ben oedran ; 
uchder ei dalcen, y toraeth gwallt, gwyn fel 
eira, ei lais dwfn a threiddgar, ac arafwcb ei 
siarad, fel mewn cynghrair &*u gilydd er 
oynnyrchu yr efiaith crybwylledig. Gyda'i 
fod yn ymddangos, cyfarchai yr boll o honom 
ef i ^'phrydnawn da i cbwi," ac yna cerddai 
i fyny at Zelter, a siglai law ag ef yn galonog. 
Edrychai Felix Mendelssohn i fyny at ben 
gwyneuraidd y bardd Ellygaidgwreichionllyd. 
Yn y man gwelwn yr hen fardd yn gosod ei 
law ar bem y bachgen, ac yn dywedyd, " Nawr, 
cbwi gewcb chwareu rhywbeth i ni." A 
gostyngodd Zelter ei ben mewn ffordd o 
ganiat&d. 

Agorwyd y perdoneg, a chynneuwyd y . 



I caowyllaa. Yna goiynodd Mendelssohn i 

I Zelter, i'r bwn yr amlygai bob amser j 
I dyhewyd ac ymddired plentynaidd trwyadi, 
"Beth gaf ei chwareu, Syr?" 

"Wei, yr byn a fedrwcb cbwi," atebai yr 
olaf, gyda'i lymder arferol, " beth bynag, yr 
byn sydd heb fod yn rhy afrwydd i cbwi." 

Ymddangosai yr atebiad bwn i mi yn rhyw 
fath o ddifriad angybyfiawn i alluoedd y Ilanc, 
o blegid yr oeddwn yn ei adwaen yn bur dda, 
ac yn gwybod i raddau mawr nad oedd dim 
yn rhy afrwydd iddo ef. Yn y man trefnwyd 
iddo i chwareu fantasia, yr byn a wnaeth 
mor rhagorol, nes yr oedd pawb o'r cwoini 
wedi eu llyncu gan syndod. Ond fe wyddai 
y Ilanc y pryd i adael y darn, ac o blegid 
hyny yr oedd yr effaith a gynnyrchodd yn 
Ilawer mwy. Yr oedd yr boll gwmni wedi 
ymgolli mewn dystawrwydd a syndod pan 
gododd Felix ei fysedd meinioo oddi ar y 
keys wedi cwblhau ei finale ardderchog. 

Zelter oedd y cyntaf a dorodd ar y dystaw- 
rwydd, a chan ddywedyd yn groch yn ei ddnll 
digrifol ei bun, "Ha! Ha! yr ydych wedi 
bod yn breuddwydio am Kobolds a dreigiau ; 
hawyr bach, yr oedd y dam yna yn rhedeg 
ar draws coed a oberyg ! " Ond eto, yr oedd 
rhyw ddifaterwch neillduol yn ddn y Ilanc, 
fel pe na buanai dim wedi bod. Mae yn 
ddiammheu genyf, bod yr athraw yn y ffordd 
yna yn amcauu at rhwystro y perygl o 
fuddugoliaeth rhy ddysglaer. Beth bynag, 
yr oedd y chwareu wedi cyffroi edmygedd 
uchelaf pawb ag oedd yn bresennol, ac yr 
oedd Goethe, hefyd, wedi ei orlenwi I llawen- 
ydd diail. Yr oedd llawenydd, balchder, a 
cbymmysgedd dyeithr yn amiwg ar wyneb- 
pryd plentynaidd y Ilanc yn awr; ond gyda 
bod byn drosodd, gosodai y bardd ei ddwy- 
law ar ben Felix, a chan ei gefnogi yn 
galonog, efe a ddywedai wrtho yn lied 
ddigrifol, "Paid meddwl y cei di fyned 
ymaith ar hynyna. Na, mae yn rhaid i ti 
chwareu rhagor eto cyn y byddwn yn 
argyhoeddedig o'th deilyngdod." "Wei, beth 
chwareuaf Herr Professor?" gofynai Felix 
[yr oedd yn arferiad ganddo i gyfarch Zelter 
bob amser wrth y teitl hwn] " beth chwareu- 
af yn awr?" Nid wyf yn cofio ar hyn o 
bryd, yr oil o'r darnau chwareuoedd y 
virtuoso ieuanc, am eu bod yn lied laosog. 
Ond mi geisiaf gofio y rhai mwyaf dyddorol 
o honynt. 

Yr oedd Goethe yn dra hoff o fugues yr 
anfarwol Sebastian Bach, y rhai a chwareuid 
i'w glywedigaeth yn ami, gan gerddor o dref 
Berka, yr hon oedd tua deng milltir o 
Weinmr. Gofynwyd i Felix i chwareu fitgue 
o eiddo yr hen feistr ardderchog. Neidiodd 
Zelter ar ei draed yn y fan, a rhoddodd un o 
flaen y Ilanc, allan o hen lyfr cerddorol o 
eiddo yr athraw, yr hon a chwareuwyd gan y 
bachgen heb unrhyw barotoad, a gyda sicr- 
wydd a chywreinrwydd anarferol. Cododd 
, byfrydwch yr hen Goethe yn awr i safle go 



Digitized by 



YR UAVl, 



295 



uchel, blegid yr oedd execution anghy- 
mharol y bachgen yn y fugue yn ei swyno. 
Ac ym mhlith pethaa ereill, gofynodd iddo 
cbwareu Dwyfddawns (minuet). Pan soniodd 
yr hen fardd am nwyfddawns, trodd y Uanc 
ato, lygaid yn gwreichioni gan fywyd, a 
gofynodd, " A gaf fi cbwareu y nwyfddawns 
fwyaf ardderchog yn y byd ? '* " Pa un yw 
hdno, tybed?" Yna chwareuoedd y nwyf- 
ddawns allan o Don Giovanni, Erbyn hyn, 
yr oedd y cwmni fel pe wedi syrthio i lesmair; 
ond yr oedd Goethe wedi codi ar ei draed, ac 
yn sefyll uwch ben y llanc a'r offeryn, megys 
yn fad, ond & iiawenydd yn ymddysgleirio 
fel y goleuni yn ei wynebpryd. Yr oedd yr 
hen fardd wedi cael ychydig o seibiant, yn 
awyddus am Overture yr Opera ar ol y 
nwyfddawns, ond gwrtbodod Felix i hyn, am 
na fedrai neb ei chwareii fel y roae yn ysgrif- 
enedig, ac ni feiddia neb chwaith ei gyfnewid. 
Ond yn lie hwn, fe gynnygiodd y gwr ieuanc 
yr Overture i Figaro, yr hwn a dderbyniwyd 
gyda llawenydd mawr. Yr oedd yn decbreu 
ac yn ymgodi gyda theimlad mor ysgafn, a'r 
fath sicrwydd ac eglurder na ohlywais eu 
cyffelyb erioed o'r blaen. Ar yr an pryd, 
cynnyrcha efieithiau cerddorol a nwyfus, a'r 
cwbl mor faweddog nes oedd y dylanwad yn 
anarferol; a meiddiaf ddyweyd, a hyny yn 
onest, na chefais gymmaifit o foddhtd mewn 
tin gerddfa y bdm ynddi erioed. Yr oedd 
Goethe yn ymgodi fwyfwy mewn llonder ac 
hyfrydwch, ac yn awr yn ymestyn tuag at 
cbwarea triciau E*r chwareaydd. 

"Wei, yr hen walch,'' meddai drachefn, 
"nid ydych wedi chwarea dim ond rhyw 
bethau ag yr ydych yn gyfarwydd ynddynt; 
ond yn awr, mynwn weled eich medrasrwydd 
mewn darnau aogbyfarwydd. Yn awr am 
dani." Aeth Goethe i'w fyfyrgell, ond 
dychwelodd yn y man gan ddwyn g'ydag ef 
femrwn o fiwsig yn ei law. " 'Nawr, dyma 
i chwi rhywbeth o'm MSS. cerddorol. 
Fedrwch chwi cbwareu y darn yna? " Yna 
gosododd dudalen mawr ar y perdoneg, yn 
orchuddiedig a nodau bychain dros ben, ond 
eto yn lied eglur. Llawysgrifen Mozart 
ydoedd. Pa un ai Goethe ddywedodd hyn, 
ai ynte yn ysgrifenedig ar y ddalen ydoedd, 
Did ydym yn cofio yn bresennol; ond yr 
ydym yn cofio hyny, sef i Felix wrido gan 
hyfrydwch pan ddeallodd pwy oedd yr awdwr, 
ac yn wir, fe ymwthiodd rhyw deimlad 
dyeithr ac anysgrifiadwy drwom oil, a hwnw 
yn gymmysg o frwdfrydedd a llawenydd, 
edmygedd ac hyder mawr. Goethe, y bardd, 
yn gosod MSS. o eiddo Mozart, yr hwn oedd 
* wedi marw ddeng mlynedd ar hugain yn 
flaenorol, ger bron llanc mor obeithiol yn y 
dyfodol, i'w chwarea ar yr olwg gyntaf — yn 
wir, mae y fath beth yn ammeuthyn. Ond 
cyflawnwyd y darn gan y llanc, a hyny gyda 
sicrwydd perffaith, ac heb wneuthur y blunder 
lleiaf, er fod y darn yn on afrwydd dros ben 
f w ddarllen. Mae yn wir, nad oedd y 



gorohwyl yn afrwydd i Mendelssohn, yn 
gymmaint a'i fod yn adagio movement; eto, 
yr oedd yn orchwyl anhawdd iawn ei gyflawnU 
fel y gwnaeth y llanc ef, o blegid fe awd 
drwyddo fel buasai wedi hen yroarfer ag ef 
er ys blynyddau. 

Ymddangosai Goethe yn lied ddigyffro, 

blegid yr oedd yn parhau i ymlynu wrth ei 
ostlef hoenus ei bun, tra yr oedd y lleill yn 
berwi gan gymmeradwyaeth. **Pw, pw!" 
meddai, "nid yw hynyna yn ddim; gallai 
ereill ei ddarllen yr un modd/' Ond wele i 
chwi ddarn yn awr a'ch gwna ! lynu wrtho, 
gan hyny cymmerwch ofal o*ch bysedd.'' 
Gyda bod y geiriau yn dyferu dros ei wefusan, 
wele bapyryn arall ar y perdoneg o flaen 
Felix. Yr oedd rhyw olwg dyeithr dros ben 
ar hwn : yr oedd yn gryn dipyn o orchwyl i 
ddyweyd pa un ai nodau oeddynt, neu bapyr 
wedi ei ru/o, ac inc wedi ei dafiu yn ddiofal 
ar ei wyneb. Chwarddodd Mendelssohn yn 
uchel, ond ar yr un pryd yr oedd yn lied 
synedig. "Hawyr bach, sue mae hwn wedi 
ei ysgrifenu? Pwy fedr ddarllen hwn, 
tybied?" Ond yn y man, gwelid ef yn 
myned yn go ddifrifol; o blegid tra yr oedd 
Goethe yn dy wedyd, " Pwy feddyliech fihm 
a ysgrifenodd y darn yna?" nag y neidiai 
Zelter ar ei draed mewn mynyd ; a chan 
edrych dros ysgwydd y llanc, efe a ddywed- 
odd, "Pwy, hefyd, ond Beethoven^! a gall 
pwy bynag a ewyllysio ei weled filltir oddi 
wrtho. Mae efe bob amser yn ysgrifenu 
cerddoriaeth & choes ysgub, a chyo y bydd i'r 
nodau sychu, y mae yn gweled yn dda i 
lusgo ei lawes drostynt, fel yr ymddangosant 
yn fwy brilliant. Mae genyf wmbredd o'r 
fath ysgrifau o'i eiddo, ac y maent yn 
garacteristic o bono ei hunain." Gyda hyn 
cawsom chwerthiniad calonog, nes oedd yr 
hen fardd yn siglo. 

Beth bynag, pan seiniwyd yr enw Beeth- 
oven, gwelwn Mendelssohn yn ymsuddo i 
brysurdeb anarferol mewn moment. Braidd 
na cbanfyddwn gysgod arswyd yn ymlusgo 
dros ei wynebpryd. Ac er boll treiddgarwch 
llygaid yr hen fardd, gwelid hyfrydwch a 
llonder yn tywynu o honynt drachefn. 
Cadwai y llanc ei lygaid yn ddigyffro ar 
y copi; ac yn y man, fel yr oedd yn olrhain 
y drychfeddyliau tryloewon ag oedd yn 
gwythi'enu trwy y cymmysgedd nodau 
diwynaidd, codai llonder ac hyfrydwch i'w 
wynebpryd yntau. Ond nid oedd parhad 
hwn ond ychydig eiladau, o blegid yr oedd 
Goethe am wneuthur prawf teg o bono, ac 
nid oedd am iddo gael dim amser i ymbarofoi. 
**Oni ddywedais," meddai, "y buaswn yn 
dwyn darn a fuasai yn peri i chwi lynu wrtho. 
'Nawr, ewch rhagoch, dangoswoh beth a 
fedrwch ei wneuthur." Dechreuodd Felix 
' yn y fan. Nid oedd ond alaw syml wedi'r 
; cwbl; a phe buasai ond wedi ei ysgrifenu yn 
* eglur, ni fuasai ond gorcbwyl pur hawdd i 

1 unrhyw chwareuydd ei gyflawnu. Ond yr 



Digitized by 



Google 



266 



TE HAUL. 



•«dd ei ddll jn yn awr drwy y bftohdrofagrabin- 
ol jrma yn gofyn llygaid serapliaidd o gyflyni, 
a'r fath ni ebeir roo honynt bob dydd. Teflaia 
fy llygald ar y copt, a ebeiaiais fwrnian y d6n, 
ond yr oedd llawer o*r oodao yn aoDarllen- 
adwy; nea ynte ea cbwilio allao o'r eoofflao 
mwyaf tywyll, mal y eyfeiria Felix yn am] 
gyda ebwertbioiad calonog. 

Cbwareuodd ef droaodd yn lied berffaitb 
am y tro cyntaf, eitbr yn aros yma ae acw ar 
brydiau, ac yn dywyglo amryw golliadaa 
gyda — "Na, nid felly," yn gogyflym; yna 
yn dywedyil, "*Nawr, mia'i ehwareaaf ef." Ar 
eilwaith, ie, yr eilwaitb, fe'i cbwareuodd heb 
an nodyn yn eisieu, ae fel pe wedi ei ysbryd- 
oli i gyd. "Beetboven, a ydyw y frawddeg 
yna i gyd ?" meddai, gan droi ataf, ac fel pe 
ooasai wedi eael allan rbyw em o ddrych- 
feddwl yn y chaos mawr; "ac ni fedrai neb 
ond Beethoyen k*i arddallangbymharol gyo- 
nyrebu bynyna." " Beetboren, mewn gwir- 
ionedd, ydyw. Adnabyddais ef ar nowaith." 

Oyda'r prawf bwn aetb Goethe ymaitb. 
Nid oes rbaid i mi ddyweyd bod Felix 
ieuane wedi ennill moliant acbelaf yr hen 
Goethe, a phawb o*r cwmpeini, er fod yr hen 
fardd am orchuddio y cwbl ag ysmaldod 
diniwed, o blegid yr oedd yn glynu fel y 
limpet yn y manau mwyaf aneglar. 

Afonwyson. 

Cwmafon* 



ESGYRN PREGETH. 



" Gwyn ei fyd y gwas hwnw, yr bwn y caiff ei 
Arglwydd ef; pan ddelo, yn gwneuthur felly. 
Yn wir meddaf i chwi. ar ei noil dda j gesyd 
Efe ef."— Mat. xxiv. 46. 

Mab pob peth yn llyfr Duw ag sydd 
angenrbeidiol i ddyn ei wybod gogyfer a 
by d aralL 

1. Mae yn dywedyd mewn pryd. 

2. Mae yn dywedyd yn oleu. 

3. Mae yn dywedyd yn onest; 

4. Ac yn gynawn, am ddau (yd. 

L Y cymmeriad — gwaa, "y gwas hwnw," 

1. I ddangos ymeyflogedig wr yw efe, 
sydd g^edl ewneyd cytundeb ft Duw ar 
faien tymmor by wyd, sef y gwas da. 

2. Ymostyngiad— ** Beth fyni di i mi ei 
wneuthur?" yw ei lais. 

3. Ymddibyniad — ^digon gan Dduw i'w 
gynnal: **di^on i ti fy neras i." 

4. Ffyddlondeb— parhau hyd nes delo 
ei Arglwydd: '*bydd ffyddlawn hyd angeu.** 

II. Ei ddysgwyliad — mae ganddo ddy- 
fodiant claerwyn. 

" O'r golwg gn lesmdriol gwyd 
I'm g^dd tu draw y don, 
Per feosydd heirdd yn wyrddion byth, 
Afonydd bywiol lion." 

1. Gwrthddrych ei ddysgwyliad — '*ei 
Arglwydd.*' 



2. Gweithgarweh el ddysgwylitd. Nid 
eiatedd lawr yn legnf y mae; ond mae 
rbyw ••wneuthur" yn ei ddysgwyliad: 
••yn gwneutbur felly.*^ 

3. Xlwvddiant ei ddysewyliad; ni cbailF 
ddysgwvl yn ofer. Fe ddaw ei Arglwydd 
gyda r dydd — ••pan ddelo.*' 

IIL Ei ddyrchafiad— caiff d bromoto, 
••gwyn ei fyd."^ 

1. Adeg ei ddyrchafiad — ••pan ddelo.** 

2. HelMthrwyddei ddyrchafiad— ••ar ei 
hoU dda y sesyd Efe el** Fe fydd y 
nefoedd I gyd i tl Mae yr haul i gyd i 
bob dyn. •• Diodir hwy ; ae afon ei hyfryd- 
wch." ••Da was da a flfyddlawn.** 

3. Sicrwydd ei ddyrchafiad—** Yn wir 
meddaf ichwi" ♦•Lie yr wyf fi, yno y 
byddwch chwithau hefyd;*' y meistr tfr 
gwas yn cydwledda byth yn yr un parlwr; 
** Dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd.** 

4. DeiliaidygwynfVdedigrwydd; sylwer 
ymtk — ^"yr hwn y caiff ei Arglwydd er pan 
ddelo yn gwneuthnr felly." 

CasgliaS. 1. Frif ddyledswvddy Crist- 
ion yma gyda golwg ar ei lied— £^ddlon- 
deb; gyda golwg ar ei hyd — **hyd pan 
ddelo; mae tegwch yn hyn; mae prif 
gamp bywyd yn gyrhaeddadwy — i bawb — 
ffyddlawn— ac mor gyrhaeddadwy i'r gwan 
aV cryf, i'r gwr ft'r pump a'r gwr bach ft'r 
ddwy dalent — ffyddlawn. 

2. Gofyniadsobr — yn gwneuthurpabeth 
y caiff ein Harglwydd ni— pan ddaw? 

IL 

**Ac wele yr ydwyf fi gyda chwi bob amser hyd 
ddiwedd y byd. Amen."— Mat. xxviii 20. 
Mae hon yn un o*r addewidion mawr 
eglwysig: ofer fuasai creudyn heb i Dduw 
anadlu anadl einioes iddo; ofer pregeth 
Eseciel, heb yr anadl o'r pedwar gwynt; 
felly ofer cwrdd i addoli, bet) bresennoldeb 
lesu Grist 

I. Yr addewid yn ei Ued neu yn ei 
chyffredinolrwydd — **gyda chwi." 

U. Yr addewid yn ei hamlder — ••pob 
amser," ai ar wawr ai ar osper— ••pob 
amser." 

IIL Yr addewid yn ei hyd— ''diwedd y 
byd." 

rV. Yr addewid yn /imtW— cyfyngedig 
— «*yr wyf fi" dim ond ei Hunan; gafl 
fod y byd yn dy erbyn, y groes yn drwm, 
yn y niwl, &c. 

V. Yr addewid yn ei hammod — "gwneyd 
pob path a'r a orchymmynais i chwi." 

VL Yn ei phwysigrwydd anfeidrol — 
••wele." 

Vn. Mawlwers yr Eglwys — Amen." 

Edrychwn yn ol dros raniadau y testyi*— 
** gyda chwi; mae y Ued yn fawr — ar foreu 
Sul— Afirig, trwy Lidia, Lloegr, a llwythau 
Cymru, &c. Fwy all fod ond mewn un man 
ar yr un adeg? Mae ei holl bresennoldeb 
yn cwrdd ft'r anhawsdra hyn. 



Digitized by 



Google 



Tk HAUL. 



297 



Mae yr addoli yn ami arforeu a hwyr— 
dydd gwyl a dy dd gwaith ; mae ei ffyddlon- 
deb yn ddigoa iddo gadw pob cwrdd — 
** ffyddlawn y w yr hwn a addawodd." Mae 
yr addewid yn hir iawn — "hyd ddiwedd y 
by d." Cyferfydd ei anfarwoldeb a'r anhaws- 
dra hwn — **ac wele, byw ydwyf yn oes 
oesoedd.'* 

Mae yr addewid o gymmaint o bwys: 
beth OS na chyflawnir hi? Mae ei eirwir- 
edd a'i anghyfnewidioldeb rhyngddo a 
thori ei air. 

£r fod yr addewid yn gyfyngedig, eto 
ddig^nol. 

1. Efe a ^yr bob peth. 

2. Efe a all bob peth. 

3. Tn meddu pob peth. 

4. Efe a gyflawna bob peth i*w bobl 
sydd er eu lies. ^*£fe a gyflawna ei hoU 
raid hwynt" 

1. Bydd Uawer yn troi yn ol, ond Efe 
gyda ni. 

2. Llawer yn pallu d*od, ond daw Ef. 

3. Llawer yn methu d'od, ond gall Efe. 

4. Llawer yn erbyn d*od, ond Efe gyda 
ni. * 

5. Llawer o*r hen bererinion y n ein gadael 
ni a myned adref ato Ef ; ond y mae Efe yn 
arosi 

Cofier, mai ar Iwybr ein dyledswydd y 
mae i ni ddysgwyl am gyfarfod a*r lesu 
mawr— I'r rhai sydd yn dysgwyl wrtho 
yn ei rodfeydd; gwr sydd yn caru rhodio 
y Uwybr— ydy w Mab y Dyn. ' Farcha ei 
ddeddfau. Casgliad Byma gysur i gwrdd 
gwan ar le anhygyrch mewn ardal deneu — 
**ac wele, yr ydwyf fi gyda chwi." 

Y fawl wers "Amen, diolch iddo byth 
am gofio Uwch y llawr. 

" Y man bo Ti, boed bryn neu fro, 
Sy'n gyflawn o ddyddanwch, 
Yn dy gynteddau yn wastad mae 
Rhyw fSr didrai o heddwch." 

Llwyd. 



DYFODIAD YR EFENGYL 
I BRYDAIN. 

Mtntch yr ydym yn priodoli Uwyddiant 
masnachol, a gogoniant cymdeithasol 
Frydain Fawr, i ddylanwad crefydd ar 
feddyliau ei thrigolion. Fe gofynem, beth 
y w yr achos fod safon moesoldeb a rhin- 
wedd gymmaint yn uwch yn y wlad hon 
nag yn unrhyw wlad arall dan y nefoedd, 
gaUem ateb yn gadarnhaol, heb ofn 
cyfeiliornad, mai Cristionogaeth sydd yn 
well trefoiant o grefydd ; canys os edrych- 
wn i'r gwledydd hyny lie nad y w y goleuni 
dwyfol yn tywynu arnynt, ceir gweled 
eu bod yn Uawn o drigfanau trawsder a 
chreulonderau, fel pe byddent yn ffwledda 
ar gnawd dynol. Os edrychwn i*r 
America l>deheuol, yno mae y Spaniard 
38— XI. 



creulawn yn sychedu am waed: yn yr 
India Orllewinol, clywir llawer yn gridd- 
fan o dan y fflangell, a'r ddaiar yn gwrido 

dan y treadmill I Yn yr India Ddwyrein- 
iol canfyddir y fam yn sefyll ar Ian aibn 
y Ganges, ac yn taflu ei baban i'w dyfr- 
oedd! Yn Affrica mae y brodorion yn 
llofruddio yr hen wr a'r baban, ac yn 
anfon miloedd yn fyw i gael eu gwerthu 
fel anifeiliaid. Ac felly, yr ydym yn 
canfod yn eglur fod y byd, ym mhob man 
He nad yw yr Efengyl wedi Uywyrchu 
arno, yn anialwch gwag erchyll, a thy wyll- 
wch anwybodaeth yn teymasu mewn 
rhwysg uchelgeisiol, nes byddo dynoliaeth 
yn ocheneidio dan iau trais a gormes. 

Ac nid oedd Ynys Frydain yn ddim 
amgen cyn i oleuni Efengyl y tangnefedd 
ddechreu Uewyrchu arni. Derwyddiaeth 
oedd yn ei llenwi o un goror i'r llall; a'r 
offeiriaid Derwyddol ar eu goreu yn 
dysgu y bobl gyffredin yn y pethau 
mwyaf hygoel a chyfeiliornus, gan eu 
harwain at eilunaddoliaeth ac amldduw- 
iaeth. Addolent afonydd a mynyddoedd,* 
yng nghyd a delwau o waith eu dwylaw 
eu hunain yn ddirif, heb law lluaws o 
ddynion meirw, megys Sadwrn, Mawrth, 
Jupiter, ac Apolo; ac yn enwedig j^tyr- 
ient hwy fod Mercherf yn teilyngu y 
parch a'r addoliad mwyaf pur a thrwyadL 
Dywed rhai ysgrifenwyr fod Hu Gadam 
ac Uthr Fendragon yn cael eu hystyried 
ym mhlith y blaenaf o'u duwiau; ac er 
nad oedd y duwiau uchod yn ddim ond 
dynion marwol a Uygredig, wedi ennill 
clod ac enwogrwydd i'w henwau yn eu 
hoes a'u cenedlaeth, eto i gyd, trwy fod en 
hwyron a'u holafiaid yn haeru mai duw- 
iau oeddynt, a bod cymmaint o enwog- 
rwydd yn perthyn iddynt, llwyddasant 

1 gael gan y bobl i gredu ynddynt, a'u cyd- 
nabod fel bodau teilwng o addoliad. 
Aberthent ar hen gromlechau, ao addolent 
dan gysgod coed deri tewfrigog, 3*n yr 
awyr agored, gan dybied ei bod yn 
anghyfreithlawn i gyfyngu y duwiau o 
fewn muriau a Ueoedd cyffelyb. Cadwent 
gyrff drwgweithredwyr fyddai wedi tros- 
eddu cyfreithiau y wlad, megys lladron a 
llofruddion, i gael eu haberthu ar ddyddiau 
yr uchelwyl oedd yn cael eu cadw gan- 
ddynt; o blegid credent yn drwyadl fod 
aberthau dynol, yng nghyd a chreulon- 
derau ereill, yn gydfynedol a chwaeth y 



♦ Gild., tud. 7. 

f Pwy bynag fyddo yn ewyllysio cael ychwaneg 
eglarnM ar y duwiau uchod, darllened waitE 
yr enwog Ddr. rezron, o Lydaw. Ond gyda llaw, 
dymunem i r darllenwyr gofio, mai nid yr hen 
Frutaniaid yn unig oedd yn addoli yr uchod: 
yr oedd y rhan fwyaf o genedloedd Ewrop, a 
rhan o Asia, yr un mor ofergoelus o barthed 
iddynt. 



Digitized by 



208 YR II 

dawiau. Crodai yr oflbiriaid yn anfiurwol^ 
deb JT enaid, ac athrawiaeth y trawseneid- 
iad; a phregethent hyny i'r bubl eyffredin 
gyda sel a brwdfrydedd, gan eu hannog i 
syberwyd moesau, ac i fyw bachedd dda, 
fel y byddai i'w heoeidiau gael myned i 
gyrff arglwyddi a phendefigion yr ail 
waitb. Dywed an awdwr mai **corff o 
goelgrefydd wedi ei seilio ar lygriad oV 
erefydd bartriarchaidd oedd y grefydd 
dderwyddol fa yn cael ei phroffesu dros 
gynnifer o flynyddaa yn wlad y hon. Ond er 
y cyftin, raae'genym ie i gredu fod yr 
offBiriaid yn ddysgedig, ac yn lied hyddysg 
mewn athroniaeth. Dyseent en gw^r 
ieuainc mewn seryddiaeth, a chwrs y 
planedau; jng nghylch natar a rhywog- 
aeth llysiaa, yng nghyd & llaawg o 
bethau pwysig ereill; B.*r hyn sydd yn 
rhyfedd wedi*r cwbl y w, ea bod mor ddall 
a chyfeiliomas am hanfodion gwir gref- 
Tdd, ac am y dall o addoli I Dyna yn fyr 
beth oedd sefyllfa goelgrefyddol Frydain 
Fawr pan yr ymwelwyd k hi gan yr 
athrawiaeth sydd yn dwyn bywyd ac 
anllygredigaeth i oleani, sef yr Efengyl. 

Ein gwaith ni ar hyn o bryd y w chwilio 
allan pa bryd a chan bwy y dygwyd yr 
Efengyl i*r wlad hon. Ar hyn mae mwy 
nag an golygiad, rhai o hunynt yn hollol 
ddisail, a'r Ueill yn ddim ond tebygol- 
rwydd. Buasai yn llawer o hwylusdod i 
lenyddiaeth, ac yn bar ddyddorol i deimlad 
llawer hen Gristion ymchwilgar, pe baasai 
un o honynt yn ffaith hanesyddol; a 
hdno y fath ag y gallesid ymddiried a 
gorphwys ami am ei chywirdeb a'i geir* 
wiredd. Ond gwrthodir hyny : fel arall y 
mae pethaa yn dygwydd bod; a thrwy 
hyny nid oes dim iV wneyd mewn canlyn- 
iad ond ymgymmodi a'r amgylchiadaa fel 
y maent. 

PA BRYD T DYGWrD TR EFENGYL I 
YNYS PRYDAIN? 

Dywed Eusebias* a Theodoretf fod yr 
Efengyl wedi cael ei phregethu yn y wlad 
hon mor fore a dyddiaa yi Apostolion ; ond 
bama ereill fod hyny yn amseriad rhy 
gynnar, ac nad oes un tebygolrwydd y 
gallasai'r fath beth gymmeryd lie mor 
fore, pan ystyriom yr amgylchiadaa, o 
dan ba rai yr oedd yr Apostolion yn 
llafurio ar y pryd; ac y mae llawer o 
nerth yn ymresymiad yr olaf, fel y cawn 
sylwi eto yn nes ym mlaen. Y farn fwyaf 
gyifredin, yn ol yr awdaron a'r ysgrifen- 
wyr diweddaraf yw, mai taa'r flwyddyn 
60 O.C. y dygwyd hi gyntaf i Ynys 
Prydain. A gellir casglu oddi wrth 



♦ Euseb. Demonst. Evang., lib. iii., cap. 7., 
Par. 1628, p. 112. 

t Theodoret. Sermo 9. de Legib. 0pp. tom. 4., 
p. 610. 



AUL. 

berthynas yr ynys k Rhnfain, nad yw yr 
nchod mewn an modd yn rhy fore; o 
blegid y mae yr ymdrafodaeth masnachol 
oedd yn cymmeryd He rhyngddynt ar y 
pryd yn cefnogi y golygiad. Hefy d y mai 
Qildas yn y frawddeg ganlynol o'i eiddo 
yn cyfiawnhau yr un peth : — 

**liiterea glaciaU frigore rigent insnlae 
qutt velat longiore terrarnm seeessa. 
Soli yisibili non est proxima, rerus ille non 
de firmamento solum temporali, sed de 
summa etiam coelorum arce tempora 
ouncta excedente, unirerso orbi prsefol- 
gidum sui lumen ostendena Christus sacs 
radios, id est sua precepta indulget, 
tempora at scimns summo Tiberii Csesaris, 
quo absque uUo impedimento egua 
propagabatur religio." — Giidaa de Excidio 
Britannia, inter Manumenta S. Patrunu 
Bas. 1569, p. 833. 

Felly, canfyddir oddi wrth yr uchod fod 
Gildas yn dyadic ei dyfodiad cyn y flwydd- 
yn 61 O.C. Eto, pan y mae yn son am 
Buddug, y flrenines ddewr hono ag a 
wnaeth y fath alanasdra ar ei gelynion y ' 
Bbufeiniaid, dywed i'r Efengyl gael ei 
dwyn yma cyn hyny; ac fe ^yr pawb sydd 
yn hyddysg ar faes hanesiaeth foreuol, mai 
yn y flwyddyn 61 y cymmerodd yr 
amgylchiad pwysig hwnw le. Ac yn awr, 
y casgliad oddi wrth y mynegiadau uchod 
' y w, mai yn y flwyddyn 60 y dygwyd hi i'r 
ynys hon; ac nid ydym yn meddwl fod yr 
amseriad uchod ym mhell o*i le, pan yr 
ydym yn sylwi ar amgylchiadaa y cyfhod. 

GAN BWY Y DYGWYD YR EFENGYL 
I BRYDAIN? 

Er ein bod fel hyn yn gallu olrhain i 
benderfyniad boddhaol, re ddichon, y 
flwyddyn y dygwyd hi yma, eto yr ydym 
yn gorfod cyfaddef mai nid gorchwyl 
rhwydd ac vsgafn yw dyfod i benderfyn- 
iad pwy oedd y cenadon a'i dygodd, yng 
nghyd a'r dull a'r modd y cafodd ei dwyn. 
Tybia rhai ysgrifenwyr galluog i'r Apos- 
TOL Iago ddyfod drosodd i'r wlad hon yn 
y flwyddyn 41 O.C, a phregethu'r "new- 
yddion dao lawenydd mawr" i'r Frydeiniaid 
hyny a breswylient yn y parthau gorllew- 
inol o'r ynys. Ond dadleua ereill i'r 
gwrthwyneb, trwy ddyweyd fod Iago wedi 
cael ei roddi i farwolaeth gan Herod,'*' yn 
y flwyddyn 44, a hyny cyn iV Apostolion 
wasgaru o lerwsalem. Y mae yn rhaid 
cyfaddef gan hyny, fod llawer o nerth yn 
ymresymiad y r olaf ; o blegid pan gofiom fod 
cyfleusderau i deithio y pryd -hwnw yn 
hollol wahanol i*r hyn ydynt yn bresennol. 



* Act xii. 2. "Ac efe a laddodd Iago brawd 
loan a'r cleddyf." Dealler mai Iago fab 
Zebedeas oedd yr hwn a laddwyd" gan Herod, 
ac mai ato ef y cyfeirla y crprjw sydd yn 
dyweyd iddo ddwyn yr Efengyl i Brydain. 



Digitized by 



YE HAUI.. 



999 



prin yr ydym yn gallu credu bod yn bosibl 
i*r apostol gyflawna y fath orchwyl mewn 
mor lleied o amser. O blegid os daeth ef 
a'r Efengyl i Brydain yn y flwyddyn 41, a 
chael ei ladd ean Herod yn y flwyddyn 
44, yna nid oedd ganddo ond tair blynedd 
at yr hoU amgylchiadaa; ac felly yr yn 
' methu yn l&n a gweled un tebygolrwydd 
iddo fod eriodd yn yr 3'ny8 hon. Ereiil a 
haerant i Siuov Zblotbs bregethu Crist 
Vt Prydeiniaid yn y flwyddyn 47 O.C., ac 
mai efe oedd y cyntaf a'i dygodd ir wlad 
hon. Dywedent hefyd iddo ddyoddef 
llawer o erlidigaethau gan y Berwyddion, 
am feiddio pregethu athrawiaeth mor 
groes i*r hyn a bregethid ganddynt hwy; 
ac yn y diwedd iddo ddyoddef merthyrdod 
yn rhy w fan tuaV cyfeiriad dwyreiniol o'r 
ynys. Ond nid oes fawr sylw yn cael ei 
dalu i'r farn achod, yn gymmaint ag mai 
haeru y dywediad y maent, ac nid profi y 
ffaith fel gwirionedd safadwy a didroi yn 
«1. 

Ffips. Bhyfedd gymmaint y w ymdrech 
rhai dynion i geisio profi fod yr Apostol 
Pedr wedi bod yn pregethu yn y wlad hon, 
ac yn eu plith yr ydym yn cael Meta- 
pbrastes yn traethu* ei farn yn lied eofn, 
fel pe byddai rhyw debygolrwydd, neu 
ffaith hanesyddol yn cefnogi y dywediad. 
Dywed ef i Pedr fod yma, ac iddo urddo 
esgobion a diaconiaid; a phlanu llawer o 
Eglwysi ym mysg y Prydeiniaid; ac 
Vw weinidogaeth hefyd fod yn llwyddiannus 
i droi llawer o'r Cymry i'r fiFydd Gristion- 
ogol, ac i ymwada yn hoUol ag egwyddor- 
ion y grefydd dderwyddol. Ond er cystal 
y mae efe yn traethu ar y pwnc, nid oes 
ganddo yr un awdurdod i brofi ei osodiad; 
ac nid ydym yn meddwl fod un math o 
debygo?rwydd i'r dywediad, yn gymmaint 
ag mai "gweinidog yr enwaediad"* oedd 
Pedr: mwy tebygol iddo ef gyfyngu ei hun 
i'r manau hyny lie yr oedd mwyaf o 
genedl Israel ar y pryd; o leiaf nid ydym 
yn cael un sail i gredu iddo fod erioed o 
fewn gororau Prydain. Ac yn wir, yr 
ydym yn methu deall beth yw dyben y 
dynion a ddywedant hyny, os mai nid am 
ddangos y maent fod gan yr Eglwys 
Brydeinig ogyfuwch hawl i'r apost(»I ag 
sy gan Eglwys Bhufain I Barned y darllen- 
ydd drosto ei hunan, rhag i ni fod yn euog 
o osod maen tramgwydd a chraig rhwystr 
ar ffordd unrhyw ddyn i g^edu yr hyn 
fyddo yn ewyllysio. 

Io8£PH o Arimathba. Gyda pharch a 
gwyleidd-dra mawr y dymunem siarad am 
enw parchus y gwr da hwn, yn un peth, 
am mai yn ei fedd newydd ef y bu yr 
lachawdwr yngorwedd; ac yn ail, am mai 
efe oedd un o'r cymmwynaswyr caredig 



♦ Gal. ii. 7. 



hyny fu yn tynu ei gorff i lawr oddi ar y 
groes; ond wedi'r cyfan nid ydym, mewn 
un modd yn gallu canfod mai efe oedd y 
cyntaf fu yn pregethu yr Efengyl yn yr 
ynys hon, nac yn gallu ymgymmodi a'r 
meddylddrych iddo fod yma o gwbl; o 
blegid mae yr banes a roddir am ei ddy- 
fodiad ef a'i gyfeillion i'r wlad, vng nghyd 
a'r gwyrthiau a wnaethant, a'r llwyddiaot 
digyffelyb a'i dilynodd, yn rhy lawn o 
sawyr jpabaidd i un dyn ystyriol allu 
cydymnurfio ag ef! Ac wrth sylwi ya 
fanol a diduedd, yr ydym o angenrheid- 
rwydd yn gorfod dyfod i'r penderfyniad, 
nad yw yr hanes yn ddim ond ffrwyth 
dychymmyg ymenyddiau brwd mynacbod 
y canoloesoedd! Nis gallwn yn well na 
rhoddi talfyriad o'r chwedl yn y fan hon, 
fel y gallo'r darllenydd gael trem ar un o 
draddodiadau ofergoelus yr oesoedd pab-* 
aidd. Mae yr hanes yn rhywbeth tebyg 1 
hyn : — Pan gododd yr erlidigaeth bono yn 
lerwsalem,* yn amser Simon y Swynwr, 
fe ffodd y Cristionogion mewn ofn a 
dychryn mawr o un wlad i'r llall, er mwyn 
esgoi'r gosp, yng nghyd a'r canlyniadau ; 
ond daliwyd llawer o honynt ar y pryd, ac 
yn eu mysg loseph, Laaarus, Mair Mag- 
dalen, a Martha, y rhai a gymmerwyd i 
fyny yn garcharorion gan flaenoriaid yr 
luddewon; ac yn bytrach na'u rhoddi i 
farwolaeth yn uniongyrc^hol, a'u diboeni 
yn ebrwydd, gosodwyd hwy mewn "Uong 
foel,"f heb na Uyw na hwylbren, er mwyn 
eu poeni yn barhaus, a gadael iddynt i 
dderbyn eu tynged ar wyneb y dyfnder 
trochionog, naill ai i newynu i farwolaeth, 
neu suddo a boddi yn y dyfnder.]: Ond 
gofalodd Duw am eu heinioes, ac arwein- 
odd hwy yn ddiogel 1 dir Gal yn Ffraino; 



♦ Act viii. 

f Nis gwvddom beth sydd i ddeall wrth y 
"Llong Foel" uchod : gwelsom hanes llong foel 
yn llyfr Owain Myfyr, yn yr hon y rhoddwyd 
tair ar hagain o ferched releg ao Heber ab 
Sela ab Cainan ab Arphacsad ab Sem ab Noe, 
yr hwn oedd yn benaeth neu yn frtmin yn 
AflTrig, pan y dyfamwyd hwy i gael eu llosgi 
gan eu tad am y fradwriaeth a wnaethant ar y 
tywysogion ieuainc, sef eu gw^r, ac yr anfon- 
wyd hwy gan Deittys eu mam mewn llong 
foel, heb na llyw na hwylbren iddi, ac y 
cyrhaeddasant i'r Penrhyn yn y Gogledd yn 
ddiogel, oddi eithr nn, yr hon a fu farw ar y 
mor ar enedigaeth raerch. Os mai yr un a 
olygai yr enwog Stillingfleet ag Owain Myfyr, 
yna y mae gwahaniaeth dirfawr rhwng y ddau 
amseriad ; heb law yn yr amgylchiadau : ac o'r tu 
arall, os nad yr un llong a onrgent, yna y mae yn 
rhaid fod dwy long foel wedi dyfod i'r wlad hon 
dan amgylchiadau gwahanol, os daeth yma 
un gwbl ! Hytrach yn gymylog a chymmysg- 
1yd y w yr hanes, fel llawer o bethau cyffelyb. 

X Vide Uss. Britan. Eccles. Antiquit., cap 2, 
p. 7, a 



Digitized by 



300 



YR HAUL. 



ac yno y cyfarfaasant k Phylip yn dadleu 
&V ofieiriaid derwyddol am natur ac 
eg^yddorion gwir grefydd: ac yn ol 
cyfarwyddid Fhilyp, hwyUasant drosodd i'r 
ynys boo I Tna loseph a'i gyfeilion a 
bregethasant i'r Frydemiaid mewn Cym- 
we l&n loew, am gadwedigaetb dyn 
gyda Duw, gan ddangos yr ynfydrwydd 
a r gwrtbuni o vmgrymu o flaen eilunod a 
delwau o waitd eu dwylaw eu hunain. 
Cafodd ea pregethau y fath argraff ar 
feddwl Meurig ab Gwawdrydd, breoin 
coronog Frydain, yog nehyd k Choel ei 
fab, ues ea hennill o rewn ychydig Vr 
ffydd Gristionoffol, er nid yn gwbl, o 
blegid nid ymddengys iddynt* ei derbyn 
a*i phroffesui rhag i byny godi terfysg yn 
y wlad: glynu a wnaethant hwy wrth 
grefydd sefydledig y deyrnas ar y pryd, 
ond hwy a roddasant gynawn cbwareu teg 
i'r trigolion i weithreda yn oI eu barn ar 
y pwnc; ac beb law rhoddi rhyddid iddynt 
i bregethu yr Efengyl yn y deyrnas, fe 
roddodd y brenin i loseph, Tnys Afallon 
(Glastonbury), yng nghwr 6 wlad yr Haf, 
a dernyn o air i'r lleill at eu cynnaliaeth. 
Ac ar ol iddynt aros ychydig o amser, 
dywedir i'r angel Gabriel roddi gorchym- 
myn iddynt adeiladu Eglwys, a'i chyssegru 
i " Fair y Forwyn," a chydsyniodd y Crist- 
ionogion ar y peth, ac ymroddasant o fryd 
at y gorchwyl, gan dybied fod hyny yn 
rhyw flaen brawf o Iwyddiant digyffelyb 
yn y dyfodol. 

Wei, dyna'r banes mor fyr ag y goddefai 
ein gofod ni ar byn o dro, ac os oes rhyw 
un mor ffol a'i gredu, gellir dy weyd ei fod 
yn ddigon hygoelus i gredu boll chwedlau 
yr oesoedd pabaidd. Mae yr banes mor 
ddisail, fel nad oes neb o'r ysgrifenwyr 
diweddaraf yn gwneyd un sylw o bono.* 
(i'tp barhau,) 



Y MYNYDDOEDD TANLLYD; 
Yr achos o honynt, a*r difrod a wnant 

Llosofal sydd fynydd yn gyfiredin o 
faintioli dirfawr, o ben pa un y dylifa tEn, 
mwg, brwmstan, a llifeiriapt o losgwy 
toddedig. Cyn y tyr allan, by^d i*r mwg, yr 
hwn a esgyn bron bob amser o'r safn ceu'r 
agoriad yn y pen, gynnyddu ac ymsaethu i 
ucbder aruthrol; mellt fforchog yn gnau 
yma ac acw yn y golofn esgynol; cafodydd o 
ludw a deflir allan i bellder o ddeugain neu 
banner can milltir; ergydion o geryg 
gwynias a chwyrnellir i fyny i'r awyr i 
ucbder mawr; ymddengys yr wybren yn 
ddudew; diflana goleurdau y nefoedd; ac y 
mae yn gydfynedol a'r rbagargoelion oinadwy 



• Gwel ''StaUngfleet, Orig. Britan." c. 1., 
p. 11. 



byn daranan, mellt, eydwasgiadau mynycb y 
ddaiar, a chrochruadau tanddaiarol o'r 
mwyaf brawychus. Ar ol i'r golygfeydd 
dychrynllyd byn barhao, ar rai prydiau am 
bedwar neu bum mis, deohreua y lloagwy 
wneuthur ei ymddangosiad ; naill ai yn 
berwi i fyny trwy y pen, ueu wthio ei ffordd 
allan trwy ochr y mynydd. Y rhyferthwy 
tanllyd yma o fwnau toddedig a dreigia i 
waered dros lechwedd y mynydd, gan ffiirfio 
ffrwd fflamiol erchyll, ar brydiau yn bedair 
milltir ar ddeg o hyd, chwecb milltir o led, 
a dau can troedfedd o ddyfnder. Yn ei gyrfa 
'dinystria berllanoedd, gwinllanoedd, caeau o 
yd, a phentrefi, ac weithiau y mae dinasoedd 
yn eynnwya ugain mi] o drigolion wedi caei 
eu Ilyncu a'u dinystrio ganddynt. mae 
amryw ymddangosiadau o addurniant ofn- 
adwy yn gydfyuedoi weithiau &'r ymdoriadao 
byn. 

Y mae llosgfynyddau yn llawer lluosocach 
nag y dychymmygir yn gyffredin eu bod. 
Y maent i'w caei ym mhob chwarter o'r byd, 
o ororau rhewllyd Kamtschatka i fynyddau 
Patagonia, yn yr Amerig Deheuol. Rhifa 
Humboldt ddeugain o losfynyddau yn llosgi 
yn gysson rhwng Cotopacsi a'r Mdr Tawel ; 
canfyddwyd ugain yn y gadwyn o fynyddoedd 
sydd yn ymestyn ar hyd Kaxtschatka; ac y 
mae llawer o bonynt i'w canfod yn y Philip- 
pines, y Moluccas, y Penrhy n de Verd, y Sand- 
wich, y Ladrone, ac ynysoedd ereill yn y cefn- 
foroedd Indiaidd a'r Tawel. 

Dywedir fod yng nghylch dau gant a 
phump o losgfalau yn adoabyddut. Mae 
cant a aaith o bonynt mewn ynysoedd, a 
pbedwar ugain a deunaw ar y cyfandiroedd ; 
y mae yn Ewrop bedwar ar ddeg o bonynt 
Torant allan yn achlysurol yng ngwaelod y 
mdr, a'r canlyniad cyffredin fydd, cyfansoddi 
ynys newydd. Ond y mae yr ynysoedd byn, 
y rhan amlaf, yn diflanu yn lied fuan ar ol 
eu fiurfio, o blegid eu bod yn gy&nsoddedig 
o ddefnyddiau rhydd ac anghydunol, y rhal 
a ymollwng yn rhwydd i allu dinystriol y 
tdnau. Hyn oedd yr achos i Ynys Sabrina, 
yr hon a daflwyd i fyny yn y flwyddyn 1811, 
naill ochr i Sant Michael, un o ynysoedd yr 
Asores, ddiflanu braidd yn uniongyrchol ar ol 
ei ffurfiad. Gwrthsafodd Ynys Pantellaria, ar 
arfordir Sicily, yn hwy ; ond golchwyd hithaa 
ymaith yn raddol, fel, erbyn heddyw, y mae 
wedi diflanu yn gwbl. Mewn llawer o 
eughreifi^iau ereill, y mae cyfangorff o 
farwor a sothach, unwaith eu codir uwch law y 
m6r, yn myned mor glos, ac yn rhwymo eu 
gilydd trwy dywalltiad y Ilosgwy, ao yn 
caledi fel y gareg, ac fel hyn yn dyfod yn 
agorfa ansoddol i'r llosgfal, ac yn parhau i 
gynnyddu mewn ucbder a thryfesur. Hyn- 
yna yn ddiau ydoedd hanes y gwahanol 
fynyddoedd ag sydd i'w canfod yn y eefnfor 
yng ngwahanol ranau y byd, megys Teneriffe, 
yr Asores, Ascension, St. Helena, Tristant 
Aumbria, &c. Weithiau fe sylwid ar eu 



Digitized by 



YR HAUL. 



30t 



filirfiad oddi ar j dechreu hjrd nes eo gor- 
phenwyd, megys y ddwy yny> a gyfododd yn 
yr Aleutian Group, ag sydd yn cyssylltu 
Kamtsohatka & Gogledd America, un yn y 
flwyddyn 1796, a'r Hall yn y flwyddyn 1814, 
a chyrhaeddasant yr uohder anferthol o dair 
mil o droedfeddi. 

Heb law yr enghreifRiau amlwg byn o 
weitbrediadau Ilosgfalaidd, y mae genym le i 
gredu ddarfod ar amryw gyfnodau pellenig 
yn banes y ddaiar i ffrydiau aniiertbol o 
losgwy i ddylifo allan yng ngwaelodion y 
mdr, ac mor ddwfn fel ag i ddirwasgu trwy 
bwysau y dwfr, yr ager, nwy, a'r lludw, rhag 
tori allan; ae yn gorpbwys felly am oesoedd 
ef allai raewn oyflwr toddiadol, yn cael ei 
amddiffyn ar ei arwyneb rhag oerni y dwfr, 
gan gramen dew o sylwedd cerygog rbewUyd, 
yn hollol lyfn ; ac o*r diwedd trwy oeri yn 
arafaidd yn cymmeryd y ffurf oolofnog yna a 
welir yn fynycb fel mfin ddarlunian mewn 
starch, trwy ymgrynoad, neu ymdyniad ar 
bolltiad oanlynol o'r sylwedd pan yn sychu ; 
ao yn ymgymmeryd y ffiirf ysblenydd bynod 
a elwir colofnau bcisaltic, pan eu dygir i fyny 
beddyw trwy cbwyddiant disymmwtb neu 
arafaidd, ac yn cael eu tori yn glogwyni trwy 
effeitbiau y tdnau neu y tywydd. Yr 
esamplau mawreddog byny a feddiennir gan 
Brydain Fawr, o'r un fatb, sef Sam y Cawr, 
yn yr Iwerddon, ac Ogof Fingal, yn Staffa, 
ydynt yn ddiddadl olion o'r un achos, acar- 
ddangosant i ni yr un fatb dystiolaeth o gys- 
sylltiad blaenorol rbwng Arfordiroedd Ysgot- 
land a'r Iwerddon, ag a wna clogwyni Dover 
a Boulogne o gyssylltiad Ffraino a Lloegr. 
Yma ac acw yr erys ynys fechan basaltaidd, 
megys Ratblin, er profi eu hagosrwydd cyn- 
tefig. 

Y mae ymdoriadau llosgfalaidd braidd bob 
amser yn cael ea rhagflaenu gan ddaiargryn- 
fau, trwy y rhai y mae gwelyau y creigydd 
sydd yn ymorwedd ar, ao yn cadw i lawr y 
galluoedd ymdrecbol sydd oddi tanynt, yn 
cael eu bysigo a'u hollti, nes o'r diwedd y 
maent 3m gorfod rhoi eu ffordd, ac ymdori. 
Hefyd, pan deflir ymaitb o'u He y gwasgiadau 

ryw fanau, bydd yr baen mewn canlyniad 
mewn cyflwr o dyndra mewn manau ereill, a 
tbrwy eu bod felly yn oynnyddu, er yn raddol, 
o'r diwedd yn peri ymrwygiad. Y mae hyd 
yn oed yr haul a'r lloer yn effeithio arnynt, 
er nas gallant gynnyrobu na tbrai na llanw 
ar grwstyn caled y ddaiar, eto y maent yn 
tueddu i byny, blegid pe buasai yn wlybwr, 
buasai yn eu cynnyrchu. Nid wyf yn meddwl 
wrth byn fod eu heffeitbiau yn peri codiad, 
neu ddirwasgiad yn cymmeryd lie yng 
ngbrwstyn y ddaiar, ond yn bytrach yn tueddu 

1 gynnyrchu symmudiad ystlysol neu gyf- 
ochrog. Hefyd, y mae materion neu y 
defnyddiau ag sydd yn oyfansoddi oauol y 
bellen ddaiarol, mewn cyflwr o ymferwad 
parhaut, ac felly yn cenedlu ager, a nwyau, 
atbrydan, ac fel y bdnt yn cynnyddn; bydd 



iddynt ymesfyn ae ymbelaetbu, nes o'r 
diwedd bydd y He yn rhy gyfyng, ac yna trwy 
eu nerth a'u gaHu aruthrol bydd ymdoriad 
yn cymmeryd He. Ac yn fynycb bydd yr 
oH o'r achosion byn yn cydgyfarfod: yna 
chwyda i fyny o'i geudod y Hosgwy a'r 
mwnau toddedig megys afonydd fflamiol 
echryslawn : yr wns ddiweddaf a dyr gefn y 
cawrfil. 

Y mae olion Hawer o losgfalau yn Ffrainc, 
megys Ayergne, Velay, a Vivavois; ceir 
amryw gannoedd o fryniau conaidd gyda 
geneu agored yn agos i'w penau : y mae y 
rhai byn yn gyfansoddedig o ddefnyddian 
cyffelyb i'r mynyddau tanllyd presennol, ao 
ar rai o bonynt gellir dilyn ffrwd o losgwy 
o'r copa i lawr i ddyffryn cyssylltedig, lie y 
cauasant welyau yr afonydd, yr un fatb ag y 
gwyddom fod Hosgwy diweddar wedi gwneyd 
yn Ynys yr la, a'r afonydd naill ai yn 
rbedeg o dan neu yn tori y naill ochr i'r 
Hosgwy. 

Cymmeraf fy nghenad yn awr i roddi banes 
rhai o brif losgfynyddau y byd. 

1. Vesuvius: — Y daiargryn mawr cyntaf 
ag y mae genym unrbyw banes eglur o bono, 
a ddygwyddodd yn y flwyddyn O.C. 63, a 
wnaeth hafog ddychrynllyd yng ngbym- 
mydogaeth Vesuvius, ac yssigodd ddinasoedd 
Pompeii a Herculaneum ar forgilfacb Naples, 
er na Iwyr ddinystriodd bwynt. Y mae y 
daiargryn hwn yn bynod, yn benaf am ei fod 
yn rbagflaenydd ae yn rbybudd (pe buasai y 
rhybudd yn cael ei ddeall) i'r ymdoriad cyn- 
taf ag y mae genym banes am dano o fyn- 
ydd Vesuvius, yr byn a gymmerodd le ym 
mhen un flynedd ar bymtheg ar ol hyny, sef 
yn y flwyddyn O.C. 79. Cyn hyn nid oedd 
gan yr hynafiaid un dychymmyg ei fod yn 
H6sgfal, er fod Pompeii ei bun wedi ei 
phalmantu i'r Hosgwy. Y mae yn debygol 
fod ei safn wedi cauad i fyny, blegid fod 
Hyn yn ymorpbwys yn ei waelod; ac yr 
ydym yn darllen ei fod yn llocbet i'r pen- 
gwrtbryfelwr Spartacus, yr hwn, pan ei 
denwyd gan y fyddin Rufeinaidd, a ffodd 
gyda'i ganlynwyr, trwy ddringo i fyny ei 
ochrau serth, trwy gymhorth y gwinwydd ag 
oedd yn tyfu ar ei ochrau. Yr oeddid yn 
teimlo ergydion ysgafn yn fynycb er y 
flwyddyn O.C. 63, ond ym mis Awst, O.C. 
79 y daethant yn anarferol o luosog ac 
angerddol ; ac ar y noson cyn y flTrydiad yr 
oeddynt mor ddychrynllyd fel yr ofnid y 
buasai yn ddinystr hoHol ar y cwbl. Boreu 
dranoeth, yr oedd y cwbl yn hollol dawel, ao 
yr oedd y trigolion yn gobeithio fod y 
gwaethaf drosodd; ond yng nghyloh 
un o'r glocb yn y prydnawn, gwelai Pliny yr 
Henaf, yr hwn oedd benllywydd ar y llynges 
Rufeinaidd, syfydledig y pryd bwnw ym 
Misenum, ac mewn cyflawn olwg Vesuvius, 
cwmwl du aruthrol faintioli yn ymddyrehafa 
o'r mynydd, esgynai yn araf, eto i gyd yn 
uwcb, uwcb, nes o'r diwedd ymdaenn fry yn 



Digitized by 



302 



YE HAUL. 



ya yr aebelder, yn debyg i frig un o*r pinwydd 
ag y mae yr Eidal mor hynod am danynt 
O'r cwmwl hwn y diagyoai oeryg, Uudw, a 
llosgfeint, a*r ewmwl ei boo a dditgyoodd 
i Uwr ar yr ardal amgylobynol, fel ag i ordoi 
y tir a'r mdr, fi thywyllweb dudew, fflamiao 
o d&D dysgleiraeb na'r Uoobedeo, yn gwau 
trwyddo yn ol ao ym mlaen, nes oedd yr 
olygfa yn arswydus i'r eitha£ Hwyliodd 
Pliny i'r portbladd netaf ar y cyffiniao, er 
eael allan both oedd y rhyfeddod dirfawr hwn, 
a rboddi eymhorth i'r tri^olion; ond oynted 
ag y tiriodd, eafodd ei amgylcbynu fi'r 
angerdd brwxnstanaidd ag oedd yn cael ei 
ysgubo i lawr o*r naynydd, a threngodd yn 
resynut yn y lie. Nid ydyw yn ymddanffoe 
i'r llosgwy ffrydio allan ar yr adeg hon ; o 
blegid eafodd Ponapeii ei chladdo dan ludw, 
Herculaueam gan genllif o laid, ac yn 
debygol cynnwysiad y ceudod ar yr ymdoriad 
eyntaf. A thrwy byn, yr ydym dan rwymau 
am gadwedigaeth rhai o olion mwyaf rhy- 
feddol bynafiaeth; o blegid nid oes llawer 
droB gan mlynedd er pan y darganfyddwyd, 
wrtb gloddio ffynnon yn Portici, yn agos i 
Naples, gampfa Herculaneam, yn agos i 
drigain troedfedd tan y ddaiar; yna tai, ym- 
olchdai, cerfluniau, a'r mwyaf pwysfawr o'r 
Gwbl, llyfrgell yn Uawn o lyfrau, ac yn eu plith 
ysgrifeniadau hen awduron na chyfarfuwyd 
& hwynt erioed o'r blaen. Nid oedd Pompeii 
wedi ei cbladdu mor ddwfn ; canfuwyd muriau 
rhai o'r adeiladau ym mhlith y gwinllanoedd 
diweddar, a byny a fa yn foddion i gloddio 
am ragor, ac yr oedd y gwaith yn hawdd 
ddigon, o blegid fod y lludw mor y sgafn a rhydd. 
Ac yn awr gellir cerdded trwy yr beolydd, 
myned i mewn i'r tai, a cbael gafael 
mewn ysgerbydau rhai o'r oyn drigolion. Y 
nesaf ar ol Pompeii oedd yn y flwyddyn 
O.C., dau cant a dau, dan Seferus; ao yn y 
flwyddyn O.C. pedwar cant a thrigain a deu- 
ddeg, dygwyddodd ymdoriad mor ddychryn- 
Uyd fel yr oedd yr oil o Ewrop yn orchndd- 
iedig gan y lludw, a thaflwyd hyd yn oed 
Caereyslenyn i ddychryn. Er yr amser 
hwiiw, ba VesuTius yn tori allan yn ami, 
ond nid yn ol unrhyw reol. 

Yn y flwyddyn O.C. un fil saith cant a 
thrigain a saith, bu ymdoriad lied 
helaeth; yr oedd y mwg yn ymdaenu ac yn 
ymestyn dros Ynys Capri, pa un tydd wyth 
milltir ar ugain oddi wrth Vesuvius. Yr 
oedd y cafodydd lludw, y ffrydiau llosgwyol, 
y mellt, y taranau, a'r daiargynfau yn 
ofoadwy, ond dygwyd hwynt ar unwaith i 
derfyn; yn ddisymmwth fe darfu y ter- 
fysg; a daeth y Hew megys oen. Ond ni 
pharhaodd felly yn hir, modd bynag; o 
blegid o'r amser hyny hyd y flwyddyn O.C. 
un fil saith cant a thiigain a phedwar ar 
bymtbeg, ni fu fawr o amser yn llonydd. 
Yng ngwanwyn y flwyddyn hyny dechreuodd 
fwrw allan y llosgwy, ac ar un achlysur, 
darfu i Syr W. Hamilton fyned yn rhy agos: 



yr oedd y flfrwd lifeiriol ar ei amgylchynii, 
y tarth brwmstanaidd yn tori ymaith ei 
eneiliad, fel nad oedd ffordd iddo ddiapc; 
ond trwy gerdded yn groes i'r llosgwy» ac er 
ei syndod a'i fawr lawenydd, ni tbeimlodd 
unrbyw atibawsdra trwy byny, oddi eithr yr 
byn oedd yn deillio trwy danbeidrwydd y 
poetbder ar ei goesau a'i draed, ac oddi wrUi 
y marwor a'r sothaoh, S pba rai yr oedd y 
crwstyn arwynebol y llosgwy yn llwythog; 
y rhai byn i raddau helaeth' a gadwent i 
fewn wrea angerddol y ffirwd losgedi^ ag 
oedd is law. Dywedir, pan y bydd y flfrvd 
losgfalaidd wedi oeri i raddau, fod ei sym- 
mudiad yn araf — yn rholio yn bytrach na 
rbedeg, y top yn myned yn waelod, o berwydd 
gwydnedd y crwstyn hanner ceuliedig. Pan 
y gellir myned yn ddigon agos i'r agorfa, 
gwelir ef yn wlybwr perffitith o wres gwyniaa 
angerddol, yn byrlymu neu bistyllio allan 
gyda'r cyflymdra mwyaf. Felly y darlania 
Syr H. Davy ef mewn ymdoriad y bu ef yn 
breseonol; ac felly hefyd dywed Syr W. 
Hamilton am yr ymdoriad ag yr ydym ya 
ymdrin ag ef yn bresennol: gwelai ef yn 
byrlymu yn angerddol i fyny o un o'r 
ffynnonau ag oedd ar lechwedd y Uosgfal, yn 
chwytbu a chlyndarddu, megys tan-ddangoa- 
iad celfyddydol, ao yn ffurfio math o 
gronien neu fwa, trwy y chwythiad cysson i 
fyny o'r sylwedd llosgedig, dros yr agen o ba 
un y tarddai ,* yr oedd y cwbl oddi fewn yn 
wyoias fel fwrn wedi ei phoethi. Ym mben 
ychydig amser, modd bynag, ymddangosai 
arwyddion o weitbrediadau mwy angerddol 
— swn twrddanol a ffrydiadau yn y mynydd, 
cwthymau o fwg o*i eneu, ac ergydion o 
geryg cochboe& a lludw — a pharhaodd 
hyd ddiwedd Gorphenaf, pan y cynnyddasant 
i'r fath raddau ag i arddangos t^ln-olygfa 
mwyaf ysblenydd a ellir ddycbymmygu, 
Cyrhaeddodd yr ymdoriad y radd bellaf o'r 
pummed i'r ddegfed o Awst, ar y eyntaf o'r 
dyddiau hyny, ar ol taflu allan golofo ddir- 
fawr o gymylau gwynioo, wedi eu rhesu ar 
eu gilydd, yn debyg i sachau cottwm gwynaf, 
mewn un talp yn fwy na phedwar cymmaint 
uchder na maintioli y mynydd ei bun, 
dechreuodd y llosgwy redeg dros ymyl y 
geneu, a ffrydio i lawr yn genllif dros lech- 
wedd serth y conyn, a pharhaodd fel byn 
hyd yr wythfed, pan yr ymddaogosai fel pe 
tai y pentwr dirfawr, o'r llosgwy wedi ei 
waghau, ac nad oedd trwy ei bwysau bellach 
yn ddigon i attai dylifiad rhyddhaol y 
nwyau carcharedig, a chafodd y gweddill eu 
taflu allan yn fiynnonau o dSn i uchder 
anarferol yn yr entrych. Yng nghylch naw 
o'r gloch dydd Sul, yr wythfed o Awst, cym- 
merodd ergyd trwstfawr le, yr hwn a ysgwyd- 
odd y tai yn Portici a'r gymmydogaeth i'r 
fath raddau, fel ag i yru y trigolion allan 
mewn arswyd i'r heolydd; torwyd llawer o 
ffenestri, a holltwyd y muriau gan gynhyrfiad 
yr awyr oddi wrth y ffrydiad. Yn unioo- 



Digitized by 



YR HAUL. 



303 



gyrchol ffynnon o dfin gwlybyraidd tryloew a 
ymddyrdhafiEii i fyny ; oynnyddai yn raddol, 
nes o'r diwedd iddo ymdyrchafu i'r fath 
uchder anfertho], fel ag i daro yr edrych- 
wyr & syDdod o'r mwyaf. Dywed Syr W. 
Hamilton, ei fod yn credu, mor belled ag yr 
oedd yn gallu baron, fod uchder y golofn 
fawreddog hon o dfin yn ddira Ilai nag un fil 
ar ddeg a chant o droedfeddu. Cwthymau 

fwg mor ddned ag ellir ei ddyohymmygu » 
ganlynai y naill y Hall yn chwimmwth ; ac 
yn gydfynedol d'r lloBgwy gwlybyraidd, gwyn- 
iaa, tryloew yma, yr oedd lliuellau o liw duaf 
yn ctiddio ei ddysgleirdeb ysblenydd. Oddi 
fewn i'r cwthymau yma o fWg, yn union ar 
eu toriad allan o'r geneu, canfyddid tin 
trydaool, dysglaer, gwelwlas, yn chwareu yn 

01 ac ym mlaen. Y lloegwy glwybyrog yn 
gymmys^dig &'r sothach a'r ceryg, ar ol 
esgyn o'r hyn Ueiaf ddeg mil o droedifeddu o 
uchder, a ddysgynent yn unionsyth ar y 
raynydd, a gorcfauddient yr oil o'r conyn, a 
rhan o Somraa, yng nghyd fi'r dyffryn ag 
oedd rhyngddynt. Yr oedd y sylwedd ag 
oedd yn cwympo braidd mor danbaid a 
fflamol a'r un oedd yn gysson ddylifo o'r 
geneu, ac yn ffurfio un cyfangorff o dftn, yr 
fawn nad allai fod yn Ilai na dwy fiUtir a 
banner o led, a'r uchder dirfawr a grybwyll- 
aaom uobod, ac yn taflu gwrea i bellder o 
chweeh milltir o leiaf. Ar ol i'r golofn dEn 
barfaau mewn llawn gwaith am yn agos i 
banner awr, darfu y dylifiad ar unwaith, 
ac aeth y Vesuvius yn fud a dystaw. Y 
mynydd Somma, ar odreu pa un y mae 
Ottaioo yn sefyll, a guddiai Yesuvius to'r 
golwg, ac nis gellir gweled yr un ymdoriad, 
nes y bydd o gryn faintioli. Ar nos Sul, 
pan oedd y trystau yn cynnyddu, a'r t&n yn 
dechreu ymddangos uweh law mynydd 
Somma, llawer o'r trigolion a redasant i'r 
Eglwysif.a'r lleill yn parotoi i ymadael &'r 
dref, pan yn sydyn clywid trwst dychrynllyd, 
ac yn ddisymmwth cawsant eu hunain wedi 
eu gordoi mewn owmwl tew o fwg a Hudw; 
clywid swn echrydus yn yr awyr, yn y roan 
diluw o geryg a sothach a ddisgynai; yr 
oedd rhai o'r sothach yn mesur o saitb i 
wyth troedfedd o fesur, ac yn pwyso dros 
gan pwys cyn eu tori yn eu ewymp, daman 
o ba rai a godwyd i fyny yn yr beol, a bwysent 
dros drigain pwys. Cafodd llawer eu clwyfo 
yn arswydus gan y gawod losgfalaidd hyn; 
ond dim ond dau gafodd eu lladd. Y nesaf 
oedd yr ymdoriad a gymmerodd le yn y 
flwyddyn O.C. 1794. Yn y flwyddyn hon, 
cyn i'r ymdoriad gymmeryd He, teimlwyd 
ysgydwad ariKhrol, ac yn union gwelid 
liynnon o dan dysglaer yn gyssylltedig fi'r 
mwg duaf, ac ergyd trwstfawr yn dyfod allan, 
ac yn codi i gryn uchder uwch ben y myn- 
ydd; a chanlynwyd hi yn fuan gan bymtheg 
o flynnonau tanllyd ereill, oil mewn Uioell 
union yn eyrhaedd am filltir a banner i 
waered. Yr oedd y taranau mwyaf echrydus 



yn gydfynedol &'r olygfa danUyd byn ; ac yr 
oedd yr adsain ceuol parfaaus yn canlyn yr 
ergydion cysson, y rhai oeddynt fel trwst 
ergydion magcelau mawrion, ac yn gwneyd 
swn cyffelyb i ruad y mdr ar dymmestl 
gynddeiriog. Parhaodd y tai yn Naples, 
saith milltir o bellder, mewn cryndod 
parhaus am oriau; y clychau yn canu, a'r 
drysau a'r ffeneatri yn euro ac yn yagwyd yn 
ddibaid. Yr oedd murmur, gweddiau, ac 
wylofain y trigolion Iloosog yn ychwanegu 
at ddychrynfeydd yr olygfa. Y mae yr boll 
deithwyr sydd wedi bod yn Uygad-dystion 
o'r toriadau allan hyn yn methu cael geiriao 
i osod aHan frawychdod yr olygfa. "Nis 
gellid ffurfio meddylddrych cjrwirach," 
meddai Esgob Berkeley, '*o'r swn sydd yn 
dyfod allan o'r mynydd, na dyehymmyga 
swn tyramestl fawr yn eithaf ei nerth, mur- 
mur m6r terfysglyd, a rhuad taranau a 
magnelau, a'r oil wedi eu cymmysgu &'u 
gilydd." " Er ein bod ni yn ei wrando mewn 
pellder o ddeuddeg milltir, eto yr oedd yn 
dra dychrynllyd." Cymmerodd amryw 
ymdoriadau allan o bono yn 1854 ac 1855, a 
dinystriwyd gwinllanoedd, dymehwelwyd tai, 
a niweidiwyd llawer o eiddo. 

(/'lo barhau.y 



BYWGRAFFIAD MR. HENRY BRIN- 
LEY RICHARDS. 

Mae enw y boneddwr uchod yn enw 
teuluaidd yn y deyrnas hon ac ar y 
Cyfandir; ac nld llawer o Gymry sydd 
wedi dringo mor ucbel i ben pinacl enwog* 
rwydd a Mr. H. Brinley Richards; a dylem, 
fel Cymry, fod yn filch fod "Gwlad y 
Bryniau" wedi cyfodi y fath ddyn enwog; 
end nid yw pawb o*r un fam, neu o leiaf 
nid ydynt yn dangos hyny. Gwelsom 
ysgrifiau mewn newyddiadur Cymreig yn 
ddiweddar yn rhoddi beiau vr eisteddfoidau 
ar ysewyddan Mr. Richards. Dywed yr 
ysgrirenydd dan sylw bod Mr. Richards 
yn cefnogi yr eisteddfodau er mwyn enw 
ac elw. Fe ^yr pob dyn sydd yn deall 
dim, mai anwiredd noeth yw hyn. Mae 
Mr. Richards wedi rhoddi ei amser a'i 
arian i gynnorthwyo y sefydliad; ao nid 
ydyw ei gyssylltiad a'r Eisteddfod yn 
worth dimai delyn iddo. Nid yw clod a 
ennillir mewn eisteddfod yn worth dim 
allan o Gymru; canys mae y critics yn 
Lloegr yn edrych gyda dirmyg ar yr 
eisteddfodau. 

Yr oedd yn flin genym weled yn y 
newyddiaduroD bod Mr. Richards yn 
bwriadu canu yn iach i'r eisteddfodau ar 
ol Eisteddfod Caerfyrddin, am y rheswm 
ei fud yn goUed rhy fawr iddo mewn 
amser ac arian. 

Ychydig ddyddiau yn ol, ymddangosodd 
by wgraffiad Mr. Richards yn un o newydd- 



Digitized by 



304 



TR HAUL. 



iadaron oerddorol Llnndain* Mm y 
cyfaOBoddwr enwog hwo yn enedigol or 
Dywysogaeth. Cafttdd ei eni yn nhref 
Caerfyrddin, yn y flwyddyn 1819. Yr 
oedd ei dad yn organydd parchus yn y 
dref hono. Mae yn ymdaangos bod y 
tenia hwn yn hynod am eu talentau 
cerddorol, o dad i fab. Mae gan Mr. 
Richards frawd yn offeiriad yn Eglwys 
Lloegr, yn Llanoister, air Faesyfed, yr 
hwn sy befyd yn gerddor galluog; ac mae 
yn lied debyg y buasai iddo enwogi ei hun 
rel ei frawd mewn cerddoriaeth oni baasai 
iddo ddewis y swydd bwysig o weinidog 
yr EfengyL Brawd arall i Mr. Richards 
a ddangosodd arwyddion amlwg o dalent 
fferddorol pan yn ieaanc, ac yn ol tyb ei 
dad, yr oedd ei argoelion ef yn awch nag 
eiddo neb o'i deala; ond o blegid iddo 
ddewis yr alwedigaeth o argraffydd, ni 
ddarfa iddo hynocu ei hon rhag Haw fel 
cerddor; er hyny ba am amser hir yn 
organydd yn Erfwys Dewi Sant, Caerfyr- 
ddin. Yr oedd chwiorydd Mr. Richards 
hefvd yn gerddoresaa glew,ond baont feirw 
yn lied ieaainc Mr. H. B. Richards oedd y 
mab henaf; ac yr oedd ei dad wedi pen- 
derfyna ei ddwyn i fyny yn feddyg; a 
gosododd ef pan yn ieaanc yn egwyddor- 
was gyda meddyg yng Nghaerfyrddin; 
ond mae yn ymdaangos nad oedd cym- 
mysgu cy fferlaa yn anol H'i arch waeth. Yr 
ydym yn ei gael yn faan wedi hyn yn 
gweithio ac yn Uwyddo ar faes arall, yr 
hwn oedd yn fwy cydanol a*i archwaeth 
na thrafod oyiFerlau, yn y Boyal Academy 
of Music, yn Llandain, dan nawdd y pen- 
defig arddasol hwnw, larll Westmoreland, 
yr hwn a gymmerodd lawer o ddyddordeb 
yn y Cymro ieaanc. Yr oedd ymddangos- 
iad Mr. Richards o flaen y cyhoedd yn 
llwyddiannas. 

Ar ei ddyfodiad cyntaf i Landain, 
penderfynodd sefyll fel ymgeisydd am yr 
Ysgoloriaeth Freninol, a ba yn llwyddian- 
nas; ac er y pryd hwnw, trwy ddiwyd- 
rwydd a Uafar caled, mae yn esgyn yn 
barhaas. Fan ddechreaodd Mr. Richards 
ei yrfa, nid yn ami y gwelid gweithiaa 
cyfansoddwyr Seisonig ar fyrddau cyhoedd- 
wyr. Yr oedd 11a wer iawn o ragfarn yn ei 
erbyn; ac yr oedd y wlad yn £Pafriol i 
weithiaa dyeithriaid. Ymlidiodd gweith- 
iaa Balfe, Wallace, a Bennett lawer iawn 
oV rhagfarn oedd yn bod ymaith; ond nid 
oedd neb yn breuddwydio y baasai Cymro, 
genedigol o Gymra dlawd, yn dyfod yn 
bencampwr fel cyfansoddwr. Y. Meistri 
Cramer, Chapi)el, a Cox, oedd y cyntaf i 
ddwyn gweithiaa Mr. Richards allan o 
flaen y cyhoedd. 

Tynwyd sylw y cyhoedd atynt mewn 
erthygl alluog yn Bentletfs Magazine^ yr 
hwn a ysgrifenwyd gan olygydd cerddorol 
y Times. Gwna gweithiaa Mr. Richards 



lanw cyfrolan. Ym mhlith y rhai mvryaf 
poblogaidd y mae, — **In my Honse of Dis- 
tress" (Herrick's Litany). Dywed yr 
AthentBum mai hwn yw y miwsig goren a 
gyfansoddwyd i'r geirian swynol hyn. Y 
Filgrim*s Path a gyfansoddwyd i Miss 
Edith Wynne. Mae ei anthem genedl- 
aethol, God Bless the Prince of Wales, 
wedi ei ddyrchafa yn nwch na'i faoU 
gyfansoddiadaa. Mae yn cael ei chana 
ym mhob cyfarfod cyhoeddus, ac ym mhob 
neaadd gyhoeddas, ym mhob ystafell 
ddirgel, o'r bwthyn i'r palas; ac mae yn 
cael ei chwareu gan bob seindorf, o'r Cotd- 
stream Guards i lawr i'r band Germanaidd 
sydd yn crwydro o dref i dref, ac ym 
mhob pentref trwy y deyrnas. Cafodd y 
cyfansoddiad enwog hwn ei ysgrifenn ar y 
cyntaf i eiriaa Cymreig, ar gais Mr. 
Richards, ac mae wedi dyfod yn Anthen 
Genedlaethol gyhoeddas; enni] llodd bobl- 
ogrwydd mawr. Yn Eisteddfod Caernar- 
fon, 1862, yr oedd Mr. Brinley Richards 
a Mr. Ceiriog Haghes : dymanodd Ceiriog 
ar Mr. Richards gyfansoddi miwsig i rai 
o'i ganiadaa; hyn oedd dechreuad yr 
Anthem GenedlaethoL Cyfieithwyd y gan 
gan Mr. George Linley, a phrynodd y 
Meistri Cox, y cyhoeddwr enwog yn Bur- 
lington-street, y copi, y rhai a ddarfa gy- 
hoeddi ryw ychydig amser cyn hyny, 
"Adgofion i Gymra," gan Mr. Richards. 
Caf(Sd yr Anthem Genedlaethol, God 
Bless the Prince of Wales, ei chana am y 
waith gyntaf yn Neuadd Sant James, gan 
Mr. Sims Reeves, ar y Uydd o Chwefror. 
Y dydd canlynol yr oedd papyraa Llundain 
yn llawn o eanmoliaeth i'r cyfansoddiad. 

herwydd llwyddiant anarferol y cy- 
fansoddiad, anrhegwyd Mr. Richards a 
chan gini. Cafodd ei chwarea gan sein- 
dorf y Life Guards yng nghyngherddan 
Mr. Henry Leslie; a chanodd Mr. Sims 
Reeves hi yn y Crystal Patas^ o flaen 
pedair mil o bobl. Adolygwyd hi gan 
adolygwyr eiddagas; ond ennillodd dir 
trwy y cwbl; cenir hi, nea chwareair hi 
ar ol yfed iechyd da Ty wysog Cymra, ym 
mhob gwledd, a chafodd ei chana yng 
Nghastell Balmoral, o flaen ei Mawrhydi 
J Frenines, ym mis Hydref; ond ni ddarin 
iddo gyrhaedd ei nenbwynt hyd y cyntaf o 
Fawrth diweddaf (Dydd Gwyl Dewi Sant), 
pryd y cafodd Mr. Richards ei gyflwyno 
I'w Uchelder Breninol Ty wysog Cymra, yr 
hwn a'i derby niodd yn garedig, a diolchodd 

1 Mr. Richards am ei gyfansoddiad. 

Cafodd ei gyflwyno ym mhresennoldeb 
Dug Caergaint, larll Powys, larll Bradford, 
Esgobion Ely a Thy Ddewi, Syr Watkyn 
Wynne. Cyflwynwyd Mr. Richards i'r 
Ty wysog gan larll Vane. Mae yn dda 
genym ddywedyd nad yw Mr. Richards 
wedi an^hofio Gwlad y Bryniaa fel llawer. 
Hir oes iddo yw ein dymuniad. 



Digitized by 



TR HAI/L. 



305 



TYMMESTL Y NAWFED SALM 
AR HUGAIN. 

Ymddenots ddarfod i'r Salmydd gyfan- 
soddi'r salm faon yn ebrwydd ar ol i un o 
ystormydd dychrynllyd gwledydd y dwyrain 
ysgubo dros wyneb gwlad Canaan ; mae efe 
yn olrhain carlamiad arswydus y dymmestl 
o'r gogledd hyd y defaeu. Ac ni a safwn yn 
awr yn ymyl y Salmydd, i edrych gydag ef 
ar yr olygfa fawreddog, ac i addoli gydag ef 
y Dqw «ydd yn llefaru yn y taranau. 

"Lief yr Arglwydd sydd ar y dyfroedd.'* 
Yr oedd tywyllwch dudew a thew gymylau 
yr awyr yn llenwi wybren Palestina y boreu 
hwn, a golwg am ddiwrnod arswydas o fellt 
atharanau, a "gwlaw mawr ei nertb Ef.*' 
Ac yr oedd ambell daran eisoes yn dechreu 
tori; yr oedd Ilef yr Arglwydd ar y dyfroedd 
oeuledig uwch ben. Yr oedd "Duw y 
gogoniant yn taranu.*' Ac yr oedd ei lef 
mewn grym. 

"Lief yr Arglwydd sy mewn prydferth- 
weh." Mae hwn yn symmud o'r picturesque; 
peth aufynych yn yr ben oesoedd. Ond mae 
yma fiirdd o ysbrydoliaeth ddwyfol yn gweled 
yr olygfa ac yn clywed y taranau rhuadwy 
gyda theimlad o'u prydferthwcb. 

"Lief yr Arglwydd aydd yn dryllio*r 
oedrwydd; le, dryllia'i Arglwydd gedrwydd 
Libanus.'' Mae'r ystorm yn awr yn decbreu 
oddifrif; mae hi yn dechren yn y gogledd 
i wlad Canaan, ym raynydd Libanus; ac nid 
yw*r oedrwydd mwyaf uchelbraff yn gallu 
aefyll fynyd o flaen ei bymgyrch; gwelwch 
hwynt yn plygu, olywcb hwynt yn tori! 
Mae Libanus, ac y mae Sirion, sef mynydd 
Hermon, yr hwn sydd agos gyferbyn a 
Libanus, yn llamu fel llo, fel llwdn unicorn, 
sef megys yn crynu ar eu gwadnau gan 
gynddaredd y rhyferthwy! Ac yr ydym 
minnau yn crynu, er o draw. 

"Lief yr Arglwydd a wasgara'r fflamau 
tin.'* Yn awr yr oedd y niellt yn ymsaethu 
yn ddychrynllyd, fel pe buasai y llaw Holl- 
alluog yn lluchio marwor tan byw yn filamau 
trwy'r wybrenau. " Yr Arglwydd a daran- 
odd yn y nefoedd" (darluniad cyffelyb o 
dymmestl yn y ddeunawfed Salm), "a'r 
Ooruchaf a roddes ei lef; cenllysg a marwor 
tanllyd; le, Efe a anfonodd ei saethau, ac a'u 
gwasgarodd hwyut; ac a saethodd ei fellt, ac 
a'u gorchfygodd hwynt." Nid oes yn Homer 
na Virgil ddarluniad mor effeitbiol o fellt, 
nac ym Milton na Shakespeare. 

Gallwn dychyramygu mor fawreddoff oedd 
cerddediad y dymmestl hon o tynydd 
Libanus i anialwch Paran, o Dan hyd 
Beerseba, dros fynydd-dir Naphtali, dros 
wastadedd lesreel a Megidd, ac yna dros 
fynyddoedd Beniamin a Iwda, nes cyrhaeddyd 
deheudir y wlad. 

"Lief yr Arglwydd a wna i*r anialwch grynu ; 
yr Arglwydd a wna i anialwch Cades grynu." 
Ac yn anialwch Cades a mynydd Hor, ym 
39— "XI. 



mhell i'r debeu o Iwda, y maa'r dymmestl 
yn lleddfu ac yn terfyna. Ac fel y mae'r 
dymmestl yn dystewi, mae'r darluniad ei bun 
megys yn gwanbau, a hyny o bwrpas: "Lief 
yr Arglwydd a wna i'r ewigod lydnu, ao a 
ddynoetha'r coedydd," y rhai ydynt ym- 
adroddion mwy gweiuiaid na'r rhu Uaeaorol, 
fe allai. Yn y dechreu yr oedd yr ystorm yn 
dryllio'r oedrwydd; ond yma nid yw ond yn 
eu dynoethi o'u dail a'u brigau; ond mae'r 
ystorm eto, pan ar derfynu, yn dychrynu yr 
ewigod ofnus i lydnu cyn eu hamser. 

"Yr Arglwydd sydd yn eistedd ar y 
Itifeiriant." Yn ebrwydd ar ol i'r dymmestl 
dawelu, y peth sydd yn tynu'r sylw yw, yr 
afonydd a'r cornentydd llifeiriol sydd yn 
rhuthro yn gerynt creisionog i lawr ochrau'r 
mynyddoedd; mae pob owm yn gafn Uawn 
dylif trochionog yn ymdreiglo'n chwyrnellog 
ar y tu gorllewin, ac yn ymarllwys i F6r y 
Canoldir ; ac ar y tu dwyrain, yn ymruthro 
i'r lorddonen. Mae yr afon Cison, yr hen 
afon, yr afon Cison, yn awr yn llawn cenllif 
gwyllt Ond mae yr Arglwydd yn eistedd ar 
yr boll lifeiriant yn Frenin yn dragywydd. 
Mae'r salm yn diweddu § hindda hyfryd: 
" Yr Arglwydd a fendithia ei bobl & thang- 
nefedd." 

SOSIPATER. 



ANANIAS DAMASCUS. 

Nid dyn cyffredin oedd y dyn hwn. Ym- 
ddengys ei fod yn ddyn o nodweddiad llawen, 
hyf, oalonog. Nid oedd dim modd fod dyn 
mwy cyfaddas nag ef, o ran tymmer a 
nodweddiad calon, i fyned at Saul o Tarsus 
yn ei ddallineb gan y Uewyrch a ddysgleir- 
iasai o'i amgylch, ac yn ei ddirfawr gynhwrf 
meddwl, ac i'w fedyddio yn aelod o'r Eg- 
Iwys a anrheithiasai, ac yn ddysgybl i'r Crist 
lesu a erlidiasai dridiau cyn hyny. 

Pan aeth efe i mewn i'r ty, yn yr heol a 
elwir Uniawn, i'r hwn yr arweiniesid Saul 
gerfydd ei law gan ei gymdeithion, efe a 
ddywedodd wrtho arunwaith, "Y brawd Saul, 
cymmer dy olwg. Yr Arglwydd a'm han- 
fonodd i (lesu, yr hwn a ymddangosodd i ti 
ar ^y ffordd y daethost), fel y gwelych ei 
waith, ac y'th lanwef E'r Ysbryd Gl&n. Duw 
ein tadau ni a'th ragordeiniodd di i wybod ei 
ewyllys Ef, ac i weled y cyfiawn hwnw, ac i 
glywed lleferydd ei eneu Ef; canys tia fyddi 
dyst iddo wrth bob dyn o'r pethau a welaist 
ac a glywaist. Ac yr awr hon, beth yr wyt 
ti yn ei aros? Cyfod, bedyddier di, a golch 
ymaith dy bechodau, gan alw ar enw yr 
Arglwydd." 

Mae yn werth i ni sylwi ar y llonder 
calonog E'r hwn yr oedd Ananias yn llefaru 
wrth yr hen erlidiwr penboeth a phariseaidd. 
Mae yn ei gyfarch ar unwaith fel brawd yn 
yr Efengyl, ac megys yn ei brysuro, mewn 
dull bywiog a Uawen, i gael ei fedyddio yn y 
fan a'r He. A diammheuol yw fod pob un 

Digitized by GooqIc 



806 



Tft HAUL. 



o'i eirian yn tTrthio mewn lyndod anferthol 
ar Saal, ao aryr im pryd yn diig3m arno yn 
ei bryder a'i ammheuaeth fel dylroedd oerion 
ar enaid lyohedig, ac yn djrfera arno fel 
gwlith, fel gwllthwlaw ar irwellt, ae fel 
eawodydd ar laswellL 

Gallwn ddychymmygu y boaaai Tmneill- 
duwr o'r oet hon, pe buaiai boaibl i'r feth 
beth, ag i'r oyfryw on fod yn lie Anani'aa, yn 
anereh Saul mewn dull tebyg i hyn :--Saul, y 
mae t mi air ft thi oddi with yr Arglwydd; ac 
er ei fod wed! dywedyd wrthyf dy fod yn 
gweddio, eto prin yr wyf yn tybied dy fod 
yn addfed i dderbyn fy ngheoadwri oddi 
wrtho, heb i mi ddjrwedyd gair neu ddan 
wrthyt yn rhagymadroddol. Yr wyt d, 
Saul, wedi bod yn ddyn drwg ac annnwiol 
lawn, yn ol pob hanea a gefeis am danat; yr 
wyt ti wedi bod yn erlidiwr ar Eglwya y 
Ooruchaf; 90 yr wyf yn deall mai dy negea 
di yn Damaacus oedd rhwymo pawb yn ein 
plitii ag aydd yn galw ar enw yr leau. A 
thrugaredd na buaswn i fy hun wedi fy 
rhwymo genyf ft chadwyoau am fy mhroffei 
o'i enw £f. Mae genyt yn dy boced y 
mynyd hwn lythyrau oddi wrtb yr arohofieir- 
iaid yn dy awdurdodi i wneuthur yn y ddinas 
hon y cyffelyb ddrygan ag a glywaia 'gan 
lawer dy fod wedi en gwneuthur i'r laint yn 
lerwsalem. Yr wyf yn gobeithio dy fod yn 
edifarhau mewn llwch a Uudw am dy 
ddrygioni ysgeler, ao yn dwys deimlo giesyni 
dy gy&wr, ac na wnei di ddim troi eto yn erlid- 
iwr. Tmgaredd fawr oedd i ti gael troedig- 
aeth ; ao nid oea genyt ond hydem y bydd 
dy droedigaeth yn troi allao yn un ddiragrith 
ar hyd dy oea. Ac yn awr, &e. 

Tebyg i hynyna fnaaai Homili Ymneill- 
diiwr wrth Saul o Taraua, fel pe buaaal mewn 
metbreifat Ond fe'i hanerchwyd ef gan 
Ananlaa fel Eglwyawr dirodrea, Uawen, a 
ohalonog, yn oyd-djrmmeru gwroldeb calon 
ft airiolded gwyneb lion a thiSbd rhydd. 

Amtipas. 



BU FARW'N UN AR HUGAIN 
OED. 

Er cof am William, mab henaf Mr, Owen 
EdwcurdSf oriorydd, Caergybi, 

Ganwyd Rhagfyr 26, 1845. 
Bn farw Mai 20, 1867. 

^ Mae'n awr, a m mewn hiraeth, 
Ym mro nef— nid marw wnaeth." 

Cdled/ryn, 

Ba farw'n on ar hogain oed, 

Yng newanwyn hyfryd einioea 
Ei haul fiohludodd — trengu wnaeth: 

Ow, freued yw y fer-oesl 
Ban ddwyfol wenan haul y nen 

Fel rhosyn teg blaeurodd, 
Ond bnan crymodd ei ei ben, 

A'i degwch a ddiflanodd. 



Bn fiurw'n on ar hagun oed, 

Tra'r bvd addawai iddo 
Ei wen a'l bleser yn ddiball, 

Ond Dnw a'i cymmerth ato; 
Ao ef ei drem i eilfyd droea, 

Dibriaiodd fwyniant pechod, 
Ei faich a daflodd wrth y Groes, 

Gadawodd fyd y trallod. 

Bu £arw'n un ar hugain oed, 

Gobeithion g^w rieni, 
Yng n^hudd mewn bedd eu mab a rood, 

Bhaid eto ymfoddloni; 
'*Goreuon byd geir vn y bedd, 

Y gem tangnefedd gymmer,'** 
Ao yno hunant hwy mewn hedd 

Nea g^awria boreu adfer. 

Bu farw — ^na, nid marw y w, 

Ond qfsgu mae yn dawel, 
Yn rhwym cy&mmod cadam Duw, 

Nes bloeddia yr Archangel: 
0*i dawel dy ar fin y don. 

Fan gftn yr ugom, esgyn, 
Heb boen na bnw o dan ei iron, 

'*Deheulaw Buw a'i derbyn.''t 

• ••••• 

Cwsg felus hun, fy nghyfaill mwyn, 

Lle'r Ffrawt ei dyfroedd dreigia; 
Pr eang f5r drwy'r euraidd dwyn, 

Foed heddwch i'th orwedd£a; 
A minnau ddeuaf ar fy hynt» 

Ac uwch dy fedd galara^ 
Wrth gofio am yr amaer gynt, 

A'm dagrauV maen eneiniaf. 
Capel Curig, B. Gbhtfith. 



GWEBBI YR ARGLWYBB. 
Nid wyf yn bwriadu ar hyn o amaer 
wneuthur traethawd ar natur ac ardderchog- 
rwydd a phriodoldeb Gweddi yr Arglwydd^ 
nac ar y fraint sydd gei\ym fod ein Hiaehaw- 
dwr wedi rhoi i ni y fath gyollun perfiaith 
ddeisyfiadau defosiynol ger bron gorsedd 
gras. Ac nid fy amcan ckwaith 3rw profi'r 
ddyledswydd o'i harferyd gyda'n gweddiau 
ereill. Prin y mae angen am brawf o hyn, 
gan fod ein Harglwydd wedi dywedyd yn 
bendant, *<Pan weddioch, dywedwch, Ein 
Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd," &c. 

Y mater ay genyf mewn Haw heddyw yw, 
ym mha le, yn ein gweddiau ein hunain, yr 
ydym i axferyd Gweddi yr Arglwydd. Yn 
gyfiredin iawn, oa nad bob amaer, byddwn ni 



• " Gorenon byd geir yn y bedd, — ^y gem 
A gymmer tangnefedd," &c. 

{Archddiacon Pr3r8, Salm xlix. 15. 
Llanfenno, Aberffiraw, lie y claddwydd e^ 
Mai 23, yn y llanerch oY gladd£Ei a nodasai 
allan yn ei fywyd. 

Digitized by GooqIc 



TR HAUL 



307 



yr Eglwyswyr yn ei harferyd yn weddi olai^ 
ao ar ol ein gweddlau ein hunaiiu Fell j y 
byddwn yn ei harfer, mac yn debygol, yn ein 
gweddiau dirgel; felly hefyd yn ein gweddiau 
teulnaidd; ao felly hefyd o flaen y bregeth 
yn y pulpnd. Byddwn yn adrodd colect y 
pryd hwnw, ac yn ddiweddaf, Gweddi yr 
Arglwydd. Ac felly hefyd wrtb gadw gwyl. 
no8 y noBon o flaen y oladdedigaeth. Ao 
felly hefyd wrth ymweled fi'r oleifion. 

Ond gadeweh i mi ofyn i'm brodyreglwyafg, 
Ai dyma'r He rawyaf priodol i ni affferyd y 
weddi ddwyfol hon? Wrth ei dywedyd yn 
olaf oil, onid ydym yn ei defnyddio fel math 
o flourish 9 Onid ydym felly yn ei defnyddio 
fel math o ddiweddglOf yn lie el bod pig 
nghorff ein defoeiynaa? Ond ydym yn ei 
gwneuthur yn fath o ffynffonf 

Yr wyf yn addef mai yn yduU bwn y 
bdm i fy hun (hen wr eglwysig ydwyf) yn ei 
defnyddio am dros ddeng mlynedd ar hugain 
o'm gweioidogaeth, a hyny hyd o fewn rhyw 
ddwy flynedd yn ol ; eef ei defnyddio bob 
amser yn olaf^ ar ol fy ngweddi'aa ereill. 
Ond ni byddaf un amser' yn ei defnyddio 
felly er ys tua dwy flynedd o amser; ao mi 
a ddywedaf i chwi yr achos. Dyma fo. 

Tua dwy flynedd yn ol, mi a -sylwais o 
honof fy hun (ni welais erioed 3m un man 
grybwylliad i'r perwyl hwnw), nad y w Gweddi 
yr Arglwydd un amser yn weddi olaf mewn 
dim un o Wasanaethau yr Eglwys. Ac mae 
yn ddiammheuol mai bwrpas ao yn fwriadol 
y mae hyn yn drefnedig. Yn y Llyfr 
Gweddi, nid jrw hi un amser yn diweddu dim 
un Gwasanaeth pa bynag. Mae hi mewn 
amryw fanau yn y Gwasanaeth Boreuol a 
Phrydnawnol ; ond nid yn y diwedd. Yng 
Ngwasanaeth y Cymmun, mae hi yn y He 
mwyaf urddasol, sef yn ei ddechreu, ac 
yn ebrwydd ar ol i*r cymmunwyr dderbyn yr 
elfenau cyssegredig. Mae hi yng Ngwasan- 
aeth y Bedydd yn y He -mwyttf effeithiol, 
sef yn ebrwydd ar ol bedyddio ao ar- 
arwyddo'r bedyddiedig ag arwydd y Groes. 
Yn y He mwyaf difrifol y mae hi yng 
Ngwasanaeth Conffirmasiwn, sef yn ebrwydd 
ar ol i'r esgob gonffirmio. Nis gelHr 
dyfeisio He mwy urddasol nag y mae hi 
ynddo yng Ngwasanaeth Priodas, sef o 
flaen y gweddiau terfynol. Mae hi hefyd 
yn un o'r petbauoyntaf yng Ngwasanaeth 
Ymweliad y Claf Mae hi yn y He 
mwyaf anrhydeddus yng Ngwasanaeth y 
Claddedigaeth, sef o flaen y gweddiau 
terfynol. O flaen y deisyfiadau terfynol y 
mae hi yng Ngwasanaeth Diolwch Gwragedd 
ar ol Esgor Plant; ao o flaen y gweddiau 
terfynol y mae hi yng Ngwasanaeth y Oom- 
minasiwn. Ac yn olaf, darperir yn Rubric 
ddechrenol Gwasanaeth Bedydd neillduol, 
"fod i*r gweinidog alw ar Ddow, a dywedyd 
Gweddi yr Arglwydd, a chynnifer o''r colect- 
au ereill ag a ad yr amser a'r angen presen- 
nol." Ymddengys bod y Rubric hon yn 



golygo, ym mherygl selu'r plentyn, ddywad- 
yd Gweddi yr Arglwydd ym mlaenaf 

Nid wyf fi nac yn Ritualist nao yn fob i 
Ritualist: ond ar ol i mi sylwi ar yr hys a 
grybwyllais uohod, ni byddaf un amser yn 
meiddio dywedyd Gweddi yr Arglwydd yn 
olaf, rhag i mi fyned yn erbyn ysbryd yr Eg- 
lwys yn ei Llyfr Gweddi Gyflbdin. 

Tropbihus. 



GWRATG WEDDW SAREPTA. 

Mas yn anhawdd cael ar ddalenaa banes- 
yddiaeth esampl mor nodedig ag esampl 7 
wraig weddw hon, o ymostyngiad tawel a 
dirwgnach i ewyUys yr Arglwydd dan 
amgylchiadan cvfyng. Ar ol i'r dwfr 
sychu, gan barhad y swres ac absennoldeb 
gwlaw, yn afon Ceritti, Ue y buasai Elias 
y Thespiad fyw am dalm o ddyddiau, yn 
cael ei borthi k bara a chig, y rhai a 
ddy^d iddo bob boreu a phrydnawn ean 
y ciefrain, archodd yr Arglwydd iddo 
fyned i Sarepta, dinas 3m perth3m i Sidon; 
ei fod £f wecU gorohymm^n 1 wraig weddw 
ei borthi ef yno. Mae em Harglwydd yn 
j^alw sylw at h3m, pan y dywed wrth yr 
Luddewon (Luc iy. 25, 26), '*Idawer o 
wraeedd gweddwon oedd yn Israel yn 
nyddiau Elias, pan gauwyd y nef dair 
blynedd a chwe mis, fel y bu newya mawr 
trwy'r hoU dir; ac nid at yr un o honyni 
jT anfonwyd Elias, ond i Sarepta yn 
iSidon, at wraig weddw." 

Fan oedd y pronhwyd yn nesau at borth 
dinas Sarepta, wele yno wraig weddw yn 
casglu briwwydd: erfynodd y prophwyd 
ami ddwyn iddo ychydig ddwfr i'w yfed. 
Mae hyn, yng nghyd & phethau ereiH yn 
yr banes, yn dwyn ar gof 1 ni 3rmddyddan 
Mst a'r wraig o Samaria wrth £ynnon 
lacob. Fan beidd hi yn myned i gyrchn'r 
dwfir, galwodd y prophwyd ar ei hoi, a 
dywedodd yn ychwaneg, "Dwg, atolwg, i 
mi damaid o fara yn dy law." 

Yr hyn sydd yn dangos ymroddiad y 
wraig weddw hon 1 ewyUys Duw yw, ei 
hatebiad i'r prophwyd: **Fel mai byw yr 
Arglwydd dy Dduw, nid oes genyf deisenj" 
sef, nid oes genyf farapobedig nydyn oed 
ymmaint ag un deisen; **ond llonaid 
law o flawd mewn celwm, ac ychydig 
olew mewn ystSn : ac wele fi yn casglu dan 
o fnwwydd, i fyned i mewn, ac i harotoi 
hyny i mi ac i'm mab, fel y bwytaom hyny, 
ac y byddom feirw." Yr oedd y wraig a'i 
mab yn y tiodi mwyaf o herwydd y sych- 
der; ond yn He grwgnach, yr oedd hi yn 
dawel, wedi cynnilo y Uuniaeth hyd ag y 
gallai: yr oedd y Huniaeth hwn yn awr ar 
ddarfod; nid oedd o bono ond di?on am 
ryw un pryd neu ddau iddi hi a^i mab; 
ac yr oedd hi yn awr yn ddigynhwrf 
yn casglu ychydig friwwydd i grasu yr 

Digitized by GooqIc 



TR HAUL. 



yohydig flswd a*r olew yn deiien; ao yr 
oedd hi a*i mab, ar ol bwyta hynj, yn ym- 
roddi i farw, gaa nad oedd gobaith am an 
tamaid yn ychwaneg byth o unman. T 
peth Vw ryfedda yw, y taweboch a'r hwn vr 
oedd hi yn* g^nenthur hyn — yn myned i 
barotoi ei thamaid olaf, heb roi dim yn 
ynfyd yn erbyn Duw. Yr oedd hi yn 
myned yng nghyd a*r g^aith mor dawel a 
dig^firoad, yn ol pob argoel, a phe buasai 

EmdcU ystor o flawd ac olew i barhau am 
wer o fisoedd. Mae y dymmer ostyng- 
edig hon ynddi yn ein parotoi i ddysgwyl 
y gwobrwyid hi gan yr Arglwydd, dan 
aUuog law yr Hwn yr oedd hi fel hyn yn 
ymostwng; a hi a gafodd ei gwobrwyo, fel 
y g^yr y darllenydd: ac nis gallwn lai na 
chanfod y priodoideb o anfon y prophwyd 
i lettya at wraie o*r cyfryw ysbryd. Ef 
allai nad oedd dim an wraig weddw yn 
Israel yn debyg iddi yn hyn o nodweddiad 
dyodde^r. 

Farodd geiriaa hen Belwyswr duwiol yn 
sir Gaemarfon i mi fe&wl lawer gwaith 
am ostyngeiddrwydd tawel ac ymroddgar 
gwraig weddw Sarepta. Tua phymtheg 
mljnedd yn ol, pan oedd mwy na banner 
y pytatws yn dvietha gan y clwyf, yr oedd 
yr hen wr weai colli agos ei holl enwd: 
oynghorai rhai o*i gymmydogion ef i oeidio 
plana dim pytatws yn rhagor, ond rhoi 
rhywbeth arall yn ei faes. **Na," medd 
yntau, ^ pe na buasai geny f ond un bytaten 
iach ar fy helw, mi a f uaswn yn ei phlanu, 
ao yn ei gadael i ofal yr Arglwydd. 

NiCANDSB. 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Sierlvn. Rhyfedd fel yr ydych chwi, yr 
YmneiUduwyr, bob amser am iselhau, 
diystyru, a gwawdio pawb a phobpeth os 
na fyddant yn gweithredu yn ol ac o'r un 
farn a golygiadau a chwi eich hunain. Os 
na fydd stamp Sectyddiaeth gwedi ei 
hargraffii ar bob un, yr ydych yn barod i 
siarad yn ddiystyrllyd am danynt, a 
dywedyd pob peth am danynt ond yr hyn 
ag a fydd yn wirionedd. Dyma eich 
ysbryd erioed: yr ydych gwedi ac yn 
gwneyd hyn yn awr : ac yr wyf am i chwi 
sylwi yma, fod eich rhagfarn yn myned 
mor belled ag i ddirmygu ac iselhau dyn- 
ion hyd yn oed pan fyddont ^wedi eu 
gosod yn eu beddau, gan nad pa faint o les 
a wnaethant pan oeddynt ar dir y rhai 
byw. Mae hyn yn ffaith. 

Uywelyn. Mae rhywbeth neillduol mewn 
llaw gan Sierlyn. Paid taflu dy saethau 
ymaith yn ofer, Sierlyn; ond rho glywed 
pa beth sy genyt mewn golwg. 

Sierlyn, Bywfodd neu gilydd fe ddaeth 
rhvw adgofion i'm meddwl yn ddisymmwth 
o ddeutu awr neu ddwy yn ol am ein hen 



gy&ill cywir BRunra, eoflh da am dmo; 
ao ychydig wythnosau yn ol, cefais y fraiBt 

ddarllen erthygl yn y Traethodydd yn 
rhoddi braslan o fy wyd B&urus. Cafoidd 
yr erthygl dan sylw, mae yn o debyg, ei 
ysgrifenu gan ryw labwst o reverend 
perthynol i un o'r Enwadau, yr hwn, ond 
odid, oedd yn getyn o ffrynd i BBinruB 
pan yn cydbabeUa yng nghorlan yr Ym- 
neiUduwyr: ond cyn gynted ag y trodd 
y fantol,ac y tor odd BsuTUBbobcyssylltiad 
ag Ymneillduaeth, fe ddarfu y berUiynas 
fel fflam: dim cyfeillgarwch 4'r fath un a 
Brutus mwy; na, na, dim ond taflullygad 
cilwgus amo o hyn allan. Do, fe ddar- 
llenais yr erthygl ar ein hen ^y&iU, ac yn 

01 fy marn sym^ nid oedd dun ym mryd 
yr awdwr amgen na siarad yn isel am 
dano, i'r dyben o'i ddiystyru, er fod 
Brutus heddyw yn huno yn ei fedd. A 
dyma y rhagfarn a'r dallbleidiaeth ag yr 
wyf gwedi cyfeirio ato. Bhyfedd mor 
bell y mae rhagfarn rhai dynion yn myned! 
Nid ydy w yn ddigon i daflu diystyrwch ar 
ddynion pan font ar dir y byw, ond rhaid 
eu dilyn i lawr i'r bedd i wneyd hynj 
hefydl Mae y gwr a vsgrifenodd yr 
erthygl dan sylw yn siarad yn isel am y 
testvn o*i gryd iV fedd. 

Llywdyn, Yr wyf wedi clywed am yr 
erthygl, ond heb gael y cyfleusdra o'i 
glywed na'i ddarllen; ond rho glywed, 
Sierlyn, pa beth ddywedir ynddo am 
Brutus. 

Sierlyn, Mae sawyr gelyniaeth a rhag- 
farn iV archwaethu braidd ym mhob 
brawddeg o bono: ac y mae yn amlwg 
ddigon i bwy bynag a i darlleno, fod y 
rhagfarn mwyaf yn cael ei ddangos tuf^ 
at y gwrthddrych o*r dechreu i'r diwed£ 
Conor, nid wyf am fynyd yn dywedyd fod 
Brutus heb ei feiau a'i ffaeleddau; na, nid 
oedd Brutus, mwy naphob dyn arall, heb 
ei wendidau; a phwy sydd hebddynt yn y 
byd hwn ? Ond gadawer bod ffaeleddau 
dyn beth a fyddont, os bydd rhinweddan 
yn perthyn iddo, ac os bydd yn un dys- 
gedig ao enwog, yr wyf yn credu ei fod yn 
dangos gwendid mawr i ddwyn y fiBfieledd- 
au hyny ger bron, a'u cyhoeddi ger 
g^ydd y wlad ar ol iddo farw. Nid oes 
dim yn yr erthygl yn tueddu i'w gyfodi i 
fyny, a'i wneyd yn enwog. Adrodda yr 
awdwr amryw ystoriau yn dwyn perthynas 
a Brutus, ond y mae pob un o honynt, yn 
uniongyrchol neu yn anuniongyrchol, wedi 
eu bwriadu i daflu rhyw sarhad ar ei 
gymmeriad. Tua dechreu ei erthygl, 
geilw yr awdwr ef yn ^ Bensha*, am fod 
Ben8ha\ medd ef, yn dalfyriad o Benjamin I 
ac Ap Bemha* * y gelwir ef droiau yn lie 
ei enw priodol, fel ag y dylai fod yn ddiau. 
Mae y gwr mawr hwn, awdwr yr erthygl 
dan sylw, gwedi bod yn ofalus lawn i 
groniclo yn fanwl yr holl helynt yng 



Digitized by 



YR HAUL. 



809 



nghylch yr hyn a fa rhwne Bbutus &'r 
Doctor Carpenter, o Gaerodor. Tn awr, 
yr wyf am ofyn, os nad ceisio pardduo 
ojrmmeriad Bbutus ydoedd unig amcan yr 
ysgprifenydd hwD, pa ham, yn enw pob 
rheswm, y gwnaeth ddwyn y ffaith non 
ym mlaen, a*i hadrodd mor fanwl, a 

fwDeyd y fath lol o siarad yn ei chylch? 
[yd yn oed pe bai y cyfan yn wir (er ein 
bod yn ammnen Uawer o'r hyn a ddywedir 
am yr helvnt), a ydy w peth o'r fath hyn 
briodol i'w ddwyn i mewn i fy wgraflF- 

Llywdyn. Mae yn rhaid i mi gyfaddef, 
nid wyf yn cydfyned a pheth o'r fath hvn, 
Bef ceisio taflu sarh&d ar eymmeriad dyn 
gwedl iddo fiirw. Ond beui ddywedir ym 
mhellach? 

SierhftL Mae yn ffaith, yn ol eich tyst- 
iolaeth chwi, yr Ymneillduwyr, nad oes 
neb wedi dyfod drosodd o'ch ewersyll chwi 
1 gorlan yr Eglwys, heb ei foct trwy wneyd 
^yny* 7^ gweithredu yn groes i'w farn a'i 
gydwybod; gwneuthur hyny y mae er 
mwyn ei elw ei hnnan. Dyna ddywedwch 
a thyna gvhoeddwch am bob an sydd 
gwedi 3rmaaael ag Ymneillduaeth, ac ym- 
ano a*r wir Eglwys. Dyna hefyd fel y bu 
gyda golwg ar droedigaeth Bbutus, medd- 
wch chwi: a thyma beth ddywed yr awdur 
hwn am yr amgylchiad: — **Ammheas 
lawn ydyw y *cyfnewidiad barn' a broffesir 
gan ddynion moes-anafus pan adawant un 



farn hon yn ei berthynas a Bbutus ydoedd, 
ddarfod i Bbutus, yn ol t^stiolaeth yr ys- 
grifenydd, dyneu y dygai i olea haul holl 
waeleddao, menaa, a brychau pob enwad o 
Ymneillduwyr. Ffiloree i gyd; nid dim 
sydd yma ond gelvniaeth tuag ato am iddo 
ddwyn "gwaeleddau, meflau, a brychau," 
1^, a Uygredigaethau ac halngedigaethau 
Sectyddiaeth i'r golen, a'u dangos yn eu 
lliw a'u delw priodol i'r wlad. Fe buasai 
Bbutus gwedi byw mewn heddwch a'r 
Sectwyr, ac wedi ^^ael llonydd i'w cnac- 
iau an hystrywiaa rhith-grefyddol, ni 
ddangosid cymmaint o ragfam yn ei erbyn : 
a phe buasai gwedi byw holl ddyddiau ei 
einioes gyda hwynt, buasai ef y dyn 
enwocaf a dysgedicaf a fagwyd erioed ar 
fronau Ymneillduaeth, a chawsai ei restru 
ym mysg y dysgleiriaf o ser y ffurfafen 
ymneillduol: ond o herwydd iddo ganu 
yn iach i'r gyfundrefn vmneillduedig, ac 
ymofyn am gyfundrefn burach yn yr Eg- 
lwys, a dangos anysgrythyroldeb a thwyll 
Sectyddiaeth, yr oedd pob casineb yn cael 
ei ddangos tua^ ato: cafodd ei wawdio a'i 
erlid, a dy wedid pob peth am dano ond yr 
hyn ag ydoedd yn wifionedd. Dengys 
hyn yn amlwg pa mor annheg ac mor 
rhagfamllyd y mae yr Ymneillduwyr pan 



ddygwyddo i an gyfnewid ei fom gyda 
golwg ar ei ddaliadan crefyddol. 

Llywdyn, Nid mor ddrwg gwedi'r cyfan 
y mae awdwr y bywgraffiad yn ymdrin- & 
Bbutus. 

Sierhfn, Taw a'th glee; mae cymmaint 
o ragfam ynot ti l^b tipyn a'th gyd- 
Sectyddion. Ydyw, y mae pob ystori 
fEu:h o eiddo y gwr wedi ei bwriada 
eanddo mewn rhyw fodd i iselhau rhyw- 
faint ar y gwrthddrych. Yr wyf bnddd 
yn credu ry wfodd ei bod hi yn hard up ar 
yr awdwr weithiau am ddefnyddiau, cyn 
iddo roddi ger bron y pedair braich hvn i 
argraffydd JJeuadyr Oes, Llanymddynri: 

Yma J gorwedd mewn graian, 
Brintiwr, Lleuadwr Uy&n, 
Mewn lie Uwyd, yn ymyl Llan, 
I bydm heb ddim bwdran." 

Druan &'r awdwr, na allasai jrael rhy wbeth 
gwaeth na hyn i iselhau Bbutus. Tua 
diwedd ei erthygl, mae yr awdwr yn 
cymmeryd rhyw ddyddordeb mawr i 
goffau anfiawdd a ddygwyddodd i'r maU 
coach yn ymyl annedd Bbutus; ac y mae ' 
hyny yn cael ei ddwyn ger bron, nid yn 
gymmaint er mwyn cofib yr amgylchiad, 
ond yn unig er mwyn crj'bwyll yr inscrip- 
tion, Mae hyn yn dangos gwendid mawr o 
du yr awdwr; ac y mae yn dangos Uawer 
o simplicity mewn awdwr a gymmer arno 
ei bun ei rod mor fedrus. 

Ifor, Gad lonydd, Sierlyn, i elynion ein 
hen ffirynd: mi wrantaf mai yr achos i'r 
gwr hwn ysgrifenu y pwtyn bywgraffiad 
oedd, o herwydd ei fod gwed^ bod dan 
wialenodau Bbutus am ryw .enafwaith 
crefyddol neu ^lydd; ac o blegid na 
feiddiai agor ei ben y pryd hwnw, a 
ewingo yn erbyn y symbylau, iddo ben- 
derfynu ynddo ei bun y mynai ddangos ei 
elyniaeth rywbryd; a hyny a wnaeth, sef 
ysgrifenn pwt o fy wgraffiad ar ol ei drano- 
edigaeth. Ond waeth beth d^ywedo y 
Sectwyr na neb arall, yr oedd Bbutus yn 
wr enwog, ao o dalentau mawrion; a 
defnyddiodd ei dalentau hefyd at wasan- 
aeth ei genedl yn ei ddydd. Dylasai yr 
Ymneillduwyr edrych yn ol arno gyda 
pharch ac anwyldeb, am iddo buro a 
glanhau Uawer o'u capeli a charthu allan 
lawer o bechodau gwarthus oedd yng 
nghl^n d hwynt ]^£ie y daioni hefyd a 
wnaeth mewn Uenyddiaetn yn annhraeUiol 
uwch law amgyffired. Mawr ydoedd y 
wybodaeth a gyfranai i filoedd o bobloedd 
unieithog Cymru; ac y mae pob gwr Udn 
diragfarn yn edrych yn ol gyda pharch ao 
edmygedd mawr ar yr enwog Fbutus. 
Yr wyf fi, beth bynag, yn dymuno hedd- 



wch i weddUlion yr hen eyfiftiU oywir; a 

She canwn i bennill neu ddau iddo, hyn a 
dy wedwn : — 



Digitized by 



Google 



810 



YR HAUL. 



Cwsg jn dawel, Baimrs anwyl, 

Yn hen fynwent Llywd draw; 
m ddaw mw^ach i'th gythryblii 

Unrhyw ofid, poen, na braw : 
Os y ceiaist oes o lafnr 

Cfaled, diwjd, yn dy ddydd, 
Cest oV diwedd Iwyr ddiangfe, 

Dest o'th rwyman oil yn rhydd. 

Uwch y fiingre lie eorweddi 

An^el wyfio ftl danllyd gledd ; 
Boed I'r blodan tlysion dvm 

Megys cwrlid ar dy fedd: 
A phan ddeloV hvfryd Ibrea, 

Uwedi bun jr bimos fiiwr, 
Boed i tiiban siiiol godi 

gadwyni llwch y llawr. 

Sierlyn, Gair & chwi fecbgyn cyu ym- 
adael, ac yna rhaid i mi fyned ar ol fy 
ngorchwylion. Mae rhyw labwstyn o 
fardd talcen slip newydd gyfansoddi rbyw 
ycbydiff bennillioii clogyrnog ar y testyn, 
"C&n i xmneillduaeth. Dyweder a fyner, 
J mae Ymneillduaeth gwedi myned i ryw 
gyflwr isel iawn, ao bynod o ddirywiedig; 
ac nid ydyw yn un rhyfeddod fod y bardd 
hwn gwedi gweithio c&n i fradychu yr 
achos, pan mae cymmaint o lygredigaetbau 
yng nghl^n a*r gyfundrefn: y rbyfeddod 
yw, na fyddai cannoedd yn ymwrthod a'r 
fath gyfundrefn, ac yn canu yn iach iddi. 
Ond yn awr am y g&n dan sylw; yr wyf 
am i chwi gael ei chlywed, er nad oes 
Dawer o gabolaeth barddonol wedi bod ami. 
Er fod y g&n yn lied gymalog, eto y mae. yr 
awdwr yn rhoi darluniad teg o Sectyddiaeth 
bob ergyd: a thyma hi, safed neu syrth- 
ied: — 

CAN I tmneuxduaeth. 



Hwr& i ni. y Sectwvr, 
Y ^oreu OT crefrddwyr, 

oes ein ewell mewn Uys na Llan, 
i ni gael y cyfim i*n dwylaw ein ht 



Nidc 
Ond 



Yr ^ yn ddynion llonydd, 
Yn cam bawb ein gilvad, 
'Does unrhyw ddichell dan ein bron, 
Edrychwn jrn lion ar bawb os byddant yn 
Sectwyr ffanaticaidd. 

Ond am yr Edwysyddion, 
Yn^ nghyd Wr ben Babyddion, 
Ffieiddiwn rhai'n mewn tref a gwlad, 
Am fod eu baddoliad yn hoUol groes Vn 
cydwybodau ni. 

Bhai crenlawn yVr Eglwyswyr, 
Hwy fwytant fara segm:; 
YstJeiliant ni, grefyddwyr glSn, 
O'n haur a'n nanan, am y gwyddant ein 
bod yn ddynion gwirion a diniwed. 

Erlidient ein hynafiaid, 
Sef ein tadau, 'r Puritaniaid; 
Blinderan gawsant o bob rhyw» I 
Ond fel yr ^ byw, ni a dalwn yr hen 
chwech yn ol i'r Eglwys pan gawn gyfle. i 



It fm ?reithiaii*n gyfiaewidiol 
Mewn pyndan tra neilldnol; 
Ond hjn yw arfer dynol ryw, 
Ac nia yw dynion yn werth tatea chwuth 
OS na chymewiaiant weitJmuu 

Yr ydoedd em hynafiaid 
Mewn heddwch ft'r offeiriaid ; 
Ond gwahaniaethwn ni yn hm 
Acy mae yn syn genym pa fodd yr oedd yr 
hen Ymneilldnwyr mewn heddwch ft hwynt. 

Gwir ini nnwaith nbain 
Yn erbyn grant o Lxmdain 
At Adaysg— ond fe drodd y rhod, 
'B fm 'nawr yn barod i gra&ngn pob diniai 
a allwn. 

Ni gawBom ddirfawr rali 
Ar gefii y gaseg Jolb/; 
Casglasom anr, ac anan glas, 
OndmaeV Andras yn gwybod, 'does 
argoel am goleg nac UnweraUy, 

Yr ydym braidd yn oM 
Fod rhai yn dechren pwdn, 
Er hyn i gyd, nac ofiiwn ddim, 
Oan^rs bydd rhaglnniaeth yn sicr o wenn 
arnom i gael coleg tplendkL 

Ar ol i ni gael hwhw, 
Ni gnrwn Dawb yn arw, 
Cawn yno ysgolheigion haid, 
Na fydd yr offeiriaid yn ffit i ddaUi canwyll 
fiwynen iddynt. 

Yr fm yn credn'n hoUol 
Fod cyinod tra dymunol 
Yn aros pawb o*r Sectwyr pnr, 
Am mai gwfr ydynt sydd Wu crefydd yn ol 
y Testament Newydd. 

Yr ^ yn penderfynu, 
Cvn hir i ymwneyd o ddifri* 
Afi gwaith ddryllio'r Eglwys ddu, 
Fel y bo i m gael y maes i gyd yn con 
dwylaw ein hunain. 

Cydunwch, bobol anwyl, 
I weitbio yn y gorchwyl, 
A chyn pen hir daw'r gwaith i ben, 
Yna gwaeddwn Amen pan foV Eglwys a*r 
clocbdy yn bendramwnwgl ar y llawr. 

I lawr, i lawr yn ftian 
A*r gan grefyddan aflan, 
Sectyddiaeth goder jn eu He, 
Onid e, ofawn yr aiff y byd i ryw gyflwr 
bynod o isel 

I lawr ag Eglwvsyddiaeth, 
I lawr ag hen Babyddiaeth, 
Cydunwch bawb, pob oed a rhyw, 
I gadw yn fyw y grefydd buraf a fa ar 
gkwr y greadigaeth erioed. 

Llabwst Ikfok. 

IdwaL Mewn gwirionedd*, mi a dynwn y 
gwr a wnaeth y gkn yna yn jibycfers, pe 
cawn afael ynddo. 

Llywelyn, Gwnmwn innau mewnmjnyd: 
pwy a*i cjrfansoddodd, Sierlyn. 

Sierlyn, Boreu da i chwi i gyd. 



Digitized by 



TR HAUL. 



311 



§10(3 



nil 

ft p 




^ *S jJ'CJ C (3i ^ —i S ^ 




M ^ -5 i-=( J3 



lllllllltll 





DiJSzed by 



Gocjglc 



812 



Tft HAUL. 




-> ^ 'C 

e c S g § 




■ .9 



II 




Lrs ^^r. 



mi 



e c ^ « -a a-e 




■ * e ^ « ,£1 (13 




"Ha! O 



Umtf 



6* 3 .s^ h4 




Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



SIS 



lll-sl" 



t 



•81 



il5 



■P g'2'S 



11: 



i 



S s 

Si Q fcj o 



ti ^ _ 
S Ob 

S 2 EDS'© 



<^ § a "^^ s -^^ . 



•g g.| 

OS'S g"^ a " 



o A 




II- 



1 



llfl 

bp 3 OQ 



S<5 



IF1 





Digitized by 



Google 



314 



TR HAUL. 



*o -H tj ^^3' 



^ H a? o 




ca p 



3a « - 



I 



M'pg St 



ill 



(u S 3^ 
.g ^ oj^ 



^ ^ 2 I 



— '-as'^ 



Digitized by 



©oogle 



VR RAUL. 



315 



^1 



1-312 
iaw^ 



II i 

III 

li- 



d's' . 

r.^^ ? O Q § 




a« 



"•goo o a 



® I'd. 




Q 'd 2 ^ 3 e 



I la ^^g^-Srf 

CO 



^ e fi^ gT - 



^4 



I 



^ o op a s «^ j: 



^3 O 



03^ 



§1 §^ 



Digitized by Google 



816 



TE HAUL. 



■8 "8 

■^1 



li 
|i 



11 



fl8 H 



1^ 



- 

t -So 

II 



11 . 



tl 

ill 



2 

S3." "•as 





l|i|1 




5 CO ^ P p S B 

Digitized by Google 



Tk HAUL. 



817 



UNDEB COSAWL ABCHDDIACONIAETH 
CABBFTBBDIN. 



Cadwtd Uchelwyl yr undeb uchod dydd 
Mercher, yr 28fed o Awst diweddaf, yn 
EglwysDewi Sant, Caerfyrddin, pryd yr 
ymgynnuUodd o ddeutu mil o gantorion 
yng nghyd ar yr achlysur. Dechreuodd 
y cantorion ymgynnull o ddeutu deg o*r 
gloch; ac erbyo banner awr wedi deg, yr 
oedd y rban fwyaf o'r corau gwedi oyfod 
yng ngbyd, a gosodwyd bwy yn eu lleoedd 
priodol yn yr Eglwys gan yr arweinydd, 
Mr. Owen Davies (Eos Llecbyd). Yr 
oedd gan y rban fwyaf o*r corau fanerau 
addas, ond yr oedd rhai o bonynt yn tra 
rhagori ar y lleilL Decbreuodd wlawio o 
ddeatu cbwech yn y boreu, a pharhaodd 
yn wlyb trwy ystod j dydd, yr hyn yn 
ddian a rwystrodd nifer mawr i fod yn 
wyddfodol; ond er fod yr bin yn anffafriol, 
yr oedd yr Eglwys fawr ucbod yn orlawn 
o bobl; ac yr oedd y gynnuUeidfa, heb 
law y cantorion, yn^ nghylcb deuddeg 
cant, ym mblith y rbai yr oedd o ddeutu 
trigain o oflTeiriaid yn eu gwenwiseoedd. 
Nid ydym yn meddwl i'r fatb eynnuTleidfa 
Inosog ymgynnull erioed o*r blaen yn Eg- 
lwys Dewi Sant; yr oedd rhodfeydd yr 
Eglwys gwedi eu uanw a cbadeiriau, er 
mwyn rboddi lie i'r niferi oedd o amgylcb 
y drysau. Yr oedd yr Eglwys wedi ei 
gwisgo a dail bytbwyrddion, ac ysgubau o 
lafur; aC wrtb ben yr allor yr oedd y 

Seiriau— "Ti Dduw a folwn.". Yr unig 
diflFyg oedd bod yr Eglwys beb ei goroben ; 
nad oedd yno ganghell, yr byn oedd yn 
cyfyngu He yr offeiyiaid, ac yn gwaetbygu 
golwg yr Eglwys. Gobeithio y caiff yr 
Arcbddiacon gymborth digonol yn fuan i 
orpben yr Eglwys erbyn yr uchelwyl 
y flwyddyn nesaf. Gwedi cael rehearsal^ 
canwyd y Gwasanaeth Boreuol 
Farchedig W. Howell, curad Llanedi. 
Y mae Mr. Howell yn gantwr campus, ac 

Sn baeddu pob clod am ei ymdrecbion 
afurus i wellau Gwasanaeth yr Eglwys. 
Aeth y Gwasanaeth Boreuol drosodd yn 
rhagorol dda, oddi eithr i'r organydd 
ebwareu Amen ychydig gynt na phryd 
rhwng un o'r gweddiau. Yr oedd 
Te Veum, y Litani, a'r Hymnau yn 
rhagori ar y rhanau eteill o'r Gwasanaeth 
a chymmeryd dan ystyriaeth nifer i 
cantorion, canwyd y Salmau am y dydd 
yn rhagorol dda. Ni allem lai na 
meddwl y fatb wellad a fyddai ar y gwas 
anaeth arferol pe cenid y Litani yn wastad, 
gan ei fod mor hawdd i offeiriaid a 
chantorion, ac hefyd y rban mwyaf 
gogoneddus o'r Gwasanaeth. ^JDarllenwyd 



ficer Abergwili, a'r ail gan y Parch. Bees 
Evans, Llandybie. Pregethodd; yJParch. 
John Griffiths, Cwmafon, bregeth alluog 
pbwrpasol, yr byn a derfynodd y Gwas- 
anaeth BoreuoL 

Aeth y dyrfa luosog yn ^wr i'r 
Farchnadfa, lie yr oedd cinio wedi ei 
darparu i'r cantorion a'r gynnuUeidfa. 
Gwedi ciniawa, aethant yn ol i'r Eglwys. 
Dechreuodd y Gwasanaeth Prydnawnol 
am dri o'r gloch. Yr oedd y corau yn y 
Gwasanaem Seisonig o dan lywyddiad 
Mr. Scotson Clarke, organydd Coleg 
Ecseter, Rhydychain, yr hwn a arwein- 
iodd y corau y llynedd yn Llandeilo. 
Canwyd y Gwasanaeth Prydnawnol gan y 
Parch. Mr. Phillips, Llwynmadog: yr 
oedd ei lais treiddgar yn Uanw yr Eglwys, 
ac yr oedd yn ymddaiigos yn eithaf cyfar- 
wydd a'r gwaith. Chwareuodd Mr. 
Clarke yr organ ei bun, gan nad oedd yn 
cymmeradwyo gweled yr arweinydd yn 
cadw amser gyda'r corau *yn yr addoliad 
cyboeddus. bymmudodd y corau hefyd 
i'r rban ddwyreiniol o'r Eglwys, fel ag i fod 
yn agosach i'r offeiriaid a'r organ. Ond 
er y cwbl, ni aeth y Gwasanaeth Prydnawn- 
ol drosodd gystal a'r Boreuol; nid oedd- 



ynt yn dechreu gyda'u g^lydd, nac hefyd 
yn cadw gyda'u gilydd yn y Salmau am y 
dydd, o herwydd fod y corau yn amddifad 
arweinydd: ac yr oedd y semi-chorus 



yn yr Anthem yn rhy wanaidd o lawer; yn 
lie cbwech o gor Dewi Sant yn unig yn ei 
ganu, dylasai fod cbwech o bob un o'r corau. 



pan y cofiwn fod y cantorion yn fil mewn 
nifer. Pe byddai bosibl i gadw'r fath 
nifer o gantorion gyda'u gilydd, byddai 
yn fwy gweddus, ef allai, yn yr addoliad 
cyboeddus i fod heb arweinydd; ond nid 
yw yn deg i ddysgwyl y gallai mil o 
gantorion, y rhai oeddynt beb weled eu 
gUydd o'r blaen, gadw amser megys cor o 
ddwsin neu ugain. DarUenwyd y Uith 
cyntaf gan y Parch. B. Lewis, Lampeter 
Velfrey, a'r ail gan y Parch. J. N. 
Harrison, Llacharn. X pregethwr yn 
y prydnawn oedd y Parch. M. Earle 
Welby, A.C., Oystermouth, yr hwn hefyd 
a bregethodd ar y gwasanaeth corawl. 

Cymmerodd y corau caulynol ran 
yn yr uchelwyl: — Sant Mair, Abertawy; 
Sketty, Gorseinion, Caerfyrddin, Lam- 
peter Velfry, Llannon, Llanelli, Pont- 
ardawe, Llanarthney, Llangadog, Llan- 
wrda, Llanymddyfri, Abergwili, Llan- 
egwad, Llanboidy, Llanfibangel ar ^rth, 
Llacharn, Llanedi, Llansamlet, Clydach, 
Llanddarog, Kilvey, Glan y Feri, a Llan- 
dybie. Yn yr byn a ddywedasom ar yr 
uchelwyl, dymunwn ar ein darllenwyr 
gofio nad oes genym ddim mewn golwg 
ond ei Uwyddiant, gan y credwn fod y 
fath undebau yn gymborth nid bychan i 



y llitb cyntaf gan y Parch. W. E, James, | ddwyn ym mlaen adfywiad yr Eglwys, yr 



Digitized by 



Google 



318 



YR HAUL. 



hwn sydd yn cymmerjd He mor llwydd- 
iannas yn awr yn eiii plith. Yr oedd yr 
offrymfa am y dydd yn 30p. 

AILAGORIAD EQLWYS LLANAFAN. 

Mae yr Eglwys hon, wedi iddi fod yn dad- 
feilio am flynyddaa, wedi oael ei hadnewyddu, 
a mewn rhan ei hadgyweirio yn drwyadl ar 
draul I aril Lisburne yn unig. Ymddengys 
haeiioni ei Arglwyddiaeth yn amlwg, pan 
ddywedwn fod y draul uwch law 1400p. O 
dan yr Eglwys y mae bedd-gelloedd tenia y 
Vaughaniaid, lie y gorphwys iludw amryw 
genedlaethaa. 

Wrth gychwyn y gwaith, yr oedd yn 
rhaid cymmeryd ymaith y nenfwd, a chafwyd 
. ei bod yn angenrheidiol i dynu lawr y 
ganghell a rhan o'r nave, a'u hailadeiladu. 
Y mae festri newydd a phorth deheuol gwedi 
eu hychwanegu at yr adeilad, yn gystai a 
thwr newydd, yn yr hwn y mae dwy gloch, 
o wneutburiad Mr. Warner, o Lundain, gwedi 
eu hongian. Mae yr hen eisteddleoedd 
gwedi eu cymmeryd ymaith yn llwyr, a lie 
gwedi ei ennill trwy eu troi i seddau agored. 
Ac yn ddiweddafi y mae yno borth prydferth 
o dderi, yr hwn sydd yn arwain i'r Eglwys. 

Y ceryg at yr adeiladaeth oedd>ot oil o'r 
ardal, ond ceryg, Caerbaddon a ddefnyddid 
yn benaf at y ffenestri. Yr oil o'r coedwaeth 
tufewnol, yn cynnwys nenfwd agored, sydd o 
ffawwydd coch, gwedi eu hystaeuio, tra y 
mae y pen oddi allan gwedi ei doi i llechfeini 
Aberllefeui. 

Ar ddydd Sul, yr 8fed cyfisol, ailagorwyd 
yr Eglwys, ac ymgynnullodd tyrfa fawr yng 
nghyd i fod yn llygad-dystion o'r amgylchiad. 
Yr oedd yn wyddfodol larll ac larlles 
Lisburne, yng nghyd ag ereill o'r teulu. 
Dechreuodd y Gwasanaeth cyntaf, yr hwn 
oedd yn Gymraeg a Seisoneg, am 10 o'r 
gloch; yr ail (Cymreig) am 2; a'r trydydd 
(Seisonig) am banner awr gwedi tri, ym 
mhob un o'r rhai y gweioyddodd y Parch. 
Jacob Lloyd, y periglor. Dechreuodd y 
Gwasanaeth Hwyrol am 6, yr hwn oedd yn 
Gymraeg, a darllenwyd ef a phregethwyd 
gan y Parch. David Jones, ficer Llanfihangel 
y Creuddyn. Yr oedd yr Eglwys, yn ystod 
y pedwar Gwasanaeth, yn llawn iawn o 
wrandawyr. Chwareuwyd ar y berdonyr gan 
Mr. Lowe, prif feistr ysgol larlles Lisburne 
yn Llanafan: mae'r berdonyr yn oflferyn ys- 
blenydd, ac newydd ei brynu gan yr larlles 
am gan gini. Arweiniodd Mr. Morgan 
Richards y cdr yn ddymunol iawn. 

Yr architect oedd Mr. William Butterfield, 
Llundain, a'r adeiladydd oedd Mr. Roderick 
Williams, Aberystwyth. 

Y EFENIAID. 

Ni fynai'r gw Jr da hyn fod heb eu crogi. 
Maent yn ymddangos yn y rhanau mwyaf 
annhebyg o'r deyrnas, ac fel cacwn yn j 
brathu yn y manau cyntaf y gwelant yn 



agored i'w colynau. Caerlleon a gafodd 
brawf o*u drwg ewyllys ychydig fisoedd 
ynol; ond cawsant siomedigaeth yno. Yn 
awr y maent wedi gwneyd enw iddynt en 
hunain yn un o'r dinasoedd mwyaf poblog 
o'r wlad, sef Manceinion. Dydd Mawrth, y 
17fed o Fedi, cymmerwyd dau Wyddel 
Americaidd i fyny, a'u henwau Milwriad 
Kelly a Cadben Deasey. Gwuaethant ea 
goreu i wrthsefyll yr heddgeidwaid, a 
chafwyd ganddynt ar ol yr ymdrech, revol- 
vers parod i saethu, oni bai fod yswyddwyr 
yn rhy brysur wrth eu gwaith. Ydydd can- 
lynol cymmerwyd y ddau ddyn i garcfaar, 
wedi eu harholi o flaen yr ynadon, ac attal- 
iwydy cerbyd chydig allan o'r ddinas, mewa 
man a elwir Hyde Road, gan tua banner 
cant o Ffeniaid arfog. Saethwyd y ceflFyl- 
au, ac ar ol saethu tua chant o ergydion 
a'u revolvers^ torasant y cerbyd a bwyeill a 
mortbwylion oedd3'nt wedi barotoi at y 
gorchwyl. Yr oedd tri chlo i'w tori cyn cael 
gafael ar y ddau garcharor; a chan na 
lynai yr heddgeidwad oedd yn y cerbyd 
roddi i fyny yr allweddau, saethwyd ef 
yn farw gan un o'r Ffeniaid, yr hwn a 
fernid ei fod yn un o'r rhai sydd mewn dalfa, 
o'renw Allen. Llwyddasantiryddbau Kelly 
a Deasey, y rhai a ddiangasant ar draws y 
wlad, gan gael eu cynnorthwyo ar eu 
ffordd gan eu cyfeillion, nes iddynt gael 
hamdden a chyfleusdra i ymryddhau o'u 
gefynau oedd am eu dwy law. Yn ddiam- 
mheu y mae rhy w reswm neillduol dros y 
weithred beryglus a wnaethpwyd i rydd- 
hau y dynion hyn, ac y maent hyd yma 
yn ymguddio rhag swyddwyr ygyfraith; 
ond er gwaethaf yr anifawd y mae llawer 
o'r terfysgwyr mewn Haw, ac nid oes He 
i ammheu na chaiff rhai o honynt ddyoddef 
cosp eithaf y gyfraith^ am eu hystranciau 
ffbl a drygionus. Maent i gael eu profi yn 
uniongyrchol gan farnwr penodedig at yr 
achos. 

Y CLERIGWYR LLEYGOL. 

At Olygydd yr Haul. 

Syr, — "Y mae un gair," medd yr hen 
ddiareb Gymreig, "yn gystai a chant i 
ddyn call;" ac felly i chwithau ar y pen 
hwn; hyny yw, chwi a wyddoch ddarfod i 
mi fod (iddi cartref, a dyna beth oedd yr 
unig achos na buaswn wedi cydnabod yn 
gynt sylwadau anghelfydd y corach hwnw 
a ryfyga alw ei hun yn "Uncompromising 
Churchman.** 

Wei, i ddechreu ynte: mae'r 'gwr bach 
mawr (dim baw o wahaniaeth am contra- 
diction of terms), mi feddyliwn, yn dechreu 
teimlo bellach dipyn bach o ddylanwad fy 
ysgrifell, ac yn barod i sisial ynddo ei hun, 
"Llawer gwir goreu ei gelu." Dim am- 
mheii am hyny, meddaf innau; ond bydded 
y canlyniadau yr hyn fyddont i'r byd ac 



Digitized by Google 



TR HAUL. 



319 



i'r Eglwys, mi a ddywedaf y gwir ar y 
pwnc hwn yn ddidderbyn wyneb. "Felly 
y cynnorthwyo Duw fi." "Pwy ydyw 
Lmedd y creadur bach gwirion hwn] yr 
offeiriaid a urddwyd gan CopplestODe, na 
feddyliodd y nefoedd iddy nt fod yn offeir- 
iaid?" **Mi a garwn wybod pwy ydynt." 
Ef allai yn wir: i hyn yr wyf yn ateb, 
"Nid oes a fynwyf a chesio boddio ym- 
ofyn diles, ac ateb gofyniadau pob trychfil 
a feddo ar y rhyfyg i sisialu fel gwybedyn 
yn fy nghlast; ac yr wyf yn credu y 
gwnai fy neheulaw anghoiio canu cyn 
byth y gwnawn ddarostwng iV fath swydd 
wael. Cymmaint a hyna yn bresennol i 
Sion Sais, sef "Uncompromising Church- 
man." 

At Mr, « Chwareu Teg,"" 

Stk, — Os ydych yn gwybod dim mewn 
perthynas i'r esgobion a*r Eglwys:, chwi a 
ddylech wybod, yn enw pob rheswm, bod 
dau neu dri o esgobion Cymreig wedi bod, 
a bod an neu ddau o honynt eto yn gofyn 
am Latin theme oddi wrth bob college man 
a urddir, oddi gerth y literate Jacks yma. 
Nid haeriad mo hyn ; ac mae yn rhaid eich 
bod yn byw yng nghanol anwybodaeth 
dybryd, neu y mae genych cheek gwaeth 
nae eiddo un mochyn, cyn y gwnaech byth 
ry^gu gwadu hyn! Beth ydyw gofyn- 
iadau hanesyddol y Beibl, yr Erthyglau, 
a'r Llyfr Gweddi, &c? Nid am y rhai 
hyn yr ydym yn ymryson. Gwir na 
cheid, mi obeithiaf, un esgob ar y ddaiar, 
hyd yn oed Dickson, Hampden, Hereford 
(yng nghylch yr hwn y gwnaed cymmaint 
o dwrw yn yr esgobaeth mewn perthynas 
i*w ddaliadau Undodaidd yn y flwyd&yn 
1848-9), a William Colenso,yr Anffyddiwr, 
o Natal, na wnai ofyn ychydig o ofyniadau, 
mewn ffordd o egwyddori, yn y pethau 
uchod a'u cyffelyb; ac ni a wyddom hefyd 
vn dda ddison bod ugeiniau lawer o lyfrau 
bychain, o nanner coron i fyny i bump a 
chwech swUt, yn yr un dull a Chatecism 
yr Eglwys; hyny yw, mewn nordd o ofyn- 
iadau ac atebiad, nea yn gyffelyb i*r 
standard voork hwnw ym mhlith y Method- 
istiaid, a adnabyddir wrth yr enw gonest 
hwnw, "Rhodd Mam," yn y rhai y mae'r 
hoU ofyniadau ac atebion am y Beibl, yr 
Erthyglau, a'r Llyfr Gweddi, &c., wedi 
cael eu rhoddi mewn ffordd o ofyniadau ac 
atebion ; ac os y bydd rhy w literate Jack 
yn meddu ar ychydig sylltau, k chof a 
synwyr parrot i'w hateb, yna geill ambell 
un gredu ei fod yn meddu ar lonaid byd o 
ddivinityl Ond beth am y Groeg, Lladin, 
a'r Hebraeg? Beth am Euclid, Logic, a'r 
higher branches of mathematics? Dyma 
bethau sydd yn dysgu dyn i fyned tu draw 
i'r common catechism — tu draw i'r beaten 
path of the many; maent yn dysgu dyn, 
meddaf, os bydd meddwl ynddo, i feddwl 



drosto ei hun, ac or bndd a llesad i ereill: 
nid wyf yn gwadu na ddarfu i rai literates 
gael eu dyoddef i basic i'r swydd offeiriadol 
yn y flwyddyn ddiweddaf fe^ ereill, ond 
eithriad ac nid r|ieol mo hyny. Gwy- 
bydded "Chwareu Teg" nad yw Hwntw 
Ben Hwntw ddim erioed eto wedi cael un 
achos i ddigio wrth yr un esgob, fel ag y 
digiai lonan gynt wrth ei Feistr ef, nac 
ychwaith i genfigenu fel Dafydd wrth 
weled llwyddiant y literates yma, o ran ei 
fod ef mewn eisieu dim daioni. 

Dywed "Chwareu Teg" fod ganddo 
"sachaid o bethau pwysig i'w hysgrifenn 
ar y pwnc hwn," &c. Ef allai yn wir! 
Dyna un cyfaddefiad eto i brofi fy mhwnc, 
canys pwy ond y Jacks a'r literates yma 
am nadu, ysgrechain, a gwaeddi "Careg a 
thwU, a thwU yn y gareg." Pa well i 
guro'r pulpud, i ddyrnu'r Beibl, i rofio, ao 
adrodd hen grach-chwedlau disail, y rhai 
sydd yn addasach i gael eu hadrodd gan 
grew o navvies mewn pot-house nos Sadwrn 
y talu, nag mewn pulpud Eglwys ar y Sul. 
Nid quantity ond quality sydd eisieu ar 
ddynion yn yr oes hon ; ac felly bydded i 
"Chwareu Teg" roddi llai o swn a mwy o 
sylwedd yn ei lythyr nesaf; llai o sothachj^ 
us, a chaff, a mwy o synwyf, ac onid e, 
arosodd yn fud hyd oni ofyner ganddo i 
jOgrifenu. 

Mae ei ystori ddisail o barth troedigaeth 
Cornelius gan yr university man yn sawrio 
yn rhy drwm, ac a bod yn blaen, o gel- 
wydd, i un dyn o synwyr i'w gredu, oddi 
g«rth gan ryw berthynas i "Chwareu 
Teg" ei hun, neu ei frodyr y Jacks. 

Os y byddaf yn fyw ac iach, mi a 
roddaf ger bron y darllenydd yn fy ysgrif 
nesaf, ddamau gvirioneddol o bregethau y 
Jacks a'r literates yma, fel ag y maent yn 
cael eu traddodi 3m awr oddi fewn i rai 
o hen Eglwysi Cymru; a bydd rhai o'r 
darnau gwallgof ac erthylaidd hyny mor 
adnabyddus i ambell ddarllenwr o'r Haul 
fel na bydd amaf yr un ofn na ddywed 
wrth eu darllen, " Gwir y w y gair." 

Un gair eto at ^^Deydneydwr db 
Deydneydufr,^ 

Str, — Yr ydych ar ddechreu eich pwtyn 
Uythyr bach aiighelfydd yn ceisio fy 
ngwawdio i am fy mod yn dywedyd dim 
yn erbyn y Jacks a'r literates yma, ac 
eto yr ydych megys ar yr un anadl yn 
ysgrifenu fel hyn, "Yr wyf yn mewu 
deall beth yw yr achos fod ein personiaid 
a'n hesgobiota yn derbyn cymmaint o 
leygwyr ymneillduol i mewn Tr Eglwys — 
dynion ag oeddynt wedi gyru y swch yn 
swmbwl yn lafa gyda'r Enwadau." Ond 
dyma beth yr wyf finnau yn feio arno: 
pa ham gan hyny y gwnewch geisio fy 
sarhau i? 

Mi wn am un neu ddau o Jacks y fynyd 



Digitized by 



520 



fa HAUL. 



yma yn perthyn i goUege, nid can milltir o 
GaerfyrddiD, ag a fiiODt yn warth ac yn 
waradwydd Vr Enwadan y perthynent 
iddynt, le, ac a faont yn warth ac yn 
waradwydd iV ddynoliaethi Os byth y 
caiflF y rhai hyny fyned i'r Eglwys, gellwch 
gredu fy ngair i, na ddaw dim daioni o 
nonynt: gwarth a fyddant i'r Eglwys eto. 
••A gyfnewidia yr Ethiop ei liw, neu y 
llewpard ei frychni?" Dim byth. Os na 
fydd synwyr cyflfredin ym mhen dyn, a 
thipyn o self-respect ganddo, gyrwch chwi 
ef lie mynoch, a gadewch iddo droi ei goat 
nes y byddo hi wedi myned yn reigs dan ei 
ddwylaw, yr un peth fydd ef: "hwch wedi 
ei golchi yn ymdreiglo yn y dom." 

Mi a wn y fynyd hon am dri oV literates 
a'r Jacks yma yn awr yn pori gwellt gyda 
Nebuchodonosor ar y maesi A dyma y 
man lie y dylent gael bod hyd oni ddelont 
hwy, fel yntau, i gydnabod Duw. 

Pylid ystyried mai nid peth i gellwair 
ae ef yw cei^o myned i*r Eglwys, ni 
ddylid ei chymmeryd fel stepping-stone i 
elw ac anrhydedd, nea er mwyn cael byw- 
oliaeth, fel ag i fod yn segur, ac i fod 3m 
dipyn o gentleman: o nag e, ond swydd 
Jbwysig iawn^ yw bod yn offeiriad, a bydd 
cyfrif mawf'gan bob un fw roddi yn y 
farn am ydull a'r modd y buodd yn gweini 
yn y swydd hon. A phe buasai ychwane^ 
o feddwl am hyn yn bod gan l|;vwer un,. 
gwelid ef yn bucheddu yn well, a gwelid 
mwy o Iwyddiant ar ei lafur gweinidog-' 
aethol. Mae yn resyn meddwl, medd fy 
en aid, mai holl gri ac ymgais cannoedd ^n 
y dyddiau yma ydyw, **&osod fi yn awr 
mewn rhyw offeiriadaeth, i gael bwyta 
tamaid o fara,'' a dim yn y byd ond hyny; 
ac felly, nid oes dim Uwyddiant iV ddy^g- 
wyl i ganlyn neb sydd wedi ymuno a'r 
Eglwys mewn gau egwyddorion o'r fath 
hyn. HwNTW Ben Hwntw. 



HANESION TRAMOR. 

ITALI. 

Y mae Garibaldi wedi ei gyrameryd i 
fyny gan y Llywodraeth Italaidd. Ym- 
ddengys ei fod yn bwriadu gwneyd ymgyrch 
ar wlad y Pab, a'i fod yn parotoi at y perwyl 
pan ei cymmerwyd yn garcharor. 

MBCSICO. 

Dy wcdir yn y New Free Press, newydd- 
iadur Vienna, bod Llywodraeth Mecsico yn 
gwrthod rhoddi i fyny gorff y diweddar Ym- 
herawdwr Macsimilian cyn penderfyniad 
pynciau mewn dadl, ac yn neilldnol cyn 
eydnabyddiad o Werinlywodraetb Mecsioo 
gan y gallaoedd Ewropaidd. 

ABYSSINIA. 

Mae brenin Abyssinia wedi dwyn rhyfel ar 
ei ben, a bydd efe yn teimlo nerth braich , 



Pry'dain cyn pen nemawr o amser. Mae ion 
ym Mharis fod Ilawer o swyddogion o fyddin 
Ffraino yn Affrica yn bwriadu eymmeryd 
rhan yn yr ymgyrchiad. 



ESGORODD, 

Joseph — Medi 1, gwraig Mr. Edward 
Joseph, swyddfa'r Reporter^ Caerfyrddin, ar 
fab. 

La Fontains — Awst 28, Mrs. La Fon- 
taine, ar fab. 

WiTTERTON — Medi 17, yn Uchelrodfa 
Millend, Maindu, Casnewydd, Mrs. J. Wit- 
tartOD, ar feroh. 

PRIODWYD, 

Jones— Daties — Medi 18, yn Bettws 
Lleici, Ceredigion, gan y Parchedi^ Evan 
Evans, rheithor Llangeitho, a pheriglor 
Bettws Lleici, D. Jones, Ysw., Cefnfaes, & 
Miss Elisa Davies, Typica, Nantcwnlle. 

Ennyd hir ar fdr rawynderau — y booh| 
Heb un 'storm na rhwystrau : 
Awelon teg i'ch hwyliau — 
Uwch y dwr boch chwi eich dan. — G. 

Norton — Evans — Medi 8, yn Eglwys 
Llacharn, gan y Parch. J. N. Harrison, Mr. 
W. Norton, Castell Llacharn, & Mary, tryd- 
edd ferch Mr. John Evans, Sully, Morganwg, 

BU FARW, 
Gbeville — Mawrth 12, yn Aberdan* 
gleflaau, yr Aorhydeddus Filwriad Fulke- 
Greville, 66 oed. 

Hughes — Medi 11, yn Heol Awst, Caer* 
fyrddin, Mr. W. P. Hughes, llywydd Ariandy 
Ab^aeron, a mab ienengaf i'r diweddar 
Hybarch Archddiaeon Hughes, Aberystwyth, 
38 oed. 

Probert— Medi 8, yn New Cavendish- 
street, Portland -square, Llundain, Mr. John ^ 
Probert, sylfaenydd Coleg Meddygol Brein- 
iol Epsom, a chadeirydd am flynyddau i 
Reil^rdd Caerfyrddin ac Aberteifi, 75 oed. 
Ganwyd Mr.« Probert yn agos i dref Aber- 
teifi, ond yroadawodd & gwlad ei enedig- 
aeth pan yn ieuanc. • Clywid ef yn dywedyd 
iddo adael tref Caerfyrddin, ar ei daith 
gyntaf i Lundain, k dim ond swllt yn ei 
logell mwy na'r swm angenrheidiol i dala ei 
gludiad ; ond yr oedd egni ei ysbryd yn well 
na thrysor yfi ei law. 

THOMAS—Medi I^^ yn ddisyQrd, Mr. 
David 1 homas, argraffydd, Heol Awst, Caer- 
fyrddin, dros 44 mlynedd yn swyddfa y 
Carmarthen Journal, lie y dysgodd ei grefft 

Treharne— Medi 17, yn Llacharn, Mrs. 
Whitlook Nicol Treharne, yn 91 oed. 



CARMARTHEN: 

Printed and Published by William Spurrsll, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parif h of Saint Peter, in the 
County of Uie Porough of Carmarthen, on Monday, 
the 30th of September, 1867. 







Digitized by 



YR HAUL. 



"TNG NGWTNBB HAUL A LLTGAD GOLEUNI." 
**A GAIR DUW TN UCHAP." 



Rhif. 131. 



TACHWEDD, 1867. 



Ctp. 11. 



ENWOGION YR EGLWYS. 



YB ESGOB HOBNS. 



Tb oedd yr Esgob Home yn fab i offeiriad 
dysgedig a duwiol, yr hwn oedd yn gwein- 
idogaethu ym mhlwyf Otham, Kent. 
Dy wedir fod ei dad yn ddyn hollol hunan- 
ymwadol, ac nad oedd ganddo un math 
o awydd am beatyru golud, un o eilun- 
ddttwiau yr oes, ar ol yr hwn y mae pawb 
yn rhedeg am y cyntaf, y 6ail a'r ifol, y 
dysgedig a'r annysgedig. Yr ydoedd 
Ficer Otham yn foddlawn Vr sefyllfa ym 
mha un yr oedd Duw wedi ei osod ynddo. 
Cafodd yr Esgob Home ei eni yn y 
flwyddyn 1730; yr oedd ei dad yn ddyn 
o dymmer addfwyn a charedig. Pan oedd 
Horne yn faban, yr oedd yn arferiad gan 
ei dad i iyned bob boreu at ei wely, ac yr 
oedd yn arfer ei ddihuno trwy chwareu y 
Jlute. Mae yn ymddangos fod ei hoffder at 
gerddoriaeth wedi greddfu ynddo pan yn y 
cryd. Eel yr oedd yn tyfu i fyny, yr oedd ei 
hoffder at gerddoriaeth yn cynnyddu hefyd, 
yn neillduol cerddoriaeth y cyssegr. Ei 
athraw cyntaf oedd ei dad, yr hwn oedd 
yn ofalus iawn o'i . ysgolhaig. Ysgol 
ragorol y w ysgol yr aelwyd : mae dy Ian wad 
yr ysgol hon, er da neu er drwg, yn sicr o 
ganlyn dyn o*i febyd i'w fedd. Yr oedd 
llawer o gyfeillion ei dad yn ofni y buasai 
iddo gael ei niweidio trwy aros dan ofal ei 
dad am gy mmaint o amser. Pan oedd 
Mr. Horne yn dair blwydd ar ddeg oed, 
anfonodd ei dad ef am y waith gyntaf, ar 
gais ei gyfeillion, i Ysgol Bamadegol 
Maidstone. Yr oedd yr athraw yn ddyn 
dysgedig ac addfed. Ar ei fynediad i*r, 
ysgol cafodd ei holi gan yr athraw, yr hwn 
a ryfeddodd yn fawr wrth weled v cyn- 
nydd oedd y plentyn wedi ei wneyd. Yr 
oedd yn fwy tebyg i un ag oedd yn ym- 
adael a'r ysgol nag i un yn myned i mewn^ 
am y waitn gyntaf. Ym mhen dwy 
41— XI. 



flynedd wedi iddo fyned i'r ysgol daeth 
ysgoloriaeth Maidstone yn wag yn Bhyd- 
yehain ; er nad oedd ef y pryd hwnw ddim 
ond pymtheg oed, cynghorodd ei athraw ef i 
fyned i Bydychain yn ddioed. Yn fuan wedi 
myned i'r coleg ennillodd serch ei gydfyfyr- 
wyr. Pan yn undergraduate yn y coleg 
tyfodd y bachgen i fyny yn ddyn; o ran 
ei gorffolaeth yr oedd yn ddyn ieuanc 
glandeg, hardd, a boneddigaidd; ond nid 
oedd yn alluog i weled ym mhell heb gy- 
mhorth gwydrau o herwydd byrdra ei 
olygon. Nid oedd ei gyfansoddiad yn 
dda, ac o herwydd hyny nid oedd ef 
yn hoff o ymarferiad corfforol. Yr 
oedd yn arfer march ogaeth o amgylch yn 
achlysurol; ond'yr oedd yn llawer gwell 
ysgolhaig nag oedd o farchogwr. Yr oedd 
ei gydfyfyrwyr yn cael llawer iawn o 
ddifyrwch wrth ei weled ar gefh ceffyl, o 
herwydd ei fod mor anhylaw. Adroddid 
llawer o chwedlau am dano, ac yr oedd 
ef yn hoff iawn o*u hadrodd ei hun. Yr 
oedd yn arfer derbyn y cwbl mewn 
tymmerdda: nid oedd yn brochi a digio,^ 
08 dygwyddai i'w gydfyfyrwyr ei wawdio* 
am ei drwsgleiddiwcfa. Un amser yr oedd 
yn hoff dros ben o weithiau y beirdd 
Lladinaidd a Groegliidd ; ond cyfnewidiodd 
ei archwaeth yn hollol; daeth yn hoff o 
farddoniaeth gyssegredig y Beibl, ac fel 
y canodd y bardd, — 

" I remember thee, 
Yea, jfrom the tablet of my memoiy 
I will wipe away trivial fond records. 
All saws of books, all forms, all jpressures past, 
That youth and observation copied there, 
And thy commandment all alone riiall live. 
Within the book and volume of my brain. 
Unmixed within baser matter." 

Cyn pen ychydig amser cafodd ei ethol 



Digitized by 



Google 



322 



TR HAUL. 



yn eymmrawd o Goleg Magdalen. Tr 
oedd yn hoffi rhodio ar Ian yr afon 
Cherwell, dan gysgod y coed tewfrig, un o 
hoff rodfeydd yr enwog Addison : yma yr 
oedd y gwr enwog hnmw yn trenlio ei 
orian namddenoL Parhaodd i astndio yr 
Hebraeg a'i holl egni pan yng Ngholeg 
Magdalen, a thalodd lawer o sylw i 
gerddoriaeth yng nghwmni dyninn o'r un 
archwaeth ag ef ei nun. Un o'i gydoes- 
wyr oedd yr enwog Dr. Parr. Pan oedd 
Mr. Home yn y pulpad, yr oedd y 
gwrandawjT yn arfer ei wylio pan oedd y 
Balm yn cael ei chanu o flaen y bregeth : 
yr oedd yn arfer euro yr amser &*i law ac 
nno a'r cor. Nid oedd ef yn ystyried fod 
yn ddyledswydd ar ddyn bendrymu ac 
edrych yn bruddaidd pan yn ymwneyd a 
phethan crefyddol. i r oc^dd ymdrafod a 
pbethau crefyddol yn p4ri iddo lawenhau. 
Tr oedd yn hoffi ddarllen eweithiau Dr. 
Jeremy Taylor o flaen yr noil awduron 
Seisonie. Dywedodd un offeiriad enwog, 
W9di iddo ei glywed yn pregetha, mai 
George Home oedd y pregethwr mwyaf 
yn Lloegr. Pan oedd ef yn Rbydychain, 
yr oedd carcbaror condemniedig yng 
ngharchar, yr hwn oedd ddyn hollol 
ddrwg ym mnob ystyr o'r gair, ac yr oedd 
wedi cyflawnu nifer mawr o ysbeiliadau. 
Clywodd y carcharor am Mr. Home, 
anfonodd am dano, a chydsyniodd Mr. 
Home a'i gais, ac aeth i ymweled a'r adyn 
truenus. Gwyddel oedd y carcharor, o 
3rmddaDgosiad boneddigaidd; end yr oedd 
yn anwybodus iawn am bethau crefyddol. 
Ymwelodd Mr. Home ag ef yn ami, ac yr 
oedd yn arfer siarad a'r carcharor ar ei ben 
ei bun. Pwysodd sefyllfa y dyn yn drwm 
ar feddwl Mr. Home, ddydd a nos : yr hyn 
a fa niweidiol iawn i'w iechyd : ba yr ym- 
weliadau hyn ofendithi'r carcharor; ac mae 
He i gredu ddarfod iddo farw yn edifeiriol. 

Yn ystod yr amser y bu yn aros yng 
Ngholeg Magdalen cafodd ei benodi yn 
Broctor y brif athrofa, ac yr oedd yn un 
o'r rhai goreu a fu yno erioed. Ar ol 
iddo gael ei wneyd yn llywydd y coleg 
'vdechreuodd ei waith ar y salmau, a 
threuliodd u&^ain mlynedd o i amser goreu 
wrth y gwaith. Pan oedd yn brysur wrth 
«i waith ar y salmau# dyewyddodd iddo 
tyned ar daith gyda'r cerbyd; nid oedd 
dim son y pryd hwnw am reUffyrdd. Ym 
mhlith. ei gyd-deithwyr yr oedd un dyn 
Ued hunanol, a throdd yr ymddyddan ar 
Salmau Dafydd; a dywedodd wrth Mr. 
Home, nad oedd y salmau ddim i ni, y 
dylasem gael rhywbeth ewell (?) yn eu He 
yn awr. Gwrandawodd Mr. Home arno 
yn amyneddgar; ond ni wnaeth un sylw 
o'r hyn a .ddywedodd: pe buasai iddo 
wneya hyn ni fuasai ddim amgen na 
thanu perlau o flaen moch; ond sylwodd 
yn fanol ar ei wrthddadleuon, a gwnaeth 



ddefiiydd o hya yn ol llaw. Nid oedd 
ei gyd-deithiwr yn meddwl fawr a phwy 
oedd ef yn ymddyddan. Mae ei waith o'r 
salmau yn fath o ddrych o'i feddwl, 
meddwl dedwydd a thaweL Dywed yn ei 
ragymadrodd, Os bydd i'r darUenydd gael 
cymmaint o bleser wrth ei ddarllen ag a 
gefais i wrth ei ysgrifenu, ni fydd fy 
ngwaith yn ofer." Bu y gwaith hwn yn 
foddion i w gadw yn ddiogel oddi wrth 
ferw y byd a'i dwndwr, oddi wrth wleid- 
yddiaeth a gorwagedd y byd anwir hwn. 
Yr oedd yn arfer dechreu ar ei waith yn y 
boreu, ac nid oedd yn ei roddi heibio hyd 
yr hwyr; yr oedd mor hbff o bono a'i 
ymborth. Yn ystod ei oes ni ddarfu iddo 
dreulio un amser mor ddedwydd a'i amser 
pan oedd yn myfyrio ar **ganiadau Sion." 
Ni ddarfu iddo, meddai yn ei raglith, ysgri- 
fenu er lx)ddloni na sect na pharti; ond er 
gwasanaeth pob un sydd yn galw ar enw 
lesu. Yr oedd yn teimlo yn flin o herwydd 
fod Cristionogion yn methu a chydweled. 
**Mae digon wedi cael ei ysgrifenu ar 
bynciau dadleugar; ond mae angen am 
ry wbeth i ni fyfyrio ar dduwioldeb, a by wyd 
sanctaidd." Cafodd ei wneyd yn llywydd 
Coleg Magdalen yn y flwyddyn 1768. 
Ym mhen tair blynedd ar ol hyn, cafodd ei 
benodi yn gaplan i Sior y Trydydd. Yn y 
flwyddyn 1776, yr oedd yn llanwy swydd 
o is-ganghellydd y Brif Ysgol, a pharhaodd 

Sndm hyd y flwyddyn 1780. Pan yn 
anw y swydd hon, daeth i adnabyddiaeth 
ag Arglwydd North. Yn y flwyddyn 
ganlynol cafodd ei benodi yn Ddeon 
Caergaint Ar ei benodiad traddododd 
bregeth hynod o bwrpasoL Pan aeth ef i 
Brighthelmstone, cymmerodd y*m6r yn 
destyn pregeth, un o'r rhai mwynf hynod 
a gyfansoddodd erioed, yr hon a eflfeithiodd 
yn fawr ar ei wrandawyr. Pan aeth i 
Gaergaint ar daer ddymuniad ei gyfeillion, 
ni ddarfu iddo roddi ei swydd i fyny yn 
Rbydychain. Nid oedd yn ddyn uchel- 
geisiol — dyn ag oedd yn sychedu am elw 
bydol; yr oedd ef fel ei dad yn eithaf 
boddlawn i'w sefyllfa. Treuliodd ran 
fawr o'i fywyd yn y brif athrofa, ac o 
ganlyniad nid oedd yn gwybod dim llawer 
am y byd. Yr oedd yn teimlo ei golled na 
fuasai yn gwybod mwy am y byd. Yr 
oedd yn ddyn elusengar ac haelionus; nid 
oedd am ganu udgorn o'i flaen pan 3m 
cyfranu i'r tlodion; nid oedd neb yn 
gwybod i bwy yr oedd ef yn cyfranu. 
Ar ol ei farwolaeth cafwyd allan ei fod yn 
cynnal amry w bersonau ar ei dranl ei bun. 
' Yr oedd ysgrifeniadau yr Esgob Home yn 
farddonol; ond yr oedd ei farddoniaeth yn 
rhyddieithol. Mae llawer yn meddwl fod 
by wyd tawel a llonydd yn fwy flfafriol i 
hirhoedledd; ond nidyw hyn yngywirj yr 
^m yn credu fod gofidiau a gwrthwyneb- 
iadau yn creu yni newydd mewn dyn. 



Digitized by 



Google 



Tk HAUL. 



32$ 



Cymmerodd llesgedd afael yn Mr. Home 
cyn iddo fyned yn hen. Yr oedd ei 
lesgedd yn cynnyddu yn barhaus, a 
chynghorwyd ef i fyned i Gaerbaddon. 
Talodd ymweliad a'r ddinas bono ddwy 
waith, a phan oedd ef ar ei ffordd y 
drydedd waith, tarawyd ef i lawr gan y 
parly s; ond bu yn alluog i fyned i ben ei 
siwrnau. Dywed un ag oedd gydag ef 
nes y bu iddo farw, "ddarfod iddo ferw 
fel y bu ef byw, yn Israeliad yn wir." 
Bu yn analluog am ddiwrnod i siarad yn 
groew; ond daeth un Mr. Selby i ym- 
weled ag ef, a darlleuudd y Gweddiau : ym- 
unodd yr esgob ag ef, ao adroddodd Weddi 
yr Arglwydd mor dawel ag erioed. Wedi 
iddo dderbyn y Swper Sanctaidd, dywed- 
odd, **Yr wyf yn awr wedi cael fy 
menditbio yn wir." Bendithiodd y gwydd- 
fodolion, a diolchodd iddynt am yr hyn a 
ddarfu iddynt wneyd. Bendithiodd ei 
wraig a*i blant. 

Ychydig o amser cyn iddo farw galwodd 
yr awdures enwog Hannah Moore i*w 
weled; ac wedi fBafwelio a hwy oil, dy- 
wedodd, " Y bendigedig lesu," ac ymadaw- 
odd yr anadl fy wiol a'r ty o glai. Fel hyn y 
bu farw y doeth a'r duwiof Horne, esgob 
Norwich ; ac er ei fod wedi marw mae yn 
ilefaru eto. Nid oes nemawr o bersouau, y 
rhai sydd yn hyddysg yn Uenyddiaeth 
gyssegredig, heb fod yn caru ac yn parchu 
coffiulwriaeth George Home, esgob Nor- 
wich. Nid oedd awdwr yr esboniad ar 
Salmau "per ganiedydd Israel" yn enwog 
o herwydd ei wybodaeth eang a'i ddysg 
yn unig, ond o herwydd ei dduwioldeb a'i 
larieidd-dra. Yr oedd yn byw mewn 
cyfnod pwysig, a threuliodd y rhan fwyaf 
o'i fy wyd o fewn i'r brif athrofa. 



DYFODtAD YR EFENGYL 
I BRYDAIN. 

(Parhdd o dudalen SOO,) 

TR APOSTOL PAUL. 

Tybia rhai oV ysgrifenwyr galluocaf 
sydd wedi ysgrifenu ar hanesiaetheglwysig, 
mai yr Apostol Paul a ddygodd yr Efengyl 
gyntaf ir wlad hon. Sylfaenwyd y 
golygiad hwn oddi ar dystiolaeth y 
Teidiau, ar fod Paul yn fwy tebyg nag un 
o'r apostolion ereill i wneyd hyn,— -Hughes's 
HorcB Brit. p. 11. Dywed y dysgedig 
Esgob Stillingfleet, yn ei ^^Origines Bri- 
tannica;^ "It is certain that Saint Paul 
did jnake considerable conyerts at his 
coming to Rome, which is the reason of 
his mentioning the saints in Caesar's 
household; and it is not improbable that 
some of the British captiyes carried oyer 
with Caractacus and his family might be 
some of them, who would certainly pro- 
mote the conyersion of their country by 



Saint PauL"* Ymddengys i mi yn eglur 
mai prif bwnc yr esgob yn y geiriau 
uchod, yng nghyd a'r brawddegau dilynol 
iddynt, yw ceisioprofi fod yr Apostol Paul 
wedi ymweled a'r wlad hon yn ei bregeth- 
iad o'r Efengyl. Mae yr enwog Ddr. 
Burgess, Esgob Ty Ddewi, drachefn wedi 
myned i drafferth mawr wrth geisio 
chwilio allan, a chyssoni yr awduron 
Groegaidd a Lladinaidd ar yr un pwnc; 
ac wedi dyfynu yn helaeth o honynt, 
dywed: — "Two curious British records, 
from which we may, in a great measure, > 
ascertain the time of St. Paul's journey to 
Britain." Felly, wrth ddarllen gweithiau 
y gw^r da uchod, yr ydym yn cael ar 
ddeall bod yr awdwyr enwog yn gwbl 
argyhoeddedig ynddynt eu hunain i'r 
apostol fod yn yr ynys hon. Ond gyda 
Haw, ein dyledswydd ni yw edrych a "yw 
y pethau hyn felly," gan fod ereill, llawn 
mor enwog a hwythau, yn gwrthddadleu 
yn erbyn y tebygolrwydd i'r apostol allu 
ymweled a Phrydain. 

Dywed Clement o Rufain, i "Paul 
deithio hyd eithaf derfynau y gorllewin, a 
thystiolaethu o flaen y Uywiadwyr." 
Ond beth a olygai Clement wrth "derfynau 
eithaf y gorllewin" sydd bwnc aneglur, ac 
anhawdd ei benderfynu i foddlonrwydd, a 
hyny o herwydd fod cynnifer o wahanol 
farnau yn ei gylch. Dywed rhai (Kitto's • 
Cyc. Paul; Davidson's int. vol. li., p. 101; 
Alexander's Brit, Chu., p. 45) nad y w yr 
ymadrodd yn cynnwys rhagor na darfod 
i'r Apostol bregethu yn y parthau gorllew- 
inol o'r ymherodraeth Rhufeinig; ac mai 
wrth y terfynau eithaf y golygir lUyricum 
ac Itali. O'r tu arall, yr ydym yn cael 
awduron enwog ereill yn dangos fod 
Prydain yn cael ei chyfrif ym mhlith 
ardaloedd eithaf y gorllewin. Catullus 
a'i geilw "yr ynys bellaf o'r gorllewin;" 
ac mae Theodoret, torn. 4. sertn. 9., p. 610, 
yn cadarnhau yr un golygiad. Hieronym 
a ddywed yn tin o'i ysgrifeniadau, i'r 
Apostol Paul ar ol iddo fod yn yr Yspaen, 
fyned o un wlad i'r llall, gan ddyn- 
wared gyrfa haul y ffiirfafen; "O for i 
for, a phregethu yn yr ardaloedd gorllew- 
inol." A rhag i neb gamddeall beth a 
feddyliai wrth yr ardaloedd gorllewinoU y 
mae yn arwyddocau mewn man arall ei fod 
yn cyfrif Prydain yn un o'r cyfry w. Er 
fod Paul wedi dy weyd yn ei lythyr at y 
Rhufeiniaid, "Mi a ddeuaf heibioch i'r 
Yspaen," nid ydym yn sicr iddo fod yno, 
ac nis gwyddom lai na chafodd annogaeth- 
au a chymhellindau lawer i hyny; ond 
teimlodd hefyd yr un peth at fanau ereill,. 
ac y lluddiwyd ef, naill ai gan amgylch- 
iadau neu gan Ysbryd Duw. Wedi'r 
cyfan, nid ydym yn alluog i brofi i'r^ 
p- ' . 

' * " Origines Sacras" chap. 1., p. 40. 



Digitized by 



S24 



YB HAUL. 



gwrthwyneb, jn gymmaint a bod yr Ts* 
grythyr Lan yn ddystaw ar y pwoc. 

Venatns Fortunatas, un o feirdd enwog 
y chweched ganrif, a ddywed yn un o'i 

faniadau i ''Paul g^oesi y mor, a myned 
yd yn Ynys Brydain;" ondgwrtbodaereill 
dystiolaeth o'r chweched ganrif, i brofi yr 
hyn a gymmerodd le yn y gyntaf I 
Heb law yr awduron uchod, dy wedir fod 

Emdefiges Frytanaidd o'r enw Gwladys 
uffydd (neu fel y galwai y Rhufeiniaid 
hi, Claudia Ruffina), yr hon a anwyd ac a 
fagwyd yn y wlad hon, yn byw yn yr oes 
hono; ac iddi gael ei dwyn i Rufain gyda 
Charadog Fawr, ac iddi briodi yno a 
phendefig Rhufeinig o'r enw Pudens. 
xchwaneg^r hefyd fod y Pudens hwnw yn 
un o'r seintiau o deulu Cesar (Phil. iv. 22), 
a bod ganddynt fab o'r enw Linus, ac mai 
at y personau hyn y cyfeiria yr Apostol 
Paul' yn ei ail lythyr at Timothens, lie y 
dy wed, " T mae Pudens, a Linus, a Chlaudia 
yn dy anerch." Diau fod y teulu uchod 
yn ddigoi^ adnabyddus i Timotheus, cyn y 
Duasai Paul yn cyflwyno eu hanerchiad 
iddo. Ac yn awr, y casgliad sydd yn cael 
ei dynu oddi wrth yr uchod yw, fod 
Gwladys yn sefyll yn uchel ym mam y 
'Cristionogion, a*i bod hefyd yn teimlo yn 
ddwys dros sefyllfa druenus ei chyd- 
wladwyr y Brytaniaid, y rhai oedd yn 
hollol anwybodus am wybodaeth o'r 
Efengyl: a thrwy ei bod hi mor enwog 
ym mhlith y Cristionogion, iddi Iwyddo i 
gael gan Paul fyned hyd yn Ynys Brydain, 
a phregethu *'yr le&u a'r Adgyfodiad 
iddynt" 

Ffurfiwyd y dyb uchod oddi wrth rai o 
eaniadau Martial,* y bardd Rhufeinig, yr 
Ewn mewn priodaseerdd o'i eiddo i 
Pudeus a Claudia b, ddywed, wrth ddar- 
lunio tlysni pridweddol y bendefiges Fry- 
tanaidd arliwiedig, — 

**Cludia cseruleis cum sit Ruffina Britaiinis 
Edita, cur Latise pectora plebis habet? 
Quale decns formse? Romanam credere 
matres, 

Italides possunt, Atthides esse suam. 
Bii bene, quod sancto peperit fsecunda 
marito 

Qnot sperat generos^ quotque puella 
norus. 

Sic placeat superis, ut conjuge gaudeat 
uno, 

Et semper natis gaudeat ilia tribus."t 

Noda hefyd fod ganddynt fab o'r enw 
Linus, ac arwydda y bardd ei fod yn 

* Martial Epigrams, lib, 54. 

I Yr ydym yn rhoddi y pennill uchod fel y 
mae, rhag i ni ei enhaddo wrth ei gyfieithu^ ac 
er mwyn dangos y ganmoliaeth a roddir i 
bendefiges Gymreig gan un o feirdd enwog 
Rhttfiun. 



dymuno iddynt fy w i fyned yn hen. Wrth 
sylwi yn fanol ar y cyd-darawiadan hyn, 
bernir yn gyifredin mai yr un personau 
yw y rhai y cyfeirir atynt gan Martial a 
chan Paul; ac yn wir, rhaidcyfaddef fod 
cynimaint o debygolrwydd rhyngddjrtit, 
nes yr ydym yn cael ein tueddu i gredu yn 
drwyadl mai at yr un personau y cyfeiria 
y ddau. Edryched y darllenydd yng 
ngwaidi yr Archddiacon Williams (Pudens 
and Claudia, p, 34), ac yna caiiF eglurh^ 
pellach ar yr banes. 

A hyn eto yr anghytnnir gan rai, a 
gwrthddadleuant trwy ddyweyd ei bod yn 
afresymol i gredu y galfai hyd yn oed 
bardd paganaidd wenieitho mor bell, a 
dymuno i Pudens a Gwladys hir oes i fy w, 
a hwythau ar yr un pryd yn proffesu 
Criationogaeth, yr hon oedd mor groes a 
gwrthwynebol i dueddiadau y paganiaid 
eilunaddolgar! Cariant eu gwrthddadl 
ym mlaen ym mhellach, trwy ddyweyd bod 
Paul wedi ysg^fenu ei ail lythyr o Rufain 
at Timotheus yn y flwyddyn 63 O.C. 
CDavidson*8 Intro,), ac nad ysgrifenodd 
Martial ei ganiadau cyn y flwyddyn 80, a 
rhai o hon ynt ddim cyn y fl. 96, ac felly fod 
gormod o amseriad rhwng y naill a'r Hall i 
allu bod yn gysson &'u gilydd. 

Dy wedwn ninnau nad oes fawr o Bynwyr 
yn eu hymresymiad cyntaf, o blegid nid 
cyfeirio at egwyddorion y naill a'r Hall y 
bydd y beirdd, pan yn canu priodasgerddi 
i'w cyfoedion, neu eu cyfeillion, ond 
dymuno iechyd, cysur, Uwyddiant, a hir 
oes 1 fyw iddynt; dyna reol gyffiredin 
plant y gan; ac ymddengys i mi fod 
Martial yn eithaf cysson a rhesymol yn ei 
gynllun, pan yn canu y gerdd dan sylw i 
Pudens; a gellir casglu, oddi wrth resymau 
y rhai sydd yn dadleu yn groes, nad ydynt 
yn deall ond y peth nesaf i ddim ar deithi 
yr Awen farddol. 

Ac mewn ffordd o atebiad i'r gosodiad 
olaf o'u heiddo, dylent gofio fod y bardd 

Sn awgrymu fod y briodas wedi cymmeryd 
e ym mhell cyn amser y cyfansoddwyd 
y gan, a thrwy hyny, nid ydym yn gweled 
un math o anghyssondeb yn y byd yn y 
ddau hanes. Ond nis gallwn yn well na 
rhoddi dyfyniad o ysgrif alluog sydd wedi 
^mddangos yn barod ar y pwnc, a dyma 

"That Claudia, spoken of by St. Paul, 
liyed in the reign of Nero, and could not 
be known to Martial, who was liying sixty 
years after, in the reign of Trajan. But 
to this it may be answered, that notwith- 
standing the eleyenth book of Martial's 
Epigrams was part of it written in the 
reign of Nerva or Trajan, yet it does not 
follow but that some of those poems 
might be penned a sreat while before. It 
is true the poefr died in the reign of 
Trajan, but then we are to ccmsider that 



Digitized by 



YR HAUL. 



325 



he liyed to a great age, that he had 
formerly been an intimate acquaintance of 
Silius Italicus, who wrote the second 
Punic war, and in whose consulship Nero 

despatched himself. Now, when 

Nero was emperor of Rome, and most 
probably towards the latter end of his 
reig^, the Second Epistle of St. Paul to 
Timothy was written, in which the saluta^ 
tion of Pudens and Claudia is mentioned; 
80 that notwithstanding any chronological 

reasons insisted on St. Paul's 

and Martial's Claudia may be the same 
person." — Collier's Ecclesiastical History, 

Yr ydym yn meddwl fod hyna yn Uawn 
ddigon ar y gwahanol farnau blaenorol, 
heb eisieu i ni wneyd un math o sylw ym 
mhellach arnynt. 

Hefyd os ydym i gredu profion traddod- 
iadol, gellir^ymhelaethu Ilawer ar y tebyg- 
olrwydd o fod yr apostol wedi ymweled 
a'r wlad hon, ond fe ymattaliwn ni yn awr 
ar roddi un yn enghraifft, yr hon sydd fel 
hyn : — 

Wrth aredig mewn cae, ger llaw y 
Cil^wyn, ym mhlwyf Myddfai, sir Gaer- 
fyrddin, yn Neheubarth Cymru, cafwyd 
careg, ac yn ysgrifenedig arni y frawddeg 
ganlynol: — 

**TN T PAN HTN T BU 8ANT PAWL YN 
PREGETHU, AO ELIM, AP OWEN OOCH, A 
LADDWTD, AC A OLADDWYD, YN Y PAN 
HON AM BBEGETHU CRIST." 

Dygwyddodd yr amgylchiad* uchod er 
ys yn agos i 35 neu 40 mlynedd yn ol, os 
wyf yn cofio yn gy wir, ac fe fu y diweddar 
Barch. Mr. Dayies, Sardis, yn pregethu y Sul 
canlynol i hyny ar ben y gareg, i dorf 
anferthol o wrandawyr. Anfonwyd y 

gareg wedi hyny i'r Gywreinfa Brydeinig, 
e y mae iV gweled y dydd heddy w. 
Gallasem ychwanegu lluaws o awdur- 
dodau heb law yr uchod, ond i ddim 
pwrpas, o blegid maent mor amrywiol yn 
eu barnau, ac mor groes i'w gilydd, fel na 
byddai o un budd i*r darllenydd eu canlyn 
ym mhellach, ond os y w efe yn dewis ym- 
osod ar gorchwyl, darllened weithiau yr 
esgobion canlynol: — Stillingfleet, Usher, 
Burgess, a Godwyn; ac yno y caiff weled 
sylwadau helaeth ar y pwnc. 

Ond pa fodd bynag y penderfynir y 
ddadl uchod, yr ydym ni, wrth ddal y 
dadleuwyr a'r gwrthddadleuwyr' ar gyfer 
en gilydd, a sylwi yn fanol ar resymau y 
naill a'r Hall, wedi dyfod i'r penderfyniad 
oV diwedd fod seiliau digonol genym i 
gredu fod yr Apostol Paul wedi ymweled 
ag Ynys Brydain. Ac os na ellir profi 



* Dyna y pryd y darganfjrddwyd y gareg, 
ac y cymmeroadd yr am^lcniad o bregetnu ar 
ei phen gan Mr. Davies, le mor agos ac ydym 
yn cofio. 



hyny yn gadamhaol, tu hwBt i bob am- 
mheuaeth a gwrthddadl, nis gelHr 
ychwaith ei wr3iod a'i wadu fel dycnym- 
myg noeth ; a hyny am fod dy nion Ilawn mor 
alluog a medrus wedi ysgrifenu dros y 
gosodiad ag sydd wedi croesddadleu yn 
erbyn hyny. 

BRAN AB LLYB LLEDIAITH. 

Y farn fwyaf cyffredin, yn ol tystiolaeth 
yr ysgrifenwyr .diweddaraf ar ddjrfodiad 
yr Efengyl i Brydain yw, mai Bran ab 
Llyr Llediaith oedd y cyntaf a'i dygodd. 
Sylfaenwyd y cyfryw grediniaeth yn ol 
awdurdod y Trioedd ac Achau y Saint, He 
y dywedir fel hyn:— 

"Tri menwedigion Teyrnedd Ynys 
Prydain : Bran ab Llyr Llediaith, a ddyg- 
wys gyntaf flFydd yng Nghrist i Genedl y 
Cymry o Bufain, lie y bu efe saith jnlynedd 
yng ngwystl ei fab Caradawc a ddug gw^r 
Bhufain yng ngharchar gwedi ei fradychu 
drwy hud a thwyll a chynllwyn Aregwedd 
Foeddig."-.-Tr. 36. 

Mewn Ue arall dywedir: — 

** Brail ab Llyr Llediaith, yr hwn oedd y 
cyntaf o Genedl y Cymry a gofleidiodd y 
ffydd yng Nghrist" 

Eto:— 

**Bran oedd y cyntaf a ddygodd y 
ffydd Gristionogol i'r wlad hon." 

Mae yr hanes a roddir am ddyfodiad yr 
Efengyl i'r ynys hon, drwy offerynoliaeth 
Br4n, yn rhywbeth tebyg i hyn:— rPan 
ddaeth Claudius Cesar drosodd o Bufain 
i'r ynys hon, a hyny gyda bwriad i ryfela 
a'r Brytaniaid, dewiswyd Caradog ab 
Bran ab Llyr llediaith i fod yn Llywydd 
ar fyddinoedd y Cymry, am ei fod yn un 
mor ddewr a gwrol, ac wedi enwogi ei hun 
fel blaenor hyddysg mewn rhinweddau 
milwrol; ac arwieniodd ei fyddinoedd i*r 
maes am naw mlynedd,* ac yn ystod yr 
amser hwnw, gwnaeth ddifrod a galanasdra 
mawr ar ei elynion, nes oedd ei ddewrder 
wedi ennill iddo lawryf gwyrdd anfarwol- 
deb yn ei wlad, ac yng n^olwg ei gyd- 
genedl y Brytaniaid! Ona er cymmaint 
oedd ei awydd a'i ymdrech i amddiffyn 
rhyddid ac iawnderau ei genedl, rhag 
myned o dan iau ormesol y Khufeiniaid, 
cafodd ei orchfygu gan Ostorius, blaenor y 
galluoedd Bhufeinig, ym mhen y naw 
mlynedd; a thrwy fradwriaeth Aregwedd 
Foeddig,! cafodd ei draddodi i ddwylaw ei 
alon, efe a'i dad, yng nghyd a'r holl deulu; 
a chymmerwyd hwynt yn garcharorion i 
Bhufain ! Tra yr oeddynt yn garcharorion 
yno, clywsant Efengyl lesu Grist yn cael 
ei phregethu gyda'r fath. ddylanwad 



* Humphrey Llwyd?s Breyiary, p. 20. 

t Y Rhufeniaid a alwent Aregwedd Foeddi^ 
yn Cartismandua. Aregwedd oedd ferch i 
Afarwy ab LIudd. 



Digitized by 



326 



TR HAUL. 



eifeithiol a oedd y bobl yn 

tafla ea heiloDod i'r wadd ac i'r ystlomod, 
heb ofni y peryglon a*r canlyniadaa allasai 
ddyfod iw cy far fod wrth wneyd hynyl 
Ac yn ystod y saith mlynedd y ba Bran 
a'i deala yng ngharchar Bhofain, cafodd 
ei ennill i*r ffjrdd Gristionogol, aU wneyd 
yn gyd-ddinasydd a> saint, ac yn on o 
denln Daw. Gwnaeth y saitfa mlynedd 
carchariad y fath argraff ddwfn ar reddwl 
gwrol a pnenderfynol Caradawg, nes ei 
duedda i wneyd un ymgais am ryddbad, a 
hyny ar dir teg ac eithaf rhesymol. Pen- 
deH^nodd gyfansoddi araith, yn yr hon y 
bwriadai ddancos ei deimladau ar y pryd; 
cjrfansoddodd ni, a thraddododd hi ger 
bron Claudins Cesar, yr ymherawdwr, 
gyda'r fath ddylanwad, nes y cafodd 
Caradawc, yng nghyd a'i dad, aV teulu, eu 
rhyddhan mewn canlyniad.* Ar ol iddynt 
gael rhyddhad o'r carchar, dywedir yn y 
Trioedd i Bran ddwyn gydag ef Bid, 
Cyndaf, ac Arwystli Hen, o Bufain, i fod 
yn hyfforddwyr i'r Cymry yn egwyddorion 
y g^efydd Gristionogol; ac hefyd awgrymir 
mai laddewon oedd y ddau flaenaf, ac mai 
Bhufeinwr oedd yr olaf. 

Yn awr bemir oddi wrth yr awdardodan 
uchod, bod yr Efengyl yn yr ynys hon o 
gylch y flwyddyn 58 neu 59 O.C. ; ac mae 
hyny yn gysson &*r hyn ddywed Gildas, ei 
bod hi yma cyn y flwyddyn 60, a chadarn- 
heir y golygiad yn nychweliad Bran o 
gaethiwed Bhufain. Yr oedd bywyd 
gweddaidd ac ymarweddiad hardd Bran y 
fath, ar ol iddo gael ei ennill iV £fydd 
Gristionogol, fel y cafodd ei alw o hyny 
allan yn **Bran Fendigaid.*' Dywedir na 
ddychwelodd holl deulu Br&n gydag ef o 
Bufain — fod rhai wedi aros yno, ac nid oes 
un hanes yn oael ei roddi am Caradawg, ar 
ol ei ymddangosiad ger bron Claudius; a 
tfarwy hyn dywedir mai merch Caradawg, 
wyres Bran, oedd Claudia, yr hon a briod- 
odd a Pudens; ac mae yr ysg^fenwyr 
Bhufeinigyn haern y peth fel fPaith wirion- 
eddol ! Wei, gan nad beth am hyny, nid y w 
yn beth ammhosibl, er ei fod yn taro dipyn 
yn ddyeithr ar glust ambell un anghyfar- 
wydd ar dudalenau hanesiaeth foreuol; 
ond gallem ni feddwl fod digon o debyg- 
olrwydd a phriodoldeb yn y dy wediadr pe 
na byddai dim ond yr ysgrifeniadau 
Bhufeinig yn dy wedyd hyny, o blegid pwy 
wyddai yn well na hwy am yr amgylch- 
iadau? 

Yn nesaf, at y gw^r ddaeth gyda Bran 
o Bufain« Mewn perthynas i Bid a 
Chyndaf, nid rhy w lawer o fanylion ydym 
yn gael am danynt ar ol eu glaniad yn yr 
ynys, ycfawaneg na*u bod gwedi llwyddo i 



* Pwy bynag sydd yn teimlo awydd i gael 
gweled yr arail£, darllened Tacit. Anal. L. 12. 
chap. 37. 



droi llawer oV Cymry i*r ffydd Gristion- 
ogol, a bod ^offftdwriaeth yn enwog yng 
ngwlad Gwent ym mhen blynyddau ar m 
en marwolaeth. Am Arwystli, dywedir 
mai enw Cymreig am Aristobulns ydyw, 
yr hwn a enwir gan yr Apostol Paul yn ei 
lythyr at y Bhufeiniaid (Bhul xyi 10), 
**Anerchwch y rhai sydd o dylwyth 
Aristobulus.** 

Dy wed yr Esgob Burgess ym mhellach, 
fod Arwystli wedi cael ei ordeinio gan Paul 
i fod yn **esgob i'r Brytaniaid." Y mae 
Cressy drachefn yn dywedyd fod Aristo- 
bolus wedi ei urddo gan Paul yn Bhufain, 
ac iddo gael ei ann>n i bregethn, ac i 
fdgeilio y Brytaniaid. A dywed eto ym 
mhellach, iddo farw yn Ynys Afallon, O.C. 
99, a bod ei goffitdwriaeth yn cael ei chadw 
yn yr Eglwys ary 15fed dydd o fis Ma wrth. 
{Essay on the Welsh Saints, p, 81.) 

Dyna yr hanes a roddir am ddyfodiad 
yr Efengyl i'r wlad hon trwy offerynoliaetb 
Bran Fenedigaid; ac yn wir, yr ydym yn 
gallu anadln awyr iachach yn hinsawdd yf 
hanes uchod rhagor on hanes arall a 
welsom hyd eto: mae yr holl amgylchiad- 
an yn cyd-daro mor gy wir, ac uniongyrch- 
ol, fel nad oes bosiblrwydd eu gwado. 
Ac oddi eitbr i rywun, neu rywrai, alia 
dwyn ym mlaen ryw awdurdod idd en 
gwrthbrofi, cadamach na dim a ddygwyd 
eto, nis gellir byth wrthod yr hanes, ond 
fe erys fel ffiiith hanesyddol a hollol 
wirioneddol. 

Ym mha gwr o'r ynys y tywynodd 
goleuni yr Efengyl gyntaf, nid ydym yn 
sicr; er hyny tueddir ni i g^redu mai tua'r 
Esyllwg, yn Neheubarth, y cymmerodd 
hyny le; ac os mai Bran a'i dygodd yma, 
cefnoga hyny y dywediad; o blegid y mae 
yn naturiol i ni gredu i Bran, ar ol dy- 
chwelyd o gaethiwed Bhufain, fyned at 
ei bertbynasau a'i gyfeillion yn gyntaf. 
Hefyd, y mae yr hyn a ddywedir am Bid, 
fod **ei goffadwriaeth yn enwog yng 
ngwlad Gwent am flynyddau ar ol ei 
farwolaeth," yn cadarnhau yr un gosodiad. 
Eto ym mhellach, dywedir fod ffermdy* yn 
sir Forganwg, o'r enw Trefran, yr hwn a 
nodir allan gan draddodiad fel lie cartrefol 
Bran. Nid yw ym mhell oddi wrth 
Llanilid, neu Eglwys Bid, yr hon sydd yn 
cael ei hystyried fel yr Eglwys henaf ym 
Mhrydain. Gelwir gwyl olwyfol y lie yn 
** Gwyl Geri," oddi wrth Ceri, yr hwn fel 
y meddylir oedd yn hen daid i Bran! Yn 
awr, casgliad oddi wrth y mynegiadaa 
uchod yw, mai yn yr Esyllwg, yn 
Neheubarth, y pregethwyd hi gyntaf. 

Er ein bod wedi olrEain ei dyfodiad i'r 
wlad hon mor bell ag y gall hanesiaeth 
foreuol ein cynnorthwyo, nid ydym yn 
alluog i roddi barn am Iwyddiant yr Eg- 



• Williams's Cymry, p. 56. 



Digitized by 



YR ilAUL. 



327 



Iwys Gristionogol yn ynys hon oddi 
ar amser Br&n Fendigaid hyd deyrnasiad 
Lies ab CoeU* yr hwn a elwir hefyd yo 
Lleurwg, a Lleafer Mawr, tna diwedd yr 
ail ganrif: felly rhaid i ni roddi cam ym 
mlaen dros yn agos i chwech ugain 
mlynedd. Dywed y Trioedd am dano fel 
hyn: — 

**Llearwg ab Coel ab Cyllin Sant, a 
elwir Lleufer Mawr, a wnaeth yr Eglwys 
gyntaf yn Llandaf,|a bono a fa y cyntaf 
yn Tnys Brydain, ac a ddodes fraint 
Gwlad a Cheoedl a brawd a briduw 
(tyngiad) ar a fyddaint o'r fSydd yng 
Nghrist"— TVt. 35. 

Gwelwn oddi wrth y Trioedd nchod, 
mai Lies ab Coel oedd y brenin cyntaf a 
eofleidiodd Gristionogaeth yn y wlad hon. 
Mae banes yr Eglwys Gymreig, yn ei 
gwahanol sefyllfaoedd, o amser Lies ab 
Coel ym mlaen, yn faynod o ddyddorol, 
ond ni pherthyn i ni ei chanlyn ar hyn o 
bryd; er ef allai y gwnawn hyny ryw 
bryd yn y dyfodol, mewn rhyw fiordd. 
Mae y cynnydd sydd wedi cael ei wneyd 
yn ei llwyddiant hyd heddy w, yn dangos 
fod rhyw gyfnod bendigedig yn ei haros 
yn y dyfodol; a brysio wneloV boren, pan 
byddo ei baner hi yn chwifio o'r gorllewin 
pell o Ewrop, hyd wlad y Twrc yn Asia. 

Ertb Gltn Cothi. 



PREGETH 

A draddodwifd yn Egltoya T n, Gor- 

p'henaf 1867. 

"Yna hwy a ddodasant en ddwylaw amynt, 
a hwy a dderbyniasant yr Yr Ysbryd GlSn. — 
AoTAu viii. 17. 

Yn y bennod hon yr ydym yn cael hanes am 
Phylip, yr hwn oedd wedi ei ordeino gan yr 
ApostoHon i fod yn ddiacon (neu efengylwr), 
yn myned i waered i ddioas Samaria ac yn 
pregethu Crist yno, *'a'rbobl yn gy tdn a ddal- 
iodd ar y pethau addywedwyd gan Phylip, wrth 
glywed o honynt, a gweled yr arwyddion yr 
oedd efe yn eu gwneuthur; a hwy a fedydd- 
iwyd yn w^r ac yn wragedd. A phan glybu 
yr Apostoiion yn lerwsalem, dderbyn o 
Samaria air Dow, hwy a anfonasant atynt 
Pedr ac Joan ; y rhai wedi dyfod i waered a 
weddiasant drostynt am iddynt dderbyn yr 
Ysbryd Glfin. Yna hwy a ddodasant eu 
dwylaw amynt, a hwy a dderbyniasant yr 



* Ceir peth hanes vma a thraw, yn enwau y 
saint, yn ystod y cvfwiig uchod hefyd, megys 
Cyllin ab Caradawg, ac Eigen, merch 
Caradawg, yr hon oedd y santes gyntaf ym 
mysg cenedl y Cymry, yr hon hefyd a briododd 
Sarllog. Arglwydd Caer Caradawg; ond nis 
gwyddom pa un ai cyn mynediad Caradawg i 
Kn&in neu ar ol ei ddychweliad oddi yno y 
ganwyd Eigen. 



Ysbryd Glfin." Oddi wrth yr hanes byr 
yma, gwelwn fod defod, cynnwysedig o 
weddi ac arddodiad dwylaw yn amser yr 
Apostoiion yn canlyn Bedydd, yn cael ei 
gweinyddu ar y rhai a fedyddiwydd eisoes; 
yr hon ddefod a adwaenir y dyddiau presen- 
nol wrth yr enw Conffirmasiwn. Gwelwn 
hefyd fod y ddefod nea yr ordinhfid hon yn 
cael ei gweinyddu gan y radd nchaf o wein- 
idogion yr Eglwys. Yr oedd Phylip wedi 
ei ordeinio i waith y weinidogaeth fel 
efengylwr neu bregethwr yr Efengyl. Yr 
oedd wedi ei fendithio fi gallu i gyflawnu 
Kwyrthiau, ac yr oedd ganddo awdurdod i 
fedyddio; ond fe ymddengys nad oedd y 
gallo i gonffirmio wedi ei roddi iddo. 
Danfonodd yr Apostoiion ddan o'u rhif eu 
hunain i wneuthur hyny. Gallwn gasgla 
hefyd oddi wrth yr hanes ger ein bron, mai 
nid dyma'r tro cyntaf y gweinyddiwyd yr 
ordinhfid yma. Nid ydym yn cael yr 
awgrymiad lleiaf fod un petrusder neu ym- 
gynghori ym mhlith yr Apostoiion pa beth 
i'w wneuthur pan glywsant yr hyn ag oedd 
wedi cymmeryd lie yn Samaria, fel yn ddiam- 
mheu y bnasai pe byddai yn beth hollol 
newydd; ond danfonasant Pedr ac loan yn 
uniongyrchol, yn ol arferiad ag oedd eisoes 
wedi ei sefydlo. Yr ydym yn cael enghraifit 
arall o gonffirmio yn y 19fed bennod o'r 
Aetao, He y darllenwn i'r Ephesiaid gredu a 
chael eu bedyddio; ac yna Sant Paul a 
osododd ei ddwylaw arnynt Gwelwn yma 
eto fod y ddefod hon yn canlyn Bedydd. Yr 
ydym yn cael yr un apostol yn y 6fed bennod 
o'r Hebreaid, pan yn nodi allan egwyddorion 
athrawiaeth Crist, yn enwi **bedydd ac 
arddodiad dwylaw.'* Wrth yr olaf y 
meddylir yn gyffredin ConffirmasiwiP; *ac yr 
oedd yn ymddangos mor eglur felly i Calfin, 
nes y dywed fod y man hwn o'r Ysgrythyr, yn 
ei farn ef, yn ddigon i brofi ar unwaith fod 
Conffirmasiwn wedi ei sefydlu gan yr Apostoi- 
ion. Y mae'r ddefod hon, o sefydliad yr 
Apostoiion, yn eyfateb i un tebyg ym mhlith 
yr luddewon. Yr oeddynt hwy yn arfer 
myned fi*u plant ger bron y gynnulleidfa pan 
yn 13 oed; a phan yr oeddynt wedi dysgu 
y gyfraith, a'r esboniad o honi, yng nghyd 
fi'u gweddiau dyddiol, yna y gelwid hwynt 
yn Feibion y Gorchymmyn. O hyn allan, 
yr oeddynt hwy eu hunain i fod yn atebol am 
eu pechodau a'u eyflawniadau; ond cyn hyn, 
y tadau, ac nid y plant, oedd yn atebol am 
danynt. Dywedir wrthym fod gweinyddiad 
y ddefod hon ym mhlith yr luddewon yn 
terfynu trwy weddi a mawl. Gwelwn ynte 
nad rhywbeth newydd a dyeitbr ydyw y 
ddefod o eiddo ein Heglwys, ond ei bod 
wedi ei sefydlu gan yr Apostoiion, ac wedi 
ei dwyn ym mlaen trwy yr oesoedd canlynol 
gan olynwyr yr Apostoiion. Dywed Tertul- 
ian, yr hwn oedd yn byw yn yr ail ganrif, fod 
y ddefod hon yn cael ei harfer yn ei amser 
ef. '*Ar ol Bedydd," meddai e^ «y mae 



Digitized by 



328 



Yft HAUL. 



arddodiad dwylaw a gweddio am ddyfodiad 
yr Ysbryd Gl&n/' Llefara Sant Cyprian yn 
y drydedd ganrif, a lerom yn y bedwaredd 
ganrift am arddodiad dwylaw fel ordinbSd 
arferedig yn yr boll Eglwysi. Dylai y 
ddefod bon, ynte, fod yn wertbfawr yn ein 
golwg o berwydd ei bynafiaeth ac o herwydd 
ei bod wedi ei bwriada i erfyn am fenditb 
Dow ar gynniiir a'i derbynio. Sylwaf— - 

I. Ar natur ac amcan yr ordinbid bon. 

II. £i defnyddioldeb, a'r lies sydd yn deillio 
oddi wrtbL 

Gobeitbiaf y bydd yr yebydig sylwadaa a 
wnaf yo foddion i symmud ymaitb ragfam, 
a tbafla rbyw oleoni ar y pwnc o dui ein 
sylw. 

I. Natur ac amcan ConffirmaBiwn. 

Nid oea un drefn ag sydd yn pertbyn i'n 
Heglwya wedi cael ei obamddeall a'i cbam- 
ddarllunio yn fwy na'r ordinhlui bon. Clywn 
rai weitbian yn ei galw yn *'Fedydd 
Esgvb;" ei cbam enwi ydyw byn. Nid 
Bydydd ydyw. Mae dwfr, fel arwydd 
gweledig oddi allan, yn banfodol i Fedydd ; 
ond gwyddom nad oes an dafn o ddwfr yn 
cael ei ddefnyddio yn yr ordinb&d yma. 
Clywn ereill yn dyweyd mai ben ddefod 
babyddol ydyw. Ob baerant byn, y mae yn 
rbaid liddynt gyfaddef fod yr Apostolion eu 
bunain yn arfer Pabyddiaetb. Dynion 
anwybodus yw y eyfryw na wyddant ddim am 
natur yr ordinh^, na banes yr Eglwys, nac 
ycbwaith am gyfeiliornadau Pabyddiaetb. 
Tn ami befyd y gwelwn ryw gracb ddoctor- 
iaid anwybodus a bunanol yn ysgrifenu i'r 
newyddtadnroo Cymreig ac yn gwoeutbur 
gwawd o*r ddefod bon, er mwyn creu rbag- 
farn yn meddyliau y werin. Nid ydyw'r 
eyfryw ^n baeddu ein sylw, ond fel gwrth- 
ddrycbau o dosturi. Os na allant gael rbyw 
destyn y g wyddant rywbetb yn ei gylch i 
ysgrifenu arno, gwell fyddai iddynt fod yn 
ddystaw, yn He amlygu eu bunain, yn eu 
biawn liw — yn ddynion Uawn o ragfam a 
dallbleidiaetb. Gwelwn yr ordinhEd bon 
weitbiau yn cael eu darlunio gan y eyfryw 
fel pe byddai yr esgob yn honi bawl wrth ei 
gweinyddu i gyfranu yr Ysbryd Glan; a 
llefarant mewn cellwair am yr Ysbryd fel yn 
dyferu trwy fysedd yr esgob ar benau y rbai 
a gonffirmir. laith cabledd a gwawd' yw 
iaitb fel yna, boUol annbeilwng o neb a eilw 
ei bun yn Gristion. Gwyr pawb ag sydd 
wedi darllen trefn Conffirmasiwn yn y Llyfr 
Gweddi, neu wedi bod yn bresennol yn y 
gweinyddiad o'r ordinb&d, na wna'r esgob 
ond gweddio mewn modd gostyngedig a 
difrifol am i Dduw roddi gras ei Ysbryd 
GlEn i'r rbai fydd yno ger ei fron. Gweddio 
oedd yr Apostolion; Duw oedd yn rboddi 
yr Ysbryd. Pan yn galw Conffirmasiwn yn 
ordinbfid, na fyddled eicb bod yn barod i 
feddwl fy mod yn ei cbodi cyfuwcb a'r 
sacrament o Fedydd neu Swper yr Arglwydd. 
Ond er nad yw o gymmaint pwys ag un o'r 



ddwy a enwait, etc y mae y ddolen rbyng- 
ddynt yn cydio y ddwy ft'u gilydd — yn 
edryeb yn ol at y Bedyddfiten, ac ym nUaen 
at Fwrdd yr Arglwydd. Amcan a dyben yr 
ordinbfid yma yw dwyn y eyfryw ag sydd 
wedi eu bedyddio i'w baddy sgu a'u bathraw- 
iaetbo yn y grefydd Gristionogol, i gydnabod, 
cadarnbau, ac adnewyddn y cjrfammod a 
wnawd wrtb eu bedyddio; a hyny ger bron y 
gynnulleidfa a'r esgob; ac befyd i dderbjm 
budd a lies, gweddi gyboedd, a benditb esgob- 
ol, i'r dyben iddynt dderbyn gras Daw 3m 
belaetbach. 

Y mae yn ddiammbeu fod nod ym mywyd 
dyn duwiol pan ddecbreuodd ef fyw felly. 
Yn awr y mae yn rbaid i'r nod o ba un y mae'r 
Cristion yn decbreu ei fywyd crefyddol fod, 
naill ai Bebydd, Conffirmasiwn, neu Edifeir- 
wcb. Yn y rbai ag sydd yn cael eu dy- 
cbwelyd o broffesu rbyw grefydd arall i 
Gristionogaetb, Bedydd yw y nod oddi wrth 
ba un y mae eu bywyd crefyddol yn decbreo. 
Yn y rbai ag sydd wedi eu baddysgu a' a 
dwyn i fyny o'u mebyd yn y grefydd Grist- 
ionogol, Conffirmasiwn ydyw deebreuad eu 
bywyd crefyddol ; eanys nid yw yr amser o'u 
Bedydd byd byn ond amser o barotoad neu 
addysgiad. Ond gyda golwg ar y eyfryw ag 
sydd wedi esgeuloso y cyfieusdra euraidd 
hwn, neu wedi syrtbio i ryw becbodaa 
gwirfoddol wedi byny, eu nod bwy ydyw, 
edifeirwcb, neu yr amser y cawsantfuddugol- 
iaetb berffaitb ar eu boll demtasiywnau a 
pbrofedigaetbau, fel na syrtbiasant dracbefh 
i unrby w becbod ecbryslawn a gwirfoddol. 

Yr ydym yn awr ynte wedi gweled natur ae 
amcan yr ordinbad yma. Nid gwneyd rhy w- 
beth am y tro cyntaf y mae y rbai a 
gonffirmir, ond cadarnbau yr byn a wnaeth- 
pwyd o'r blaen. Y mae pob un a gyflwynir, 
neu a gyflwyna ei bun i'r Arglwydd yn y 
Bedydd, yn myned i gyfammod E'r Arglwydd. 
Mae Bedydd yn golygu rbwymau yn gystal 
a breintiau; addunedau du y dyn yn gystal 
ag addewidion o du Dduw. Yr addunedau o 
du y dyn, yn ol trefn ein Heglwys fedyddio, 
ydyw — ymwrtbod & phechod, credu yng 
Nghrist, a cbadw gorcbymmynion Duw. 
Yr addewidion o du Dduw ydyw — gwneutbur 
yn aelod o Grist, yn blentyn i Dduw, ac yn 
etifedd teyrnas nefoedd. 

Addef pob can gen o Eglwys Crist ei bod 
bi yn ddyledswydd ar yr Eglwys, fel Eglwys, 
i ddwyn ei pblant i fyny yn addysg ac athraw. 
iaeth yr Arglwydd. Nid eu cyflwyno i 
Grist yn fabanod yn y Bedydd, ac yna eu 
rboddi allan i'r byd i'w magu, a'u gwabodd 
yn ol ym mben blynyddau i ddycbwelyd 
dracbefn fel plant afradlawn i'r teulu. 
Gwell eu magu a'u meithrin yn y teulu byd 
y gellir — rhag ofn iddynt ddyfod i garu'r 
fammaetb yn fwy na'r fam. Y mae'r ddyled- 
swydd bon yn gorpbwys ar y rbieni yn 
flaenaf. Nis gallant wneutbur yn well na 
tbalu sylw neillduol i'r ffordd mae ein 



Digitized by 



TR tIAUt. 



329 



Heglwys wedi ei phenodi^arwain y plentyn 
gam ar ol gam. Ei gorlfori ef i'r £g- 
Iwys yn y Bedydd. Yna gofain am ei 
holwyddori a*i addysgu mewn modd difrifol, 
byd nes y byddo wedi dyfod i oedran i ddeall 
y gwahaniaetb rhwng da a drwg, yng oghyd 

pbwysfawrogrwydd y saeram^otau ; ao yna 
ei aoDog i ddyfod i gael ei gonffirmio, i 
gadanihau yng ngi^ydd Daw a'r gyn- 
Doileidfa yr adduneddau a wnaethpwyd 
drosto yn ei fedydd. 

II. Buddioldeb yr ordinbftd yma. 

1. Nis gellir meddw) am ddim ag sydd o 
Iwy ddefnydd a gwaaanaetb tuag at gynnydd 
eretydd, na ebynghori yr ieuenetyd yn ddwys 
.adifrifol; ymdrecbo argraffa ar eu meddyl- 
iau pa beth yw prif amcan eu hanfoniad i'r 
byd, a pba beth yw*r gwaith a ddylent ei 
gyflawnu tra yn meddn bywyd ac ieohyd. 
Dylid gwneyd hyn eyn gynted ag y deuant i 
leddu ar reswm a deall i amgyfired y pethan 
yma, a chyn y bydd iddynt gael eu rhwydo & 
maglao y diafol ac arferion llygredig y byd. 
T mae amser ieuenetyd yn dymmor o brofed- 
igaetfaan mawrion, ac o ychydig brofiad a 
phwyll ; am byny y mae'r ieuanc yn sefyll 
mewn angen neillduol am gael ei nerthu a*i 
arfogi yn erbyn ei elynion ysbrydol. 

2. Nis gall dim fod yn fwy addas, priodol, 
a rhesymol, na dynion ieuaine yn ofirwm 
blaenffVwytb eu rheswm, eu deall, eu nerth, 
a*u serefaiadau i'w Creawdwr gogoneddus a 
haelionus, a hyny gyda cbydnabyddiaeth 
mWyaf diolchgar o'i anfeidrol drugaredd yn 
eu prynn oddi wrth felltith y ddeddf; ac yna 
neillduo eu hunain i wasanaeth yr Arglwydd 
yr Hwn a*u prynodd. 

8. Os telir sylw neillduol a phriodol i'r 
ordinh&d ^on, y mae o ddefnydd mawr i 
ddiwygio bywydau Cristionogion yn gyffred- 
inol, a rhwystro arferion gwaradwyddus 
Hawer a alwant eu hunain yn Gristionogion, 
eto heb gofleldio mewn modd gwirioneddol 
y grefydd . y maent yn ei phroffesu, nao 
yehwaith wybod ei begwyddorion cyntaf. 
Sefyllfa druenus ydyw hon i fod ynddi. 
Chwiliwn ein hunain a oes genym ni ryw. 
beth heb law enw. Pa gysur allwn ni gael 
ym mhleserau a difyrwch y byd, pan y medd- 
yliom fod hyd yn oed Tyrciaid a Phagan- 
iaid yn gwarthruddo Cristionogion am eu 
moesau llygredig. Beth a ddywedwn, pan 
mae*r halen wedi colli ei Has, ond ei fod yn 
g;yfiawn yn eael ei sathru dan draed f Chwi 
ag sydd yn caru yr Arglwydd yr Hwn a*ch 
prynodd, estynwch law o gynnorthwy i dynu 
ymaith waradwydd Israel, trwy egwyddori 
eich plant ao ereill sydd o dan eich gofal 
mewn modd difrifol, eu dwyn i fyny yng 
Bgwybodaeth ac ofn yr Arglwydd, a'u dwyn i 
gyfiesu Crist mewn modd cyhoedd yn yr 
ordinhid o Gonffirmasiwn. *'Hyffbrdda 
blentyn ymmhen ei fibrdd" meddai Solomon, 
" a phan beneiddio ni ymedy ^ hi." 
' 4. Y mae yr ordinhSd yma yn foddion i gael 
42— XI. 



bendith Duw ar y rhat a'i derbynio. Yii yr 
hanes sydd genym o weinyddiad hon yn 
amser yr Apostolion, yr oedd rfaoddion 
neillduol ac anarferol yr Ysbryd Glftn yn 
cydfyned k hi, megys eyflawnu gwyrthiau, fte. 
Yr oedd y pethau yma yn angenrheidiol y 
dyddiau hyny, pan oedd yr Eglwys yn e! 
mabandod, er eadarnhan a lledaenu y %dd 
Gristionogol. Y mae'r cyfi^ bethau wed! 
peidio er ys canrifoedd bellach, nid ydynt yn 
awr yn angenrheidiol, ac nid ydym yn 
dysgwy] y fath arwyddion allanol o dywallf- 
iad yr Ysbryd; eto mae genym reswm eadam 
dros feddwl ygwna ein Harglwydd lesu Grist, 
yn yr Hwn y mae boll gyflawnder y Duwdod' 
yn trigo, dywallt i lawr bob amser, roddion 
yr Ysbryd ag sydd angenrheidiol er sancteidd- 
iad ei Eglwys a'i haelodau. Y mae cymhorth 
yr Ysbryd yn anhebgorol angenrheidiol er 
cynnaliaeth pobi Dduw, ac anrhydedd ei enw 
£f; ac y mae Christ wedi addaw, He y byddo 
nifer bychan yn cyduno ac yn gweddio ktno, 
y bydd i'w Dad, yr Hwn sydd yn y nef, 
ganiatau eu gofynion iddynt Amoan ein 
Heglwys, pan yn parhau i gadw y ddefod hon, 
yw adeiladaeth ysbrydol y sawl a'i derbynio. 
Aphaiwyaf difrifol y byddwogyda'rmoddion, 
allanol, mwyaf tebyg y bydd i Dduw gys- 
sylltu ei fendithion mewnol k hwynt. Pan 
fyfyriwn am iynyd ar robrwydd gweinyddiad 
yr ordinhdd hon, yr addunedau aadnewyddir, 
a*r gweddiau a offrymir, a feiddiwn ni 
ddywedyd mai seremoni wag ydyw! Ot 
gwag yw, gwag o blegid ein hysgafnder a'n 
hanghrediniaeth ni fydd. 

Gobeithaf y bydd i'r sawl sydd yn meddwl 
presennoli eu hunain, feddwl yn ddifrifol am 
yr hyn y maent ar fedr ei woeyd. 

Gweddiwn am i weinyddiad yr jrdiohftd 
hon, o dan fendith Duw, fod yn foddion i'w 
gwneyd yn filwyr fl^ddlawn ym myddin ein 
Harglwydd lesu Grist. 

W. P. 



YNYS MON. 

" Melys ynys i ni — jw Mona, 
A'i mynych dew dderi, 
Glftn dwr hallt ei glyndir hi, 
Gordd Eden y gerdd ydi." 

**Nn> oes fis o fewn i'r flwyddyn gyfan yn 
yr hwn yr ymwisga anian mor gemwych a 
mis Awst Medd y gwanw^n ei amryw 
brydferthion, ac y mae Mai yn hoewfis 
blodeuo?, eto ychwanegir at swynion yr 
adegau hyn o'r flwyddyn yn eiucyferbyn- 
iad &*r gauaf a aedi heibio. Ni fedd Awst 
y gyfryw fantais. Daw pryd nad ydym 
yn cofio dim ond gwybr glir, daiar las, a 
blodau peraroglaidd — pryd y mae yr adgof 
am rew ac eira ac oer-wyntoedd wedi 
ymlithro dros gof gan Uwyred ag y diflan- 
asant hwythau od<S ar wyneb y ddaiar— 

• * Digitized by GooqIc 



380 



TE HAUL. 



aeetoyfiMliaiiunr hyfirydywl Y 
▼dd a r perllanaii a adseiniant i 
uAfor; plyga j cangenaa o dan lawn- 
miaa per ffrwythao, a gOBtjmgant i'r 
dawr; a r yd gwedi ei bentjrru yn ysgabaa 
destloB, nea yn chwifiedig ym mhob Ysgafh 
awel a chwyth drosto, mep^s pe bai yn 
gwahodd y cryman, a arliwia yr olygfa ae 
earliw dibafoJ* T mae ryw dyneredd 
addfedd megys yn faofran uwch yr hoU 
ddaiiMT* y mae dylanwad y tymmor yn 
ymddangos fel pe yn ymestyn hyd at y 
fen, ysgogiad araf yr hon ar oraws y maes 
newydd fedi sy weladwy yn nnig i'r 
Unsaid, ond eto y dery ar y glost a swn 
Old ansoniarus/* Bywbeth Ued debyg i 
hynyna yw desgrifiad yr enwog Cbanes 
Dickens o*r mis crybwylledig— mis ag sy 
hoff genym ar ystyriaeth araU« gan mat ar 
yr adeg hon o'r flwyddyn y byddwn yn 
cael taflu gofalon byd o'r neiUtu am 
yohydig, a myned i fwynhau iach awelon 
*an y mor, a chyfeillach hoff mwyn gym- 
dthion a charedigion tua chymniaa Is- 
gwyrfiu ac amrai o 

^ Hen ardaloedd Mona lonydd." 

Ar hvn o bryd cymmerwn vr ysgrifell 
mewn llaw i dynu ryw fras ddarlun o*n 
••hynt,** yn Awst diweddaf^ trwy barthau 
deheuol a gorllewinol yr "ynys dywell," 
trwy gantrefi'r Bhosyr ac Aberf&aw, ac 
Tnys Caergybi, o for i for, er yr ofnwn 
mai annyben fydd y daith. Tr amser gynt 
rhanwyd Tnys Men yn dair o gantrefi, y 
rhai eilwaith a adranwyd yn chwech o 
gymmydan, gef— 

1. Cantref Bhosyr, yn cynnwys cym- 
mydau Menai a Tyndaethwy. 

2. Cantref Aberffraw, yn cynnwys cym- 
mydau Malltraeth a LUfon. 

3. Cantref Cemmaes, yn cynnwys cypa- 
mydau Twrcelyn a Talybolion. Heb 
ychwaneg o ragymadrodd dychwelwn at y 
gantref a enwyd, sef 

HHOBTR. 

Am yr hon y dywed Bowlands, . . . 
Cantref Bhossir is variously named; some 
would call it Bhosyair, from a little 
Church so dedicated, which stands near 
the Head of the Manour; and some call it 
Khos-aur or Bhos-ffair, from a Bhos near 
it, where 'tis said the fair was antiently 
kept; but to me it seems more probable 
that the true name is Bhos-hir, more 
antiently than any of the foremen tioned 
names, as proceeding from the natural 
propriety of the place, as original names 
generally did; that long Dorsum or ridge 
of land, running from Newborough to 
Mynydd Llwydiart, ten miles in length, 
being on the top of it all- Heath or Bhos- 
dr; and which when the country was 
generally woody, might be then all one 



bleak and barren BhM or Heath, of that 

length; and this length running thro' the 
two Commotts, was probably cidled Rhoa- 
hir, and thence gare name to die whole 
territory, or Cantref.** — Mona Aniiqua, p. 
115, printed 1723. Gradawn y gantref ar 
hynyna, a deuwn at dref ^ Rboe-hir," oea 
fel y gelwir hi yn awr, 

NEWBOKOirOH, 

neu Niwbwrch, os mjmir. Gan i ni yagri- 
fenu ychydig o hanes y lie hwn dro y^fol 
i ddalenan yr Haul (jgwel y rhifynaa am 
Mai a Mehefin, 1865], ymfoddlonwn yn 
bresennol ar ychydig nodiadau mewn 
ffordd o attodiad. Mewn llyfr o'r enw 
"The Complete English Traveller,*' ' 
gan Nathaniel Spencer^ Tsw., a argraffwyd 
yn y flwyddyn 1773, cawn a ganlyn 

" Y He nesaf yr ymwelasom ag ef oedd 
Newbnrgh, tref fawr boblogaidd gyda^ 
amrai dai da ac heolydd hardd. Y mae 
yn sefyll yn agos i'r mor ar nniad dwy 
afonig fechan, ond y mae y northladd broa 
wedi ei gau i fyny, o herwydd i'r trigolion 
esgeuluso ei gadw mewn cywair bnodoL 
Yr Eglwys a Llysdy y dref ynt adeiladaa 
golygus, ond md oes un adeilad arall 
gwerth sylw. . 

** Y mae yr hen gorfforaeth a'i Uywcid- 
raeth yn nwylaw maer, cofiadnr, a daa 
geisbwl Cy nnelir y farchnad yn wy thnos* 
ol ar ddydd Mawrlh, a medda bum ffiur 
yn flynyddoU sef ar y 22fed o Fehefin, y 
lOfed o Awst, yr 21fed o'run mis, y 25mea 
o Fedi, a'r Ufed o Dachwedd. Y pellder 
o Lundain, 257 o filltiroedd. 

Yn 1680 cafwyd medal aur mewn pen- 
tref bychan ger y dref hon, ac oddi wrth 
^r arysgrif, ymddangosai fel yn perthyn 
I'r un o'r ymherawdwyr diweddaraf." fcud. 
672. 

Yn "History of the Island of Anglesey," 
gan y Parch. Nicholas Owen, 1775, math 
ar attodiad i'r "Mona Ant Bes.," cawn y 
man^lion a ganlyn; — "Newbureh, in the 
British Histories called Bhosuiir, is a 
small market town of Menai hundred, 
pleasantly situated between the rivers 
braint and CefnL .... Hiis town 
is governed by a mayor, recorder, and two 
bailiffs, in whom was formerly vested the 
election of the Borough member for tfaia, 
county, and the first return was made 
Ann, 33 Henry YUL, and the first of 
Edward YL, but this place being exempted 
by an act of Parliament passed Ann, 2 
Edward YI., they have ever after been 
limited to Beaumaris. . . . ., New- 
burgh has nothing remarkable in it,; but 
in its neibourhood are many monuments . 
of antiquity, and Pruidical remains. 
Near it is one of those monuments called by 
the Welch, Cromlechs; whence so named is ■ 
very uncertain: some derive them from 



Digitized by Google 



YR HADt. 



331 



Crum convex, and Uech a flat stone, and 
suppose tbem to be sepulchral; others, 
among whom is Mr. Rowlands, imagine 
them to haye been altars, from Crummy to 
bow or kneel, and used by the Druids 
antecedent to the taking- oi the island by 
the Romans. This has an inscription on 
it, which we read thus: Filius Ulrici 
erexit hunc lapidem: who this Ulricus 
was is not known, neither do the British 
histories make mention of any such 
person." tud. 42. 

Safai **Maen Ulrlc," hyd yn ddiweddar, 
ar dir y Frondeg yn y plwyf hwn, a gwas- 
anaethai fel cilbost adwy, nes i'r gwlaogarol 
foneddwr a'r hynafiaethydd manylgraff, 
y Parch. W. Wynn Williams, ieu., Menai- 
fron ei achub o grafang ammharch a 
distryw, a'i ddodi ym mur festri Uangaffo. 
Oawn un "Lewis Owen ab Meurick o*r 
Frondeg, Ysw.," yn cynnrychioli Mon yn 
y Senedd y chweched flwyddyn o deymas- 
lad Edward VL Cynnrychiolid Niwbwrch 
yn 33 Harri., gan Richard ab Robert 
Iiloyd, Ysw. 

Pan ymwelodd William de Shaldeford 
&'r dreflan dywysogol hon tua diwedd 
teymasiad Edward IIL, megys cyn- 
nrychiolydd Richard, larll Arundel, ynad 
Oogledd Cymm, canfa ynddi 93 o dai, a 
13 o erddi, 1 perllan, 12 ydlan, a 60 llain 
o dlir cauedig at wasanaeth y trigolion. 
Yt oedd gan y goron oruchwyliwr yn y 
rhanbarth, a*i gyflog yn ddeg punt yn y 
flwyddyn. Yr oedd y palas tywysogol a'r 
capel yn arcs yn y flwyddyn 1329. Gwel 
.**ilistory of North Wales," gan Wm. Ca- 
therall, dan y ^air Newborough. 

Nid oes weithian ond dwy ddolcn yn 
cyssylltu yr amser fu a'r amser presennol 
yn yr hen dreflan dywysogol hon, sef **y 
I^las," yr hwn a adeiladwyd tua dechreu yr 
eilfed ganrif ar bymtheg, ac a ddefnyddir 
yn awr fel ffermdy, ac 

EGLWT8 FAIB A PHEDR, 

yr Tioh a sylfaenwyd, ond odid, ar y cyn- 
taf gan un Anno Sant, "a mwy ni wyddis 
am dano,'' heb law bod Llananno, ym 
Maesyfed, yn dwyn ei enw. Mae canghell 
yr Eglwys, fedayliem, o ddiweddarach 
adeile^waith na'r corfflan, ac yn dwyn mwy 
o arwyddion y celfydd. Yn y ganghell, o 
dan fwau isel yn y mur, ceir dau feddfaen 
cywrain, mewn cadwraeth dda, acystyried 
eu bod yn perthyn i*r drydydd ganrif ar 
ddeg, neu o ddeutu. Buont yng nghudd am 
genedlaethau rai, nes i hynafieithydd Ueol 
nid anenwog eu darganfod^ pan oeddys yn 
gwneyd rhy w gyfnewidiadau yn y ganghell. 
Ar un maen mae cerfddelw orweddiog o wr 
eglwysiff yn ei wisg oflfeiriadol, a fflagon yn 
ei ddwylaw, ac ar yr ymylau yr arysgriren 
'*Hic jacet Dominus Matiieus apEylno (?) 
eapellanus beatee Mariie . . . . bri 



quique .... aVe Maria . . . 

X gweddill wedi chwilfriwo, neu ei dreuHo 
ymaith. Ar y beddiaen arall mae yn 
gerfiedig, "Hie jacet Edwardus Barker 
[cijus] animsB propicietur [Deusl." 
Cawn ddarn o feddfaen ag ysgrif Llamn 
amo yn y mur uwch un o'r fienestri rhwng 
y ddan drws, yr ochr ddeheuol i'r Eglwys. 
Ar yr ochr ogleddol fr ganghell cawn 
tablet diaddum er cofiadwriaeth am "Row- 
land Lloyd, o'r Bryniau, perio^lor Llan- 
gefni," yr hwn a eladdwyd EbriU 15, 1689, 
yn 84 mlwydd oed. "Lewis Hughes, o*r 
Brvniau, clerigwr, fleer Llanidan," yr hwn 
a tvL farw Hyd. 19, 1732, ei oed 74; ao 
hefyd "Ann, gwraig Rowland Hughes of 
Bryniau, A.M., periglor Llangadwaladr,'* 
yr hon a gladdwyd Mawrth 7, 1732, yn 42 
mlwydd oed. 

Penodwyd y Parch. Rowland Lloyd, 
A.M., yn beriglor Llangefni, Medi 18, 
1669. Ofewni'r communion raily claddwyd 
"Catherine, gwrais y Parch. John 
Williams, clerigwr,^ yr hon a fu fiirw 
Chwe£ 11, 1736, ao hefyd "Ellen, gwraig 
Hugh Williams, diweddar o'r Frondeg, 
rhydd-ddeiliad;" hithau a fu farw Hyd. 23, 
1803. Ar fur deheuol y ganghell saif 
^wyddfaen y diweddar Barch. Henry Row- 
lands, o'r Pla'sgwyn, ac arni mae yr argraff 
caalynol: — 

"Y gofgolofh hon 
"a gyfodwyd fel arwydd o gariad Crist'n- 
ogol at eu bueail a'n cymmwynaswr, gan 
nifer o'i gyfeifiion yn y plwyf hwn, gyda 
cynnorthwy cydroddion ereill o'i gydnabod 
ym Mon ac Arfon, er cofiPawdwriaeth am y 
"Parch. Henry Rowlands, A.C.» 

"o'r Plasgwyn: 
_ or y plwyf hwn, a fleer Llanidan, 
inedwen, a L^anddaniel. Efe a fu yn 
llafurio yng ngwaith y weinidogaeth yma 
am y tymmor 

"maith o 50 mlynedd. 
"Bu farw ar y 14 o Ebrill, 1842, yn 73 
mlwyddyn o'i oedran, a 
''ehladdwyd ef ym mynwent Llanedwen. 
" Yr oedd wedi ei osod gan Rhagluniaeth 
n oruchwyliwr ar gyflawnder o dda 
•ydol: yr oedd yntau yn meddu ar 
deimladaii tyner, a thymmer elusengar 
thrugarog. Yr oedd ei ^lust bob amser yn 
agored i g^yn yr amddifad a'r weddw, a^ 
brif hyfrydwch oedd estyn Haw o gymhorth 
i dori eu hangen, a'u gwared o rwyman 
cyfyngder. Ei weithredoedd haelionus a'i 
gwn&nt ef yn anwyl gan bawb a'i had- 
waenai yn ei fywyd, ac nis gall treigladau 
amser ddil^u argraff ei rinweddau oddi ar 
eu meddyliau ar ol ei farwolaeth. * Gwyn 
eu byd y rhai trugarogion ; canys hwy a 
gantdrugaredd.*" — Mat. v. 7. 

Cawni amrai fan wrthddrychan yn yr 
Eglwys nad allent lai na denu sylw y 
cywrain a'r hynafieithydd, megys cawg y 



Digitized by 



Google 



832 



TR HAUL. 



dwfr sanctaidd yn y poiih; nn anil mewn 
niche ym mar y ganghell, yr ochr ddeheuol 
iV allor ac o fewn y rail} yr hen fedydd- 
fiien hynod (yr hon sy wedi dyoddef yn 
dost oddi wrth omchwyliaeth y **gwyii- 
galchu;" ond y mae ym mryd y periglor 
parchas presennol ei nadfem iV gogoniant 
cynhenid), ac amrywgerfiadau ereiU. Yn 
T gladdfa wrth fur yr Eglwyg, cawn fedd- 
nen yn cnddio argel wely Owen Uoyd, 
Ysw., o Lanllyfni, yr hwn a gladdwyd 
Ebrill 18, 1697, ac hefyd ei feibion, John a 
riaddwyd Mawrth 19, 1695, a Richard, 
Mawrth 8, 1694. Hwyrach eu bod o aeh 
Uwydiaid y Bryniau, yn y plwyf hwn. 
" Wfidi eu rhwysg, daiar hon 
A dodd y Meredyddion," 
(}dlemiog, ym mhlwyf Llangeinwen, ac 
yn eu myse Edward Meredith, booeddwr, 
a gladdwdd Mehefin 10, 1672. Yr oeddynt 
yn deulu o ddylanwad a chyfoeth yn y fro 
yn nechreu y ganrif ddiw«ddaf, aV ganrif 
naenorol, ond erbyn heddy w 

** Salw eu llwch, wrth sail y Llan, 

Dyma*u man, dan y meini" 
Wrth ddrws y ganghell cawn ar fedd- 
faen un D. Jones, yr englynion hyn, y rhai 
a gopiwn heb gyfoewidiad argraff. 
"Tr balch a'r difalch wr dofedd— i'r egin 
Mor agos y w*r dy&fedd, 
Dan y gareg yn gorwedd 
Diame mod, dyme medd. 

"Er symmudo'r byd i'r bedd— fy mhriddyn, 
A*m rhoddi mewn Ilygredd; 
Cyfyd fy nghorff o*r ceufedd 
Ger bron fy Nhad, Brenin hedd.*' 

1777. 

Mewn owr arall o'r gladdfa cawn yr 
englyn hwn-— 

"Mwyn oedd ac amyneddol— a dystaw, 
Llawn dwyster ystyriol; 
Priod hoff hynod— nid ffol, 
O hynawsedd hynodoL" 

1850. 

Yr ochr oeleddol i'r Eglwys mae yn 
gorj^wys oddi wrth lafur y weinidogaeth 
un Kobert Hughes, Niwbwrch, yr hwn 
**yn ol y dawn a rodded iddo" a wasan- 
aethodd gyfundeb y Methodistiaid Oalfin- 
aidd am dymmor hirfaith. Yn gyfagos 
cawn gistfaen hardd, yr hon a draetha 
hanes prudd. Gadawu i*r beddargraff 
lefaru— "Sacred to the memory of Robert, 
second son of Robert and Margaret Jones, 
of White Lion, in this parish. He was 
accidentally drowned near the Crosby 
Lightship, whilst executing his duties as a 
pilot, belonging to boat No. 7, the 19th 
of December, 1864. His body was found 
on the 27th of February, 1865, near the 
Rock Lighthouse. His remains were 



depoaited under this tomb on the 2nd day 
of March, 1865, in the 27th year of his 
age." OesI freued yw y feroes. 

** OI fy einioes, beth mor salw? 
Heddy w*n fyw, yfory'n farw; 
Heddy w'n llawen, yfory'n wylo; 
Heddy w'n heinif, yfory'n huno; 
Heddyw'n gryf a hoenus hefyd, 
Fory'n nh'wilwch tragwyddolfyd.** 

Ond i adael •*bedd y morwr." Megya 
agacrybwyllwyd yn ein hysgrif flaenorol, 
"Diwmod yn Niwbwrch," wrth fur gor- 
llewinol y gladdfa hon y mae bedd Robert 
Williamson (Bardd Du Mon), a'i obeithiol 
fab, "Dafydd lonawr Mon." Er y 
**diwmod" hwnw, mae dwy o'i ferched 
wedi eu cludo i fedd y bardd "ym mlodaa 
eu dyddiau," i orphwys hyd ganiad "yr 
udgorn mingorn mawr," pan y dadebra 
boll deulu'r llwch. Heddwch i Iwch y 
dorf gymmysgfawr sy 

"Isod ar dde ac aswy;" 
canys wedi y cwbl rhaid dy wedyd gyda'r 
bardd — 

•* Nid ei bod yn nodi bedd— hwn aV Hall, 
Wna i'r He anrhydedd; 
Ei delw a'i duwioledd, 
Noda'i mawl hi, hen deml hedd." 
Rhaid addef mai "ar yr l^elyg" yroedd 
ei "thelynau" yn adeg ein hymwelwiad 
cyntaf, "a'i gwedd heb wawr;" ond erbyn 
heddyw (Awst 2), mae y rhod wedi troi, 
gwisg wisgoedd ei g:ogoniant, clywir sain 
can a moliant yn ei chynteddau, a swn 
tyrfa yn cadw gwyl gerddorol o fewn ei 
chaerau. Aethom yng nghwmni cyfaill i 
mewn, a chawsom yr hen Eglwys eang yn 
banner llawn o blant, ieuenctyd, canof oed, 
a hynafgwyr, yn dy sgu cyfundrefh y Sol-Fa 
ac yn ymarfer y corganiadau a'r emynau 




ymweled A'r cor yn wythnosol, ac y mae 
ol ei lafur i'w weled yn amlwg yn y gyn- 
nuUeidfa. Yr oedd y periglor parchus yn 
bresennol mor ddiwyd a'r wenynen, yne 
nghanol ei bobL Gan fod amrai ddyeiUir- 
iaid yn bresennol, canwyd y Te Deum vn 
ardderchoe, nes ein gwefreiddio, ys dy- 
wedir. Rhwng y naill beth a'r llall, 
teimlem megys loan y Difeinydd gynt, ein 
hunain "yn yr ysbryd." Y mae yr 




yng ngeinau y prophwyd, "Pwy la glybu 
y fath beth a hyn? pwy a welodd y feth 
bethau a hyn? A wneir i'r ddaiar dyfn 
mewn un dydd? a enir cenedl arunwaith? 
Pan glafychodd Sion yr esgorodd hefyd ar 
ei meibion." Hwyrach nad ammhriodol 
yma fyddai rhestr o'r 



Digitized by 



Google 



YR HAKL. 



33S 



PERIOLOBIAID. 

Gwerth blynyddol y fywoliaeth yn 
amser Harri vIIL ydoedd lOp. 13s. 4cm 
ab yn nyddiau Elisabeth 86p. lOs. Oc. Ei 
gwerth presennol tua 250p., a banner erw 
o dir; ond heb berigloroy, yr hyn sydd 
ddifl^g, heb law anfantais fawr iV offeir- 
iaid gweinyddoL Cafodd *«Dafydd ab 
I&n Ooch, periglor Bhosaur ** (Niwbwrch), 
ei ddirwyo am fod mewn arfau a gwrth- 
ryfel gyda Owain Glyndwr, O.C., 1406. 

Dyddiad yn anhysbys, Hugh ab Robert, 
elerigwr. 

Mehefin 9, 1564, Robert ab Hugh, 
elerigwr, per privat. H. B, conjugat 

Mai 29, 1596, Edmwnd Griffith, M.A., 
per mortem R. A [Bu yn beriglor Llan- 
beulan o 1609 hyd 1617, pryd bn farw.] 

Mehefin 26, 1610, Robert White, M.A. 
(gwedi hyn D.D.), per cession, E» G, [Y 
Dr. White oedd fab y Fryers, ger Beau- 
maris.] 

John Payies, M.A. 

Medi 11, 1695, Hugh Griffith, M.A., 
per mortem J, D, 

' Robert Humphreys, M. A., gwr o 
Feirionydd. 

Mehefin 14, 1706, Evan Jones, M.A. 
per cession, R, H, 

1722, William Williams, M.A., per 
mortem E, J, 

Circa 1755, Owen Jones. 

■ Henry Rowlands, o'r Plasgwyn, 
M.A. 

1838, Rioe R. Hughes, o'r Flascoch, per 

cession. H, R, 

1850, Dayid Jeffireys,;>«rmorfeiii R. R,H* 
1867, Thomas Meredith, per cession, 

D,J. 

OURADIAIB* 

Gwedi taflu brasolwg fel yna dros 
restr y perigloriaid, hwyrach nad anfudd- 
iol fyddai byrgrybwyll am rai o*r curad- 
iaid fn yma o dro i dro yn gwasanaethu. 

Circa 1745, Eyan Owen. 

1775, Owen Jones, curad. 

1778, Robert Eyans, periglor Hen Eg- 
Iwys. 

1781, Lewis Pugh, a gollodd ei fywyd 
yn Ysgraff, Tal y Foel, J^ag. 5, 1785. 

1786, Owen Owen. 

1787, Dayid Williams. 

1780, Richard Fritehard, Dinam, per' 
iglor Llanfair FwU Gwyngyll. 

1788, William Williams. 

1789, William Griffith, periglor Llan- 
dwrog. 

1790, Hugh Dayies. 
1803, Lewis Hushes, ficer Clynnog. 

^ Hugh WiUiams, ficer Clynnog. 

1820, John Fritehard, Dinam. 
1832, Hugh Fritehard, Dinam. 
1843, Robert Humphreys, periglor Capel 

Cnrig. 



1847, Dayid Williams, fioer 

Llanwnda a Llanfaglao, ger Caernarfon. 



BEIRDD CYMREIG. 

NiD oes un wlad dan haul y oen mor gy* 
foethog feirdd a Chymru; maent mor ami 
a mwyar duon ym mis Hydref. Mae yn 
anhawdd eyfarfod ft dau ddyn heb fod un o 
honynt yn fardd ; ac nid oes nn dosbarth o 
ddynion mor hunanol a'r bardd talcen 
■lipaidd, yr hwo sydd wedi ennill pnm iwlH 
mewn eisteddfod leol. Maent yn ym- 
chwyddo ac yn ymgodi ffl pe buasai Uyfimt 
Cora Fochno yn eu oypyrddau canol; a 
gellir meddwl fod y byd mawr oiwn yn 
gorphwys ar en hysgwyddau. Dywed ub 
awdwr dysgedig, pe buasai i lawer dyo 
ganlyn yr aradr, y buasai yn anrhydedd iddf, 
yn Ue rhedeg fi'i ben yn erbya y piilpnd. 
Gellir dywedyd jpr nn peth am luaifs mawr 
o'r dosbarth ag, sy^d yn galw e u hqnain yn 
feirdd yn ein plitb; pe buasent yn canlyn y 
gorchwylion byny ag sydd . yn gweddu 
iddynt, yn He rhigymu, buasent yn enwog. 
Dywed Rare Ben Johnson, If a young 
man to be in rhyme, he is done for as oom* 
mon wealth's man." Yr ^m am ein dav* 
llenwyr ddeall nad ydym wrth wneyd y 
sylwadau hyn, yn condemnio y gwir feirdd, a 
barddoniaeth Gymreig; dim o'r fath beUj^j 
yr ^m mor boff ag un dyn byw bedyddiol p 
farddoniaetb; ao yr ydym wedi cael plesepr 
filoedd o weithiau wrth ddarllen cyfansoddr 
iadau Nicander, Dewi Wyn o Essyllt, 
Islwyn, Teilo, Silvan Evans, Glasynys, loan 
Emlyn, a lluaws ereill rby faith eu benwi, 
ag sydd yn awr yn fyw; ond yr ^m yn 
condemnio yr ysbwfial gwagsaw a di-fardd- 
oniaeth sydd yn llanw ein.oylohgronau yn y 
dyddiau presennol. 

Can fod Eisteddfod Caei^rrddin wedi otel 
ei chynnal y mis aeth heibio, rboddwn yma 
ychydig banes Barddas Cymreig. Dywedir 
ddarfod i farddoniaetb a miwsig gael eu 
trosglwyddo i'r wlad hon o'r Iwerddon, gan 
y tywyaogion Cymreig, y rbai oeddynt yn 
gorfod enoilio i'r Ynys Werdd, y rbai ddarfu 
ymuno mewn priodas k benywod y wlad 
uchod. Ar eu dycbweliad, darfu iddynt 
ddwyn gyda hwynt arferion a dulliau y wlad 
b5no. Nid oedd y beirdd oyn byn ond 
canlynwyr ys^wrllyd i'r Derwyddon^ y rbai 
oeddynt yn arfer cbwytbu cym, a cburp 
alcan o fewn y cylcb derwyddol ar yr. pebel 
wyliau; ond nid ydym yn- gwybod pa on a 
ydyw byn yn gywir ai peidio; . gMlaw« \ 
Myfyr, Pont y Pridd, ii'i wy benderfynn y 
pwnc; canys mae ef yn byddysg yn himes 
yr ben Dderwyddon, ac yn gwybod mwy na 
wyr neb o Gaergybi i Gaerdydd 8m farddas. 

Dywed yr enwog lolo Morganwg, fod y 
beirdd wedi bod dan erlidigaeth er ys oe9- 
oedd, a gelwid hwy ym Morganwg. mewn 



Digitized by 



Google 



834 



TR HAUL. 



flbrdd o waird a dirtnyg, "Gw^r Cwm 
Felin," y rhai oeddynt yo oael en hyityried 
yn inffideliaid, consnrwyr, a phob peth oedd 
yn ddrwg. Nid jw beirdd y Gogledd, fel 
maent yn galw ea fannain, ond ya ammhriod- 
ol am farddas hyoafol. Ystyr y gair bardd yw 
oifeiriad. Pan nad oedd dim llawysgrifan a 
llyfrau i'w eael, yr oedd y bobi yn cael ea 
haddjrsgn ar dafod leferydd mewn bardd- 
oniaetb, am ei fod yn rhwyddach i'w ddysgn 
na rhyddiaeth; ac o ganlyniad yr oedd yn 
ofynoi iddynt fod yn feirdd ac yn offeiriaid. 
Yr oedd y beirdd yn gorfod adrodd eu 
oyfansoddiadau o flaen yr nchel wyliau, He 
yr oeddynt i gael eu beimiadan; ac os 
byddent yn dderbyniol, eynnelid ail gy&rfod 
nen y trydjrdd ejn iddynt gael ea cadarnhao 
a'u paslo. 

Yn nheymasiad Hywel Dda {960), yr oedd 
y beirdd mewn bri mawr, ac yr oeddjmt yn 
derbyn amryw freintiau. Yr oedd y prif 
fiurdd ar ei appwjmtiad i dderbyn modrwy 
«ar gan y frenines, a thelyn oddi wrth y 
brenin. Ar farwolaeth y bardd, yr oedd y 
rboddion hyn i'w dychwelyd. Yr oedd y 
beirdd yn cael eu hanrhydedda yn fawr; yr 
oeddynt yn arfer eistedd wrth y bwrdd yn y 
lie goieu; a'o gwaith oedd difyru'r cwmpeini, 
trwy adrodd barddoniaeth, canu, chwarea ar 
y delyn, a chanmol, gwenieitho ei noddwr, ac 
adrodd ei wrhydri ar faes y gwaed, a chana 
otod y owrw, y gwin, a'r medd. 

Nid oedd yr arferiad o ymgymmysgu i 
cfaymmeriadau isel mewn gwleddoedd, ddim 
amgen nag annoethineb. Dywedir fod y 
beirdd sydd yn myned o amgylch i ddifyra 
ereill, ym mhob oes a gwlad, yn ddynion 
diogiyd ac afradlawn. *' Crwydryn cyhoeddas 
oedd Homer; Yirgil yn wenieithwr eilun- 
addolgar; Horace, yn hudwr ac yn feddwyn; 
a darfa i Miltwn, yr hwn a allasat esgyn 
i'r nefoedd a disgyn i- nfiern, ysgrtfenu 
cabletldau; paentiodd Dryden tueddfryd 
gwaethaf y natur ddynol yn y Iliwiau goreu; 
yr oedd Pope yn llawn cenfigen, malais, 
ae anghariadoldeb ; ac yr oedd Deon Swift 
yn hoff o yitidrybaedda mewn owterydd a 
phyllao lleidiog." 

Nid canu clod ei noddwr 3m onig oedd 
gwaith y bardd; ond yr oedd yn arfer 
enUibo ei elynion yn y fargen; a ba hyn 
lawer gWaith yn achos- o anghydfod. Pen- 
derfynodd Bleddyn ab Cynfyn, tywysog 
Powys, roddi attalfa ar feirdd y teulu : cym- 
merodd hyn le yn y flwyddyn 1076. Bernir 
mai yr Arglwyddi Norm'anaidd ddarfu ddwyn 
barddas i Ddeheadir Cymru gyntaf, y rhai 
oeddynt yn cadw eu Troubadours: yr oedd 
y beirdd hyn yn gallu canu pryd y mynent; 
gwaith difyfyr oedd y ewbl ; cymmerodd y 
beirdd brodorol eu lie. Dywed un awdwr 
(Cymro dysgedig) fod yr arferiad urddo y 
beirdd wedi cael ei behthyca oddi wrtb y 
Normamaid. Yn y ojrfnod Normanaidd 
•afodd barddoniaeth ei diwyllio yn fawr yng 



Nghjmini. Yn am^r Oroifydd ab Cynaa 
yr oedd y beirdd a'r telynorion crwydraidd, 
a'a doll o ganu, ym mhell o'r byn a ddylasM 
fod. Gwoaeth y tjrwysog hwn reolan eaetfas- 
ach nag eiddo Bleddyn ab Cynfyn er ea 
Uywodraethtt. Nid oedd angen am y 
rheolaa hyn yo Neheodif Cymn; yr oedd y 
beirdd yn gydymdeithion i'r arglwyddi a^r 
dyagedigion. Myn rhai ddyweyd mai t^- 
fysgwyr afionydd oedd y beirdd ddarfa 
lorwerth y Cyntaf roddi i fkrwolaeth: maey 
dyb hon yn cael ei aeilio ar y ffitith na ddarfa 
iddo ymyraeth & beirdd Morganwg a'r Dehei»- 
barth. 

Yr oedd y beirdd ym Morganwg yn arfer 
ymgynnuU mewn gorseddau neu eisteddfod- 
aa; y bardd cadeiriol cyntaf ym Morganwg 
oedd Trahaern Brydydd Mawr (1300), a'r 
olaf oedd lolo Morganwg (1824). 

Y mae yn ymddangoa bod gorseddaa jm 
oael ea oynnal yn awr ac eilwaith yn 7 
taleithiao ereill. Y pedair cadair oeddynt:^ 
Morganwg, BiycheiniOg, a Gweat Ar- 
wyddair— -**Dcw a pbob Dakni.;' Dfled, 
Caerfyrddin, Ceredigion, a Phenfro. Ar- 
wyddair — ** Calon wrth galon." Powya — ^"'A 
ladda a leddir." G wynedd— « lesu.' ' 

Myn rhai ddjrw^d fod barddaa mot hen a 
Noah; ac yn amser Adda, am a wyddom nk 
Myn ereill nad oea an aail i hyn, ac aad yw 
y cRfao ond ffug. 

T>ywed Mr. Carte mai yr unig ddynioa a 
gafodd aehoe i achwyn ar lorwerth y Cyntaf 
oedd y beirdd, o herwydd ei greulondeb. 
Blioddodd y beirdd i farwolaeth am eu bod 
yn ennyn gwladgarwch ym mynweaau 7 
Cymry, trwy adrodd am wrhydri eu hynaf- 
iaid. Nid caiineb at y beirdd a berodd iddo 
wneyd hyn; ond mater politicaidd oedd, a 
chanlynwyd ei esampl gan luaws o Ar- 
glwyddi y Cyffindiroedd ac ereill. Dyna 
fam Syr John Wynne "Wydr hefyd ar y 
mater. Nid oes dim hanes am y beirdd a 
amser lorwerth hyd Harri y Pedwerydd. Yr 
oedd Syr John yn anghywir mewn perthynaa 
i'r beirdd yn y cyfnod hwnw. Yr oedd, ie, 
hyd yn oed yn y cyfnod hwnw, amryw fe&dd 
o fri. Gwyngalched Mr. Carte faint a fyn ar 
lorwerth, mae ei waith yn rhoddi y beirdd i 
farwolaeth yn ysmotyn da ar ei gymmeriad. 
Gwelodd beirdd y Gogledd lawer dywydd 
garw; gorfu arnynt adael eu tai, a chrwydro 
fan i fan. 

Yn y flwyddyn 1403, darfu i Harri y 
Pedwerydd, yr hwn oedd yn elynol i'r Cymry, 
orchymmyn nad oedd neb o'r clerwyr 
begeraidd fyned o amgylch i feichio y wlad. 
Yr oedd pob an a droseddai orchymmyn y 
brenin i gael blwyddyn garchar. Ar ol 
hyn yr oedd y beirdd yn arfer ymgynnull^ 
dan nawdd y barwniaid, mewn gorseddai^ 
trwy ganiat&d y brenin. 

Yn y flwyddyn 1450 cynnaliwyd eistedd- 
fod, neu orsedd, yng Nghaerfjrrddin, dan 
lywyddiaeth Dafydd ab EdmWnd, pryd 7 



Digitized by 



TR HAUL. 



335 



tefti iddo lyffetbeirio yr Awen Oymrelg fi'r 
pedwar hatd ar hugain: tyDodd Dafydd 
ystom fawT ar ei ben am hyn. 

Tn y flwyddyn 1460, cynoaliwyd eistedd- 
fod ar Garth Maelog, yn sir Forganwg, dan 
nawdd Syr Richard Neville, a than lywydd- 
iaeth Gwilym Tew. O'r flwyddyn 1300 hyd 
y flwyddyn 1460, am 60 mlynedd, bu meibion 
y g&n dan nawdd y barwniaid. Dywed un 
boneddwr dyagedig ddarfod i'r Normaniaid 
goethi cryn lawer ar y beirdd Cymreig. O 
eisteddfod Garth Maelog mae y eyfhod 
eisteddfodol i ddeohreu yn y flwyddyn 1523. 
Cynnaliwyd eisteddfod yng Ngbaerwys, trwy 
ganiatSd Harri yr Wythfed. Yn 1568 cyn- 
naliwyd eisteddfod yng Ngbaerwys, trwy 
ddirprwyaeth oddi wrtb y Frenines Elisabeth, 
sef Syr Risiart Bulkeley, Syr Rhys Grnfiydd, 
Dr. JSlis Price, a William Mostyn, Ysw. 
Prif amcan y commissiwn oedd rhoddi 
terfyn ar y beirdd orwydraidd: anfonwyd y 
wya allan ar y 23ydd o Hydref, a obynnaliwyd 
yr eisteddfod Mai 26fed. 

Mae ysgrifesiadan y beirdd Cymreig yn 
llaosog iawn ; y caagliad helaethaf sydd i'w 
weled yn y '*Myfyrian." Gwelsom ycbydig 
amser yn o] luaws mawr o hen lawysgri&u 
barddonol, a brynwyd gan berson sydd yn 
oasgln hen lawysgrifau; a*n bam ni yw, nad 
oedd eyromaint ag an o honynt yn wreiddiol. 
Yr oedd Llywarch Hen, Aneurin, Myrddin, 
a Thaliesin yn byw jo y ehweohed ganrif; 
OS felly, y .mae yn rhaid i'r Awen Gymreig 
rewi am bum canri^ ao iddi ymddadebru yn yr 
imfed ganrif ar ddeg. Mae y eyfnod ym 
mha nn yr oedd y beirdd hyn yn byw yn 
bwno lied anbawdd ei benderfyntt. Dywed 
un awdwr fod Llywarch wedi ei gladdu yn 
Eglwys Llanfor, lie y claddwyd Taliesin, 
saith cant o flynyddoedd cyn i'r Eglwys hdno 
gael ei hadetladu. Nid yw yr hen law- 
ysgrifau Cymreig yn myned ym mbellach 
yn ol na'r ddeuddegfed ganrif. Dywedir 
Ibd Myrddin yn oanu am berllanau cyn bod un 
mewn bod, ac mae llawer o eiriau Seisonig 
i'w gweled yng ngweithiau yr hen feirdd; oa 
felly, mae yn amlwg mai ffog yw y fardd- 
oniaeth ag sydd yn cael ei thadogi iddynt 
Ef allai y bydd ambell i Gymro yn barod i 
godi ei wrycbyn am hyn. 

Y bardd cyntaf o nod ag sydd & banes am 
dano yw Owain Cyfeilliog, T^wysog Powys, 
yr hwn oedd yn ei flodau tua'r flwyddyn 
U70. . 

G. 



CESAREA PHILIPPL 

(CTFFES SANT PEDR AM GRIST.) 

G^YR eich darllenwyr fod dinas Cesarea 
Philippi yn eithaf gogleddbarth gwlad 
Canaan. Yr oedd yma gynt deml a adeilad- 
esid , gan Herod FaWr, ac a gyfiwynesid 
ganddo i'r Ymherawdwr Augustus, yn y fan ag 



yr oedd eyn hyny deml i'r dnw oenedlig Pan, 
oddi wrth yr hwn amgylchiad y galwyd y lie 
am oesoedd yn Paneas. Adeiladodd PbiUp 
y Tetraoh ddinas wech yn y fan hon, ao a'i 
galwodd hi Cesarea, ar enw yr Ymherawdwr 
Tiberius Cesar; ond cyssylltodd ei enw ei 
bun gydag enw yr ymherawdwr, ac a alwodd 
y ddinas yn Cesarea Philippi (sef Cesarea 
Philip), er mwyn ei gwahaniaethn oddi 
wrth y Cesarea arall a adeiladesid gan 
Herod ar Ian Mdr y Canoldir, y Cesarea yn 
yr hon yr oedd Cornelius y oanwriad yn 
preswylio. 

Yn agos i Cesarea Philippi, wrtb odre 
mynyddoedd Libanus a Hermon, y gwnaeth 
Saot Pedr y gyffes fyth-gofiadwy, " Ti yw y 
Crist, Mab y Duw byw." Ni bnasai ein 
Harglwydd naM ddysgyblion yn y lie gegledd- 
ol hwn o'r blaen; ac nid oee dim oyfeiriad 
arall at y lie yn y Testament Newydd. On4 
mae rbai amgylehiadau hynod yn dwyn oy^ 
sylltiad d'r fangre hon, wrth astudio y rhai 
y gallwQ weled y priodoldeb o'r ymddyddan 
yn j/anhonthwng yrlesu a'i ddysgyblion, yr 
ymddyddan ag a roea aoblysnr i gyffea. yr' 
apostoL Mae'r hanes yn Mat zri I3~~20. 

Un amgylchiad nodadwy ydyw, mai yn 
agos i'r fan hon, yng nghymmydogaeth 
dyfroedd Merom» yr ennillodd losua un 
fuddugoliaethau mwyaf gogoneddus ar j 
Canaaneaid dan en breoin labin, yr h*D 
oedd yn trigo yn Hasor, dinas yn yr oroclidn, 
yr hon y tebygir fod ei gweddilHoD i'w 
gweled y'dydd beddyw. Yr oedd y:Iabin 
hwn yn dad neu yn daid i'r labin anll^ 
brenin Canaan, yr hwn a ortfareehwyd yn ei 
gadfridog Sisera gan Barac a Deborah yn 
nyjQfryn Megido, wrth yr afon Cison. Ar ol 
clywedo labin, brenin Hasor, amy buddugol- 
iaethau a enoillasai losua (los. x.), efe a 
anfonodd at freninoedd Madon, a Simron, ae 
Achsaph, ac at y breninoedd o du'r.gogledd 
yn y myoydd-dir, ac yn y fhosdir ar y deheu 
i Cinneroth (Mdr Tiberias), ao yn>y dyiliryn, 
ac yn arda1o»id Dor tu a'r gorllewin, ae «t y 
Canaaneaid. o'r dwyrain- a'r gorllewin, ae at 
yr Amoriaid, a'r Hathiaid, a'r Pbereshiid, 
a'r lebusiaid, yn y mynydd-dir, ao at ei 
gymmydogion yr Hefiaid, dan Hermon, yng 
ngwlad Mispeb. A hwy a aethant alias ft'u boll 
fyddinoedd, pobi lawier fel y tywod ar Ian y 
m6r o amldra, meirch hefyd a eherbydaa 
lawer iawn. A'r boll freninoedd hyn a 
ymgyfarftiant, ac a werqrllasant yng nghyd 
wrth ddyfroedd Merom, i ymiadd yn erbyn 
Israeli A daeth losua i^'i fyddinoedd artiynt 
yn ddisymmwth, ae a ruthrasaot amynt^ at 
ennillaaant oruchafiaeth mor Uwyr fel na 
adawyd o honynt gymraaint ag un yng 
ngweddill. Ac yr oedd oyfies yr apostol yn 
yr ardal hon yn awgrymiad y byddai i'r lesn, 
I losua yr Efengyl, orthreohu ymosodlad boll 
{ lywodraetbau paganaidd y byd, a'u dwyn 
, bwynt oil dan deynnged gras yn #dei1iaid 
j ewyUysgar iddoEf ei Hun, ao yn daduaethod 



Digitized by 



ae yn tenMBAod {*w Eglirys. (loma xi 
1—10.) 

Ond ym mbelUeh, yn agot i Ceurea 
Philippic Of Dad yti yr no lie, yr oedd dinaa 
Dan (a elwid Lais ar y eyntaf), jn yr hon 
ygoaododd leroboam an o*r ddaa lo aur, 
mew»gwrthwynebiad i'rdeml yn lorwtalein; 
fel y goaodasai efe y llo anr arall yn Bethel, 
deheobartb ei deyrnaa. Ac yr oedd eyiles 
Sant Pedr o Oriat yn y lie hmiw, megys yng 
ngolwg gweddillioD teml y llo anr yn Dan, 
yn awgrymiad y byddai i'r lean '*feddygin- 
iaetha ymchweliad" ei bobi, a chynnall 
flwaaga»digioD gwithgiliedig Israel i'w gor- 
wn eglwyiig ei Hnn. 
- Y t37dydd arogylchlad yw, mai yn ymy) 
Ceurea Philippi yr oedd afon yr lorddonen, 
albn ^ryaf gjwaegredig y ddaiar, yn deehren 
el diaith: yma yr oedd ei %nnonelI gyntefig, 
0>r boD yr oedd hi yn tarddn'n feehan ar y 
oyntaf, ao wedi hyny yn chwyddo, ae yn 
myoed i ddyfroedd Merotn, ao oddi yno i 
lyn Oennetaret, ae odd! yno yn genllif 
riiftiadro], am droa drigain milltfr o ffordd, 
i'w ohartrafle a'i beddrod yn y Mdr Marw. 
Yroedd rhywbeth y n debyg i yrfa yr lorddoren 
yn y gyffea a wnaed gan yr apoatol. Yr 
oedd y deobreuad yn fychan ; ond cynnydd- 
odd fwyfwy; nes eyn pedwar can miynedd, 
yr oedd erefydd y Cyfryngwr wedt meddiannu 
B daroitwng ymherodraeUi Rhnfaio, aef agos 
yr holi fyd. Ond yr oedd gwahaniaeth: yr 
oedd yr lorddonen yn ymdreiglo tua'r Mdr 
Marw; ond mae cyffea fiydd yr £fengyl yn 
myned ym mlaen fel afon ohwyddedig tua 
dbeftifor y bywyd. 

Amtipas. 



NODIADAU HYNAFIAETHOL. 

OABSFFILI, KEU OABBPHILI. 

Cabbvfili sy dre£ hynafol yn sir For- 
giAWg, tua saith milltir o dret Caerdydd; 
saif mewn man tlws yn nyffiryn Rhymni. 
Mae y dref hon wedi bod yn hynod am ei 
gwMUifeydd gwlan, a*i chaws bras; ond 
yn ddiwedda^ mae amryw weithfeydd glo 
wedi oael eu hagor yma; ond y pril be^ 
a ddena sylw dyeithriaid i'r lie hwn yw 
adfeilion mawreddog: ^rr hen gaateli, yr 
hwn. yw y mwyaf yn y deyfnas oddi gerth> 
Winaaor. Nid oes un sicrwydd pwy 
oedd ei sylfaenj^d; myn rhai i ni gredu 
mai lulius Caasaf oedd ei'sylfaenydd; ond 
nid oes dim sisiliau hanesyddol i brofi hyn. 
Yr hen^w Cymreig oedd Senefaenydd. 
Dy wedt Caradog o Lanoarfan rod yma 
fynaohlog, a darfod i Sacsoniaid Meroia 
ddvfod i Senghenydd ar hyd y nos, ae 
iddynt losei y fynachlog; cymmerodd hyn 
le vn y flwyddyn 831. Mae yn amlwg 
boa y fynadblog hon wedi caei ei sefydlu 
gan Ceaydd, mab Gildas. Mae Mr. 



OetoyiQs Morgan, A.S., oV turn mai 
Castell Coed oedd yr un cjmtaf, a adeilad- 
wyd yma ar adfeilion y fynachlog. Wedi 
i'r Normaniaid orchfygn Morganwg, 
rhoddodd Fltshamon Arglwyddiaeth Caer- 
ffili i Einion ab CoUwyn. Mae hanes 
borenol y castell hwn yn gnddiedig; ac 
nid oes dim 0*1 hanes ar gaeL Pe bnasai 
rbai o'r eisteddfodan yn rhoddi gwobr am 
ei hanes, mae yn lieid debyg na fdasem 
fawr o amser cyn cael yr hanes, nea o 
leiaf ffng, yn lie hanes; canys mae yn 
arferiad yn awr i saemlo hanesion. Y 
ffitith yw hyn, nid oes neb yn gwybod pa 
flwyd<lyn y cafodd ei adeiladn, na chan 
bwy : OS g^r neb amgen, traethed ei len. 
Yr oedd y castell yn cael ei alw yn GasteU 
Senghenydd hyd amser Harri y Trydydd; 
ae mae yr •*Hwndrwd" yn- myned dan yr 
enw eto. 

Tn y flwyddyn 1094, daeth larM Anin- 
dell ao larii Caerloew, Arnold de Harconrt, 
a Neal le Yiscounti & byddin gref i For- 
ganwg i gynnorthwyo Fitahamon yn 
erbyn y Cymnr. Cymrfd y ddwy fydmn 
ar fynydd Gelligaer, pum milltir o Gaer- 
ffili; ond yr oedd y Cymry yn rhy gryf i'r 
barwniaid gormesol hyn y tro hwn. Vfak- 
merodd y Cymry lawer o torhaith. Di- 
angodd y Normaniaid i'w eestyll; ond ni 
fuont oU mor ffbdas; aeth £dnerth Bh 
Cadwpan a'i feibion Grufiydd ac Ifor ar 
en hoi, a lladdwyd Unaws mawr o honynt. 
Diangodd Uawer o honynt i Loegr;> a 
gorfd ar y rhai hyny a ddarfa ddianc fw 
oestyll, adferu eu heiddo yn ol i'r Cymry, 
y rhai a ddarfd iddynt gymmeryd trwy 
drais. Cymmerodd brwydr arall le ger 
llaw Caerfflli, rhwng larll Clare a NeyiUe, 
Arglwyddi y Cyffindiroedd, aV Cymry 
ger llaw Caerffili; a bn y Cymry, draain, 
yn fuddugoliaethus y tro hwn eto. Mae 
y frwydr hon wedi bod yn destyn i Syr 
Walter Scott ganu arni dan yr enw "Tfie 
Norman Horse Shoe." 

Old Chepstow's brides may curse the toil, 
' That arm'd stont Clafe for Cambria's broil; 
Their orphan's long the art may rue, 
For NeTiUe's war Aorse forged the shoe; 
No more the stamp of armed steed/ 
Shall dint (Uamor^n's velvet mead } 
, No trace be there m early spring, 
.Save the fairies' emerald ring." 

Dywed Mr. Davies Barrineton, ttud 
lorwerth y Cyntaf ddarfu adeiladu y 
castell, yr un amser ag yr adeiladwyd 
Cestyll Caernarfon a Chonwy; ond nid 
oes un sail i hyn. Dywed Syr Kichard 
Colt Hoare ar y llaw arall mai y Clares 
a'i hadeilasant Mae yn lied debyg 
mai y Normaniaid ddarfu ei adeiladn, er 
cadw y Cymry i lawr; a darfod iddo gael 
ei helaethu a*i gadamhau o bryd i bryd. 
Mae yn amlwg na chafodd ei adeiladu yr 
un amser. Gelwir y castell weithiaa y 



Digitized by 



YR HAUL. 



as7 



Castell GlaB, er ei wahanaethu oddi wrth 

ir Castell Coch, yr hwn sydd yn sefyll gar 
law. Mafi tarddiad yr enw presennol neb 
ei gael allan i foddlonrwydd. Dywed yr 
enwog Edward Llwyd fel hynt— ♦*It 
derives from Caer-Yol, or in the genitive 
case, Caer-Vyli, which he interprets the 
King's Town. * 

Yn y flwyddyn 1215 neu 1217, yn ol nn 
awdurdod, arweioicMid Rhys Fychan ei 
fyddinoedd i Gaerffili, er ymosod ar y 
castell; ood nid oes emym ddim haoes ym 
meddiant pwy yr oedd ar y pryd. Rhag 
iddyntxsyrthio i ddwylaw Rhys, enciliodd 
y milwyr o*r castell, a. rhoddasant y dref 
ar dan. T farn gyffredin yw, mai ar- 
glwydd y castell y pryd hwn oedd Reginald 
de Breos, arglwydd Brycheiniog. Mae lie 
i gredu bod Caerffili yr amser bwnw yn 
fwy nag y w yn awr. 

Yn y flwyddyn 1800, darfu iddynt, wrth 

floddio sylfaen pandy ger Haw, ddarganfod 
en adfeiiion tai : mae y pandy yn sefyll o 
ddento cwarter milltir o dref Caerffili. 

Dwy flynedd ar ol yr ymosodiad 
diweddaf, yr ^m yn cael fod y castell ym 
meddiant Llywelyn ab lorwerth. Rhodd- 
odd Llywelyn y castell i ofal Rhys, 
tywysog y Deheubarth, yr hwn a*i tynodd 
yn gydwastad a*r llawr. 

Yn y flwyddyn 1219, priododd John de 
Breos, mab William de Breos, a Margaret, 
mereh Llywelyn ab lorweth. Yn y 
flwyddyn 1221, trwy ganiatad ei dad yng 
Dghyfraith, adeiladodd John de Breos y 
castell. Yn y flwyddyn 1270, ymosododd 
Llywelyn ab Gruffydd ar Gastell Caerffili, 
ao eonillodd ef; hyd yn hyn yr oedd y 
castell yn cael ei alw yn Gastell Senghen- 
ydd; ao o'r amser hwnw hyd yn awr, 
geliwir y He "CaerffilL" Nid oes dim 
sicBwydd pa un a ddarfa Llywelyn gadw 
meddiant o hono ai peidio : ar ei farwol- 
aeth daeth yn .ol i feddiant y Breosiaid. 
Tua'r amser yma, gwerthwyd y castell i 
Gilbert, larll Clare, yr hwn oedd arglwydd 
Morganwg, yr hwn a elwid yr "Arelwydrf 
Coch.** Pan ddarfu iddo briodi Joas,- o 
Acres, rh(»ddodd y castell, a'r tir oedd yn 
perthyn iddo, i'w wraig a*i hetifeddion am 
byth. Ar ol ei farwolaeth ef, priododd 
Joan, heb wybod i'r brenin, it Ralph de 
Mortimer, i ba un y darfb iddi roddi 
Gaatell Caerflili i'w etifeddton am byth. 
Ar ol ei marw(^aeth, daeth arglwyddiaeth 
llorgaawg 1 feddiant ei mab, oV gwr cyn- 
taf» Gilbert de Clare, yr hwn oedd yn bum 
mlwydd oed pan bn farw ei dad. Cadwodd 
Mortimer feddiant o Gaerffili. Cafodd 
Gilbert de Clare ei ladd ym mrwydr 
Bannockburn, yn y flwyddyn 1314; bu 
farw yn ddiblant. Daeth arglwyddiaeth 
Morranwg i feddiant ei dair chwaer. 
Priododd Eleanor a Hngh Spencer, yr 
ieueagaf ; a Margaret a Piers Gaveston, 
43— XI. 



dan o fawruriUt lorwerth yr Ail ; aphriod-t 
odd Elisabeth & John de Pugh. Daeth 
arglwyddiaeth Morganwg i fedcKant 
Spencer, a phrynodd y ddwy ran arall;; 
cymmerodd feddiant o Gastell Caerffili 
trwy drais, yng nghyd ft hoU feddiannaw 
Mortimer, a chadfu*nhaodd ao adeiladodd 
Gastell Caerffili. Yr oedd y brenin ynt 
cefnogi y ddan Spencer ym nwob peth, ae 
nid <^d nn o'r ddan yn hidio aim am 
gyfraith na chyfiawnder. Tynodd y ddav 
wg y barwniaid aV genedl yn gyffiredinol 
am eu trais. Nid oedd pobl Morganwg yn 
foddlawn i'r fath anfadwaith; anfonood 
Mortimer ddeiseb at y barwniaid yn 
achwyn ar Spencer. Cynimliwyd cyfarfod 
i'r dyben o gymmeryd ymddygiad anoneaC 
Spencer dan ystyriaeth. Penderfynodd y 
))arwniaid roddi byddin o ddeng nul o w^r 
i Mortimer, er ymosod ar Spmcer, ao 
adfeddiannn ei diriogaethau; ond nid 
gwaith ysgafn oedd hyn ; yr oedd y ddan 
Spencer wedi cadhamhau y castell, a 

Sbarotoi digon o ymbortb am hir amser. 
ymmerodd y frenines blaid y barwniaid, 
a llwyddodd i godi byddin er ymosod ar 
Gaerffili. Diangodd ei gwr, lorwerth yr 
Ail, i Gaerffili. Parhaodd y gwarchae am 
hir amser; ond o'r diwedd curwyd un o'r 
muriau i lawr, os ^m ni i gredn hen lnw* 
ysgrifau. Curwyd y mnr i lawr gyda 
battering ram; nid oedd dim llai na mil c 
w^r yn ei weithio. Yr oedd y peiriant 
hwn y n cael ei ddal gan ugain o goed derw 
mawrion. Curwyd y mur i lawr yn y no8» 
a gorfu ar y brenin ddianc mewn diwye 
gwladwr Cymreig. Dywedir ddarfod it 
brenin gynnorthwyo yr ymosodwyr i 
gario coed ar y tanau i oleuo yr ymosod- 
wyr. Nid oedd dim llai na chant o adgora» 
yn cludo coed. Yr oedd y Cymry i'u hott 
egni yn cynnorthwyo yr ymo66dwyr. 
IMangodd y brenin yng ngbanol y nos, ac 
aeth i Langyawyd, ugain milltir i*r gov* 
llewin, a chyflogodd ei bun fel bugail; ond 
ni fit yno yn bir. Aeth yr ymosodwyr i 
mewn i'r castell, a chymmerwyd v ddaa 
Spencer yn garcharorion. Yr oedd yn y 
castell ddigon o ymbortb am flynyddoedd. 
Mae yn anhawdd credu fod gymmaint o 
fewn y muriau. Dwy fil o ychain tewion^ 
deuddeg mil o wartheg, pum mil ar 
hngain o loi, deng mil ar^ugain o ddefud 
tew ion, chwech caAt o geffylau gwaith, 
dwy fil o foch, mil o foch wedi ei halltu, 
cbweeh cant o ddefaid, dan cant o hogsedi 

win Ffrengig, deogain hogsed o ctcfer, 
heb law gwinoedd wedi eu gwaenthur 
gartref, digon o waith am bedahr blynedd 

1 ddwy fil o wjr. Yr oedd y t^ gogwydd-» 
edig, yn llawn o halen. Mae y t^r hwn yn 
sefyll ar yt oohr ddeheuol i*r eaatell, ac mae 
yn gogwyddo dros ei sylfaen un droedfedd 
ar ddeg, mae wedi bod yn y sefylllb hon er 
y» oesoedd. Dywedir ei fod yn cael ei ddal 



Digitized by 



Google 



338 



TH HAUL. 



i fyny gan y cymmrwcL Oer Uaw y 
hwD mae i'w weled y mint, lie yr oedd y 
milwjr oddi fewn yn toddi haiaro, i*w 
daflu ar benaii yr ymosodwyr. Tr oedd 
dyfr-ffos eang o amgylch y castell, ac ar yr 
ochr ddeheaol yr oedd llyn eang, a*r farn 
l^ffivdin yw, ddarfod i'r dwfr o'r ffos fyned 
1 mewn am draws y metel berwedig, a 
ehymmerodd ffirwydriad le; a chwythwyd 
i fyny dam o ddaiar ger llaw y crwn, 
yr hyn a achosodd iddo ogwyddo. 

Uwyddodd Hagh Spencer, ^yr yr hen 
Spenoer, &*i filwyr ffyadlawn, i *ladd nifer 
fiiwr o'r ymosodwyr yn ddisymmwth yn y 
bwlch; syrthlodd y rhai oedd o'r to tewn 
yn gelaneddao, a Uwyddodd i gael 
telerau lied ffSftfriol; gadawyd y castell 
iddo, ao arglwyddiaeth Morganwg. 
Canlynwyd ef gan ei fab, Thomas Spencer, 
y gormeswr gwaethaf o*r tenia dieewyddor 
hwn. Wedi i Harri y Pedwerydd esgyn 
yr orsedd, cafodd ei fraclychu ar ei fibrdd 
adref. Aeth nifer fawr o'r Cymry, medd- 
iannau y rhai oedd ef wedi ysbeiiio i'w 
gyfarfod i Cirencester, yn sir Gaerloew; 
aeth oddi yno i Gaerodor, a'r Cymry ar ei 
ol: yr oedd yn ei wely pan cafwyd eafael 
ynddo; ymunodd dinasyddion Caerodor a*r 
Cymry, a tborwyd ei ben. Cyfarfu a 
chy£felyb dynged a'r ddau Spencer. Ba 
farw Thomas Spencer, fel y nodwyd, a 
ffadawodd un ferch, Isabella, yr hon a 
briododd a Bisiart Beauchamp, larll War- 
wick; a daeth arglwyddiaeth Morganwg 
i feddiant y barwn olaf trwy briodas. Os 
^m yn cono yn iawn, un o'r tenia hwn a 
ddaifu adeiladu clochdy Sant loan, Caer- 
dydd, un . o'r cloobdai harddaf yn y 
Dehendir. Tr ^m yn adwaen amryw 
denluoedd yn sir Forganwg o*r enw 
Spencers, y rhai sydd yn disgyn o'r 
teulu nchod, mewn llinell anghyfreithlawn. 
Tr oedd y teulu hwn yn bynod o gy- 
foethog; yr oeddynt yn arfer ysbeilo (a 
siarad yn blaen) meddiannau y trigolion, 
a'u cludo i Gaerffili. O herwydd hyn, 
cafodd yr hen ddiareb Gymreig ei defn- 
yddio, "Mae wedi myned i Gaerffili;" yr 
oedd hyn yn arwyddo ei fod wedi myned 
i golli am byth. Mae Dafydd ab Gwilym 
yn cyfeirio at yr hen ddiareb yn ei waith, 
ao ereill hefyd. 

** Aed ei enaid i Annwn, 
A'i gorfiF i Gaerffili," 

oedd ddywediad cyffiredin yn y wlad. 
Mae He i gredu na chafodd y castell ei 
adferu ar ol yr ymosodiadau a wnaed arno 
vn y blynyddoedd 12^6 a 1227 : o'r pryd 
hwnw dechrenodd ddadfeilo. Tn y 
flwyddyn 1400, cymmerodd Owain Glyn- 
dwr feddiant o bono; mae un o'r beirdd 
Cymreig yn un o'i ganiadau i Owain, yn 
cyfeirio at Gaerffili, ac yn ei wahodd i 
ddyfod 4'i fyddinoedd o Gaerffili, gwers- 



yllilft yr hon oedd yn enwog, er ei bod yn 
ddadreiliedig. Defnyddiwyd y castell hwn 
yn garehardy i sir Forganwg. Talodd 
Leland ymweliad &'r lie, a dywed fod y 
castell yn ddadfeiliedig, a'i fod yn sefyll 
ar dir corsog. Camsynied dir&wr yw 
hyn ; mae Caerffili yn sefyll mewn dyffryn 
tlws a ffirwythlawn. Tr oedd y carcnaror- 
ion yn cael eu cadw y pryd hyny yn un o'r 
tyrau: yr oedd yn cael ei ddefnyddio fel 
carchar yn amser Siarl y Cyntaf. Dywed 
Wilkins yn "Hanes Merthyr,** ddarfod i 
Walter Caradog gael ei garcharu yog 
Nghaerffili am bregethu ym Merthyr; ac 
mae yr awdwr yn condemnio Land yn 
Ilym am ei ymddygiad tuag at Caradog* 
ac ereill, yr hwn a achosodd y drwg. 
Tmw^dd Siarl y Cyntaf a Chaerffili ar 
ei ffi)rdd pan yn myned o Gaerdydd i 
Aberhondda. Mae yn debyg ddarfod iddo 
giniawa yn hen balas Llaocaiach, ym 
mhlwyf Irlanfabon, anneddle y Milwr- 
iad Pritohard, y Pengrwn wedi hyny ; y r 
hwn oedd yn arfer "gwisgo ei gledde pan 
yn esbonio yr Tsgrythyrau." Mae yn 
ymddangos mai derbyniad lied oeraidd a 
gafodd y brenin yn Llancaiach. Mae 
dinystriad Castell Caerffili yn cael ei 
dadogi i Olifer Cromwel ei bun ; ond mae 
yn lied ammheas a ef fa erioed yn y He. 
Cromwel sydd yn cael y bai am ddinystrio 
pob castell yng Nghymra. Tr oedd 
Caerffili yn garnedd yn amser Leland, 
circa Harri yr Wythfed. Dy wedodd Mr. 
OctaYius Morgan, A.S., yng nghyfaribd 
blynyddol, hynafieithwyr ^sir Fynwy, yr 
hwn a gynnaliwyd yn y castell tua 
blwyddyn yn ol, mai byddin y Senedd 
ddarfu ei ddinystrio; ond mae yn amlwg 
OS darfu i'r Royalists ei arfogi o blaid y 
brenin, nad oedd llawer o waith dinystrio 
arno. Tchydig ddyddiau yn ol, darfu i ni 
a dan gyfaill o Eerthyr, didu ymweliad &'r 
adfeilion ardderchog hyn. Aethom i 
mewn trwy y barbican, yr hwn sydd yn 
awr wedi cael ei droi yn gabandai. Tr 
oedd y fynedfa i mewn o'r tu dwyreiniol, 
rhwng dan d^r cadarn, yr hwn sydd wedi 
cael ei gau i fyny. Aethom i mewn trwy 
fynedfa eul, yr ochr ogleddol i'r tyrau. Ar 
y llaw chwith, mae adfeilion lluest v mil- 
wyr. Tr oedd pont (drawbridge) dros y 
dyfrffi)s, yn cyssylltu y rhan hon oTr 
adeilad &'i rhan tufewnol. Mae y dyfrffios 
wedi cael ei Uanw yn awr gan geryg 
ac adfeilion. Bob ochr i'r fynedfki mewn i 
lys y castell, mae dau d^r uchel a chadam, 
y rhai sydd yn sefyll yn dalgryf; aethoa 
i ben un o'r tyrau, ac mae yr olygfa yn 
swynol dros ben; ac nis gaUem Tai na 
gondio wrth weled yr adfeilion o'n ham- 

fylch, a meddwl am y dwylaw "sydd 
eddyw mewn graian a gro" a hi yn eu 
codi. Tn y cyntedd yr oedd plant Tsgol 
yr Eglwys yn yfed te, ac yn ymddifyru 



Digitized by 



Yft HAUL. 



d8» 



eu hunain, ac offeiriad parohus y lie, sef y 
Parch. Thomas Jenkins, yn eu plith. Mae 
T neaadd fawr, y Grand Hall^ lie cynnal- 
iwyd llawer gwledd ardderehog cyn hyn, 
yn sef341, ac mae rhai o'r cerfiadaa yn 
sefyll eto ar y muriau. Uwchben y 
fynedfa orllewinol, mae dau diVr uchel yn 
sefyll. Gyferbyn a'r fynedfa hon mae 
olion gwersyllfa o bridd i'w gweled: out- 
post i'r castell oedd hon. Yr oedd y tyrau 
yn cael eu cyssylltu gan ddwy gallery 
fwaog: mae y muriau ar yr ochr ogleAdol 
wedi cael eu euro i lawr, a'r gallery; ond 
mae y gallery ddehbuol yn sefyll eto yn 
gyfan. Yr oedd y gwylwyr yn gallu 
myned o un t^T i'r llall heb eu gweled. 
Mae y muriau amgylchynol yn eang 
^ iawn j ac mae yn ymddan^os fod lluaws o 
honynt wedi cael eu tynu i lawr. Saif yr 
Eglwys ychydig ffordd oV dref, ac mae 
wedi cael ei chyssegru i Sant Martin; 
adeilad diweddar yw yr Eglwys hon, yr 
hon sydd yn awr yn DdUtrict Church, Y 
periglor y w y Parch. Thomas Jenkins. Y 
fiim Eglwys yw Eglwys Ilian; ficer y 
plwyf hwn yw y Parch. Rice Jones, yr 
hwn adwaenwn yn dda lawer blwyddyn 
yn ol. 

Tua banner milltir o Gaerffili y saif 
Fon, o ba le y deilliodd y rhan fwyaf o'r 
teuluoedd mwyaf parchus ym Morgan wg. 
Mae y foneddiges enwog Barwnes Windsor 
yn disgyn ^>'r teulu hwn: rhoddwn hanes 
y teulu hwn yn y rhifyn nesaf. 



ANERCHIAD 

/ Doctor JJewelyn Lewellin, Penaeth Coleg 
Dewi Santt a Deon Ty Ddewi, Hydref 
Uydd, 1867. 

Mae Deon Ty Ddewi yn haedda glwys ganiad, 
Llewelyn Lewellin, gwr hynaws diymwad ; 
Nid hawdd i ti f Awen i ddangos teilyngdod, 
Gwr llawn o rinweddau, dysgeidiaetb tra hyglod. 

Ei eni a gafodd o deuln tra pharchns, 
Tra enwog oedd tadau y gwron yn ddilys, 
Tremain ydyw enw y fan y dechreuodd 
Lewellin anadlu, — Morganwg a'i magodd. 

Wyr ydyw i*r enwog Jones gynt o Llangana, 
A daniodd hoU Gymni a'i lais oV melasa'; 



Bryn- 



Yr hwn gynt a elwid yn benefangylwr, 
Brwdfrydedd a'i llenwai dros Grist ei 



iawdwr. 



Mab Jones g^nt a welwyd am lawer o flynyddaa 
Yn Rector Cilgerran, — gwr hynod ei ddoniau; 
Duwinydd tra enwo^ — cymmydog tra dyddan, 
Pregetnwr mwy doniol ni welid yn an man. 

Pontfaen ym Morganwg a ga'dd yr anrhydedd 
I wreiddio Lewellin mewn dysg a gwir rinwedd ; 

dan y penathraw, gwiw Williams ddysgedig — 
Ym mysg y Uenorion ef ydoedd bendefig. 

1 Goleg yr lesu yr aeth mewn brwdfrydedd, 
A bwnad calonog er ^nnill anrhydedd ; 



Daeth allah yn lienor o'r dosbarth oeddflaenaf, 
A bemid ef bellach y gwr dysgedicj^ 

Lewellin a welwyd mewn bri ac mewn urddau, 
Yn dysgn, yn boliV Uenorion am flynyddaa; 
Rhydycnain ga'dd brofiad o'i ddawn a'l athrylith, 
A Chymra ai cafodd, a ba iddi'n fendhh. 

Pwy, pwy, yn 'gyffelyb mewn dysg o'r gwydd- 

oraa? » 
A'r Uawryf a welir o gylch ei arleisiaa; 
Ym mysg yr hen Gymry mewn Groeg ac mewn 

Lladin, 

Yn awch o'i ysgwyddaa y gwelir Lewellin. 

Gwir ydyw, pan gafodd ein coleg o'r diwedd, 
Sef Coles Sant Dewi, ei agor mewn mawredd, 
Lewellin l)enodwyd yn benaeth — ac erys 
Ef yno hyd heddy w, er clod i'r Wen Ynys. 

Dy ddawn a'th wybodaeth, fy athraw, a'th gre- 
bwyll, 

A'm synodd, do ganwaith, a pharchwn di'n ddi- 
dwyll; 

Ni cberais, ni charaf ym mys^ ein Uenorion, 
Neb tebyg i Doctor Lewellin em Deon. 

Fel Ficer Llanbedr, pwy welwn mor barchas, 
Gan bawb o'i blw3rfolion, a'r Deon tra dawnas ; 
Ei lafur a welir, gwneir yno, am oesau, 
A'i enw a barchir gan fyrdd o fyrddiynaa. 

Lewellin a geri fel Cymro dyledryw, 
Gan luoedd o Gymru, yn benaf ef ydyw, 
Deoniaid, offeinaid, a'l parchant, wr hylon; 
A cbarant eu hathraw, gwn&nt ^'galon wrth 
galon.'' 

Fe welwyd, do lawer, o fechgyn tra gwisgi 
Mewn penbletb tra niwlog, yng Ngholeg Sant 
Dewi, 

Ymgreinient, d wys wylent, mewn cyni a thrallod, 
Rhag cafiael, ow dynged ! ryw hyll esgymmnn- 
dod. 

Ond penaeth y coleg, yn fynych arbedodd; 
I lawer o'r cyfryw, tragaredd estynodd; 
A chlywid hwy'n gwaeddi mewn bwyl, a llawn 
asbri, 

"Hwrg i Lewellin, boed benaeth ar Gymra.'^ 

Gyfodododd cymylaa awch ben ein hoff goleg^ 
Nes cyflfro'r gororan yn erch amryw adeg; 
Daeth Prince a*i ganlynwyr, a baont yn ceisio, 
Haa yno ryw efraa, a mawr fu'r ymblei(Ho. 

Hwn welwyd am amser fel seren gynffonog, 
A'i ddyben mae'n amlwg, oedd d'od yn gytbethog ; 
Ennillodd ryw nifer o ffyliaid penchwiban, 
I wertha r meddiannan, a rhoi iddo'a harian. 

Ni welwyd ni chlywyd am Aroh-hereticiaid, 
Er dyddiau y cread, cyflFelyb i'r Princiaid; 
Ond eled ^tn bellach y byd a'i drigolion, 
I annwn— nwy ydynt yr etholedigion ! 

Ac erbyn i'r awel i glirio cymyka, 
Cyfodoidd rhyw 'storm fel meUt a tharanaa; 
Bygythiai ddinystrio ein coleg tra bygiod, 
Gan garo ei seiliau, a'i osod yn ddifrod. 

Daeth athraw, do eilwaitb, o ryw le o'r Gogledd 
A'i bethau newyddion — gwyddorau tra rhyfedd I 
Germani daethant — Colenso a'i magodd — 
A'r athraw, ow dynged t yn ga a'u coieddodd \ 



Digrtized by 



840 



TE HAUL. 



Ba tmrff a ba trfdar, a mawr oedd jr aketh, 
Tnry Gymra Iwyt gemwen, a'r holl Djwyaog- 
aeth; 

(/r diwvdd cyfiTngodd Bhaglnniaeih j nefoedd, 
A'n gwared a gawsom o'n faelbnl a'n hiniroedd. 

Lewellin, yng n^hanol yr helyiit, a safodd, 
Fel craig jn ddijsgog, a'r fffdd amddillTiiodd; 
Tywrned yrhaoliren ar Gol<^ Sant Dewi, 
Boea dyddiaa diweddaf tan. Dwd heb gym. 

Mae genym, oes bellach, athrairon dysgedig, 
A ddysgant wyddorion gwiw iachos — ^profedig, 
A ddVsgwyd er oesoedd gan Eglirys em Tadaa, 
Propnwydi, Merthyron, a myrdd o'r hen seint- 
iaiL 

^'Da was da a fiyddlawn," fydd lais tra melns- 
ber 

Gan ddyfod o ryw le, drair, draw o'r nchelder; 
Doe beliach, gorphwysa, cei fythol lawenydd, 
Tng ngwlad y goleani, goleuni ysblenydd. 

Itice Bees y proffeewr, fydd gyda'r cwmpeisi, 
rth roesaw pan elych ar aden goleani; 
Cydgenwch, gwnewch yno, bob un am yr ncha*, 
Tt Gwr a*ch Uwyr brynodd ar fynydd Gal&ria. 

Ac yno cei orphwys, a bwrw dy ftinder 
Heb drallod na gofid ym mro yr nchelder; 
A'r moli fydd hwylns, ar felns alawon, 
A'r gydgerdd fydd gywrain^a'r cerddi'n felnsion. 

Hir oes i Lewellin— a'i denla hawddgaraf, 
Fo'n gysson dan nodded ein lor y Gomchaf ; 
A phan ddelo angen, hen elyn dynoliaeth, 
I wyn& yr elot, nwch, nwch pob rhyw alaith. 

Melahgthon. 



JOHN KEBLE. 

Mae enwau dynion ae ydynt o fewn yr 
hanner oanrif olaf wedi cyunyrchn effaitb 
mawr ar feddyliao pobl ac Eglwys Lloegr, 
heb fod yn ddynion yn cymmeryd rhao 
mewn gwyddoniaeth, masnacb, na milwr- 
iaeth, yn gwneuthur i iVny restr fawr: 
dynion megys heb fyned dros derfynau 
oylch bychan en Uyrrgell a'u hardal eu 
hunain. Yn y rhestr hon y mae enw y 
diweddar Barch. John E!eble, person 
Hnrsley, yn sir Hants, ac awdwr y Christ- 
ian Year. 

Ganwyd John Keble yn y flwyddyn 
1792, vm mhentref Eairford, sir Gaerloew. 
Mab henaf oedd i'r Parch. John Keble^ 
ficer Coin Sant Aldwyn, yn y sir bono. 
Efe a addysgodd ei fab mor dda fel ag y 
dewiswyd ef, ar ol arholiad cyhoeddus, i fod 
yn ysgolor yng Ngholeg Corpus Christi, 
Khydychain, pan nad oedd ond pedair 
blwydd ar ddeg oed. Fan oedd yn bedair 
blwydd ar bymtheg oed, ennillodd a double 
first class yn ei arholiad diweddaf, a 
graddiwyd ef yn B.A. Ac yn fuan ar ol 
Eyn etholwyd ef vm gymmrawd o Goleg 
Oriel yn yr athrofa bono. Tn 1816, 
urddwyd ef yn ddiacon, ac yn y flwyddyn 



ranlynol yn otSsiriad, gan yr Esgob 
Jackson. Bu yn gwasanaetkn am nd 
blynyddoedd fel cunid yn East Leach a 
Barthorpe. Tn 1826 daoth yn gnrad 
Hursley, ac yn ficer yno yn 1830; ac yn 
y lie hwn y bu efe byw, ac y myfyriodd, 
ac yr ysgri^<Boodd, hyd 1866, pan y galwyd 
ef i*w orphwysfa. Afreidiol y w hysbysa'r 
iEeiith ei fod ar hyd ei oes yn nodedig iawn 
am ei dduwioldeb persondt mewn gostyng- 
eiddrwydd, haelioni, ifydd, a chariad, a 
gw6ddi. 

Yn 1821, yr oedd yn 3rmgeisydd am y 
broffesoriaeth farddonol yn Bhydychen; 
ond enciliodd o*r maes yn ffafr Deon pre- 
sennol Sant Paul's, yn Llundain; ond ^an 
waghawyd y gadair broffesoriaethol hono 

5n 1831, etholwyd ef yn unfrydig i'w 
eowL 

Efe a gyhoeddodd yn 1846, gyfrol o 
fafddoniaeth,dan yr enw Id^ra Inmoeentium ; 
ond ni chyrhaeddodd yg waith hwn bobl- 
ogrwydd y Christian Year. Efe a ^y- 
hoeddodd hefyd argraffiad gwerthfawr o 
Ecclesiastical PoUty yr enwog Hooker, yn 
dair cyfroL Cyfiinsoddodd hefyd fyw- 
graffiad y duwiol Esgob Wilson; yng 
nghyd a Uuaws mawr o bamphletau a 
thraethodau ar amry wiol destynan. 

Byddai ?n afreidiol rhoi yma ddim can- 
moliaeth i r Christian Year; hwn, ef allai, 
yw y llyfr mwyaf poblog yn y deymas 
ym mha le bynag drwy'r holl ddaiar y 
mae Eglwys Idoegr yn bodoli. Mae y 
gwahanol argraffiaidau o hono bron yn 
afrifed; ac y mae ei boblogrwydd ar 
gynnydd parhaus. Mae y llyfr o ddysg 
mawr, ac o'r farddoniaeth fwyaf dillynwiw 
a tharawiadol. Ond achos mawr ei bobl- 
ogrwydd cyffredinol ydyw ei fod yn Ihifr 
prqfiad y credadyn : mae yn UawUyfr teim" 
ladau y Cristion dan bob ty wydd, dan bob 
croes, dan bob ton. Mae yn agos yr un 
fath lyfr i Eglwyswyr ag ydyw Hymnau 
Williams Pant y Celyn i'r Methodistiaid. 

MONWTSON. 



EMIN 

O Ddiolchgarwch am,y Cynauaf, 1867. 

Rhown i'r Tad, Mab, a'r Ysbryd Glan, 

Ddiolchus gan o'n genau. 
Am roi i ni dymmoraidd bin, 

I drin a chasglu'n fiPrwythan. 

Fe lanwodd Duw ein tir ag yd, 

Yn by fryd ymborth ini : 
Er bygwth barn, trugaredd wna^tb 

Yn odiaeth ini 'lent 

Gallasai fraenu ffrwyth ein tir, 
Trwy hir wlawogydd dnon; 

A dwyn caledi ar ein |;wlad. 
Am feiau anfad dynion. 



Digitized by 



TB HAUL, 



341 



CoK»Di wnaeth y flwjddyn hon 

A'i dirion dragareiddaii, 
Rhoes ymborth iachns ini gyd; 

Liawn ydyw ein bydlanaa. 
£r cafel ydlanau Uawn o yd, 

A ddillad clyd Tw gwisgo; 
Na rown ein calon arnynt mwy, 

Nis gallant hwy ein boddio. 

Ceisiwn gyfiawnder lesn mad 
Tn wisgad i'n heneidiau, 

Er ein cadw rhag fflamiau syth, 
Dros fyth yng ngwlad y poenau. 

Trwy fucbedd Ian dangoswn glod 

Tr Drindod o bersonau. 
Am luniaetb corff, a golud Crist 

Bbag myn*d yn drist yn angatu 



Y BEIBL. 

(Parhdd o duddUn 272). 

Yb oedd yr enw hwn yn adnabyddas hyd 
ym mhell ar ol marwolaeth Moses, pryd y 
cymmerodd Uwytb Dan feddiant o honi. 
Geiwid y ddinas yn nyddiau Moses yn 
Lais. Sefydlwyd y Canon laddewig o'r 
Ysgrytbyrau ean Esra, eyn belled a*i 
ddyddiau ef ei linn; ond cbwanegwyd dau 
lyir Croniol, Esra, Nehemiah, Esdier, a 
Malchi, at y Ueill, yn nyddiau Simon y 
Cyfiawn, fel y tybir, yr olaf o w^r y 
synagog fawr. Yr oedd yr Inddewon ar y 
cyntaf yn dra cbynnil o hysbysu yr 
Ysgrytbyrau i ddyeithriud; gan en bod 
yn dirmyg^ ac yn osgoi y cenedloedd, a 
ddadguddient iddynt ddim o'r trysorSQ 
cuddiedig yn y Beibl. Gallwn hefyd 
ohwanegu nad oedd y cenedloedd a derfyn- 
ent ar Iwdea, yr Aipbtiaid, Phceniciaid, 
Arabiaid, &c., ddim mor awyddus chwaeth 
i wybod cyfreithiau a banes pobl a easeid 
ac a ddirmygid ganddynt hwythau befyd. 
£n oydnabyddlaetb cyntaf &'r Uyfran byn, 
fn ar ol yr amrywiol saetbeludiadau a fu 
ar yr luddewon ; pryd nyn odarfu 1 bynod- 
rwydd eu cyfreithiau a'u seremonlan 
dueddu amryw i ddymuno gwybodaeth 
mwy neillduol o bonynt Nid yw rbaniad 
yr Ysgrytbyrau i bennodau, &1 y maint 
genym ni, ond petb diweddar. Kbai a'i 
priodolent i Stepban Langton, arcbesgob 
Caergaint, yn nheyrnasiad loan a Harri 
IIL Ond gwir awdnr y ddyiuis oedd 
Hugo de Sancto Caro, yr bwn a elwir yn 
fwy cy£Fredin Hugo Cardinalis. Yr oedd 
yr Hugo bwn yn byw o ddeutu O.C. 1240. 
£fe a ysgrifenodd esboniad ar yr Ysgrytb- 
yrau, ac efe a gynlluniodd y Mynegai 
Ysgrytbyrol cyntaf. Gan mai amcan y 
gwaitb oedd cael allan unrbyw air neu 
ymadrodd yn yr Ysgrytbyrau, cafodd ei 
bod yn angenrheidiol i ranu y Uyfr yn 
ddosbartbiadau ac yn adraniadau. Y dos- 
barthiadau byn ydynt y penodau ag y 



rhenir v Beibl iddynt hyd heddyW; and 
nid oedd y penodau wedi eu hadranu i 
adnodau y pryd hyny fel y maent yn awr. 
Dull Hugo yn eu badranu oedd trwy osod 
y Uytbyrenau ABCDEFGar ymyl y 
dail, vn yr un pellder oddi wrtb eu gilydd 
yn 01 byd y penodau. Tarddodd aidran- 
iad y penodau i adnodau, fel y maent yn 
awr yn ein Beiblau ni, oddi wrtb Rabbi 
luddewig enwog, o*r enw Mordecai Nathan, 
yne nghylcb y flwyddyn O.C. 1446. Y 
Rabbi luddewig bwn, yn ol oynllun Hugo 
Cardinalis, a gy fans(>ddodd Fynegai i'r 
Beibl Hebraeg i'r luddewon; ond er iddo 
ddilyn Hugo yn ei ddosbartbiad o'r Beibl i 
bennodau, eto fe ragorodd arno yn yr 
adraniadau, trwy ddefnyddio adnodau; a 
chan y cafwyd prawf fod byn 3m llawer 
mwy cyfleus, y mae wedi ei ddefnyddio 
byth wedi hyny. 

Y oyfieitbad cyntaf o'r Hen Destament 
a wnaed erioed oedd i'r iaitb Roeg 



yn agos i dri chant o flynyddoedd cyn 
geni Crist. Gelwir y cyfieithad bwn, y 
Septuagint, neu y Deg a Thrigain, oddi 



wrtb y nifer o Henuriaid luddewig ag oedd, 
meddant, ar waitb yn y cyfieithad bwn. Yn 
fuan ar ol cvhoeddi Yserifeniadau yr 
Apostolion, cyneithwyd y Beibl i'r Lladin, 
i'r Ciistionogion a arferent yr iaitb hdno. 
Y cyfieithad hwn a elwid vr ltalaidd; a 
chan ei fod yn iaitb gyffredin yn y flwy- 
ddyn O.C. 3S4. lerom, yr bwn a ha. farw 
yn y flwyddyn 420, a gyhoeddodd gyfieith- ^' 
ad diwygiedig o bono, gyda rhagymad-* 
rodd i boll lyfrau yr Hen Destament a'r 
.Newydd; a dyma yw yr unir Eeibl awdur- 
edig Eglwys Rhufain y pryd hwn. Yn y 
Ffrancaeg, cafodd y Waldensiaid gyfieith- 
ad o'r Beibl, o waitb eu blaeoor enwog 
Pedr Waldo, o ddeutu O.C. 1160, ao ud 
arall, wedi ei gyboeddi yn gyffiredinol yng 
nghylcb O.C. 1160. Cyboeddodd Luther 
gyfieithad newydd o'r Testament Newydd 
yn O.C. 1622, ao o'r boll Feibl yn O.C. 
1 632. Yn Lloegr j?wnaed ymgais ami^w- 
iol weitbiau i gyneitbu y Beibl i'r iaitb 
gyffredin, yn enwedig gan Bede, mynacb 
duwiol a dysgedig, ^r hwn a fu farw O.C. 
786; a chan y Brenin Alfred, yr hwn a fd 
farw O.C. 900; ond addefir yn gyffredinol, 
mai y cyfieithad cyflawn cyntaf 6*r Beibl f r 
ISeisonig a wnaed gan Wickli£^ o ddeutu 
O.C. 1380. Mae y Testament Newydd a 
gyfieithad y gwr mawr hwnw wedi ei 
argraffu; ac y mae coplau mewn llaw- 
ysgrifen mewn amrywiol lyfrgelloedd, o'i 
gyfieithad o'r Beibl. Y Beibl Seisonie 
cyntaf a areraffwyd oedd cyfieithad 
William Tindal, yr hwn nerwydd 
erlidigaetb, a giHodd i'r CyFandir, fel y 
gallasai gyflawnu ei orcbwyl mewn bedd*> 
web. Cynnorthwywyd ef gan Miles 
CoYerdale, alltud Seisonigarall : argrafiwyd 
y Testament Newydd 'yn Antwerp, yn 



Digitized by 



Google 



343 



YR HAUL. 



O.C. 1526; ond prjmwyd 7 riian fwyaf o 

houynt i'w ilosn yn ol gorchyngnyn 
Tonstall, esg^b Llandun argraffiad diwyg* 
iedig o hono, pa fodd bynag, a ymddangoB- 
odd yn 1530. Yn y flwyddyn 1585, cy- 
hoeddwyd yr holl Feibl gan CoYerdale, a 
gwertkwyd ef yn ebrwydd; ond tra yr 
oedd yr argraffiad hwn yn cael ei barotoi, 
daliwyd Tindal gan y Pabyddion, trwy 
fradwriaeth Henry Phillips, gwr o Sais, 
ac wedi iddo ei lindagn, efe a losgwyd fel 
heretic yng Nghastell Ffilford, rbwng 
Antwerp a Brussells. Trengodd y 
merthyr anrhydeddus hwn, gan weddio, 
**Arglwydd, agor lygaid Brenin lAoegr." 
Ar ferwolaeth Tindal, dygwyd y rwaith 
ym mlaen gan Miles CoYe^oJe, yr nwn a 
gynnorthwywyd gan John Sogers, y 
merthyr cyntaf dan deyrnasiad y Frenines 
Mari. Hwv a adbrofasant yr holl Feibl, 

Sn ei gymharu k'r Hebraeg, y Groeg, y 
adin, a r German, a chwanego nodiMlau 
a rhagymadrodd o'r cyfieithaid German- 
aidd ean Luther. Tn nheyrnasiad Mari, 
rhai Mltndion Seisonig yn Geneva, Cover- 
dale, a John Knox, y diwygiwr Scotaidd 
nodedig yn en mysg, a wnaethant gyf- 
ieithad newydd, yr hwn a arg^affwyd yn 
O.C. 1560. Gelwlr hwn Beibl Geneva. 
Gosododd Archesgob Parker rhy wddynion 
dysgedig ar waith i wneyd argraffiad 
newydd diwygiedig, yr hwn a gyhoedd- 
wyd yn O.C. 1568, a galwyd hwn Beibl 
yr Esffob. Gan fod y Brenin lago yn 
anfoddlawn i Feibl Geneva, ac ereiil yn 
anfoddlawn i Feibl yr Esgob, rhoes y 
brenin orchymmyn am gyfieithad newydd. 
Gosodwyd saith a deugain o dduwinyddiun 
dysgedig ar waith; dechreuwyd y gorchwyl 
yn 1607, a gorphenwyd a chyhoeddwyd ef 
yn 1611, gyda rhagymadrodd a chyflwyn' 
lad i'r Brenin lago. Dyna y Beibl Seis 
onig ag sydd yn awr mewn arferiad, a'r 
nnig un a ganianteir ei argraffu heb nod- 
iadan o fewn y deyrnas. Kid oes lie i 
amq|heu nad oedd y Beibl wed! ei gyfieithu 
i*r laith Gymreig yn y prif oesoedd; 
ymddengys hyn trwy fnd crefydd wedi 
bod yn dra blodeuog ym mysg y Cymry 
er yn fore, trwy fod ffydd y Merthyron 
Cymreig yn enwog iawn trwy y diarebion 
aV ymadroddion ag oedd yn arferedig yn 
eu mysg. Tybirfod prydyddiaeth Taliesin, 
yr hwn oedd yn byw yn amser Maelgwyn, 
yn y ohweched ganrif, yn gwirio hyn. 
Yn yr oesoedd diweddar cyfieithwyd rhy w 
ranau o'r Beibl i'r Gymraeg yn amser 
Edward VL Tn O.C. 1667, argraflfwyd y 
Testament Newydd yn Gymraeg, gan 
mwyaf o gyfieithad William Salisbury, oV 
Cae Du, ym mhlwyf Llansanan, swydd 
Dinbych. Argraffwyd y Testament hwn 
yn Llundain, gan Henry Durham. Eto, 
treiglodd ugain mlynedd heibio wedi hyn 
cyn argraffa yr hoU Feibl. 0*r diwedd ym* 



roddodd y Dr. William Morgan at y gwaith 
mawr aphwysig hwn; gwr o enemgaeth 
oedd o Wybr Kant, plwyf Dolwyddelan. 
Gwnaed ef yn Esgob Llanelwy O.C. 1601, 
a bn farw yn 1604. Cyhoeddwyd y Beibl 
hwn yn llyfr nnplyg, me#n llythrenau 
duon, yn y flwyddyn 1 588. Yn y flwyddyn 
1620, cyhoeddodd y Dr. Parry, yr hwn a 
wnaed yn Esgob Llanelwy ar ol y Dr. 
Morgan, gyfieithad diwygiedig o'r Beib), 
a hwn yw y cyfieithad arfereSig yn biW 
sennoL Wrth waith y Parch. Mr. Charles 
oV Bala, yn ymofyn o Llundain ag 
ewyllyswyr da i grefydd a duwioldeb, pa 
fodd y gellid oael armffiad helaeth o'r 
Beibl am bris gweddol, yn yr iaith 
Gymreig; ac os byddai bosibl i dreinn 
c^'llidfiEi barhiius o honynt, fel na byddai 
un amser mwy brinder o Feiblau i*r 
Cymry tlodion, rhoddodd yr Arglwydd y 
meddwl caruaidd yng nghalonau rhai ot 
pwjr a^ yr oedd ef yn ymddyddan & 
bwynt, I nurfio cymdeithas i ddosbarthu 
Beiblan, nid yn nnig yn ein ewlad ein 
hunain, ond hefyd yn y gwledydd tramor. 
PendeHynwyd i alw oyfarfod cyffredin i 
ystyried yr achos, i gael ei gynnal yn y 
London Tavern. 

Mawrth 7, 1804, mewn oanlyniad. oyfarfu 
dros dri chant k*vt gilydd, a phenderfjm- 
wyd sefydlu cymdeithas dan yr enw 
British and Foreign Bible Society, Mae y 
gymdeithas hon, o'r dechreuad bychan 
hwn, wedi cynnyddu yn ddirfawr. Mae 
miloedd a myrddiynau o Feiblau a Thesta- 
mentau wedi eu hargraffu ganddi, a'r 
Yflgfythyrau wedi eu cyfieithn a'u cy> 
hoMdi mewn cant a banner o wahanol 
ieithoedd. Edrychir ar y Gymdeithas 
hon yu nn o ryfeddodau yr oesoedd, syndod 
yr holl wledydd, a go^niant Prydain 
Fawr. Pwv all ddywedyd na dirnad y 
lies a dardd oddi wrthi i genedloedd 
anwar y byd, ac i oesoedd pell^P y ddaiar 

Y mae hiraeth arnaf weithiau 

Am gael sangu tiroedd pell, 
Llan uwch law y byd aM boenau, 

Gelwir hi "y 'wlad sydd well;" 
Gwell awyrgylch, gwell Irigfanau, 

Gwell preswylwyr, gwell mwynh&d, 
Gwell testynau, gwell caniadau, 

Gwell ei Brenin, gwell parh&d. 

Goleu hon yw lesu hawddgar, 

Wele Haul anfeidrol faint; 
Derbyn o'i belydrau llachar 

A gyfrifwn innau'n fraint; 
Gwel'd oreilau uwch oreilau, 

Rhodio Uwybrau Sanct&idd lor, 
Cael fy swyno gan delynau 

Chweri yr angylaidd gor. 

Ddaiar, ddaiar, ni wna*th fwyniant 

Goreu i mi noddfa gref;' 
A dy oil i ebargofiant 

Pan feddyliwyf am y nef ; 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



343 



Dy fynyddoedd oil a giliant, 
Neidiaot draw yn ddigon pell, 

Oesol fryniau a symmudant,' / 
Ciliant am lonyddwch gwell. 

£r cadarned y w dy greigiau, 

Ant yn ddaniaa ar wah&n, 
rmrafeilia yr elfenao, 

I'lysg y byd yn ulw man; 
A, hen ddaiar diolch iti. 

Am fy nghynnal byd yn hyn ; 
Ni chaf dderbyn dy gynnaliaetfa 

Na'th oleuni yn y glyn. 

Teithiais lawer ar dy Iwybrau, 

Cefais ti mewn gwe a gwen; • 
Weithiau ar gopaog fryniau; 

Weithiau dyfroedd at yr en: 
Er mor boethion fu y brwydrau, 

Codwyd fi, 'rwy'n awr yn fyw; 
Cedwir fi eto nes myn'd adre' 

I dangnefedd at fy Nuw. 

Gorsedd gras fu yn fy nghodi 

Ami dro o*r pyllau llaid, 
Llygad ffydd trwy'r tywyll leni, 

'N gweled lesu yn fy mhlaid; 
Troi dalenan y dystiolaetb, 

Gael rhyw fawredd ym mhob darn; 
Ni cbaf gwrdd a siomedijgtietb, 

Rwy*n gobeithio, ddydd y farn. 

Mae rhyw hiraeth ynof weithiau, 

Am nefolaidd dy fy Khad; 
Tma by w ar y defnynau, 

Yno nofiaf mewn mwynhad; 
"Bachgen" ydwyf mewn gwybodaeth^ 

leV Ileiaf un o*r saint; 
Ar ol newid y Uy wodraeth, 

Byddaf "wr" mewn cyflawn faint 

O na chawn fy Uwyr sanoteiddio 

Ac anghofio oriau trist; 
Ki all diafol fy mherswadio 

Na chaf drigo gyda Christ: 
DynaV fan mae fy serchiadau 

GydaV seintiau pur dilyth; 
Ni pherfieithir y ton nodau 

Hebof finnau yn eu plith. 

Gwrdd ag angeu heb ei golyn 

Fyddai yn hyfrydol hedd, 
Syllu'n dawel ar y dremyn, 

Gwenu'n siriol ar y bedd; 
GweFd yr ArchoflEeiriad goreu, 

Hwnt y tdnau'n hardd ei wedd; 
Ac yn Uewyrch ei belydrau 

Gael fy hun ym mhorthladd hedd. 

Am y corff, a hwn i huno, 

A cha'i buro yn y bedd; 
Duw rydd angel glan i*w wylio, 

Boed i'm llwch berffeithiaf hedd; 
Ond daw eilwaith iddo fy wyd, 

Pan rydd yr Archangel "lef,** 
Daw i fyny "yr un ffunud 

A*i gorff gogoneddua Ef." 



DYDD BARN Y CHWECHED 
BENNOD O LYFR MICAH. 

Gellir dychymmygu bod y prophwyd 
Micah yn golygu yr Arglwydd yn eistedd 
ar fynydd yr Olewwydd, gyferbyn ft lerw-- 
salem^ i alw ei thrigoHon hi i gyfrif am eo 
hannlolchgrawch a'u hannawioldeb. Mae 
y rhingylliaid yn gorchymroyn gosteg 
cyffredinol, ac yn galw y mynyddoedd 
cylchynol yn dyation yn y Ilys: **gwraDd- 
ewch, y mynyddoedd a chedyrn sylfeinu'r 
ddaiar, g^yn yr Arglwydd; canya y mae 
cwyo rhwDg yr Arglwydd a'i bobl, ac Efe a 
ymddadlea ag Israel." 

Yna mae yr Arglwydd fel Brenin a 
Barnwr yn Uefaru, a*r genedl yn ymgynnull- 
edig ger et fron yn nyffryn lehosaphat. 
"Fymhobl," ebEfe, •«beth a wnaethym i ti, 
ac ym mha beth y'th flinaia? tystiolaetha i'm 
herbyn," Yna mae yn crybwyll rhai o'l 
brif frymmwynasau iddynt, y rhai a ddylasent 
beri fod eu diolchgarwch yn barhaus ddidor 
tuag ato. *' Canys mi a'th ddygais o dir yr 
Aipht, ac a anfonais o'th flaen Moses, Aaron, 
a Miriam." Ac wedi hyny mae yn crybwyll 
fe) y gwaharddasai Efe i Balaam y dewin eu 
ucM^ltithio ar gais Balac, mab Sippor: "Fy 
mhobl, cofia, atolwg, beth a fwriadodd Balac, 
brenin Moab, a pha ateb a roddes Balaam, 
mab Bebr, iddo, o Sittim hyd Gilgal ; fel y 
galloch wybod cyfiawnder yr Arglwydd;" 
hyny yw, fel y galloch wybod ac adgofio mor 
deg a chyfiawn yr wyf Fi wedi bod tuag 
atoch chwi, • ac mor ffyddlawn i addewidion 
fy nghyfammod, ac mor ofalus yr wyf wedi 
bod am danooh, yn eich amddifiyn rhag pob 
perygl, ac yn eich gwaredo o boh trallod. 

Mae Dow yn awr wedi gorphen llefaru, ac y 
mae dystawrwydd yn hoU Inoedd y llwythau 
ger ei fron, a phob un yn cywilyddio mewn 
edifeirwch am ymddygiad mor anoiolchus at 
Dduw mor dadol a daionus. Maent oil 
yn dysgwyl i*r Barnwr, oddi ar ei sedd, 
gyhoeddi arnynt ddedfryd condemniad, a'ur 
gyru oddi ger bron ei wyneb mewn soriailt i 
ddinystr. Ond wrth weled nad yw y con- 
demniad haeddiannol ddim yn cael ei gy* 
hoeddi, a bod y Barnwr yn edrych yn gym- 
modlawn, maent hwythau, yn eu hedifeirwch, 
bawb drosto ei hun, yn tori allan ac yn 
dywedyd, "A pha beth y deuaf ger bron yr 
Arglwydd, ac yr ymgrymaf ger bron yr 
uchel Dduw?" sef i pha ebyrth hedd y 
gallaf fi adennill ei gymmod, yr hwn a. 
fforfietiais i trwy fy ngham fuchedd? "A 
ddeuaf fi ger ei fron Ef i phoethoffryman, 
ac S dyniewaid? a foddlonir yr Arglwydd ft 
miloedd o fyheryn, neu ft myrddiwn o ffryd- 
iau olew?" Ac y maent yn ewyllysgar i 
ofirymu, os bydd raid, hyd yn oed eu plant 
eu hunain i eonill ei fiafr; ie, hyd yn oed 
blaenffrwyth eu nerth, eu plant cyntafanedig, 
fel Abrahana gynt ar y mynydd Moriah: "A 
roddaf fi fy nghyntafanedig dros fy anwir- 



Digitized by 



344 



TR HAUL. 



edd, ffiwyth fy Dgbrotb dros beehod fy 
enaidf" 

Mae yi edifeirweh yn ddwfn i'r eithaf, ae y 
mae yr ymoatyngiad get bron y frawdle yn 
ymostyogiad Uwyr a bollol. Ac i'r eyflwr 
hwn yr oedd y Barnwr wedi amcann eu 
dwyn; ac y mae wedi llwyddo Irwy argy- 
hoeddiad ei ras. Ac mae £fe yn anfoo ei 
was Micah i ddywedyd wrtb bob ud o 
honynt, mai nid aberth, ond ufndd-dod, oedd 
yn angenrbeidiol : " Dangoaodd Efe i ti, ddyn, 
betfa sydd dda," medd y propbwyd drot 
Ddow, wrtb bob un o bonynt; *'a pha beth a 
gaia yr Arglwydd genynt, ond gwneathur 
barn, a boffi tru^aredd, ae ymoatwng i rodio 
gyda'th Ddaw?" A dyna oedd terfyoiad 
hapai y dydd bam arswydus hwn. 

Tbophimds. 



DAMMEQION ESOP. 
I. 

T LLWTNOG A*B ORAWNWIN. 

^BDX> nnwaith Lwynog, yn y ^wio-gynbaoaf, 
Yn ^wylio gwinllan, ddVwedd mte Gorphenaf; 
Y wmllan hon oedd yn neheudir Ffraingc: 
A thros y mar y crogai llawer cainsc 
OV addm rawn torhealog, 
Yn temtio gwangc y Llwynog; 
Ac jntau'n neidio am y sypiau grawn 
A'i egni glas^ a neidioii ucnel iawn ; 
Ond er crychneidio nes yr oedd e'n flin, 
Pallai yn \An a chyrfaaedd dim o'r gwin; 
Cynhygiodd yn hir, 
Ond methodd yn gUr. 
Fe aeth adre'n gynffon-lippa, 
Gan gysnro'i hon fel yma: — 
" Os methais ddrmgoV mnr, 
Ba waeth? mae'r grawn yn snr." 

NiGANDER. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Hywd. Wei, feehgyn, beth yw prif bwnc 
y dydd yn awr? fel y dywed gohebwyr y 
DewyddiaduroD Cymreig. 

Iwan. Dim yn neiildiio], am a wn i; mae 
Eiateddfod fawr Caerfyrddin, am ba un y bu 
oymmaint o siarad ac yagrifenu am un dydd 
a blwyddyn, W(>di myned heibio, ac eistedd- 
fod fawr eenadon hedd yn Genefa (cartref 
John Calfin). Deio, mi glywais dy fod ti 
yn breaennol yng Nghaerfyrddin ; gad i rA 
gael tipyn o banes yr Eisteddfod, a pha fodd 
y darfu iddi droi a) Ian. 

Deio. Campus; yr oedd yno ddigon o 
ddynioD a digon .0 wlaw yn disgyn ar eu 
penau: yr oedd yr boll feirdd a'r llenorion 
o*v pedwar gwynt wedi cyfarfod &*u gilydd, 
d'r.beirdd cadeiriol i lawr i'r Bardd Berw. 
Pleser y byd oedd gweled y beirdd a'r llen- 
orion yn llongyfarch eu gilydd; a barnu 
oddi vrth eu gwynebau, gallesid meddwl eu 
bod oU wedi canu ffarwel i ofid cyn eycbwyn 
oddi cartref. 



Jwan, Faint arian dderbyniwyd ? 

Deio, Os wyt am gael gwybod, mae yn 
rbaid 1 ti anion at y pwyllgor i Gaerfyrddin: 
08 na ddarfu iddi dalu ei ffordd, nid oedd 
dim gwaeth nag Eisteddfod Caerlleon. 

Gruffydd, Clywais ddoe bod newyddiad- 
uron Lluudain yn gwawdio yr Eisfeddfod a'r 
Cymry yn ddidrugaredd. 

Deio. Mae yr banes yn wir ei wala; maent 
wedi ein dysgrifio yn wallgofiaid, banner 
barbaraidd, ae anfoesol. Mi garwn gael 
gafael yng ngwarau rbai o'r.^pecui/^hunanol 
a rbagfarnllyd hyn ; mi ddysgwn well man' 
ners iddynt nag ysgrifenu anwireddau noeth 
am danom. 

/wan. Nid oea dim llawer o ryfeddod eu 
bod yn condemnio yr Eisteddfod; yr wyf yn 
adnabod llawer o ddyuion call ag sydd o'r 
un farn a hwy yng Nghymru. 

WiL Nid wyf fi yn hidio^^lewyn cr^n am 
yr Eisteddfod fy hun; ond gad i mi glywed 
pwy yw y dynion call hyn sydd yn condemnio 
yr Eisteddfod, ai y Jacks ieuainc sydd yn 
Iwrcan am draws y wlad i syllta; caoys ar 
glees mae llawer o bonynt yn byw ? Clyw- 
ais fod UD o'oh young aspirants o*r menagerie 
yn pregethu yn Nyffryn Taf, a'i fod yn dymu 
yn anwyl ar yr Eisteddfod a phawb a fa yno. 
Buasai yn burion peth i'r Jack hwn lanbau 
ei ystabl ei bun, cyn dechreu glanhau yr 
Eisteddfod : mae mwy o halogrwydd yn 
perthyn i'r sassiwuau a'r eymmynfaoedd 
nag liydd yn perthyn i'r Eiateddfod. 

Deio. Mae llawer o wir yn yr hyn a 
ddy wedaist. Wil ; ni ddarfu i mi weled dim 
allan o le yn yr Eisteddfod. 

Gruffydd. Hoffwn gafd gwybod pa lea mae 
yr Eisteddfod yn ei wneyd, neu wedi wneyd? 

Deio» Beth ddywedaist ti, Guto; mae 3m 
gas genyf dy glywed yn siarad; mae arnaf 
ddigOD o ohwant rhoddi ttahtie i ti ym mbn 
dy gem. 

HyweL Gan bwyll, Deio, paid myned i 
bangau drwg, ye dywed gw^r y fro. Mae yn 
rhaid i ti addef, Gruffydd, bod yr eisteddfod- 
au wedi gwneyd llawer o les; maent wedi 
bod yn foddion i ddwyn talentau i'r aralwg 
a fuasai yn guddiedig am byth. Dyna yr 
enwog- Black well, yr ysgolhaig addfed, y 
lienor coeth, a'r bardd enwog; yr Eisteddfod 
a fu yn foddion i'w ddwyn ef i'r amlwg; ae 
yr wyf yn beiddio dy wedyd na fagodd Cymru 
ddim gwell dyn na Charnhuanawc; yn Eis- 
tddefod Caerfyrddin daetb yr olaf i'r aralwg. 

Iwan. Yr wyt yn canmol "Alun " ajm ei 
fod yn offeiriad. 

Hywel. Mae Alun, Carnhuanawo, Tegid, 
Daniel Ddu, Gwallter Mechain, a'r Parch. 
James Griffiths, Llangyuor, wedi myned i 
ffordd yr hoU ddaiar; ao nis gal) olod neu 
anghlod effeithio dim ar fynwes oer y bedd. 
Nid oes acbos dywtdyd dim mewn ffordd o 
ganmoliaeth i goffadwriaetk y dynion 
enwog hyn. Er en bod wedi mapw, maent 
yn Uefaru eto. 



Digitized by 



TR HAliL. 



345 



Omffydd. Nid lUwer o*b gweinidogioD 
ni sydd yn cefnogi yr eisteddfodau ; beth yw 
yr achos o hyn f 

Deio. Maent yn r^iy Phariseaidd. Yr oedd 
yno gystal dynion a'ch pregethwyr chwi un 
dydd o*r flwyddyn yn yr Eisteddfod, yn offeir- 
laid ac yn breg«thwyr; yr oedd ficeriaid Caer- 
fyrddin, Castell Nedd, y Parch. William 
Roberts (Nefydd), Cynddelw, Lleurwg, &c., 
yng Nghaerfyrddin, a lluaws ereill a allwn 
enwi; yr wyf yn gofyn i ti, a ydyw yn 
debygol y buasai i'r fath ddynion gefnogi yr 
Eisteddfod, os oes rhyw duedd yn y sefydliad 
i niweidio moesau y werin ? 

WiL Mae golygydd un o Beioiews 
Llundain wedi cyhoeddi yn ei sylwadau ar 
yr Eisteddfod, fod anfoesoldeb dychrynllyd 
yn ffynu yng Nghymru, yn fwy nag sydd ym 
mysg yr un dosbarth yn Lloegr. 

Iwan, Anwiredd noeth yw yr haeriad. 
anwireddus a naaleisus yna, at ba un ddarfu 
i ti gyfeirio; ac yr wyf yn credu y dylem ni, 
Ymneillduwyr, y rhai sydd wedi diwygio 
Cymru, wrtbdystio yn erbyn y cybuddiad. 

Wil, Pa le mae awdwr gilJuog (?) y 
llythyrau ar foesau y Cymry yn y Morning 
Star beb ddyfod i'r inaes i arnddifiyn ei 
gydwladwyr; yn awr yw yr amser; naae yr 
ysgrifenydd yn y Review wedi tafia y faneg i 
lawr ; ac os na ddaw eich great gun i'r maes 
yn awr, nid oes dim llawer o bluck ynddo. 

Iwan, Mae awdwr y llythyrau yn y Morn- 
ing Star wedi bod oddi cartref, yng nghyn- 
nadledd heddweh Geneva. 

Gruffydd, Oyda Haw, beth ddaeth o'r 
gynnadledd enwog hdno; gwelais lythyr.yn 
un o'r newyddiaduron pwy ddydd yn siarad 
yn uchel iawn atm y gymdeithas enwog hon 
a'i hysgrifenydd. 

Wil. Lol i gyd; yr oeddwn yn raeddwl 
elh bod wedi clywed yr olaf am gymdeithas 
humbug heddweh er ys tro; ond mae yn 
ymddangos bod naw chwyth ynddi ; un o law 
forwynioB y Liberation Society hon. Cyn- 
naliodd aelodau y gymdeithas hon gyfarfod- 
ydd mawrion y dydd o'r blaen yn Genevn; 
ond nid oedd y cyfan ond farce troednoeth. 
Dywed y newyddiaduron mai cyfarfod 
chwyldroadol a rhyfelgar oedd hwn. A all 
unrhyw beth fod yn fwy rhagrithiol nag 
ymddygiad aelodau y gymdeithas hon? pa 
ham na ddeuant i'r maes yn eu lliwiau 
priodol, yn lie Uechu dan gysgod llwyni a 
pherthi. Nid oes dim dynion dan haul y 
ffnrfafen mor ormesol a'r dynion oedd yn 
Geneva y dydd o'r blaen: republicaniaid 
oeddynt un ac oil. Eu prif amcan oedd 
cyhoeddi rhyfel yn erbyn teymasoedd, yn 
neillduol yn erbyn Ffrainc; ond nid oedd 
pobi Geneva mor feddal a chymmeryd eu 
harwarn gerfydd eu trwynau gan wallgofiaid, 
y rhai ddaethant yno mewn crwyn defaid, 
i'r pwrpas o hau hadau ymryson. Nid oedd 
yn un rhyfeddod i'r gynnadledd ryfelgar hon 
dori i fyny mewn annhrefn, fel ag y gwnaeth. 
44-— XI. 



Tr oedd Garibaldi yno er cael caniatftd i 
fyned tua Rhufain i ymladd yn erbyn yr ken 
Bab, druan. 

Grvffydd, Nid wyf yn gallu* credo yr 
banes fod yno un anghydfod. 

Wi\. Gwna yr un a fynot, cred neu beidio, 
nid yw hyny o «n pwys genyf fi. Mae yr 
hanes mor wiredd a darfod i ysgrifenydd 
Gymdeithas Heddweh gael ei or<^fyga 
mewn dadl deg yn Neuadd tref Caerdydd ar 
y pwno, a darfod iddo gael ei hwtio altan. 

Iwan, Mae yn rhaid i ti addef bod amean 
da mewn golwg gan Oymdeithas Heddwt^h, 
eef rhoddi terfyn ar ryfeloedd ac ymladdao, 
a chael gwared o'r fyddin a'r llynges, y rhai 
sydd yn cael eu cynnal ar ein cefnau ni yn y 
wlad hon. 

WiL, Nid wyf yn addef dim o'r fath beth: 
Darfu iddynt oUwng y gath o'r cwd yn 
Geneva; daeth eu hamoanion i'r ami wg yno. 
Pa le yr oedd yr aelodau yn amser rhyfel 
.mawr America? Os yw y gymdeithas hon 
am gadw heddweh, byddai yn well iddynt 
fyned drosodd i'r Iwerddon i heddychu j 
Ffeniaid gwallgof ac aflonydd yr ochr draw 
i gyfyngfor Sant Sior. 

Ddo, Yr -wyf fi o'r fam y dylem gael 
gwared o'r boll filwyr yma, canys yr wyf yn 
credu y gallem drefnu pethau heb appelio at 
y cleddyf. 

Hywel. Mae yn rhaid i gyfnewidiad mawr 
gymmeryd lie yn y byd cyn y cymmer hyn 
le. Beth fyddai cyflwr Prydain Fawr y fory 
oni bai ein milwyr a'n llynges? Cafwyd 
prawf fobiaeth y dydd o'r blaen ym Man- 
ceinion, pryd y darfu i . haid o waedgwn 
Ffeniaidd ymosod ar yr heddgeidwaid. Mae 
yn rhaid defnyddio mesurau llymion i drafod 
dynion o fath y rhai hyny a ddarfu ymosod 
ar swyddogion pan yn cyflawnu eu dyled- 
swyddau. Siarad am drafod y fath giwed a 
hyn trwy ymresyrau % hwy, yn wir; buasai 
yr un peth i ti chwareu crwtb a thelyni 
neidr fyddar. 

Wil, Mae aelodau- Gymdeithas Hedd- 
weh am i ni sefyll yn llonydd i ddynion dori 
ein gyddfau, ac ysbeilio ein raeddiannau: pe 
buasai iddynt gael prawf o hyn nnwaith, 
buasai yn ddigon hawdd siarad fi hwy. 
Gresyn na fuasai rhai o honynt yn lie yr 
heddgweidwaid ym Manceinion. Mae bal- 
dor<fd, dwldod, a rhagrith yr oes phariseaidd 
hon yn ddigon i yru dyn yn ynfyd. 

Gruffydd, A ddarfu i ti ddarllen yr 
erthygl alluog hdno a ymddangosodd yn y 
Gwladgarwr, yr hon a ysgrifenwyd gan 
ysgrifenydd Gymdeithas Heddweh, yn erbyn 
yfed iechyd da y fyddin a'r llynges. 

Wil. Rhyfedd fel mae y fyddin, a'r llyngee> 
ac Eglwys Lloegr yn blino yr ysgrifenydd ; 
nid yw wrth ei foidd os na fydd nn o honynt 
ar y ll&wr dymu. Mae gan lawer o ddynion 
ea hobbies; ac hobby yr ysgrifenydd yW 
dyfrio pob peth Prydeinig. Nid oes neb 
ond gwallgofiaid a feiddient wneyd hyn ; i'r 

Digitized by GooqIc 



346 



YR HAUL. 



fyddin a'r Uynges yr yn ddyledat am I 
ei« diogelwcb ; ac yr wyf yn ystyried fod yn ' 
ddyledswydd arnom i dala dioleh iddynt. 
Mae yn lied debyg pe bnasai i'r milwyr roddi 
cymhorth i'rDemooratiaid addarfo yingaaglu 
yn GeneTa, y buasai pob beth yn dda. Nid 
oeddwn i yn gweled dim yn yr erthygl, at 
ba on ddarfa a ti gyfeirio, yn werth sylw; 
fiWlbri \ gyd. 

iiaan. Fe gei di weled yn fuan pwy fydd 
ben yn y Senedd; yr yn penderfynu 
anfon Ynineillduwyr yn lie Eglwyswyr o hyn 
allan i'n cynnrychioli ; yr ni yn gweithio 
yn dawel, pan mae yr Eglwyswyr yn hepian: 
mae pobl Mertbyr ao Aberdar yn gweithio 
yn arddercbog. 

WiL Oan bwyll, paid bloeddio cyn myned 
\\\Bn o'k eoed; amser addengys; os gwir 
yw yr hyn a glywais, nid oes gan eich 
nominee ddim mwy o siawns, er cymmaint o 
lebon meddal yr ydych yn wastraffu arno, nag 
'sydd genyf finnau. Mae llawer o wir yn yr 
hyn a ddywedaist mewn perthynas i Eg- 
lwyswyr Cymru ; yr ydych chwi ym mhell 
o'u blaen, maent hwy yn rhy ddifater yng 
nghylcb edrych ar ol eu hiawnderau; ond 
nid ydych obwi yn gadael careg heb ei throi 
er mwyn dwyn eioh barocanion i beo. 

Deio, Clywaia fod Mr. Bruce wedi digio 
rbai personau o herwydd ei ysgrif ar addysg ,* 
M mae yn lied debyg y bydd ei eisteddle 
mown perygl. 

HyweL Rhyfedd fel mae rbai o bonooh 
wedi troi yn ddiweddarl Ycbydig amser yn 
ol, Mr. Bruoe oedd pob peth: yr ydych 
chwl, y Badicaliai^, mor ansefydlog yn eich 
ineddyliau a obeiliogod y gwynt. 

Itoan, Yr oeddyt ti, Deio, yn siarad am 
addysg; ni roddwn i ddimai delyn am un 
yagol ond yr Ysgol Frytanaidd ; hon yw yr 
ysgol i Oymru. Nid yw yr Ysgolion Cenedl- 
aeUiol ddim ond meithrinfa i Eglwys Lloegr, 
a'r unig ddyben sy mewn golwg y w gwneyd 
y plant yn Eglwyswyr, 

Wil.' Hold, hold, Iiran ; peth ysmala y w 
clywed y badell ffrio yn danod i'r crocban ei 
fod yn ddu. Yr ydych yn aohwyn byth ac 
hefyd bod yr Eglwys yn ceisio gwneyd Eg- 
lwyswyr o'r plant, ac ar yr un pryd yr ydych 
ft'cb boll egni yn yr Ysgolion Brytanaidd yn 
ceisio gwneyd y plant yn Ymneillduwyr; 
byn yw yr unig ddyben sy mewn golwg, a 
dim arall. 

Gruffydd. Pa brawf sydd genyt dros 
wneyd yr baeriad anwireddus yma, Wil? 

WU, 'Os wyt am gael fy awdurdod dros 
ddywedyd hyn, ti a'i cei. Pwy ddiwrno^ ' 
cyhoeddodd y Daily Leader mai dyben yr , 
Ysgolion Brytanaidd oedd gwneyd y plant i 
yn Ymneillduwyr. Yn awr, beth sy genyt \ 
ti i ddyweyd ? Cofia di a'th frodyr beidio , 
taflu ceryg at eich cymmydogion, a chwitbau 
yn byw mewn tai gwydr; os cawngwrdd.eto, 
ti gal glywed rhagor genyf. 



PR ONEN. 

Yw ymyl Swyddfa'r Haul 

Tyf Orien brydferth, werdd, 
Ac weitbiau, rbwng y dall, 

Rhydd Robyn bacb ei gerdd: 
Os bu hi unwaitb lawr, 

Fel gwan blanigyn gardd, 
E dyrodd fyny — mae yn awr 

Yn goeden dies a hardd. 

Mor siriol yn yr ba' 

Yr oedd dy hawddgar Inn, 
Gan ysgwyd gyda cbwa 

Yr awel falmaidd gun; 
Fryd hyn gwnait wenu dan 

Belydrau'r huan mwyn, 
Nes codi'r enaid llesg i r ian, 

Ac ennyn ynddo swyn. 

Ond ow, fe ddarfuV baf, 

Fe ddaeth yr hydref blin, 
Fe flfodd dy wyneb braf, 

Gan chwerwed ydy w*r bin ! 
Mae*r dail, o'ent gynneu'n Hon, 

Yn wyw eu gwedd yn awr, 
Yn s^rth dadfeiliant oil o*r broiiy 

Gan ddisgyn tuaV llawr! 

Yn union fel y dail 

Yw dyn — eginyn gwan : 
*N y boreu cwyd ei Haul, 

Gan araf esgyn Ian; 
0*r diwedd daw yr bwyr, 

Ar ol yr hafddydd en, 
Ac yna ef a wywa'n llwyr, 

A syrth i'r ddaiar ddu. 

Ffarwel it', Onen hardd, 

Yn iach y bo dy hynt, 
Cei flwyddi, medd y bardd, 

I siglo yn y gwynt; 
Cei etc wel'd dy ddail 

Yn brydferth iawn eu gwedd, 
Fan fo argraffwyr Swyddfa'r Haul 

Yn huno yn y bedd. 

Ab Mtsddik. 

Ca^fyrddin, 



CANIADAU manod wyllt. 

Aberystwyth: John Cox. 

Ym mblith amry w weithiau ereill a ddaeth- 
ant i law y mis diweddaf yr oedd gwaith 
barddonol y diweddar Rhys Williams 
(Manod Wyllt). Yr oedd yr awdwr yn ddyn 
ieuanc talentog, ond bu farw cyn i'w haul 
esgyn ei nenbwynt. Yn ystod ei oes fer, 
ennillodd amry w wobrau yn yr eisteddfodaa 
lleol; ac yr oedd yn fuddugol yn Eistedd- 
fod Genedlaethol Aberystwyth, Wedi ei 
farwolaeth, cyhoeddwyd ei weithiau, mewn 
llyfr swllt, dan olygiaeth Gwynionydd. 
Mae y llyfr yn cynnwys nifer fawr o 
ddarnau tlws. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



347 



Dyfynwn yinik ddau englyn buddagol o*i 
waith i Boot ar Fynach. 
**Bwa certh uwch rhyferthwy—y Fynach, 
O feini safadwy 
Yw'r bont hen — dolen rhwng dwy 
Graig odiaeth gaerog adwy. 

" Pont Mynach mewn pant, a meini — god- 
Ar gedyrn sylfeini; [wyd 
Am y graig y mae'n ymgrogi, 
Yn llwybr dros drochion y Hi." 
Yr ^m yn cyflwyno y Uyfr i sylw ein 
darllenwyr. 

BANGOR DIOCESAN DIRECTORY. 
Tremadoc: Robert J. Jones, 1867. 
Mae y Uyfr uchod newydd ddyfod allan 
oV wasg, ac y mae yn un oV rhai mwyaf 
defnyddiol a welsom er ys tru; mae yn 
cynnwys rhestr o oflfeiriaid yr esgobaeth 
uchod, yng nghyd a lluaws o bethau dydd- 
orol ereill. Yr ^m yn dymuno yn neill- 
duol aJw sylw yr ofiPeiriaid at 3' gyfrol dlws 
yma. Mae yr argraffwaith yn dda; 
gellir ei gael gan y cyhoeddwr, Mr. 
Robert Isaac clones, am swUt y copi. 
Hoffem weled llyfr cyffelyb iddo allan o'r 
wasg ar esgobaethau Ty Ddewi a Llandaf. 



IflDBIiiDll. 

DTRCHAFIADAU EGLWT810. 

Mae yn ddywenydd genym hysbysu 
darllenwyr yr Haul, bod y Parch. D. 
Williams, B.A., gynt o Lanedi, wedi ei 
benc»di i ficeriaeth Llanelli. 

Mae y Parch. Samuel Thomas, B.C., 
periglor Llanllawer. wedi cael ei benodi i 
berigloriaeth Llanddowror, sir Gaerfyr- 
ddin. 

DIOLCHOAB'WCH AM T CYNAUAF. 

Caerfyrddin. — Cynnaliwyd cyfarfodydd 
diolchgarwch yn Eglwys Sant Pedr, dydd 
lau, y I7fed o Hydref. Darllenwyd y 
gwasanaeth boreuol gan y Parch. David 
Morgan, carad, a phregethodd y Parch. 
Donald Spencc, Proffeswr leithoedd yng 
Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr. Yn y 
prydnawn, darllenwyd y gwasanaeth gan 
y Parch. L. M. Jones, ficer, a phregethodd 
y Parch. D. Howell, Caerdydd. Can wyd 
y Salmau am y dydd yn y ddau wasan- 
aeth, yn gystal a'r rhanHu a genir yn 
arferol. Yr oedd yr Eglwys gwedi ei 
gwisgo yn hardd dros ben 4 bythwyrdd- 
ion, llafur, blodau, a grawnsypiau. Wrth 
ben yr allor oedd y geiriau "Myfi yw 
baraV bywyd," wedi ei weithio yn gelfydd 
a chywrain o ddail a llafur; ac ar yr allor 
yr oedd ysgub dlos o lafur. Yr oedd 
cynnuUeidfaoedd Uuosog yn y ddau wasan- 
aeth, a chasglwyd 17p. 10s. 

Abergwili. — Dydd Mawrth a dydd Mer- 
cher, Hydref 22 a 23, cadwyd cyfarfodydd o 



ddiolchgarwch am y cynauaf toreithiog yn 
Llanuwch Gwili, ac Eglwys y plwyf. Cfm" 
merodd yr offeiriaid oanlynol ran yn y 
Gwasanaethau : R. Lewis, Lampeter Velfry) 
J. Griffiths, Llandeilo Fawr; D. O. James, 
Mathri; R. Evans, Llandybie; J. Jones, 
Llansadwrn; ae E. Evans, Llangeitfao. 
Gwnaed casgliadau tuag at Glafdy Caerfyr- 
ddin. 

Llanelli. — Cadwyd cyfarfodydd diolchgar- 
wch yn Eglwys Llanelli, nos Fawrth, a dydd 
Mercher, Hydref 15 a 16, pryd yr oedd yr 
Eglwys yn Uawn. Yr oedd yr oil o*r gwas- 
anaethau yn gorawl, ar yr an dull a ddefnydd- 
iwyd yn Ucbelwyl Archddiaconiaeth Caerfyr- 
ddin. Yr oedd tri c6r gwedi ymgynnull ar 
yr achlysur, sef— Eglwys y Dref, Felinfoel, 
a Dafen, y rhai a addysgwyd gan y Parch. 
W. Howells, Llanedi. Canwyd y rhan gyn- 
taf o'r Gwasanaeth gan y Parch. D. Williams, 
ficer, y Llitbiau gan y Parch. E?an Davies, 
carad Felinfoel, a'r rhan olaf o'r Gwasanaeth 
gan y Parch, J. Marsden, curad Dafen. Y 
pregethwr oedd y Parch. John Griffiths, 
Llandeilo Fawr. Yr oedd yr offeiriaid 
canlyuol hefyd yn bresennol: — T. Morgan, 
Llangeiinech; D. E. Williams, a D. Lloyd 
Davies, Sant Paul's; J. Rees, Eglwys y 
plwyf; a H. Evans, Pembrey. 

Llanarth. — Dydd Gwener, yr llfed o'r 
mis diweddaf, cynnaliwyd cyfarfod 
diolchgarwch yn y He uchod, pryd y cym- 
merwyd rhan yn y gwasanaeth gan yp 
offeiriaid canlynol: — ^Parch. J. Williams, 
Sant Dogmell's, Idrisyn, J. Evans, Llan- 
rhystud, a Mr. Griffiths, Cai Newydd. 
Canwyd y gwasanaeth gan y Parch. J. 
Williams, a chorganodd y cantorion yr 
boll wasanaeth yn y drefn y cynnelir yr 
Wyl Gerddorol yn Archddiaconiaeth 
Aberteifi, Hyd. 23. Yr oedd melusder 
swynol llais Mr. Williams yn y gwasan- 
aeth, ac atebion'grymus a pherorieithus y 
cor, uwch law yr hyn y gallem ei ddys- 
grifio. Nid oeddym yn teimlo ein hunan 
yn y byd hwn, ond mewn rhy w lo uwch . 
law gofidiau a phoen. Arweinid y cor 
gan Eos Llechyd, yr hwn sydd yn awr yn 
parotoi corau yr fjndeb i'r Wyl agosaol. 
Darllenwyd y Llithoedd gan y Parch, J. 
Jones (Idrisyn); canodd y cor anthem oddi 
ar Salm cxxi. 1, ar ol y try dydd colect. 
Wedyn, canwyd y Litani, yn Seisoneg, 
gan y Parch. J. Williams, a dilynwyd gan 
y cor. Mae yn debyg nad oes yr un 
weddi eto, ar unrhyw achlysur, wedi ei 
threfnu yn debyg i'r Litani; y mae yn 
effeithiol pe darllenid hi; ond beth am 
dani, pan y bydd pawb, yn gor ac yn 
gynnuileidfa, yn uno mewn llais a chalon, 
yn dywedyd, "Gwared ni Arglwydd 
daionus." Pwy na theimlai? Pregethodd 
y Parch. J. Williams oddi ar Sant loan 
xiv. 8, 9, yn effeithiol iawn; ac yr oedd yv 
gynnnlleidfa ya dangos yn amlwg en bod 



Digitized by 



348 



TB HAUL. 



ym toimlo o dan ei athrawiaaih. Wedyn 
eawtom breaeth raeon»l oddi ar Ecs. xxxiv. 
6, 7, gan y Parch. J. Evans, Llanrhyatud: 
ahnogai yn daer i bawb sofio mor drugarog 
yw yr iU-glvydd. Fel hyn terfynodd y 
Fartaol WeddL Dachreoodd y Bryd- 
nawnol Weddi am chweeh, a chaowyd 
7 gwaMoaeth gan y Parcb. J. Williams, 
a chymmerodd y cor eu rhan, megys ag 
y dana iddynt yn y boreu. Canasant 
aakhem ar ol y trydydd eolect yn 
rhagMt^ Tr oedd yr nnawd yn y 
boat yn fwynaid^ a'r denawd gan y 
priflais yn soniarus, a'r cydgan yn fawr- 
eddog. Yr oedd yn dda genym ddeall 
fad y cor hwn vn un o'r corau gorea yn 
mrydd Aberteifi; ac mae llawer iawn o 
ddioicli i*r arweinydd, Mr. J. S. ETans, a'i 

Sydarweinyddion. Pregethodd y Parch. 
. WilHams oddi ar Heb. x. 4r, a'r Parch. 
J. Jones (Idrisyn) oddi ar 1 loan ii. 1, 2. 

GKmia/b».— Cynnaliwyd cyfarfodydd yn 
y lie uchod dydd Gwener, y 18fed o Hyd- 
rett yn y ddwy Eglwys. Dechrenodd y 
gwasanaeth Seisonig yn y boreu am an ar 
ddeg, pan y pregethodd y Parchedig G. K 
Bees, fioer I^lanrhydian, oddi wrth Rhuf. 
xii. 1, un o'r pregethau mwyaf adeiladol 
a tharawiadol a gly wsom erioed. Yr oedd 
y gynnulleidfa yn lluosog er fbd yr 
hm yn wlyb, a'r rhan fwyaf o'r bobl yn 
rhwym gyda'u gorchwylion. Yn yr 
hwyr yr oedd yr Eglwys Gymreig yn 
orlawn yn hir cyn amser y gwasanaeth. 
Dechreuwyd yn gywir am saith, a phre- 

fBthodd y Parchedig E. Thomas, periglor 
kewen, yn ei hyawdledd arferol ar ler, 
yiii. 20, bregeth bwysig, adeiladol, ao 
effeithiol iawn. Yr oedd dagpran i'w 
gweled yn rhedeg^dros rnddian amryw 
o'r gynnulleidfa. x r oedd yno arwyddion 
amlwg fdd Dnw yn y canol yn dylan- 
wadu &'i ras. Yr Arglwydd a fendithio y 
gwiriooeddau pwysig a draddodwyd i gael 
pawb a'u olywant i ymofyn .am ddiogelwch 
rw rhanau anfarwol cyn yr elo haf a 
chynauaf eu heneidiau heibio. 

Mynpddislwyn, — Cynnaliwyd y cyfarfod 
hwn yn Eglwys y plwyf, nos lau, y 17fed 
o'r mis hwn^ Darllenwyd y gwasanaeth 
gan y Parch. J. B. Jones, curad Bedwellty, 
a phregethwyd yn hyawdl a nerthol gan y 
Parch. William Dayies, Merthyr Tydfil, 
oddi wrth Salm iy. 27, 28. Yr oedd ein 
oyfaill yn ei hwylau eoreu; ac yn ei ddull 
meistrolaidd a dealTadwy, traethai yn 
effeithiol ar helaethrwydd daioni tymmorol 
ac ysbrydol y Duw mawr. Bhoddwyd yr 
emynau allan gan y Parch. E. John, un o 

fnradiaid y plwyf. Gwnawd casgliad ar 
diwedd y gwasanaeth at y Gymdeithas 
Fngeil-gynnorthwyol, dy ben ion yr hon a 
eglurwyd gan y periglor, y Parch. J. 
Griffiths. Yr oedd yr hen Eglwys helaeth 
a hardd yn orlawn o wr«ndawyr astud. 



wedi ymgynniiU at y gwaith dodwiw o 

foliannu Bhoddwr pob daioni yn ol trefn 
Byml ac ysgrythyrol yr Eglwys sefydledig. 

Eglwya Ilan, Morganwg. — Cynnaliwyd 
cyfarfodydd diolchearwch yn yr Eglwys 
hon eleni, nos &a a dydd Gwener, 
Hydref y lOfed a*r 11 fed. Dechren- 
wyd nos lau am banner awr wedi chweeh 
o*r gloch, pan ddarllenodd ein Parchedig 
ficer y gwasanaeth hwyrol, a phregethodd 
y Parch. J. Hopkins, Glyn Ebwy. Dydd 
Gwener, am banner awr wedi deg yn y 
boreu, darllenwyd y gweddlau, &e., gan y 
Parch. B. Jones, ficer y plwyf, a phregeth- 
wyd gan y Parchn. A. Bowlands, curad 
Nantgarw, a J. P. Jones, periglor Llantri- 
sant Yn y prydnawn, am banner awr 
wedi dau, decbreuwyd trwy ddarlleniad y 
Litani gan y Parch. J. Griffiths, Glan Taf, 
yna pregethodd y Parchn. LL Morgana* 
curad Pentyrch, a J. P. Jones, Llantrisant, 
yn efieithiol iawn. Darllenwyd y gwasan- 
aeth hwyrol gan y Parch. A. Bowlands, 
Nantgarw, a phregethodd y Parchn. J. 
Uopkins, Glyn Ebwy, a LI. Morgans, 
Pentyrch. Yr oedd yr Eglwys yn 
Uawn o bobl yn y ddau wasanaeth ; ac y 
mae diolchgarwch yn ddyledus i'r plwyf- 
olion am eu caredigrwydd a'u llettygarwch 
i'r dyeithriaid. 

Molir dy enw Arglwydd lor 
Gan bawb drwy barthau'r byd; 

Clodforir di a Ueisiau Uawn, 
Yn ufudd iawn o hyd. 

Drwy d'aml roddion o bob rhyw, 
Goludog yw y wlad; 

Clodforwn di tra byddwn by w, 
Ein Duw a'n tirion Dad. 

BOLWTS MymrDDISLWTlf. 

Mae y Parch. W. James, o Goleg 
Birmingham, yr hwn a urddwyd yn ddi- 
weddar, wedi dechreu ar ei weinidogaeth 
fel curad cynnorthwyol yn y rhan hon o 
winllan Crist, yn dderbyniol; eled rhagddo 
mewn diwydrwydd yn y maes eang yma, 
ae ymdreched i ddwyn liawer o eneidiau at 
y Gwaredwr. Ar ddydd SuL y 29fed o 
Pedi, pregethwyd dros y Gymdeithas 
Fugeil-gynnorthwyol Eglwysig yn Aber* 
earn, yn y plwyf uchod; ya y boreu gan 
y Parch. B^s Jones, periglor Penmaen* 
Mynwy, oddi wrth Mat. xxriii. 19, 20. 
Yn ystod ei bregeth rymus ac efengylaidd, 
gwnaeth Mr. Jones sylwadau pwrpasol ar 
y ddyledswydd o gydymdrechu dros led- 
aeniad yr Efengyl, a dangosodd yn eglur 
hawliau y gymdeithas dan sylw i'n cyn- 
northwy diflino. Yn yr hwyr, traethwyd 
pregeth felus ac adeiladol i'r un perwyl 
gan y Parch. J. B(»wen Jones, Coed Duc^, 
oddi wrth Preg. ix. 10. Ystyrir Mr. Jones 
yn offeiriad ieuanc gobeithiol, ac y mae ei 
ddull cariadlawn a serchog yn sior o 
hwylttsu ei lafur gweinidogaethoL 



Digitized by 



Google 



TR HAUi.. 



34Sr 



POLITICIAETH. 

Mae enw Mr. Edward Miall yn lied 
adnabyddus yng Nghymra fel an o brif 
elynion yr Eelwys. Tua blwyddyn yn ol 
talodd ymweliad & sir Aberteifi, er ymosod 
ar Eelwys Lloesr a'r mawrion. Mae Mr. 
Miall yn sycheda am fyned i Neoadd Sant 
Stephan; a gwnaeth gynnyg teg i gyf- 
lawDU ei amcan yr wythnos ddiweddaf yn 
Bradford. Mor fuan as y daeth yr 
eisteddle yn wag, ymddangosodd Mr. 
Miall ar y maes fel ymgeisydd, am y 
drydedd waitb; ond bu yn aflwyddiannus 
eto. Ei wrthwynebydd oedd uii Mr. 
Thompson, gwr boneddig oV dref. Tra- 
ddododd Mr. Miall un o'i areithiau chwil- 
boeth ar ddydd yr etholiad, a gallesid 
meddwl wrth ddarllen ei araith ar ddydd y 
nominatum, nad oedd an ammheaaeth yn ei 
feddwl na fuasai iddo ennill y faddugol- 
iaeth; ond cafodd ei dwyllo; ac hyderwn 
y bydd iddo gyfarfod a*r un dynged yn ei 
ymosodiadau ar yr Eglwys. Dywedir fod 
y dref mewn berw gwyllt ar ddydd yr 
etholiad. Mae yn ymddangos fod Mr. 
Miall yn hollol ammhoblogaidd yn Brad- 
ford, er cymmaint o son sydd am dano yn 
y Dywysogaeth. Mae ^r aelod presennol 
yn rhyddfrydwr; ond nid yw mor radical- 
aidd a Miall. 

Mae Ymneillduwyr Merthyr ac Aber- 
dar yn gweithio yn egniol o blaid Mr. 
Henry Richards, a maent yn penderfyna 
cael xmneilldiiwr iV cynnrychioli yn y 
Senedd. Nid oes dim llai na 500 yn Hir- 
waiu yn unig wedi addaw eu pleidleisiau 
i'r boneddwr uchod. Pa le mae yr Eg- 
lwys wyr? nid ^m wedi clywed dim am eu 
hymdrechion hwy. Buasai yn barion peth 
iddynt hwy efelychu yr xmneilldnwyr 
mewn gweithgarwch. ** Coming events 
cast their shadows before," medd y bardd 
CampbelL Mae yr Ymneillduwyr yn 
penderfyna anfon Ymneillduwyr i'r Senedd 
o hyn allan, er dadymchwelyd yr Eg- 
lwys; ac mae rhai oV newyddiaduron Cym- 
reiff wedi cofnodi y penderfyniadau hyn 
y nl>arod, a bod owymp y Butain Fawr 
ger Haw." Er yr hoU ymosodiadau sydd 
yn cael eu gwneyd ami yn y newyddiad- 
uron ymneillduol Cymreig, nid oes un 
ymdrech yn cael ei wneyd er gwrthweithio 
yr ymosodiadau hyn genym ni yr Eglwys- 
wyr. Mae newyddiaduron ymneillduedig 
yn cael eu taenu wrth y miloedd yn y 
bywysogaeth; ond nid oes gan yr Eg- 
lwys gymmaint ag un newyddiadur yn yr 
iaith Gymreig. Mae He i ofni na fydd i ni 
weled ein cymsynied hyd nes y bydd hi yn 
rhy ddiweddar. Gwaith ofer fydd can 
drws yr ystabl wedi i'r march ddiaoc. 
Ychydig yn ol cynnaliwyd cyfarfod ym 
Merthyr mewn cyssylltiad a*r etholiad, ac 
yr oedd Mr. Bichards yn breawnoL By- 



wedodd fod amry w o'r aelodan Cymrdg ym 
ddynion galluog; condemniod^ Eglwyv yr 
Iwerddon; a chyssylltiad yr Eglwys a'r 
wladwriaeth, bid siwr. Mae Mr. Bichards 
wedi cyfnewid ei fam mewn perthynas i*r 
aelodau Gymreig ar ol cyfarfod mawr 
radicalaidd Llyiuleifiad. Darfu iddo eu 
dysgrifio y prvd hwnw **a set of brainless, 
speechless, imbeciles di werth a diles." ac nad 
oedd un o honynt wedi nac yn gwneyd dim 
tuag at addysgu y werin. 

Yr ^m wedi clywed a darllen llawer 
iawn o fewn y flwyd^n bresennofam y 
Cynghrair DiwygiadoT yn Llundain a*B 

fweithrediadau; yr oeddynt yn cael ea 
al i fyny fel goleuadau y byd, a chyfeill- 
ion y dosbarth gweitbear; ond mae yn 
ymddangos wedi yr hoTl seboni sydd wedi 
bod arnynt, nad ydynt ddim amgen nag 
Inffideliaid noeth; maent yn.arfermyned o 
ameylch tafarndai ar y Suliau i ddarlitbio 
ar Boliticiaeth, &c. Am amryw ilynydd- 
oedd, mae yn arferiad gan y Cymry i ym- 
gynnuU ar nos Suliau mewn tafarndy o'r 
enw Black Built yn Holborn Hill, yr hvn 
nid yw o un anrhydedd iddynt. Er rod 
ystafell wedi cael ei neillduoli iV Cymry am 
ddeng mlynedd ar hugain, darfu Vr tafarn- 
wr yn ddiweddar roddi caniatlul i aelodau 
y Reform League ddarUthio yno ar nos 
Saliau. Nid oedd v Cymry yn foddlawn 
i'r diwygwyr drawsfeddianna yr ystafell, 
a'r canlyniad fu i'r diwygwyr fyned i 
nwydau drwg, a gwawdio y Cymry a'u 
difenwi; ac mewn ffordd o ad-daliad 
hwtiodd y Cymry y darlithwyr, ac aeth 
ya flTrae wyllt yno. Cafodd y Cymry 
eu troi allan, a chafodd un o honynt, 
William Henry Daniel, ei ddwyn o flaen 
ei well, a'i ddirwyo o 20 swllt. 

T CLBRIQWTB LLBTOOL. 

At Olygydd yr Haul. 

Str,— Dywed eich gohebydd "Hwntw 
Ben Hwntw" yn Haul diweddaf **fod 
banner gair yn ddigon i ddyn call." 6i»n> 
ei fod ef yn ddyn cul ac yn ddvn dysgedig, 
yr wyf yn rhyfeddu ei fod ef yn rhestm 
Uncompromising Churchman", fel un o 
amddiffynwyr literates, Nid oedd dim yn 
ei ly thyr cyntaf yn tueddu at hyny, ond i'r 
gwrthwyneb. Er nad wyf yn cydweled ft 
dull eich gohebydd o drafod ei bwnc, 
wyf yn addef fod llawer iawn o wir yn yr 
hyn a ysgrifena am rai o'r o0eiriaid, 
"gw^r y pum mlynedd." Yr wyf yn 
adwaen nn yn neillduol, yr hwn a fa ar 
dori ei wynt am flynyddoedd am gael 
esgyn i'r pulpud; Uwyddodd i ennill cein- 
iog yn Awstralia i fyned i ysgol Bir- 
mingham, a chyrhaeddodd ei Maean. Clyw- 
ais rod y pefson hwn ag oedd yn sychedn 
am fyned i'r weinidogaeth er mwyn cael 
tamaid o fiara* yn lie cyflawau ei ddylei^ 



Digitized by 



Google 



350* 



TR HAUL. 



swyddan, yn treulio ei amier i drafod decs 
a ffyru dyniqp yn benben a'u gilydd, ac 
erlid ei frodyr yn y weinidogaeth, a 
gwawdio y' Llyfr Uweddi, er mwyn boddio 
yr Ymneilldawyr. Mae hyn yn ffaith. 
Fibrdd ragorol i wneyd dynion yn Eg- 
Iwyswyr, onid e? A ydyw yn gweddu i 
weinidog yr Efengyl fyned i daenu anwir- 
eddau, a niweidio personau? Ni fuasem 
yn rhyfeddu eymmaint pe buasai y gwr 
kunanol bwn wedi bod yn weioidog ym- 
neillduedig, a'i fod yn gwawdio y Llyfr 
Owedff ; ond mae yn rhy ddrwg fod dyn 
ag sydd wedi cael ei gynnal am flynydd- 
oedd ar draul Eglwyswyr, am ei fed yn 
rhy ddiog i weithio, yn gwneyd y fath 
beth. Ond beth dal siarad, nis gall y crydd 
fyned ym mhellacfa na*i last 
Tr eiddoch, &c., 

HOFFWB CySBONBEB. 

[Rhaidi'r ddadl derfynu yma.— Gol.] 

YMWELIAD CARN INGLl A CHARN- 
BUANAWC. 

Pan oeddwn yn eistedd yn fy ystafell o 
ddeatu ugain miynedd yn ol, clywn ryw un 
yn euro wrth y ddor ac yn canu y clych. 
Aeth y forwyn i ateb y ctych, ac wedi agor 
y ddor, gofynodd gwr o drwsiad lied dda iddi, 

OS oedd Mr. oddi fewn. Dywedodd 

y ddynes ei fod, ac yna pwy a bresennolodd 
ei bun yn fy ystafell ond Cam Ingli. Gwedd 
ei wyneb siriol sydd heddyw yn gofus genyf ; 
ei ymadrodd serchog nis gallaf ei anghofio; 
a'i deimladau gwresog oeddyot yn adna> 
byddus i'w boll gyfeillion. Yr oeddwn yn 
dra adnabyddus k Charn Ingli a Charn-> 
buanawc. Dau gyfaill trwyadl, a dau o 
gewri Cymrn mewn llenyddiaeth a gwlad- 
garwch. 

Wedi eistedd i lawr am ychydig a chym- 
meryd lluniaeth, gofynodd Cam Ingli i mi 
OS deuwn gydag ef i ymweled E Charn- 
huanawe. Yr oedd p^rtref Carnhuanawc, 
lef Persondy Cwm t>u, o ddeutu pum 
milltir o ffordd o'r fan He yr oeddym. Dy- 
wedaia wrth Carn Ingli yr awn gydag ef. 
Dechreuasom ein taitb o ddeatu trio'r gloch 
prydnawn, ^m mis Mehefin. Ar y daith hon, 
Carn Ingli, fel yn ol ei arfer, a adroddodd 
brydyddiaeth rhagorol ar hyd y ffordd; ond 
eyn cyrhaedd Persondy Cwm Du, dadgudd- 
iodd ddyben ei ymweliad & Cbarnhuanawo, 
eef cael golwg ar lyfryn bycban a elwir y 
Gododin, 

Wrth ymddyddan ar y pwno, dywedodd 
Carn Ingli wrthyf oyn cyrhaedd y per- 
sondy, nad oedd ond tri copi o'r Gododin 
i*w gael yn un man cyffelyb i'r un ag oeddym 
yn myned i'w weled. "Uri," ebarfe, *'yn y 
British Musewnif un yn Uyfrgell Sir Robert 
WillianiB, o Nannau, ac un yi| Uyfrgell y 
dy«gedig Carnhuanawc. Y newydd hwn a 
berodd t mi aylwi fy mod yn i^yned i edrych 



ar drysor nid byehan. Gyda hyn yr oeddym 
wrth ddrws y persondy. Curwyd wrth y 
ddor, ae yn union cawsom ar ddeall fod 
Carnhuanawc gartref. Yr oeddym ein daa 
yn dra llawen I gael y newydd fod ein cyfaill 
llythyrenog yn y ty. 

Aethom ein dau i mewn i'w lyfrgell: yr 
oedd Carnhuanawc yng nghanol ei lyfrau, a'i 
bin ysgrifen yn ei law yn ceisio cynnorthwyo 
Ab Ithel, yr hwn oedd ar y pryd, fel y cawsom 
ar ddeail, yn cynnyg deongli y Gododin i iaith 
ddealladwy. 

Gwedi ymddyddan ychydig am helyntion 
ein gilydd, gofynodd Cam Ingli i'w gyfaill 
am gaei gweted ei gopi o'r Gododin. Yr 
oeddwn innao y pryd hyn yn dysgwyl gweled 
rhywbeth anf^hyffredin. Rhywbeth anghy- 
ffredin a welais, sef ilyfryu bychan braidd yn 
ulw gan henaint, a'i ddalenau wedi Uychwino, 
fel nas gellid braidd adnabod llythyren ar yr 
hen femrwn. 

Cydiodd Carn Ingli o lawenydd yn lied 
drwsgl yn yr hen lyfryn bychan, yr hwn nis 
cynnwysai ychwaneg nag o ddeutu pyratheg 
dalen ; ar hyn bloeddiodd Carnhuanawc allan, 
"Peidiwch, peidiwch," ebai efe, **& bod mor 
drwsgt, o blegid os gwasgwch y dail at eu 
gilydd, aiff yr boll lyfr yn lludw mfin." "Na, 
na," ebai Carn Ingli, "cymmeraf ofal am 
dano." Da ohwithau," ebai Carnhuanawc, 
" cymmerwch ofal, o blegid nis gellir gosod* 
un pris arno." Yna dywedodd iddo gael y 
llyfr hwn yn rhodd o law y diweddar The- 
ophilus Jones, haneswr Brycheiniog, am ei 
gynnorthwyo yng nghyfansoddiad y gwaith 
hwnw. 

Wedi edrych dros y Uyfryn bychan, gan 
droi ei ddail yn lied dirion, dychwelasom yn 
ol i'm cartref fy bun, a Charnhuanawc a'n 
hebryngodd dros hannery ffordd, a melus oedd 
yr ymadrodd rhwng y ddau wladgarwr, am 
iaith, defodau, barddoniaeth, a mynyddoedd 
hen Gymra. 

Yr oeddynt yn ddan gyfaill gwresog a 
diragrith. Cyflawniad athrawiaeth yr apostol 
a welid yn amiwg yn eu hymarweddiad un 
tnag at y llall—sef "yn rhoddi parch, yn 
blaenori eu gilydd." Ni welid rhwng y ddau 
Gymro didwyll un athrodiaeth. Ni ddiangai 
un gair drwg tu cefn ; atebent ddysgrifiad y 
bardd yn y llinellau canlynol: — 

" Dynion sy'n gwneyd dau wyneb, 
Duw ni wnaeth ond un i neb ; 
Ni wnawn ni, ac ui wna neb, 
Ddaioni o ddau wyneb ; 
Ac ni wna neb, ac ni wnawn ni, 
O ddau wyneb ddaioni." 

Mae'r ddau, sef Carnhuanawc a Charn 
Ingli, wedi eu symmud er ys llawer blwyddyn 
o fywyd i fedd: un yn gorwedd yn dawel 
ym mynwent Cwm Du, Brycheiniog, a'r Hall 
yng nghladdfa Meltham, sir Gaerefrog. Yna 
y cysgant bob un ar ei wely hyd nes byddo 

Digitized by GooqIc 



/ *YR HAUL. 



351' 



yr ArohADgel yn rhoddlbloedd yn yr udgorn 
diweddi^, wrth lais pa un y gwelir 
• Dorap, beddau y byd, 
Ar ua guir yn agoryd." 

TR SI8VEDDFOD OENEJOLAETHOL, 1867. 

Mae f Wasg Seisonig yn trin yr Eistedd- 
fod yn ddychrynllyd. Tmddangosodd 
erthygl bigog a gwawdlyd ar y Cymry a*r 
Eisteddfod yn y London Review. Dywed 
yr ysgrifenydd mai haid o farbariaid ban- 
ner gwallgof ydym, a*n bod yn anfoesol, 
&c. Dywed yr Aihenceum fodcnul angladdol 
yr Eisteddfod wedi cael ei chanu. Darfu 
iddynt yru un o*r dynion mwyaf gallaog, 
haelionus, a boneddigaidd allan o'r pwyll- 
gor, sef Mr. Brinley Ricbards, un o'r dyn- 
ion goreu a feddent, allan o'r pwyllgor. 
Barn rhai o*r newyddiaduron yw, fod 
llytbyrau yr ysgrifenydd yn y Standard 
yn sicr o wneyd niwed ofnaidwy iV sefydl- 
iad. **Ym mhob pen mae piniwn." Ym- 
ddangosodd cyfres o ly tbyrau galluog yn y 
Carnarvon Herald yr wytbnosau a aetb- 
ant heibio, gan ein cyfaili Tydain. Mae y 
boneddwr hwn yn fflangellu y pwyllgor 
lleol yn Uym am eu besgenlusdra mewn 
cyssylltiad a*r cyngberddau a*r babell, &c. 
Mae y Western Daily Press, papyr dydd- 
iol a gyboeddir ym Mryste, yn amddiffyn 
yr Euteddfod yn erbyn ymosodiadau ei 
frodyr. 

TRO OWARTHUS. 

* At Olygydd yr Haul. 

Syr, — Yn gymmaint *'cb bod chwi yn 
caru dwyn gweithredoedd tywyll i'r goleu, a 
gwir ger bron y byd, a bod y byd a'i ystranc- 
iau, yr oes a'i ffbrdd, a gau grefyddwyr a'u 
twyll a'u dichell yo cael eu dynoetbi geoych ; 
yr wyf yn cyflwyno hyn i*ch sylw. Yn ddi- 
weddar yr oedd oyfarfod misol yn sir Aber- 
teifi, beb fod ym mhell iawn o Langeitbo, 
man anwyl a hoif gan y Corff, am mai yno 
yr bonant iddynt gael eu geni ac auadlu gyn- 
taf. Yr oedd y cyfarfod E chryn barotoi 
bwydydd a diodydd o*r fath oreu, a cbryn 
draul yn cael ei roddi at y cyfarfod er croes- 
awiad dyeitbriaid oeddynt i ymgyrcbu yno. 

Yr oedd gwragedd dewisedig, a mwyaf cy; 
farwydd & thrin bwydydd, wedi eu dewis i 
gogino; gwnawd y bwyd yn flasus, a pbob 
peth yn drefnus ddigon, a chyfranogodd 
pawb yn gyflawn at euliangen o'r llefarwyr 
a'r lordiaid oedd wedi dyfod yi^ nghyd 
i drefnu eu materion. Ond trwy ryw 
anffawd neu gilydd, yr oedd y bwyd, 
wedi y cyfan, yn wenwynllyd i'r cyfran- 
ogwyr, bob un beb wabaniaeth; a'r farn 
fwyaf cyffredin y w, fod jalap neu ryw gyfferi 
o'r un natur wedi ei gymroysgu fi'r ymbortb 
yn rhyw fodd neu gilydd, a digonedd o bono 
hefyd, nes darfu ei eCPaith braidd fod yn acbos 
o attalfa ar y eyfarfod prydnawncl ; end fel y 



mae goreu'r modd, ni fu yn aobos marwolaeth 
i neb, er bod dau o'r pregetbwyr wrth dreio 
teithio tuag adref dranoetb, yn cyfaddef ei 
fod bron marw y nos o'r blaen o acbos y 
jalap, Yr oeddynt yn gwirio yr hyn a'ddy- 
gwyddodd i feibion y propbwydi gynt, fod 
' angeu yn y crochan." Treuliodd pawb nos- 
waith flin iawn, a dynion o gyfansoddiad 
gwanaidd mewn perygl dirfawr. Yr oedd y 
weithred yn warthus a pberyglus; ond y 
pwnc y w, pwy a'i cyflawnodd, a pha ham ? 

Y mae hyny eto yn aros yn ddirgelwch. 
Hyd yma beia rhai y cigyddion am roddi y 
gwenwyn yn y cig. Y mae y cigyddion yn 
bygwtb y gosp, am eu bod yn cynnyg eu beio 
bwynt; haerant hefyd eu bod yn gyfeillgar fi'r 
brodyr, a'u bod yn derbyn gormod o arian ar 
eu llaw i wneyd hyny & hwynt; ao hefyd 
eu bod o egwyddor beb son am hunanles, 
uwch law gwneyd hyny &'u gelynion, chwaeth- 
ach gwneyd hyny I'u cwsmeriaid goreu. 

Pa fodd, tybied ynte, y daeth y gwenwyn 
i'r cig, y cawl, a'r oil o'r ymborth? Y mae 
yn hollol ddirgel hyd yma — mor anhysbys af 
oedd America cyn ei darnganfod gan Colum- 
bus. Ond y mae genyf fy marn, fel pol> 
un arall ar y mater; y mae y cigyddion yn 
ddigon rbydd ; ac nid oedd dim drwgyn nhatwf 
Ceredigion, mwy na rhyw sir arall; ond y 
mae'r Sectau yn hynod am swyddau, a ohan 
f&d y gw^r yn cael swyddau, y mae y gwrag- 
edd hefyd yn ymofyn swydaao. Fel hyn nid 
oedd swydd i bob gwraig ; ac yr oedd rhai i fod 

flaen eu gilydd : oni allasai'r gwragedd siom- 
edigrhoddiy gwenwyn yn y crochan? Tebygol 
mai fel hyn y gallasai y peih ddygwydd, wedi 
e4 aebosi gan genfigen y gwragedd oedd allan 
6 swyddi y dydd crybwylledig — fod rhai oedd 
heb swydd wedi gosod y gwenwyn er mwyn 
niweidio y rhai oedd mewn swyddau. Mae yn 
dda mai mewn cyfarfod misol perthynol i'r 
Sectau y.dygwyddodd hyn, onid e, beuid yr 
offeiriaid o fod yn feddw, &c., pe buasai yn 
dygwydd mewn cyfarfod offeiriadol. Bydded 

1 grach fardd yr ardal gymmeryd gweithred- 
iadau y gwragedd hyn yn destyn idd eW 
Awen glogyrnaidd a tholoiog. o hyn allan. 

Y mae yn ddi^^on o waith iddo am ei oes, a 
gadael cor y Llan yn llonydd ; *nid oes a fyno 
fo fi'r c6r, na'r c6r ag yntau, ac felly y mae i 
bawb ei siawns; sq os bydd i'r bardd fyoed tu 
hwnt i ystranciau y gwragedd, y mae Brodor 
iddo a'i haeriadau noethion yn ail destyn, ac 
fe heriaf y byd i fyned tu hwnt i hwn anv 
anwireddau disail. 

Dewi Gadarn. 

gweithiau newyddton. 

Barddoniaeth Gwynionydd. 

Mae Mr. Benjamin Williams l(Gwynion- 
ydd), ysgolfeistr Llangeitho, yn bwriadu' 
cyhoeddi ei weithiau barddonol yn 4fuan. 
Mae enw " Gwynionydd " yn adnabyddus i'K 
rhan fwyaf o ddarllenwyr y c)(fnodolion Cym» 



, Digitized by 



Google 



k 



352 



reig; so hyderwa y bydd iddo dderbyn y 
gefnogaeih ag sydd yn ddyledat oddi ar ddwy- 
law ei gydwiadwyr. * Mae yr awdwr wedi 
eyfarfod ag ymweliadau chwerwoo yo ei 
deulb. Cyfaill cywir mewn ing fe'i gwelir." 

£nwagion Sir Aberteiji, 

Mae Mr. Griffith Jones (Qlan Menai), yr 
hwn fL enniUodd y wobr ar Enwogion sir 
GaerfyrddiB hefvd, yn myned i gyhoeddi ei 
draethawd buddagol ar Enwogion Sir 
Aberteifi. Y mae yn ddiammheu y bydd yr 
Qchod yn dderbyniol lawn gan drigolion y, 
gir uchod ac ereill, y rhai sydd wedi ca^ ' 
eu geni yn y sir. 

Sinfddum Sir AberteiJL 

Flynyddoedd yn ol, nid oedd dnd ychydig 
lawn o sylw yn cael ei dala i hynafiaethau 
Cymreig yn y Dywysogaeth; ond mae yn 
dda genym weled fod diwygiad W^di cym- 
meryd lie; mae hanesyddiaeth ac -^ynaf- 
^aethau Cymreig wedi dyfod yn ^estyn 
ymchwillad yn y wlad. re buasai cym- 
maint o sylw yn cael ei dalu i'r pwnc 
ddeugain a banner cant o flynyddoeod yn 
ol, buasai genym fwy o banes y ganrif 
aeth heibio ar glawr. - * 

Mae Mr. John Rowland Phillips' (Ab 
Geraint) ar gyboeddi cyfrol ar Siryddii^ 
Sir Aberteifi, ya(g nghyd k nodiadan ar en 
banes. Mae **Ab Geraint" yn hynaf- 
ieithydd galluog; mae wedi gwn«ya llawer 
o ymchwiliadau. Mae Uawer o ddynion 
I'w cael, y rhai sydd yn arfer cystadfa yn 
rhai o\ eisteddfodau, yn ysgrifenu ar 
destynau heb wybod dim yn eu cylch| ond 
mae yr awdwr dan sylw yn deall ei bwnb. 

AT T PARCH. D. LL. ISAAC, LLANG^TBSV. 

Anwyl Syr,— Wrth deithio yn ddiweddar 
trwy bentref Tal y Llychan, ^ynwyd fy sylw 
at weddillion yr hen fynachlog, golwg yr hon 
sy mor rhamantu^nes y mae yn s^yito pawb a 
syllant ami. Wrth ymgomio E rhai o'r tri- 
^golioD yng nghyloh hynodioD y fynaohlog, 
dywedent ym mhlith pethau ereill fod yn 
perthyo iddi gloch fawr, ond bod y Seison 
wedi ei dwyn oddi yma er ys Uawer dydd. 
. •* Felly," ebe fi, " y mae hi yn rhoi ei swn yng 
ngwlai) y Sais;" a chofiais ar unwaith am yr 
hen wraig oedd yn gofalu am, JSglwya 
^Gadeirol Ecseter, iddi ddywedyd wrthyf " i'r 
gloch fawr oedd yn swnio ar y pryil gael el 
dwyn o Gymru." Dyma fy nghaia; tipyn o 
baoes y gloch. Pa gyfnod, pa ddyben, ac 
OS gellwch p^dduU yr awd«& hi i Ecseter? 

Cymro Brith. 

Ystalyfera. 

ESGORODD, 

» JoNBS— Hydref 9, g;wraig Mr. Edwaifd 
Jones; bragwr, ^eol y Brenio, ar fab. 




NoETOij^^ORToip^Hyd. 24,-*v4 
Iwys Dewl Sant, gan yr ^s(yba^cn AjtcE 
ddiacon Williamd, yn g&el'^i^ gynncH-tjliwyo) 
gan y Parch. Latimer M. J6ne8w;fiper«Santi 
Pedr, Charles Henry, mah« npna^ 
Norton, Thorn Hill Llanelli, ag Efisaibeth, 
merch faenaf Mr. Henry Norton, dar^w<r ] 
ydd, Caerfyrddin. | l 

Parson— JoKBS— Hyd. 3, yng Nghapel * 
Seisonjg y][ Independiaidy Caerfyrddin, 
yng ng^rydd y Parch. E. Z. Little, Thomas 
Cooke Parson, Tsw., o Abbot Leigh 
House, Leigh, Caejodor, ag Amy, merch Mr. 
William Jones, Green Hall, Caerfyrddin. 

Parsok— Jomcs —Hyd. 3, yng Nghapel J 
Seisoaig yr Independiaid, Caerfyrddin, 

yng ng^ydd y Parch. E. Z. Little, William " 

Murray Parson, Ysw., Canrodor, ag \ 

Elisabeth, ail ferch Mr. Rhvs Jone^, \ 

haiamydd, Heol y Brenin, Caer^rddin.' \ 

Williams — ^Awbrbt. — Hydref 29, yn * 
EglWys Llangynor, gan y Parch. S. Jones, ^ 
ficer, Mr. John Williams, fireman ar I 
y Rheilffordd Pawr Orllewinol, a Mary, I 
merch henaf.Mr. J. R. Awbrey, dilledydd, f \ 
Heol y Brenin, Caerfyrddin. . . , | 

BU EARW, . * 

EvAUft— Yn nechrea " mis B^dre^. yn 
Cif-llifwr Each, John's Town, Oaerfyrd^u^^ 
Johh' Evans, 95 oed. Xt oedd yr ym- 
adawedig yn ddyn iachus trwy ei oes, ^C'. 
yt gSWdedwr rhi|goroL ^ 

HuoHlbs— Hydref 7, yn Lime Grore, 
annedd ei chwaer, Mrs. Gwynne Hughes, 
Ty Llandingad a Thregib, Caerfyrddin, 69 
oed. 

Jones —Hydref 3, Mr. William Jonfts, ' " 
marsiandwr Uechau, Cai, 49 oed. 

Morgan— Yn Felin Each, Dyffryn 
Aeron, Ceredigion, o'r diptheria^ tri 
phlentyn i Thomas a Catherine Morgan, 
lel y canlyn, ar ol cystudd trwm o bom 
diwrnod: — Gorphenaf;26fec(» Elisabeth, yn 
H blwydd oed. Ar yr un dydd, David, 
yn 16 mlwydd oed. AwstSmed, Anne, yn 
6 mlwydd oed. Gweinyddwyd ar yr 
achlusyron tra galarus byn gan y Parch« 
Wm. Rees, gweiuidog Rhyd y Gwin. 
Ymddygodd Cadbea Vaughan, Brynog, yn 
garedig iawn at y rhieni galarus yn eu 
tywydd *garw. Rhoddodd gynnortnwy 
mawr tuag at glirio traul y gladdedigaeth. 

E. W. D. 



CARMARTHEN* 
Printed and Published by W^lliIx Spurrbll, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in* the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Thiu8« 
day, the 31 st of October, 1867. 



Digitized by 



Google 



Y R HAUL. 



"YNG NGWYNEB HAUL A LLYGAD GOLBUNI.'* 
"A GAIR DUW TN UCHAP." 



Rhip. 132. RHAGFYR, 1867. Cyf. 11. 



DYDD NADOLIG. 
"Bachgen a aned i ni.*' 



Heddtw ym mhob man — pa un bynag ai 
yn ein hanwyl wlad ein buDain, neu VDg 
nghyraa pellenig y ddaiar; ar wyneb y 
cefhfor mawr neu yng nghyffdy yr ym- 
fudwr — ceidw dynion lawen wyl. 

Heno ymadnewydda yr hen banes i 
hoewder ei hieuenctyd; a tbra y dymuna 
y saw! a ymgasglant o gylch y tan, gan 
ymgomio am eu hanwyliaid absennol, y 
naill i*r Hall, "Nadolig lawen/' pwl a 
digysur yn wir yw y meddwl hwnw na 
ymsefydla fynydyn ar breseb Bethlehem, 
ac na ystyria ennyd y pieth a hysbysir i ni 
yng nghenadwri y dydd. Poed i Dduw 
fendithio y sawl sy etc yn eistedd mewn 
ty wyllwch, ac ym mro a chysgod angeu — y 
trueinidid sy yn dihoeni mewn carcharau, 
hofelaUf a ffauau drygioni — gan beri i'r 
wawr o'r uchelder oleuo arnynt — goleuni 
y Bachgenyn heddyw a aned i ni. Yn y 
cyfamser, awn ni, nyni y sawl a welsom 
eisoes y goleuni mawr, awn hyd Fethlehem ; 
bydded i*n hysbryd nesau y nos sancteidd- 
iol hon, a chyda llygaid ffydd syllu ar **y 
peth hwn a wnaethpwyd, yr hwn a hysbys- 
odd yr Ar^lwydd i ni." 

Yn dawel adiewyrcha y ser uwch meus- 
ydd Bethlehem, ac y mae perfiB&ith lonydd- 
wch trwy y fro. OV dref hithau esgyn 
"dystaw furmur" bywyd; canys daeth y 
dyeithriaid **i*w trethu," yn ol gorchym- 
myn y rhaglaw Bhufeinig, ac y mae y 
"Hetty" yn orlawn. Ond trymach, trym- 
ach syrth cysgodau'r hwyr, a pharhfl pob 
peth i ymlonyddu. Pa beth a ddug y 
boreu? 

Per nodau y nefol gerddoriaeth a 
adseinia trwy y ddystaw wybren a ddaw 
a*r atebiad, "Ganwyd Ceidwad yn ninas 
Dafydd, yr hwn yw Crist yr Arglwydd." 
Y boreu naturiol, fel y daw i fyny o*r 
45~xi. 



dwyrain, a wawria ar fyd a ymwelwyd ag 
Ef, ac a brynwyd gan Dduw mewn cnawa 
— Mab y Forwyn. le, fel ag y gwelwa ac 
y paUa y ser dysglaer fry yng ngwawr y 
boreu, felly bydd i holl ddaioni y ddaiar 
fyned yn ddim ym mhelydron gogoneddus 
Haul y Cyfiawnder, "yr Hwn sy fel gwr 
priod yn dyfod allan o'i ystafell, ac a ym- 
lawenha fel cawr 1 redeg gyrfa." Da ynte 
y gallwn gadw yn effro ein hysbrydoedd, 
a gwrandoadlais yr emyn angylaidd; canys 
daeth y dydd y dysgwyliodd y patriarchiaid 
ac y rhagfynegodd y prophwydi am dano, 
"blwyddyn deheulaw y GoruchafI" le, 
llawenychwn, canys gogoniant yr Ar- 
glwydd a dywyna, megys ar y noswaith 
hon, a ymddysgleiria ar bob syml a chywir 
galon, fel ag y llew^rchodd ger bron 
llygaid y bugeiliaid: ni ddiffydd y goleuni 
hwn : yr holl greadigaeth a oleuir, ac Efe 
a lawenycha galonau dynion, a gwasgara 
bob ty wyllwch dros byth. Nid oes g^lfack 
dywell mewn un galon nad all y goleuni 
yma dreiddio iddi: le, goleua y tywyll 
fedd, a dug "fywyd ac anfarwoldeb i 
oleuni." A phan ii y ddaiar heibio, erys 
y goleuni hwu eto fel goleuni y byd nefol, 
ac iddo plyga dynion ac angylion yn dnt- 
gywydd; canys dysgleirdeb gogoniant y 
Tad, a gwir lun ei berson yw. 

Hyn a ddylai fod ein myfyrdod blaenaf 
wrth syllu ar breseb Bethlehem; y mae y 
Plentj'n a anwyd yn wir "Dduw cadam. 
Tad tragwyddoldeb." Gwelodd yr angyl- 
ion Ef ar orseddfainc y nef mewn 
annhreiddiol oleuni, ac addolasant £f yno. 
Pa ryfedd gan hyny iddynt ddyfod i lawr 
Vt ddaiar i dalu eu gwarogaeth o barch 
pan y gwnaethpwyd Ef yn gnawd. Nid 
ydym, ac ni allwn amgyffred, fel y darfv 
iddynt hwy, y weithred hon o fawp ym- 

Digitized by GooqIc 



354 



TR HAUL. 



ddarostyngiad o eiddo Mab Daw. Ni 
allwn ameyffined, meddaf, y weithred hoc, 

herwydd na welaom Ef mewn gogoniant 
annhraethadwy. Dywedir mewn nn 
hanesyn pa fodd j tafiwyd rhyw benlref- 
wyr tawei i gwmni un o'n breninoedd yn 
ddiarwybod, ac fel yr yrnddygasant tuag 
ato Tn eu dall garw a chyssefin; ood pan 
eanm tywysoi^oD ef, plygasant eu glin o'i 
flaen. Fan anwyd Brenin nefoedd a 
daiar, cysgodd y byd fel arferol* a chym- 
merodd ei orphwysdra, ac ni cbymmysgodd 
nodyn o gan yr angylion a*i freuddwydion. 
Yn awr na fydded i ni fod yn hwyrfrydig 

1 ddeall; ond fel yr awn i Fetblehem, 
ceisiwn uno &'r angylaidd In mewn dangos- 
iad o barch i'r Dnw ymgnawdoledig. 

Ac fel y ayllwn ar y baban lean, na 
fydded i ni anghofio ei fod yn wir ddyn^ 
mor wir a pher£Faith ddyn ag yw o wir a 
pher£Eaith Dduw. Nid }rmwi8g;odd ei 
bduwdod yn unig ag amlygiadau allanol o 
ddynoliaeth ; ond **cymmerodd arno ein 
natur ni," y corff dynol a'r enaid dynol. 
Canya pe bnasai fel arall, ni fiiasai Efe i ni 
ond megys gweledigaeth angylawl yr Hen 
Deatament; ni fuasai i ni yn frawd henaf; 
ni ddygasid ni yn nes at Dduw. Efe a 
ffymmerodd amo gnawd ^yn ac enaid 
dyn, teimladau a meddyliau dyn, deisyf- 
iadau, amgyffrediadaa dyn — pob peth dyn, 
ood pechod. 

Ac yn awr — gwedi ei farw a*i gyfodi, a 
pban y mae yn byw yn dragywydd— ceidw 
eto ei ddynoliaeth. Fel Sfab y Dyn yr 
eagvnodd i'r uchelder; ac fel Mab y Dyn 
y dyrchafwyd Ef goruwch angylion ac 
archangylion mewn Uywodraeth annher- 
fjmol. Mor l&n a sanctaidd gan hyny y 
£teth ein natur er ei mabwysiad gan 
nniganedig Fab Dnw. Pob Uawenydd o'r 
eiddom. pob galar, pob dynol serch, a gys- 
aegrwyd, o herwydd cyfranogi o Grist o 
honynt gyda ni. Tr un oedd ei ofal neill- 
duol am Sant loan, neu am Lasarus, ag 
unrhy w gyfeillgarwch sanctaidd a gwirion- 
eddol arall. Ei ymdrechiadau oeddynt 
ymdrechiadaa y bod dynol: ei ufudd-dod 
yr ufudd-dod a fwriadwyd i ddyn roddi: 
ei sancteiddrwydd y sancteiddrwydd hwnw 
a ofyn Duw oddi ar ein dwylaw. Ni 
chyfrif ddim dynol yn estronol iddo. 

Am hyny, moliannwn Dduw. Fel y 
doethion or dwyrain, dygwn iddo y 
detholedig o*n hoffrymau — aur, thus, a 
myT. 

Yr aur — pa beth y w ond yr elusengar- 
weh a'r cariad a gwplysodd hen arfer dda 
ft*r tymmor bendigedig hwn? 

rthus yw mawl a gweddi. "Cyfeirier 
fjrneweddi ger dy fron fel arogldarth, a 
dynmafiad fy cwylaw fel yr offrwm pryd- 
nawnol.'* Na fydded ein lief yn wag a 
diystyr pan y dadganwn ein moliant— 
caawn & r Ysbryd, fel y bo i*r angylion 



ddwyn ein gweddiau megys offHnn cym- 
meradwy i*r Duw ymgnawdoledig, yr Hwn 
sydd yn teyrnasu yn y nef. Ac yn olaf, 
deuwn &*n myr — duwiol goffa angeu Criat 
wrth ei fwrdd. Poed i'n Gwaredwr a'n 
Pryniawdwr wenuareingwledd; bydded i 
ni gaffael Uawenydd a thangnefedd wrth 
gredu ; bydded i ni ddechreu pob blwyddyn 
newydd, fel yr awn ym mlaen ar ein taith 
trwy y bywyd marwol hwn, gwedi ein 
cadamhau a*r sicrwydd y cawn ni, y rhai 
trwy ffydd a nesasom i Fetblehem, yn y 
diwedd weled ein Harglwyd fel y mae, yn 
ei ogoneddus deyrnas dragwyddoL 



HIRAETH GALARUS YR AIL 
SALM A DEUGAIN. 

Mae*r salm hon yn ddarluniad nodedig 
(gan nad pa beth bynag arall ydyw hi) o 
deimlad y dyn neu y dyn ion duwiol a allasai 
fod yn ymadael o wlad Canaan gyda'r 
gaethglud i Babilon dan y Brenin Nebn- 
chodonosor. 

Yr oedd y cyfryw ddyn megys wedi 
croesi yr lorddonen gyda'i frodyr ym 
mhlith lluoedd y gaethglud, ac wedi cy- 
rhaeddyd tir Gilead; mae yn troi ei olwe 
megys am y tro olaf ar Wlad yr Addewi(£ 
He yr oedd lerwsalem newydd ei gwneyd 
vn garnedd, aV deml sanctaidd heb orphen 
llosgi, lie y buasai efe yn mwynhau cym- 
deithas k phresennoldeb ei Dduw. Ac 
wrth weled yr hyrddod a'r ceirw yng 
ngwlad Gilead a Basan yn rhedeg iV 
ffrydiau labboc neu Arnon, dan frefu am 
y dwfr, mae efe yn dywedyd, **Fe.l y brefa'r 
hydd am yr afonydd dyfroedd, felly yr 
hiraetha fy enaid am danat ti, O Dduw: 
sychedig yw fy enaid am Dduw, am y 
Duw byw; pa bryd y deuaf ac yr ym- 
ddangosaf ger bron Duw?" 

Yr oedd v Caldeaid, dybygid^ yn edliw 
iddo mor ofer oedd iddo ymddiried yn ei 
Dduw, yr Hwn ni allodd gadw ei ddinas 
na'i deml o ddwylaw addolwyr Bel a 
Nebo; ac yntau yn dywedyd, '*Fy nagran 
oedd fwyd i mi ddydd a nos, tra dy- 
wedent wrthyf bob dydd, Pa le mae dy 
Dduw?" Ac yr oedd ei enaid torcalonus 
ef yn ymdywallt o'i fewn, megys o lestr 
methedig, pan gofiai am y deml; canys 
mynych yr aethai yno gyda*r gynnuu- 
eidfa; cerddasai gyda hwynt i dy Dduw, 
mewn sain c&n a moliant, fel tyrfa yn 
cadw gwyl arbenig y Pasc, neu wyl y 
pebyll, neu wyl yr wythnosau. 

**Fy Nuw, fy enaid a ymddarostwng 
ynof; am hyny y cofiaf di o dir yr 
lorddonen, a*r Hermoniaid (neu yn 
hytrach yr Hermonau, sef mynydd dwbl 
Hermon) o frvn Misar," Ac yr oedd yn 
clywed rhaiadrau yr lorddonen yn rhuo 
ger llaw iddo, rhyngddo a*i wlad enedigols 



Digitized by 



YR HAUL. 



355 



y naill raiadr megys yn galw ar y 
rhaiadr arall, a*r rhaiadr arall yn ei ateb. 
Ac yr oedd efe yn ei alar yn golygu fod 
hoU ymchwydd y dyfroedd rhyferthwyol 
hyn yn myned drosto ef ac yn ei 
, orchuddio. Mae yn rhoi dadganiad iV 
meddylddrych hwn yn y seithfed adnod: 
**Dyfnder a eilw ar ddyfnder, wrth swn dy 
bistylloedd (rhaladrau) di : dy holl donau 
a*th lifeiriant a aethant drosof fi." 

Ac eto dan ei holl dywydd garw, dan 
holl bwys ei alar a*i hiraetb, mae yn ceisio 
cynhyrfu ei enaid i beidio digaloni, gan 
mai byw f^th oedd Duw'r demi a Duw 
Sion, ac y byddai Efe yn sicr o- ymweled 
drachefh a'i bobl: **Paham, fy enaid, y'th 
ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof? 
gobeithia yn Nuw; o blegid moliannaf Ef 
eto am iachawdwriaeth ei wynebpryd.'* 

Mae 11a wer o fiyddloniaid yr lesu ym 
mhob oes, pan ar wely cystudd, neu dan 
ryw helbul arall yn rhwystr iddynt ym- 
gyrchu i'r cyssegr, yn teimlo yr un fath 
ag yr oedd y Salmydd. Maent yn hir- 
aethu am gymdeithas yr Arglwydd yn ei 
gynteddau; mae en henaid yn sychedig 
am bresennoldeb eu Duw; mae Satan yn 
edliw iddynt fod ea Giivaredwr wedi eu 
rhoi i fyny; maent yn adgofio fel y bydd- 
ent yn cerdded yn y dyddiau gynt iV 
Eglwys gyda'u brodyr, ao y mae yr adgof 
yn peri i'w henaid doddi ac ymdywallt 
ynddynt gan hiraeth; ac maent yn teimlo 
fod dyfnion dd^'froedd blinder a gorth- 
rymder yn ymchwyddo dros eu penau, ac 
yn meddwl eu bod yn cly wed rhaiadrau yr 
lorddonen ei hi^ yn rhuo o draw. Ond 
er hyny maent yn ceisio tawelu eu henaid 
trwy ffydd a gobaith y bydd i Dduw eto 
ddyrchafu amynt lewyrch ei siriol wedd, a 
dangos iddynt iachawdwriaeth ei wyneb- 
pryd ryw ddydd drachefn. 

Antipas. 



Y FUDDUGOLIAETH WEI>I EI 
HENNILL. 

Gbllib yn hawdd dywedyd nad oes neb 
a chymmaint o elynion ganddo i'w gwrth- 
sefyll a'u gorchfygu yn y byd hwn a'r 
Cristion — plentyn Duw. Mae y Diafol a'i 
holl alluoedd, y byd drwg a'i brofedig- 
aethau, a'i galon lygredig ei hun, ganddo i 
wrthryfela yn barhaus yn eu herbyn heb 
orphwys. Mynych y mae*r gelynion hyu 
yn rhoi iddo achos ochain yn dost, ac yn 
peri iddo wylo'r dagrau heilltion, gan mor 
wenwynig yw eu picellau. Ond gwedi 
brwydro yn ddi-ildio, gwedi aros yn y 
mellt, y tUn, a'r mwg, a gwedi ymladd 
ymladdfa deg hyd amser ei ymddattodiad, 
gellir dywedyd yn wir am hwn, ei fod 
gwedi "concro ei elynion," a gwedi "ennill 
buddagoliaeth." 



Yn Nadguddiad loan, vii. 13 — 17, cawn 
gipolwg ar blant Duw yr ochr draw, 
gwedi ennill y fuddugoliaeth. Yr ydym 
yn ddyledus am hysbysiad o'r weledigaeth 
hynod hon i Sant loan yr Efengylwr, yr 
hwn, am bregethu Crist, a gafodd ei ^ 
alltudo draw i Ynys Patmos. Dychym- 
mygwn weled yr hen sant duwiol ar 
brydnawn hafaidd mewn unigedd ar y 
maes, yn yr ynys bellenig, ym mhell o 
olwg ei hoff berthynasau a'i geraint, yn 
cael y fraint o weled golygfeydd gogon- 
eddus a nefolaidd; ac mae yn ddiammheu 
fod y weledigaeth dan sylw yn un o*r rhai 
mwyaf dymunol o'r cyfan, nid amgen 
tyrfa fawr o ben bererinion y gaethglud, y 
rhai fuont unwaith yn y '*cystudd mawr,'* 
ond yn awr yn eu gynau gwynion, gwedi 
eu canu yng ngwaed yr Oen. Yn y weled- 
igaeth hon, cawn un o'r henuriaid yn 
gofyn i loan, "Pwy ydyw y rhai hyn sydd 
wedi eu gwisgo mewn gynau gwynion? ao 
o ba le y daethant?" Dyohymmygwa 
weled loan braidd mewn mudandod : ac nid 
oes ganddo un atebiad cadarnhaol i'w 
roddi, ond ceisiai sisial rhyw atebiad; 
"Arglwydd, ti a wyddost." Yna yr 
henuriad a atebai iddo, " Y rhai hyn yw y 
rhai a ddaethant allan o'r cystudd mawr> 
ac a olchasant eu gynau, ac a'u canasant 
hwy yng ngwaed yr Oen." Gfillwn yn 
hawdd ddirnad nas gallasai dim roddi mwy 
o lender a llawenyod i'r pererin loan naV 
ateb yma gan yr henuriad. Beth allasai 
roi mwy o hyfrydwch iddo na chael y fath 
olwg hyfryd ar y Uu gogoneddus sy gwedi 
croesi i'r ochr draw, y rhai fuont oil 
unwaith, megys yr oedd ef ar y pryd, 
yng nghanol blinderau agofidiau yr anial? 
Buont unwaith yn ddarostyngedig i'r un 
blinderau ag yntau; unwaith yn yr un 
byd drwg ag yntau; ac unwaith yn gridd- 
fan ac yn ochain dan iau drom pechod 
megys yntau. 

Pa beth, tybied, ydyw y "cystudd 
mawr" ag y soniai yr henuriad am dano 
wrth loan? Ai rhywbeth dyeithr i loan 
ydoedd? ac ai rhywbeth na wyddai efe 
oddi wrtho? Na, beiddiwn ddyweyd iddo 
ddeall yn uniongyrchol beth ydoedd, a 
phwy ydoedd deiliaid y "cystudd mawr." 
Gwyr holl bererinion Sion hefyd yn dda 
yn awr beth ydyw y "cystudd mawr:" 
maent yn byw ynddo bob dydd; maent 
wedi ei brofi ganwaith, wrth araf Iwybro 
ym mlaen trwy y diffaethwch garw tua 
thy eu Tad. Beth, ynte, ydyw? Dim 
amgen na'r profedigaethau, y peryglon, y 
temtasiynau, a'r drygau sydd ar ffordd 
plant Duw yn y byd hwn. Yma y mae 
pechod gwedi anurddo pob man a phob 
peth, fel y mae yn rhaid i'r etholedigion 
wylio eu camrau bob eiliad rhag Uithro ar y 
ffordd. Yma y mae yn rhaid iddynt ym- 
ladd yn erbyn gelynion dirifedi nos a dydd^ 



Digitized by 



850 



TE HAUL. 



7 Thai lydd yn wastadol yn oeisio ymosod 
arnynt i'w drygu. Yma y mae y fraich 
i*w thori ymaith, a'r Uygad i'w dynu allan. 
le, mewn gair, yma y mae ganddynt i ym- 
ladd heb orphwyso yn erbyn hoU ymosod- 
iadau ffyrmg y Fall; ac nid oes lonydd 
iddvnt nes y gorchfygont y gelyn olaf, ac 
y rhoddont fiarwel i*r hyn sy ddaiarol. 

Ai grwgnach ddylem am hyn oil? Na 
ato Daw. Mae ganddo £f ei amcan 
daionus mewn Haw yn hyn. Nid am nad 
Yw Daw yn earn nac yn edrych ar ol ei 
Dlanty mae yn caniatau iddynt aros cyhfd 
vn y cystudd mawr. Ei amcan Ef yn 
hyn ydy w eu pnro a'u parotoi erbyn gwlad 

wynfyd. Mae Ef gwedi eu bwriadu 
yma i fod yn halen y ddaiar—i fod megys 
dinas ar fryn, yr hon na ellir ei chuddio. 
Maent jrma, nid yn unig i wella eu hunain, 
eithr hefyd i lesoli ereill, ac i en n ill ereill 
hefyd i ddilyn yr un llwybrau a hwy. 
Gwedi aros ennyd yn y byd, a gwedi 
brwvdru am ychydig ynddo, mae eu Tad 

dyfod i gipio y plant adref, a*a dwyn 

1 drigfanan gwell, ac i ardaloedd mwy 
hyfryd, am nad oedd y byd mwy yn 
deilwng o honynt 

Eglur yw bod dyn wrth natur yn 
madur aflan, ac eisieu ei lanbau, cyn 
bod son am y "gynau gwynion" yr ochr 
draw. Yr oedd y dyrn oil yn eu gynau 
gwynion, gan arddangos eu bod k^llach 
yn bur, yn l&n, yn sanctaidd, ac yn rhydd 
oddi wrth halogedigaeth a phechod, gwedi 
eu golchi yng ngw^d yr Oen. Edrych weh 
ar y dyrfa fry, gwedi ennill y fuddugol- 
iaeth — mor hardd y w yr olwg arnynt, heb 
arnynt na brycheuyn na chrychni, na phe- 
chod y n eu blino m wy ach ! Os buont un waith 
lawr yn isel yng nghymoedd a dyffrynoedd 
anobaith, maent yn awr ar eu huchel- 
fanan fry ar Fynydd Sion: os buont 
unwaith yn crwydro yn yr anial, maent. 
yn awr gwedi cyrhaedd ty eu Tad : ac os 
buont unwaith yn yr ystormydd a'r tym- 
mestloedd, maent yn awr gwedi cyrhaedd 
yr hafn dymunol. 

Mae y Cristion, ar ol cyrhaedd ty ei 
Dad, yn gyflFelybi'r morwr gwedi cyrhaedd 
y porthladd, ar ol yr ystorm. Gwelwch 
ef yn awr yn lion a siriol wedi glanio yn 
ddiangol yn y porthladd. Ohd bu adeg 
gynneu pan oedd yn cael ei luchio i fyny 
ac i waered gan donau gwyllt a chynddeir- 
iog yr eigion — weithiau &'i, lestr fyny fry 
yn yr uchelder ar frig y don, a phryd arall 
obry rhwng y tonau, megys pe gwedi ei 
gladdu allan o*r golwg. Yn yr adeg 

fyffrous bono, mawr oedd ei ofnau a'i 
ryder; mawr fel yr ymofidiai ynddo ei 
^ bun, wrth weled ei lestr yn y fath berygl, 
rhag ofn mai yn ddrylliau yr ai cyn cy- 
rhaedd pen ei daith. Ond gwedi yr boll 
bryder, cyrhaedda maes o law y tir yn 
ddiogel: ac j mae trem arno ef a'i lestr 



yn dangos eu bod newydd ddyfod trwy yr 
ystorm. Felly yn union y gellir dywedyd 
am blentyn Duw. Nid yw y byd hwn 
iddo ond mor cynddeiriog a thonog — yn 
Uawn o ofidiau a pheryglon, a'r rhai hyny 
yn ei daflu i fyny ac i waered, nes y mae 
yn fynych yn griddfan o'u plegid, ac yn 
hiraethu a dysgwyl yn bryderus am 
gipolwg ar ororau tir y bywyd. OV 
diwedd, ca ei ddymnniadau eu cyflawnu, a 
chinir ef o blith plant y ddaiar; a gwisgir 
ef try ym mhlith y gwaredigion ag nn o'r 
** gynau gwynion,'* yr hyn a ddengys ei 
fod gwedi dyfod yn ddiangol trwy yr 
ystormydd i gyd. 

Mor fawr yw y gwahaniaeth rhwng y 
Cristion yn y byd hwn a phan yn mwyn- 
hau ei etifeddiaeth fry. Yma mae yn cael 
ei flino a'i ofidio yn barhaus gan bechod — 
Uygredigaethau a phechodau o bob tn 
iddo; ond yn y nef nid oes dim oVcyfryw 
yn ei flino, ac ni cha ei gy thryblu ganddyni 
yn dragywydd. Yno mae yn Ian ac yn 
bur, w^i ei lanhau oddi wrth bob aflendid 
daiarol. Nid oes na gelyn na bradwriaeth 
a*i blina yno; ac y mae a'r palmwydd 
gwyrdd yn ei ddwylaw, yn arwydd ei fod. 
gwedi ennill cyflawn fuddugoliaeth ar ei 
hoU elynion. Ychydig, mewn cyferbyniad, 
o fwyniant a dedwyddwch a ga y gwir 
Gristion yn y byd hwn. 

" Nid oes yma ond dafnau mlUi 
O'r llawenydd 
Sydd yn ninas Salem l^n 
Yn dragywydd." 

Er hyny, gwyr betb ydy w peth mwyniant, 
er gwaethaf drwg y byd. G^yr beth 
ydyw treulio ambell banner awr o dded- 
wyddwch yn ei ystafell ei hunan<pan ar ei 
liniau ger bron Duw, nes y mae yn teimlo 
ei bun yn gwbl fel un allan o'r corff. 
Gwyr beth yw treulio Uawer Sabbath o 
fwyniant a phleser, gan mor felus yw ei 
gyradeithas a'i Dduw, nes braidd na ddy- 
munai iddi barhau yn Sabbath o hyd. 
Ond ar ol hyny, daw boreu dydd Llun a'i 
boll ofidiau a'i drafferthion; ac y mae ei 
ddedwyddwch gwedi ffoil Ond yn y nef, 
bydd yn Sabbath o ddedwyddwch a llaw- 
enydd yn dragywydd, ac ni bydd dim 
rhwystrau ar y ffordd i luddias y mwyn- 
iant yn oes oesoedd. 

**Gwasanaethu Duw" fydd gwaith y 
gwaredigion yr ochr draw, yn ol tystiol- 
aeth yr henuriad wrth loan, a hyny yn 
ddibaid, "ddydd a nos." Yn y byd hwn 
nid yw y gwasanaeth ond rhanol, ac yn 
fynych yn ammherffaith iawn. Mae 
gofidiau a gofalon y byd yn ami yn 
gwneyd y meddwl yn dra anaddas i'w 
wasanaethu Ef, heb law bod y meddwl, o 
bono ei bun, yn ddigon llygredig. Ond 
fry bydd y gwasanaeth yn berffaith. Beth 
fydd y gwasanaeth mewn manylrwydd. 



Digitized by 



TH HAUL. 



-357 



nis gwyddom: ond hyn a wyddom, y bydd 
yn waith wrth fodd calon pob un, ac 
y byddant oil yn ymhyfryda ynddo, ac na 
flinant ar ei gyflawnu na dydd na nos. 

Ni fydd ar y cadwedigion yn y nef **na 
newyn mwyach, na syched mwyach; ac ni 
ddisgyn arnynt na'r haul, na dim gwres; 
o blegid yr Oen, yr hwn sydd yng nghanol 
yr orseddfainc, a'u bugeilia hwynt, ac a'u 
harwain hwynt at ffynnonau bywiol o 
ddyfiroedd; a Duw a sych ymaith bob 
deigr oddi wrth eu llygaid hwynt." Nis 
gall dim ddisgyn gyda mwy o hyfrydwch 
ar glustiau pererinion Sion na*r geiriau 
cysurlawn hyn; o blegid dyma rai o'r 
pethaa ag sy gwedi ac yn blino nifer 
lawr o drigolion y byd. Pa faint sydd 
gwedi dyoddef caledi mawrion o blegid 
** newyn," a ** syched," a "gwres" yr haul 
tanbaid ! a pha faint sy gwedi syrthio yn 
ysglyfaith iddynti Ystyriwn y cyfnodau 
ofoadwy u newyn a ddygwyddodd o bryd i 
bryd yng ngwledydd y Dwyrain draw, 
yng nghyd a manau ereill— y newyn 
trychinebus a ysgubodd ymaith drigolion 
lerwsalem, yr Aipht, ac yn y blaen; a'r 
newyn ofnadwy diweddar yn India, lie y 
gwelid Uuoedd o fodaa dynol yn syrthio 
rr llawr o ddiffyg eu "bara beunyddiol." 
Ystyriwn hefyd y niferoedd lluosog sy 
gwedi dyoddef cymmaint a gwedi trengu 
hef^'d yn y cylchau Uosg, o herwydd gwres 
tanbaid yr haul, ac o ddiffyg ychydig 
ddwfr i'w disychedu. Pwy all ddirnad 
Uawenydd y teithiwr lluddedig yn y 
gwledydd poethion, pan yn canfod y 
balmwydden draw yn y gorwel, wrth wraidd 
pa un y mae yn dysgwyl cael mwynhau 
ychydig ddwfrl Fel hyn, gwelwn mai 
byd sydd yn llawn arteithiau ydyw hwn, 
ac nad oes sierwydd yn wastad am "ein 
bara beunyddiol," nac am ddyferyn o 
ddwfr i*n ddisychedu. Ond fry yn y nef, 
ni bydd dim o'r cyfryw bethau yn blino 
preswylyddion y lie: ni bydd yno na 
newyn, na syched, na haint, nac wylofain. 
Tma y mae plant dynion yn ami yn cael 
gwir achos i wneyd eu griddiau yn wlyb- 
ion, o blegid y croesau a'r blinderau sydd 
yn eu cyfarfod yn yr anial: ac yn wir, 
byd o wylo jrdyw hwn; a methodd hyd yn 
oed ein Hiachawdwr ei Hun beidio k wylo 
wrth fyned trwyddo; canys dywedir am 
dano, "Yr lesu a wylodd." Felly holl 
blant dynion yn ddiwahaniaeth: mae y 
gwr yn colli ei wraig, a*r wraig ei gwr; y 
plant yn colli eu rhieni, aV rhieni eu plant; 
ac felly o angenrheidrwydd y mae y grudd- 
iau yn wlybion; ac ni chlywir ond swn 
galar ac wylofain yn Uanw pob He. Ond 
fry bydd y cwbl o*r pethau hyn gwedi 
darfod ; nid oes yno neb yn marw ; ac ni 
ddywed neb, "Claf ydwyf;" "a Duw a 
sych ymaith bob deigr" oddi wrth lyg^d 
yr holl waredigion ym Mynydd Sion. 



Yn y byd hwn yr ydym ni eto; tu yma 
i'r afon yr ydym ni oil yn awr; ac ni 
wyddom ddim hyd yn hyn am y byd sy tu 
draw i*r Hen. A*r gofyniad mawr a 
phwysig i ni yn bresennol ydyw, A yw ein 
gwynebau ni tua'r wlad dda bono, lie y 
mae y dyrfa fawr yn eu gynau gwynion, 
ac yn mwynhau holl wynfydedigrwydd a 
phleserau y lie? ac a ydym yn parotoi ac 
yn cyfaddasu ein hunain erbyn gwlad y 
goleuni? Brofifeswr erefydd Crist, go- 
beithio dy fod yn teimlo ynot barodrwydd 
erbyn y wlad bono, a*th fod yn addas i 
fwynhau ei dedwyddwch. Cofier, y mae 
gan yr etifeddion waith i'w gyflawnu ar y 
ddaiar : y mae ganddynt i olchi a ch^nu eu 
gynau eu hunain; canys felly y dywedir 
am y dyrfa fry: hwy "a olchasant eu 
gynau, ac a'u canasant hwy yng ngwaed 
yr Oen." Mae ganddynt i lanhau eu cym- 
meriadan, ac i ymsancteiddo, erbyn ym- 
ddangos o ilaen en Tad yn y nef. 6an 
hyny, gwyliwn & llygaid agored, rhag i ni 
ymfoddloni heb ymdrechu, o dan y rhith- 
esgus fod "Aberth y. (Jroes," a "chyfiawn- 
der Crist," yn ddigonol i'n cadw, a ninnau 
yn byw mewn segurdod, ac yn esgeuluso 
"gweithio allan ein hiachawdwriaeth ein 
hunain." 

Gristion gwan ar y ddaiar, na ddigalona 
ddim, ond meithrina obaith yn dy fynwes. 
Hwyrach dy fod yn fynych yn edrych i 
fyny gyda digalondid, ac yn teimlo dy hun 
yn rhy ammherffaith i freuddwydio byth 
am fwynhau cymdeithas y saint yn y nef. 
Ond hyn yw y cysur: os wyt yma yn cael 
dy flino yn barhaus gan bechod, coiia fod 
y "dyrfa fawr" sydd fry gwedi bod yn yr 
un pair: os wyt yn teimlo dy hun yn 
aflan a phechadurus, felly hwythau un- 
waith : os wyt yn cael dy flino gan feddyl- 
iau drwg a llygredig, ac os oes pechodau a 
rhwystrau ar dy ffordd, felly gyda hwythau 
unwaith; gwyddant am yr un pethau. 
A gelli ganu yng ngeiriau y bardd, — 
** Fel finnau buont hwy, 
Dan lawer clwy' ar lawr, 
Eu cwyn a'u bron yn brudd 
Mewn pair o gystudd mawr: 
Mawr alia Daw a'u daliodd hwy, 
Pa ham yr ofoa'm henaid mwy ? " 

Ymgalonoga, gan hyny, ac ymdrecha d'th 
holl enaid i redeg yr yrfa yn gywir, fel y 
cai dderbyn coron cyfiawnder yn y pen 
draw. Na ddigalona, daw yr adeg yn j 
man i adael yr hyn sy farwol, ac i wisgo 
anllygredigaeth fry yn y nef ym mhlith y 
gwaredigion. 

" Ni phery ddim yn hir 
I dda, dymmestlog nos, 
Ni threfiiwyd amser maith 
I neb i gario'r Groes : 
Mae'r hyfryd wawr sy'n tori draw 
Yn d'weyd fod boreu braf ger llaw." 
Caerfyrddin. Ab M. 



Digitized by 



35a 



TK HAUL. 



CAPEL OARMON. 
(ParhSd o dudakn 264.^ 

CURABIAID. 

T Pabgh. Dayid Roberts, circa 1671. 
******* 

Y Parch. Benjamin Davies, circa 1709. 
******* 

T Parch. John Jones, a benodwyd o 
ddeutu y flwyddyn 1730, ac a fii farw yn 
y flwyddyn 1779. Efe a gladdwyd yng 
figheryg y Drnidion. Ganwyd ef yn Deu- 
nant, ym mhlwyf Llansanan, sir Ddin- 
bych. 

Y Parch. Thomas Williams a benod- 
wyd gan Dr. Shipley, esgob Llanelwy, yn 
y flwyddyn 1779. Yn 1813 symmudodd i 
bentref Foelas. Bu unwaith yn gurad 
Llanfihangel Qlyn Myfyr, a gwasanaeth- 
odd wedi hyny yng Ngheryg y Druidion. 
Gladdwyd ef yng Nghapel Garmon, 
Chwef. 25, 1824. Brodor o Ddinbych 
oedd. 

Y Parch. Willianii Anwyl Roberts, mab 
yr hyglod Ddr. Roberts, Oakland, o deuln 
Isallt, yn Eifionydd. Penodwyd ef yn y 
flwyddyn 1813. Bu farw yng Nghareg 
LleoD, er mawr alar iV plwyfolion yn 
gyffredinol, Mehefin 1, 1831, yn 47 mlwydd 
oed. Gladdwyd ef ym mynwent Gapel 
Garmon ar y 4ydd oV un mis. 

Y Parch. Thomas Lewis, 1831, sym- 
mudodd i Lanbrynmair yn 1838, ac oddi 
yno i berigloriaeth Manafon. 

Y Parch. Edward Evans, o Lanfechan, 
1838. Dyrchafwyd ef i ficeriaeth Llanasa, 
sir Fflint, 1855. Mae yn awr yn ofieiriad 
Llanfihangel yng Ngwynfa. 

Y Parch. Owen Jones, 1855. Symmud- 
odd i Bentref Foelas yn y flwyddyn 1857. 
Ei olynydd, y Parch. John Pritchard, y 
curad parhaus presennol. 

Yn "Llyfryddiaeth y Cymry" gan 
Gwilym Lleyn, cofnodir "Llawlyfr i*w 
ddarllen i*r cleifion. gyda Myfyrdodau 
peraidd a gweddiau i*w harfer yn amser 
clefyd, o waith yr Esgob Andrews. Ag 
a gyfieithwyd iV Gymraeg gan Edward 
Roberts, ciwrate ynghappel St. Garmon, 
yn sir Ddinbech, yn y flwyddyn o oedran 
Grist 1671. Angenrhaid i fod gan bob 
teulu. A brintiwyd yn awr tros Gad- 
walader Davies, o blwy Gwyddelwern, 
yn sir Feirionydd, yn y flwyddyn 1754." 
Mae yn cynnwys 16 tud., 18mo., ac heb 
enw yr wgTAffydd.—Hi/nafiaethau, (fc. 

CLOCHTDDION. 

John Richard, a benodwyd, . 

William Jones, „ 1770. 
John Thomas, „ 1798. 

John Thomas, „ 1818. 

— Htfnafiaethau, (fc, tud. 14. 

PERSONDT. 

Preawylia curadiaid Gapel Garmon yn 



Llanerch Goch, ty a thyddyn, megys y 
orybwyllasom eisees, a roddwyd at ea 
gwasanaeth gan Thomas Wynne, Ysw., 
Llwynau. Gan fod y ty wedi syrthio i 
gyflwr adfeiliedig tua diwedd y flwyddyn 
1845, rhoddodd y Parch. H. Holland 
Edwards, gynt periglor Llanrwst, y swm 
hardd o 300p. taag at adeiladu ty newydd. 
Gan fod hyn yn fyr o ddwyn y dranl, 
ychwanegodd 70p. at y rhodd flaenorol ar 
yr amm(kl i'r curad (y Parch. E. £yans) 
wario cyffelyb swm ar yr adeilad. Felly 
yn 1846 adeiladwyd y persondy presennol, 
yr hwn sydd yn addnrn iV lie. Y cyn- 
llunydd oedd Mr. Kennedy, o Fangor, aV 
adeiladydd Mr. Lewis Jones, o Lanrwst. 
**Gorea araith, gwaith." 

TIB EGLWTBia. 

Y tiroedd perthynol i'r gapeliaeth ydynt, 
Llanerch Goch, yn mesar (a chyfrif y 
fynwent) 36a. Ir. 39p.; Gelli, perthynol 
unwaith i etifeddiaeth Gwydyr, 29a. 2r. Ip,; 
Garthmyn, perthynol unwaith i etifedd- 
iaeth Oakland, 80a. 2r. 25p.; Ty'n yFron, 
yn perthyn unwaith i etifeddiaeth Gwydyyr, 
2a. 3r. 23p.; Tai Newyddion Garthmyn, 
Oa. Ir. 2p.; yng nghyd a phentaioVenwaa 
Gwern y Baedd a Minffordd. Prynwyd 
yr hoU leoedd hyn oddi gerth Llanerch 
Goch a Ghedroddion y Frenines Ann 
(Queen Anne's Bounty) \ hefyd mynydd- 
dir yn He hawl porfa defaid ar Allt y Foel, 
35a. Or. 2p.; ac ar Fynydd Goed y Gelyn, 
37a. Or. 9o.; gwedi eu rhifo yn 172 a 175 o 
dan yr EnclMure Act. 

YR TSGOLDT. 

Gedwid yr ysgol ddyddiol ar y cyntaf 
yn yr Eglwys; yna mewn ty anghyfleus, 
ger Haw yr Eglwys, ar y tir eglwysig. 
Trwy ymderchiadau diflino y Parch. 
Edward Evans, y curad ar y pryd, adeilad- 
wyd ysgoldy newydd cyfleus yn y flwy- 
ddyn 1864, ar y draul o 65p. 5s. Oc., o*r 
hyn y talodd Mr. Evans yn agos i bymtheg 
punt o'i boced ei hun, ys dy wedir. Tau- 
ysgriflodd y tirfeddiannwyr yn anrhy- 
deddus; ac yn ychwanegol at ei ^anysgrif- 
iad, cynnygiodd y diweddar C. W. G. 
Wynne, Ysw., o*r Foelas, dir yn rhad ac 
am ddim. Godwyd yr adail ar y tir eg- 
lwysig. Telir deuddeg punt yn fly nyddol o 
ardreth y Llanerch Goch i*r ysgolfeistr 
am addysgu deg o blant tlodion o dref- 
ddegymau Garth Garmon a Thy Brith 
Uchaf, yn ol ewyllys Thos. Wynne, Ysw. 
Dewisir y deg plenty n gan y curad, yn ol 
ei swydd. — Hynafia^thau, SfC. 

DEQYMAU TY BRITH. 

Y mae gohebiaeth yn "Yorke's Royal 
Tribes of Wales" rhwng William Morgan, 
esgob Llanelwy, a Syr John Wvnn, o 
Wydyti yr olaf yn erfyn ar i'r blamaf 



Digitized by 



YR H 



AUL. 



gadirnhan iddo lease ar berigloriaeth Llao- 
rwst, yr hyn a ommeddodd yr esg^ob wneyd. 
Oddi wrth yr ohebiaeth hon ymddeDgys 
fbd degwm Ty Brith yn perthyn ar un 
adeg i Gorwen. Adrodda Syr John 
Wynn y modd y gwahanwyd yr unrhyw, 
set mal hyo: — **Mr. Sharp, my L. 
Chancellor's chaplen beynge oy hys L. 
collated parson of Llanrwst, leased hys 
benefyce to on Bobt Gwyn of Chester, 
who appointed a frend of myen, on Robt 
Yaugban, brother to my brother Tho. 
Yanghan, his under farmor. Doctor 
Elice, sometime a great commander in 
theese quarters, in favor of Doctor 
Meryke (who rewarded him wth. a town- 
ship of teythe whear his mansyon house 
was in *Spytty), dyd geeve lev to dysmem- 
ber the pursonadge of Llanrwst of Ty- 
brithe tythe, and to joyne by t to Corwen." 
Crybwyllir am y draul yr aeth Syr John 
Wynn iddi yn y gynghaws yn orbyn 
Doctor Meryke er adfer Ty Brith i Lan- 
rwst, fel un rheswm dros gadarnhau y lease. 
Ni ddengys yr ohebiaeth y teimladau 
goraf cydrhyngddynt. Mae gwadi ei 
dyddio 1603. Hwyrach mai Gwerni 
Howel oedd y drefddegwm a roddes Dr. 
Meyrick i'r Dr. Elice, yr hon a berthyn eto 
i Gorwen, ac yn ei lie ond odid rhoddwyd 
Ty Brith i Gorwen.— ifyn., tud. 49. Y 
dywededig Ddr. Elis oedd "Elis Prys, 
Ll.D., ail fab Robert ap Rhys, M.A., o Bias 
lolyn, yn agos i Yspytty Ifan. Gelwid ef 
weithian *y Doctor Coch.* Cafodd ei 
ddysg yng Nghaergrawnt. Yr oedd 
*Ellice Price esquipr, Doctor in cyvill 
Lawe, and one of dbr-«ounsail in our 
marches of Wales,* yn un o*r swyddog- 
ion a benodai llythyr cynnwys y frenines 
Elisabeth i reoleiddio beirdd a cherddorion, 
a*u graddio yn ol eu teilyngdod yn Eistedd- 
fod Caerwys, yn 1568." — Cynddelw mewn 
fukfyn yng Ngorchestion Beirdd Cymruj tud. 
273. 

OAKLAND. 

Adeiladwyd y palasdy hwn tua diwedd 
y ganrif ddiweddaf ar safle ty o*r enw 
Cilrhew, gan y clodfawr feddyg, William 
Lloyd Roberts, Ysw., o deulu Isallt, yn 
Eifionydd. 

BEAVBB OBOVE. 

Ei enw blaenorol — Ala Ddi^ Yma yr 
anneddai y Parch. Morris Hughes, gynt 
fioer Llanwyddelan, a pheriglor Dolwydd- 
elan a Chapel Curig, yr hwn a fu farw 
Mehefin 30, 1847. Gwr genedigolo Fryn- 
gefeiliaUf Trewydyr, oedd efe. 

LLWYNAU. 

Yr oedd y He hwn unwaith yn hynod o 
goediog ; ond erbyn heddy w ni adawy d cjrm- 
maint a ohoeden o'r llwyni oauadfrig a 



gysgodent y fan. T traddodiad lleol yw, 
**Galla8ech fyn'd am hanner milltir o dan 
y coed ar gawod o wlaw taranau." 
Tybirfod haniad Gwynniaid y Llwynau a 
Hafod y Maidd, o Marchweithian, Ar- 
glwydd Isaled. Arfbais Marchweithian 
oedd, **Llew gwyn rampant yn y maes 
coch." , 

NANT CEBTO NADD. 

Bu yma gloddfa o geryg nadd, a dy wedir 
mai o honi y cloddiwyd meini at adeiladu 
Pont Llanrwst, a hen balas Caermelwr. 

CABSa LLEOB, 

sef yw hyny, meddir, Careg y Llengoedd, 
Rock of the Legion; **yr hwn enw a 
awgryma rywbeth i ni am Arglwyddiaeth 
Rufeinig.** O ddeutu hanner canrif yn ol, 
cafwyd, wrth aredig mewn maes ger y lie 
uchod, bronze medal hynod, mewn cadwr- 
aeth ragorol, yr hon sydd yn awr ym 
meddiant y tryien hynafieithydd, y Parch. 
O. Jones, Pentref Foelas. Yn ddiweddar 
anfonwyd eilun o honi i Dr. Bliss, keeper 
of the Archives^ Rhydychain, yr hwn yn 
garedig a anfonodd yr banes canlynol am 
dani: — "Peter Jeanin, a native of Bur- 
gundy, born in 1540, bred as an advocate 
in the Parliament of Dijon. The States 
of Burgundy employd him to administer 
the affairs of that province, & he became 
Counsellor, President, & finally Chief 
President in the Parliament of Dijon. It 
is said of him that when the massacre of 
St. Bartholomew was determined on & 
orders for the execution of the decree 
arrived at Dijon, he opposed them with all 
his influence, and the result was, that a 
few days after, a courier arrived to forbid 
the murders. Henry the 4th afterwards 
called him to his council & retained him at 
his court; & from this time he became the 
adviser, & almost the ffiend of the king, 
who admired him for his frankness and 
sagacity, & employd him in the most im- 
portant and difficult negociations. He 
died po6r, at Paris, in 1622, at the age of 
82." 

«*The medal which has Seen found in 
Denbighshire has been very well engraved 
by M. Collas, in *Tr^sor de Numismetique 
et de glyptiqae,' printed at Paris, in 1 iB34, 
Yol. 2, plate i^vi. The inscription as there 
is *Petru8 Jeanin. Reg. Christ a seer* 
cons. et. Sac. ^rai Prsef. 1618,'— which I 
would thus translate, * Peter Jeanan, Privy 
Counsellor to the most Christian King 
(Henry lY.), and Prefect of the Royal 
Treasury (Anglice, First Lord of the 
Treasury)/" Dr. BMs%,^HynaJiaethau^ ^c, 
tud. 53-55. 

DINA8. 

^ Craig nchel yn orogi nweh ben fibrdd 



Digitized by 



360 



TR HAUL. 



Caergybi (Telford's road), oddi ar yr hon 
7 gwelir aniad eymoedd Penmachno a 
Dolwyddelan, gyda Dyffryn Conwy. Y 
mae y Dethraa- wedi eu fiurfio gan law 
natar ei hun, ac nid oedd angen dim o gyn- 
Dorthwy celfyddyd er eu gwneyd yn 

anoresgynadwf Wrth droed 

y graig hon ym 1852, darganfydd<xld 
dyn tlawd, tra yn tori mawn at danwydd, 
iir dyddyn Careg Ooedog, ryw declyn 
cy wrain o haiam. yr hwn a orweddai ar ei 
ochr ar y gwaelod cleiog, gyda chareg 
fawr wrth bob pen iddo, ac mewn cryn 
ddyfnder. Mae y llanerch yn hollol anial, 
ac nid oes olion unrhyw adeiladau hynafol 
o ddentu y fan. Dywedir mai fire-dog 
ydy w, o ddeutu tri chan mlynedd yn ol, sef 
ofieryn i gynnal penau'r coed wrth eu 
llosgi ar l^n aelwydydd. Mae wedi ei 
wneyd i gyd o haiam, ac yn arddangos 
cryn chwaeth a medr. Mae ei ystlysau 
yn terfynu mewn llunian pen carw, yr hyn 
mae yn debyg oedd arwyad y tenlu. Ajae 
onapiaa y grib a'r ochrau wedi eu gwneyd 
o haiam bwrw, a hoelion trwyddynt" — Y 
Brython^ cyf, ii;., tud. 44. 

BERHIDDION. 

Tma am amsor maith bu yn anneddu un o 
''ragorolion y ddaiar," y wraig rinweddol 
Alis Jones. Gan y byddai yn gam k hanes- 
iaeth Ueol y plwyf, pe gadawem ei henw da 
allan o*n cronicl hwn, dyfynwn y byr- 
grybwylliad a ganlyn o ddalenan newydd- 
iadnr, gydag ychydig gyfnewydiad, fel bo 
ar gael a chadw : — 

♦*Ar y 19ydd o Fedi, 1865, bu farw yr 
hen wraig henaf yn y plwyf, sef Mrs. 
Alis Jones, Berhiddion, yr hon a gy- 
rhaeddoddei 92 mwlydd y 29fed o Fehefin. 
Priod y diweddar Hugh Jones ydoedd, a 
bu yn weddw am 28 o flynyddoedd. £i 
meibion: John Jones, Gareg Goedog, 
Dafydd Jones, Pen y Geulan, Griffith 
Jones, Berhiddion, amaethwyr parchus a 
chyfrifol yn yr ardal; a'i merched, Mrs. 
Elisabeth Jones, Gwern Howel, a Margaret 
Jones, Orseddwen Fawr, y rhai ydynt 
wedi yfed yn helaeth o ysbryd eu mam. 
Tr oedd y diweddar Alis Jones yn hynod 
o barchus a chyfrifol gan bawb: yr oedd 
trwy ei chrefydd a'i duwioldeb, ei helusen- 
p;arwch a*i gweithredoedd da, wedi ennill 
iddi ei hunan, megys Demetrius, *air da 

gin bawb, a chan y gwirionedd ei hun.' 
elwid hi yn gyffredin * Yr hen wraig dda 
o Berhiddion.' Yr oedd yn aelod selog a 
ffyddlawn o'r Eglwys Sefydledig, a bu yn 
aadurn i*w phroffes trwy ei hoes. Cyr- 
chodd tra y gallodd iV addoliad cyhoeddus 
ar Ddydd yr Arglwydd; a phan nad allai 
fyned bob Sul, ymdreehai roddi oi phre- 
sennoldeb yno ar Sul y Cymmun. Y 
blynyddoedd diweddaraf o*i hoes, yr oedd 
wedi ei hamddifadu o'i chly w : nis gallasai 



Deb gael ganddi glywed dim, ond tenlu'r 
ty; ond yr oedd yr Arglwydd, jm ei dro- 
earedd, wedi caniatau iddi ei golwg hyd y 
diwedd bron. Felly pan yn anallaog i 
glywed am Dduw o enau ei weinidogion, yr 
oedd hi yn alluog i ddarllen am dano yn ei 
Air. Darllenodd lawer ar yr hen Feibl 
mawr teuluaidd, a gweddiodd lawer ar 
Dduw. Wrth yr orsedd yr oedd cuddiad ei 
chryfder. Heb law gwasanaethu Duw yn 
ffyddlawn ar hyd ei hoes, gwasanaethodd 
ei chenedl hefyd trwy ewyllys Duw. Bu 
yn hynod o wasanaethgar fel bydwrai? 
am lawer o flynyddoedd. Derbyniodd 
lawer o gannoedd o blant bychain i r byd, 
ac fe ddy wedir na byddai byth yn ymgym- 
meryd & dyledswyddau ei swydd bywsig 
hon heb yn gyntaf gyflwyno y fam i ofid 
Duw mewn gweddi, ar iddi gael cymhorth 
ym mwlch cyfyng yr esgor^dfa, ac achos 
i lawenhau am eni dyn bychan i'r byd — 
esampl deilwng o efelychiad pob bydwraig. 
Hefyd yr oedd Alis Jones yn hynod am ei 
helusengarwch. Y mae yn ffaith na 
throdd erioed dlawd o*i drws heb elusen. 
'Gwasgarodd, rhoddodd i'r tlodion; ei 
chyfiawnder- sydd yn parhau byth; ei' 
chorn a ddyrchefir mewn gogoniant' * Yr 
hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth.* Cladd- 
wyd hi ym my n went Capel Garmon ar y 
23ydd o'r un mis, ac ni welwyd er ys 
Uawer o flynyddoedd gynhebrwng mor 
luosog yn y lie. Heddwch i'w Uwch. 
Boreu Sul canlynol traddodwyd ei phre- 
geth an^addol gan y Parch. J. Pritcnard, 
oddi ar Hebreaid xt 4 (rl^an olaf). Can- 
wyd darnau cyfaddas i'r achlysur gan y 
cdr yn yr angladd ac ar y SuL £i choff- 
adwriaeth sydd fendigeaig."— Fr Herald 
Cymreig, 

" Trin Uysiau, troi*n llesol— wniu'n fedrus; 
Bu'n fydwraig ragorol : 
Ei henw da dymanol 
Geir yn hardd goron ol hoi." 

J. Jones, Tan yr AUL 



HYMNAU CYNGHANEDDOL. 

Yr wyf yn tybied mai y farn gyffredinol yw, 
nad ydyw cynghanedd gaeth y beirdd ddim 
yn beth dymunol mewn salroau a hymnau i*w 
canu yn yr addoliad cyhoeddus. Mae yn 
debygol mai yr acbos o hyn yw, fod y 
gynghanedd yn beth rhy blentynaidd, os nad 
rhodresgar hefyd, i fod yn gydweddol ag 
urddas caniadau y cyaaegr; yn yr un modd 
ag y mae prydferthwcb areitbyddol yn 
anghydweddol & difrifoldeb pregethu Crist 
croeshoeliedig. Byddai Sant Paul yh ym- 
wrthod & doethineb ymadrodd ac & geiriau 
denu o ddoethineb ddynol, am mai lean 
Grist, a hwnw wedi ei groesboelio, oedd unig 
destyn ei bregethau. Mae Edrownd Prys, 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



361 



yn ci ngymadrodd i'r Salmau Cfin, 3m rhoi 
* tri rheswm cryf pa ham na cbyfansoddasai efe 
hwjmt ar un o'r Pedwar Mesur ar Hugain. 
Ac eto mae ganddo rai llinellau yma ac acw 
pur glysion yn y gynghaoedd gaetb. 

Y profiad eyffredinol yw nad yw y gy- 
' nghanedd,erei bod morberaidd ar acblysuron 
ereill, ddim yn boddio'r glust mewn ymarfer- 
iadaa defosiynol, y rhai a ddylent fod yn 
fyml, ac nid yo rhy gelfyddydol. Ychydig 
iawn o gyngbaneddion y beirdd sydd yn 
hymnau Williams o Bant y Celyn: ym- 
ddengys ddarfod iddo, fel Edmwnd Prys, 
ymwrtbod &'r gyngbanedd mewn bymnydd- 
iaeth gyssegredig. Ac eto mae ganddo 
yntan rai cyngbaneddion, megys, mewn an 
hymn hysbys — 

« O'm ty glai fyn'd tua'm gwlad 

ac hefyd un glysach o lawer mewn bymn 
hysbys arall — 

"Ni ddaw un haint fyth iddyn' hwy." 

Ond mae'r gluitt ddefosiynol yn gwaban- 
iaethu rhwng cyngbanedd a chynghanedd: 
tra mae hi ar y cyfan yn ymwrtbod k pber- 
eidd-dra y ** gyngbanedd groes " a*r "gyn- 
gbanedd draws," nid oes ganddi gymmaint 
gwrtbwynebiad i*r "gyngbanedd sain." 
Mae gan Pant y Celyn amryw o*r cyngban- 
eddion sain, ac y mae clost y cantor defos- 
iynol, byd yn oed pan fyddo i/n yr hwyl^ yn 
dygymmod fi bwynt Hon, ef allai, yw y 
gyngbanedd sain oreu a mwyaf effeithiol 
f ydd yn ei boll bymnau ; 

"Mae bbno fiy yn nby fy Nad;" 

ond y gyngbanedd sain oreu a wn i am dani 
mewn hymn (nid wyf yn cofio pwy yw ei 
hawdwr), yw bon ; 

" Sain haleliwia fo 'mbob man 
Trwy bedwar ban y byd." 

Mae*r geirian man, a ban y byd yn ffurfio 
cyngbanedd sain effeithiol odiaeth. 

Cyfansoddodd y prif-feirdd Pedr Fardd, 
Eben Fardd, Dewi Wyn o Eifion, Robert 
ab Gwilym Ddn, Daniel Ddu o Geridigion, 
lenan Olan Geirionydd, Gwallter Mechain, 
ac ereill, amryw bymnau ragorol ; ond ym- 
gadwasant hwytbau yn lied ofalus rbag y 
gyngbanedd. Petb go ryfedd na buasai 
rhai o bonynt yn rhoi eithaf prawf ar y petb 
trwy gyfansoddi ychydig bymnau ar y cy< 
nghaneddion barddonol, er mwyn gweled pa 
f<^d y derbynid hwy, a pha effaith a gaffent 
ar gynnnlleidfa o gantorion anhysbys o gyn- 
gbanedd. 

Rbyw dro yn ol mi a geisials gyfansoddi 
ychydig o bennillion mewn clymiadau 
cynghaneddol ; ac yr wyf yn anturio eu 
gosod ^ma ger bron eich darllenwyr cywrein- 
glust Mae y cyfansoddiad cyntaf o'r ddau 
o natur foesol yn hytracb nag o naturhymn- 
yddol, ac ar iesur nad arferir, byd y gwn i, 
mewn hymnau. Mae amryw gyfansoddiadau 
45— XI. 



amo yn Llyfr y Ficer Pricbard, Lanym- 
ddyfri. A dyma fo. 

TRUGAREDD. 

Fy Naf yw Duw*r Ungnefedd, 
Yr Ion anfeidrol rinwedd, 
Prif berl ei rad a*i gariad gwiw, 
A*i goron, yw trugaredd. 

Trugaredd trwy ef goron, 
Yn g^inwawr belydr gwynion, 
Dysgleiria'n lleddf—deddf ein Duw Dad, 
Yn ddoniau mad i ddynion. 

Hi biau ban y bywyd 
Ym maban bru a mebyd, 
Hi yw ei nertb pan byddo'n wan, 
A'i acbles pan yn nycblyd. 

Hi rydd ei bara'n rwyddaf, 
A'i dwr yn ddiod araf; 
Ac o*i Haw fad daw dillad da, 
Hynawsaidd a cbynbesaf. 

A gyr in* blant ac wyrion, 

Y culwys gyfaill calon, 

A gwen ei serch a gwin ei swyn, 
A detbol fwyn gymdeitbion. 

Ei dawn yw'r gwawl dywyniad, 

Y moroedd a*u faymwriad, 
Asur* da'i drefn, a'r ser di draul ; 

O'i Haw daetb haul a lleuad. 

Hi ddyry'r cbwe dydd ariant, 
A*r eurddydd Sul er urddiant; 
Hi rydd ar ol y cbwe dydd cbwim, 
Ei Sabbath im' yn seibiant. 

Ei Heglwys bedd gynteddoedd, 
Hynafol bortb y nefoedd, 
A grasol genadwri'r Groes, 
A'i Beibl a roes i*r bobloedd. 

Ni gawn ei chalon gynnes 
Yn orllawn — ^pob rbyw fawrlles, 
Yn awr i fod ; ac yna, ar fyr. 
Hi ddyry'r nefoedd eres. 

Ac yn y nefoedd geinwedd 

Y nofiaf mewn tangnefedd, 
Gan seinio'r angel glwyswel glftn 

Ragoraf g&n trugaredd. 

A dyma bymn a gyfansoddais yn gyngban- 
eddol ar Fesur Salm; mae bon yn rhyw- 
faint anhaws na'r Hall, am fod raid i sill 
ddiweddaf pob ail llinell fod yn fath o **air 
cyrcb" i odli cbanol y llinell ganlynol. 



* The azure sky. 



TR EDIFEIROL. 

Gwrando fy ngbais a Hais fy lief, 
Fy ngbwyn o*r nef, a 'ngbyni; 

Ti yn dy lys estyn dy law ; 

Duw, gwyddost wrandaw gweddi. 

O'm cyndyn fai yn d'erbyn Di, 

Gwareda fi'tb greadur; 
Fy meiau mawrddrwg drwg di ri', 

Baich ydynt i becbadur. 



Digitized by 



362 



TR RAUI. 



Ond O! fj Naf, ni haeddaf hyn, 

Drwg gyndyn adyn ydwyf ; 
Fy haeddiant aniaf, drymaf dro, 

Na ddeuo, pan weddiwyf. 
Haeddodd dy Fab, dy Oynfab gwir, 

Has byddvyn i'r troaeddwr; 
Ao er ei ^rya, O! oara fi, 

A madden i gamweddwr. 
A moes draehefn, o drefn dy ras, 

I ddiras. hedd o'i eiriol; 
Ao A sirioldeb gwyneb gw&r 

Adfera*r edifeiriol. 

I byrtb y nef fy lief o'r llawr 

Yb wiagi'n awr ay'n eigyo ; 
A'r weddi leiaf ar Dduw twyd 

A gwyd ar Syddiog edyn. 
Ni raid im', wanddyn, ddyebryn ddim, 

Mae'r leau itn' mor raaol ; 
Fy enaid poenus olwyfua, olyw 

£'n awr ar Daw yn eiriol. 

Ae 01 mae wedi ihoddi rhin 

£i haedd meluawin beddyw 
I'm henaid gwan, truan, He trig, 

A bendigedig ydyw. 
Nesau at Dduw, y gwir Dduw gwyo, 

Am byn ay'n dda i*m benaid; 
Rhof yi^ fy nycb (a gwycb y gwaith)» 

Dda obaith arno'n ddibaid. 

NiCANDER. 



ABRAM A LOT. 

CTFIAWraAD ▲ CHTMMUVDEB. 
1 Cor. iii. 11—15; 1 loan i. 1—4. 
Neob8 cenadon Crist at bechadurisid'yw, 
"Cymmoder chwi ft Duw;" ond i'r rhai a 
gymmodwyd eisoes, a thrwy hyny a ddaeth- 
ant yn saint y Goruchaf, gweinydda yr 
Ysbryd GI&b gyflawnder Uawenydd trwy 
eu barwain i undeb aV Tad a*r Mab. Nid 

Sob credadyn a all ddyweyd, "A'n cym- 
eithas ni yn wir sy gyda'r Tad, a chyda'i 
Fab Ef, lesu Grist." Y mae hanesyn 
tarawiadol yn yr Hen Destament, yr hwn a 
eglura y ffaith fod yn bosibl i gyfiawnhad 
fwloli gyda gradd fechan iawn o stiocteidd* 
rwydd, ac y g^ll yr enaid fod mewn cym- 
mod & Daw, ac eto wybod ond ycbydig am 
lawenydd cymdeitbas &*r Tad a*r Mab. 
Yr Ysbryd Glan a*n galluogo i fyfyrio i 
bwrpas am ennyd uwcb banes addysgiadol 
Abram a Lot, gan gofio mai yr byn a fa a 
fydd, ac nad oes dim newydd dan baul. 

Y mae amserau o brawf yn banes pobl 
Ddaw, pryd y profa Efe hwynt i wybod pa 
beth sydd yn eu calonau; a gadwant bwy 
eu orcbymmynion ai ni wnant. Profwyd 
Israel yn yr anialwch; Heseclab trwy ym- 
weliad tywysogion Babilon; a'n Harglwydd 
lestt Grist trwy ei demtio gan ddiafol. — 
Dad. Tiii. 2; 2 Gron. xxxii. 31; Sant 
Mattbew iv. 4. 



Fel byn yr amiygodd yr ymrafael 
rbwng bngeiliaid Abram a Lot pa betb 
oedd yng ngbalon y ddau. Mae Abram, 
yr hwn a rodia gyda Daw, yn bared i droi 
ar y ddebeu neu ar yr aswy, a chyda 
dirfiiwr hunanymwadiad rhydd iV gar 
ieuengach ei ddewis fro i drigo ynddi. 
Lot dracbefh, yr hwn ni roddodd ei serch 
ar y pethau sydd ucbod ond ar y pethaa 
sydd ar y ddaiar, **a gyfododd ei olwg, ac 
a welodd holl wastiuledd yr lorddonen, 
mai dyfradwy ydoedd oil ; ac a laesttnodd 
hyd Sodom. Nid ymofynodd a'r Ar- 
glwydd; nid ystyriodd ddrygioni preswyl- 
wyr Sodom« a bod eu pecbod hwynt yn 
drwm iawn ger bron Duw; ao ni chofiodd 
er ymddangos o'r gwastadedd fel **gardd 
yr Arglwydd,** fod yr ardd bono wedi ei 
chau rhag dyn gan becbod. Nid allai 
weled y diwedd o'r decbrea, ac ni ragwel- 
odd y dinystr oedd yn ymgasglu uwcb y 
gwastadedd ffrwythlawn am ddrygioni y 
dinasoedd oedd yn ei lygra; fel y tyn yr 
Ysbryd Gl&n y lien o'r neilldu, er amlygu 
y dyrodol, pan y dywedir fod gwastadedd 
yr lorddonen yn ddyfradwy oil **cyn i'r 
Arglwydd ddyfetba Sodom a Gomorab." 
Yr hwn a ddewisa wrth olwg ei lygaid ei 
hun a gymmera naid i'r ty wyllwcb ; canys 
cuddir bwriadau Duw gan len na all un 
doetbineb ddynol dreiddio trwyddi. Dir- 
selwch yr Arglwydd sydd gyda'r rhai a'i 
hofnant Ef; a'i gyfammod hefyd i'wcyfar- 
wyddo hwynt"— Salm xxv. 14. 

Bhoddodd Lot iddo ei hun y gofyniad — 
"A yw yn bosibl gwneyd y goreu o'r ddau 
fyd?" ac ar y cyfan tueddai i roddi atebiad 
cadarnhaoL Mae y dull y gweithiodd 
allan y broblem yn llawn addysg. O na 
byddai i bobl yr oes hon gymmeryd rhy- 
budd oddi wrtbo, canys ymddengys yr 
hanes fel pe wedi ei ysgrifenu er budd i 
wledydd Cntd y dyddiau presennol. 

Na fydded i ni golli golwg ar bwynt yr 
banesiaeth addysgiadol hon trwy dybied 
nad oedd Lot yn wr Duw. Gesyd geiriau 
y Gyfrol Ysbrydoledig byn tn hwnt i 
ammheuaeth; canys dysgrifir ef fel **Lot 
gyiiawn, yp hwn oedd mewn gofid trwy 
anniwair ymarweddiad yr anwiriaid; 
canys y cyfiawn hwnw yn trigo yn eu 
mysg hwynt, yn gweled ac yn clywed, 
ydo^d yn poeni ei enaid cyfiawn o ddydd 
i ddydd trwy eu angh3rfreithlawn weith- 
redoedd hwynt." — 2 Pedr i. 7» 8. Duw o*i 
gariad a'i ceryddodd ef yn llym* trwy ei 
roddi yn gaethwas i ddwylaw Cedorlaomer 
a'i gyngrheiriaid ; ac er ei fod yn ddyledus 
am ei waredigaeth i'w ewythr, Abraham, 
tuag >at yr hwn yr ymddygodd mor anfon- 
eddigaidd, dychwelodd i Sodom, ac ni fa 
dim llai na hollol ddinystr tymmorol yn 
foddion i dori y gadwyn a gyssylltai ei 
enaid a dinasoedd y gwastadedd. 

Ni tbaflodd Lot i fyny ar unwaith yr 



Digitized by 



YR HAUL. 



363 



ymddangosiad allanol o ymdeithydd ae 
alltud yn y byd; canys er nesau o bono i 
Sodom, eto efe a drigodd megys Abrabam, 
Isaac, a lacob, y rhai oeddynt yn ymofyn 
am wlad well, dros dymmor mewn lluesttai. 
Ond Did pererin mo bono o galon; rbodd- 
odd i fyny yn fuan "drigo mewn lluesttai" 
(Heb. xi. 9.)f a chymmerodd dy yn Sodom, 
ac ymgyrbaeddodd i enwogrwyddhoddyn- 
adol; canys pan ddaetb yr angylion i*r 
ddinas, yr oedd "Lot yn eistedd ym mborth 
Sodom."— Gen. xiv. 12; xix. 1 — 11. Mor 
bynod y rbagddangosodd Lot yr byn a 
geisir allan mor gyfresymol {syilogistically) 
mewn dyddiau diweddaracb: "y ffurf 
efangylaidd o feddylddrycbau a gynnyrcb- 
ant oreu y ffydd dduwiol bono— yr bon 
gynnalia yn fwyaf effeitbiol y rbinweddau 
byny — y rbai mewn ffordd o e^anlyniad 
Daturiol a sicrbaut y cyfryw oetbau a 
dueddant tuag at gaffael boddlondeb ac 
addurniant bywyd." 

Nid rbyfedd i Lot Iwyddo yn Sodom. 
Nid allai y gallu moesol, yr bunanlywodr- 
aetbiad, yr ymddygiad uniawn a gyn- 
nyrcba ffydd yn Kuw, lai na sicrbau iddo 
orucbafiaetb ar becbaduriaid y ddinas ag 
oedd wedi ymroddi i bob ffieidd-dra ac 
aflendid; ac os defnj'ddia dyn yn ein dydd- 
iau ninnau ei Gristionogaetb i*r bwrpas o 
elwa, efe a Iwydda yn y byd fel ei gyn- 
batrwn; ond rhaid iddo ddysgwyl y bydd 
i Dduw yn fuan neu yn bwyr, ddyrysu ei 
Iwyddiant, rbag ei ddyf6tba gyda'r dryg- 
ion us. 

Priododd Lot ei fercbed, mae yn debyg, 
& dynion o bwys a dylanwad, fel gwna 
llawer o rieni a broffesant dduwioldeb eto. 
Nid yw o bwys a ydyntyn feibion i Dduw; 
maent yn gyfoetbog a dylanwadol yn y byd, 
ac .ofer-obeitbia eto llawer mercb Lot y 
bydd iddi ennill ei pbriod Sodomaidd i'r 
ffydd. 

Ond llwydda Lot yn y byd ar draul colli 

L dylanwad sanctaidd y dylasai fod yn 
rcnen arno fel gwr Duw. Dywed wrtb 
ei ddawon a briodasant ei fercbed, "Cy- 
fodwcb, deuwcb allan o'r fan yma, o ber- 
wydd y mae yr Arglwydd yn dyfetba y 
ddinas I" Ond ymddangosai iddynt **fel 
un yn cellwair." Felly pawb a geisiant 
wneyd y goreu o*r ddau fyd ynt fel pe yn 
cellwair tra yn cyngbori eu cyd-ddynion i 
ffoi rbag y Hid a fydd. "Canys (ymres- 
yma y byd) os ydynt yn credu y dyfetbir 
pob petb, nad ydoedd dyddiau Noab a Lot 
ond rbagrybuddion egwan o ddydd yr 
Arglwydd, pryd *yr a y nefoedd bebio 

§yda thwrf, a'r defnyddiau gan wir wres a 
oddant, a'r ddaiar a*r gwaitb a fyddo 
ynddi a losgir,* a fyddent bwy mor awyddus 
a ninnau i dyru golud, ac i sicrbau y petb- 
au a dueddant tuag at gaffael boddlon- 
rwydd ac addurniant by wyd? " 
Mor fawr y gwabaniaeth rbwng y ddau 



ddy n byo, y rbai a g} d-ddecbreuasant eu 
gyrfa fel ymdeitbwyr am y wlad welL 
Ennillodd Abram tr wy ffydd enw da, tra 
y gadawodd Lot ar ei ol enw dianrbydedd— 
us. Dygwyd Lot yn gaetbwas, a gwaredir 
ef gan Abrara. Tra yr ymgymdeitbasa 
Abram a Duw, poena XiOt ei enaid 
<) ddydd i ddydd o berwydd ymddyddanion 
llygredig yr an wir. 

Mae Abrabam yn ddiogel o gy rbaedd y 
farn a ddisgyn oV nefoedd ar yr annuwiol; 
ond rbaid cipio Lot fel pentewyn o'r 
gynneu dan. Bboddir i Abrabam fab yr 
addewid yn oedran benaint, tra y caiff 
Lot blant trwy odineb. epil y rbai a gasani 
ac a erlidiant bad Abrabam, tad y ffydd- 
loniaid, a cbyfaill Duw. 

Nid cyut nag yr aetb Lot allan ar ei daitb 
anffodus i Sodom, y Uefarodd yr Arglwydd 
wrtb Abrabam, "Cyfod dy lygaid, ac 
edrycb o'r lie yr wyt ynddo, tua'r gogledd, 
a'r delieu, a'r dwyrain, a'r gorllewin; 
canys yr boll wlad a weli, i ti y rboddaf 
ef, ac i'tb bad bvtb." — Gen. xiii. 14, 15. 

Pan acbubudd Abram Lot, vng ngbyd a 
brenin Sodom, o ddwylaw Cedorlaomer, ac 
y dywedodd y brenin wrtbo, **Dod i mi y 
dynion, a cbymmer i ti y cyfoetb;" atebodd 
Abram, "Dyrcbefais fy llaw at yr Ar- 
glwydd Dduw gorucbaf, meddiannydd 
nefoedd a daiar, na cbymmerwn o edau 
byd garai esgyd, nac o'r byn oil sydd 
eiddot ti, rbag dywedyd o bonot, Myfi a 
gyfoetbogais Abram." — Gen. xiv. 22, 23. 
Dengys Duw eto ei foddlonrwydd, a sicrba 
iddo dracbefn ei nawdd a'i ffafr: "Nac 
ofna, Abram, Myfi y w dy darian, dy wobr 
mawr iawn." — Gen. xy. 1. O na feddai 
Y sawl a broffesant eu bod, trwy ffydd, yn 
blant i Abrabam, yr un annibyndeb sanct- 
aidd a'r eiddo ef, wedi ei sylfaenu ar yr un 
byder cryf yn Nuw ; yna caem lai o dwyll 
ym mysg y rbai a alwant eu bunain yn 
Gristionogion. 

Nid yn unig ni fynai Abram fod yn 
euog o ymdrin twyllodrus a brenin Sodom; 
ni cbymmerai o'r byn a gynnygiai iddo, i'r 
byn yr oedd ganddo bawl gyfreitblawn; 
ie, ni dderbyniai y wobr leiaf, o edau byd 
garai esgid, "rbag dywedyd o bonot, Myfi 
a gyfoetbogais Abram." Pe bai yr ysbryd 
bwn yn fwy ami ym mysg dynion ein trefi 
mawrion, caem lai o'r marsiandwyr tywys- 
ogaidd yn yr Eglwysi; ond mwy o ddynion 
wrtb fodd calon Duw, mwy o wir bad 
Abrabam, tad y ^ddloniaid, a cbyfaill 
Duw. 

Yr oedd mwy a wnelai Lot a dinystr 
Sodom nac Abram; ond i'r pererin a 
eisteddai yn nrws ei babell yng ngwres y 
dydd, ac nid i'r "marsiandwr llwyddiannus, 
yr bwn oedd yn eistedd ym mbortb 
Sodom," yr amlyga yr Arglwydd ei fwriad. 
"A gelaf fi rbag Abrabam yr byn a wnaf ?" 
medd yr^rglwydd; ac arosodd gydag ef 



Digitized by 



^64 



TB HAUL. 



tra yr eUd y ddan angel i waered i Sodom. 
Tr oeddynt yn bar dawedog, ac ni fynent 
fyned ar y cyntaf i dy Lot. Mor ddir- 
fawr y gfrahaniaeth rhwng ymddygtad 
boneddigaidd Abram taag at frenin 
Sodom, ac appeliad Lot at w^r Sodom, 
"Atolwg, fy mrodyr, na wnewch ddrwg." 
Ac mor ofidas y gymhariaeth rhwDg 
ymgom lehofa ag Abram, a rhybadd yr 
aDgylion i Lot: Diane am dy einoes; 
nac edrych ar dy ol, ac na saf yn yr hoU 
waatadoedd [y gwastadedd dyfradwy, 
chwenychiad pa ac a ddng y distrvw hwn 
amo]; dianc i'r mynydd, rhag iy ddy- 
fetha." 

Newidir Sarai, gwraie Abram, i Sarah 
(tywTfoges), tra yr aetb ewraig Lot yn 
golofn halen, yn gofgolofn byd heddy w, ar 
yr bon yr ysgrifenwyd megys ibys Duw, 
"Na cherweh y byd, na'r peihan sydd yn 
y byd. O chir neb y byd, nid y w cariad 
y Tad ynddo ef— 1 loan ii. 15. •*Cofiwch 
wraig Lot" yw yr adlais a glywir o oes i 
oes, a phar i ddisgyn, megyi oddi ar 
wefaaau Mab y Dyn yn amser ei ymddar* 
ostyniad, nes o'r diwedd y disgyna ar 
glast y genedlaeth a wel Fab y Dyn wedi 
ymddangos mewn gogoniant 

Yr hoU Ysgrytnyr sydd wedi ei rhoddi 
gan ysbrydoliaeth Daw, ac sydd fuddiol i 
athrawiaethu, i argyhoeddi, i gerydda, i 
hyfibrddi mewn cyfiawnder: fel y byddo 
dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeitnio i 
bob gweithred dda."— 2 Tim. iii. 16, 17. 
Hanesion Abraham a Lot a ysgrifenwyd 
yn ddilys, fel y gwelom y gwahaniaeth 
rhwng y cyfiawn a'r da (2 Pedr ii 8; 
Bhaf. 7); rhwng Uestr o goed neu glai, 
a llestr o aar nea arian; rhwng Uestr i 
barch, allestr i ammharch; rhyngddo ef a 
adeilada ar sylfaen, "coed, gwair, sofl," yr 
hon yw Crist croeshoeliedig, dirmygedig, 
a'r hwn a orach-adeilada ar y sylfaen 
bono, "aar, arian, meini gwerthfawr;" 
rhyngddo ef a achubir megys trwy d&n, 
a'r hwn y rhoddir iddo fynediad helaeth i 
dragwyddol deyrnas Crist a Duw. 

M. 



YR YSGRYTHYR LAN. 

Agor ein Uygaid, lor, 

I we]*d trysorau gras ; 
Anfeidrol mwy en gwerth yw rhai'n 

Na gemau'n daiar las: 
Trysorfa gyflawn y w 

O berlau gwiw a rhad, 
I gyfoethogi enaid dyn, 

Trwy ffydd yn lesu mad. 

Mae yma ffrydiau gwiw 
O ddyfroedd bywiol, pur, 

I loni enaid llesg a gwan 
Sy'n llefain am y gwir: 



Mae yma win a Ilaeth, 

Ac ymborth maethlon iawo, 
Ddiwalla enaid pawb trwy'r byd, 

foreu hyd brydnawn. 

Melataeh aa'r dil m€l 

Yw geirian hael fy Naw, 
I ddyn, dan faich euogrwydd do, 

*N wylo ar dir y byw: 
Mae yma gytur lion 

1 galon ddrylliog driit, 
Glwyfwyd gan saedian llymion Daw, 

Gwiw eiriaa letu Grist. 

Mae yma feddw] Duw 

I ddynolrjrw sy'n dlawd, 
A dangos ffordd i'r nefoedd fry, 

Trwy £fydd yn lesu'n Brawd. 
Ystordy lawn, yw'n wir, 

arfan milwyr Crist; 

A phob peth i*w cadw o hyd, 
Yn glyd rhag aflem drist. 

Cleddyf i filwyr Ion, 

Ffon i bererin gwaB, [Dow, 
Yw'r 'Sgrythyr Lftn, Gair sanctaidd 

I'w gynnal ef i*r Ian : 
Mae yma bob peth in', 

£r gwneyd ni yn wir ddoeth, 
Ac yn gyfoetbog ym mhob dawn — 

Llawn yw o dirysorau ooeth. 

Gair Duw sy'n gywir ddryeh, 

1 wel'd ein brycban oil ; 

A llusero ddysglaer ydjrw hwn, 

£r cadw*n iTordd heb goll': 
Dengys ffordd i fyw'n yn iawn, 

A chyflawn ddilyn Daw; 
A chael cymmod, cysnr, nerth, 

Trwy Aberth lesu gwiw. 

Mae hwn yn darian glyd, 

Rhag unllyd saethau'r Fall 
I'n harcholl ni mewn anial maith, 

Ar daith i wlad ddiball : 
Fel oanwyll ddysglaer yw, 

Rhydd oleu gwiw a phur, 
I'n d/sgu i foddloni Daw, 

A'n dwyn i'w nefol dir. 

Deddf ag awdnrdod jrw 

I lywodraethu dyn ; 
Athraw, Uawn o wybodaeth fad, 

I'n dwyn at Geidwad can: 
Gordd ddryllia'r galon ddur, 

A th&n i doddi'r ia, 
Gan wresogi ein ealon oer 

A chariad lesu da. 

Syllwn ar hwn bob awr 

£r eadw'r llwybr cul, 
A'n dwg uwcfa poen a gwae i'r nef, 

Cartref y duwiol hil : 
I Dduw, Crewr pob dyn, 

Boed moliant yn ddiludd. 
Am ddangos i ni noddfa glyd, 

I ffoi rhag Hid a fydd. 

Thomas Glammelindwr. 



Digitized by 



TH HAUL. 



365 



CYDYMDEIMLAD RHWNG GWYR 
EGLWYSIG A'U PLWYFOLION. 



Mae gwahaniaeth dirfawr rbwng cr< 
Eglwyswyr a chrefydd Ymneilldawyr. 
Mae crefydd Ymneilldawyr agos oil yn 
dumewnol, nea, i ddefnyddio gair philos- 
otfhaiddf yn subjective; tra mae crefydd 
Eglwyswyr i raddau mawr yn wrth- 
ddrychol (objective). Pan v mae crefydd 
yr Ymneillduwyr yn fwy defosiynol nag 
arferol, mae hi yn tori allan yn ddiwygtad, 
nea revivalism; tra mae crefydd Eglwys- 
wyr yn tori allan (pan yn fwy defosiynol 
nag arferol), yn y ffurf o Buseyddiaeth a 
Ritualyddiaeth. Mae llyfrau Hymnau yr 
Ymneilldawyr yn dume wnyddol (subjective) 
i raddan dirfawr; mwy o lawer felly na 
Salman Dafydd. Mae llyfrau Hymnau yr 
Eglwys, ond yr h^n y mae hi yn ei 
fenthyca oddi ar Williams, Pant y Celyn, 
yn rhy wrthddrychol (objective) i yn 
llawer mwy felly na Salman Dafydd. 
Ond mae llawer o'r tumewnyddiaeth 



wyr yn dyfodyn raddol yn fwy objective a 
gwrtnddrychol. 

Ond fy neges yn y Uythyr hwn yw 
dwyn ar gof i'm cydweinidogion eglwvsig y 
ddyledswydd sydd arnom i gydymdeimlo 
&*n plwyfolion yn subjectivity a thumewn- 
yddiaeth eu crefydd. Y mae rhy fechan 
o hyn. Mae Uf^wer iawn o honom, yn y 
gogledd, beth bynag, yn barod i edrych ar 
grefydd bersonol yr Ymneillduwyr, a'r 
hyn a alwant profiad, yn ffug ac yn hoced. 
Ac y mae y twyll a'r bydolrwydd sydd yn 
en plith yn rhywfaint o esgpis dros ein 
tueod i ddiystyru en crefydd brofiadoL, fel 
y galwant hi. Ond camsynied anferth ac 
enbyd yn y gwjr eglwysig yw gweithredu 
ar y fath dyb, na'i choleddu chwaith. 
Nid oes dim yn bosiblrwydd i wr eglwysig 
fod yn llwyddiannus yn ei blwyf fel 
gweinidog yr Efengyl, os nad all ddwyn 
ei hnn i gyfl wr o gydymdeimlad a chrefydd 
bersonol a phrofiadol a subjective ei blwyf- 
olion ymneiUduol. 

Mae y diffyg cydymdeimlad crefyddol 
hwn rhwng y gwr eglwysig a'i blwyfolion 
ymneiUduol yn gosod gagendor rhyng- 
ddynt nas gellir myned drosti. Nid oes 
dim dichon iddo ef eu hadnabod hwy, nac 
iddynt hwy ei adnabod yntau, er y gall efe 
fod yn ddyn duwiol, a hwythau fod yn 
bobl dduwiol. Nid oes dim modd iddo yn 
ei ymweliadan teuluaidd & hwynt gy- 
rhaieddyd en calonau. Ac ni bydd arnynt 
hwythan nemawr o awydd galw am dano 
yntau i ddyfod i ymweled & hwynt yn eu 
cystuddiau ac ar eu gwely angeu : nid oes 
dSm cynhesrwydd crefyddol rhyngddynt 
agef. 



Mi a adwaen ngeiniau lawer o w^r eg- 
lwysig duwiol nad yw eu plwyfolion, er 
hyny, yn gwerthfawrogi dim arnynt^fel 
gweinidogion yr Efengyl, ond yn unig fel 
cymmydogion a boneddigion cymmwynas- 
gar. A'r achos anhapus o hyn yw, fod y 
gwahaniaeth a nodais uchod rhwng eu 
crefydd, sef fod crefydd y bobl yn fwy 
subjective na chrefydd y gwr eglwysig: 
mae gagendor rhyngddynt yn hyn: nid 
oes dim dealltwriaeth na chydymdeimlad 
rhyngddynt yn y mater: mae efe yn eu 
cyfrif hwy i raddau yn rhagrithiol, a 
hwythau yn ei gyfrif yntau i raddau yn 
ffurfiol. Pe cydgymmunent wrth yr un 
Bwrdd Sanctaidd, ni byddai dim cynhes- 
rwydd yn eu cvdgymmundeb; dimteimlad 
o anwyldra calon wresog. • 

A hyn yw yr achos fod cynnifer o*n 
plwyfolion a ddeffroer am fater enaid, yn 
gadael yr Eglwys, ac yn 3'muno &'r capel; 
canys yn y capel cant gyflawn gydym- 
deimlad crefyddoL Yr wyf yn ystyried 
fod y pwnc hwn yn haeddu sylw mwyaf 
difrifol ein gwjr eglwysig. Yn hyn, yn 
fwy nag mewn dim araU, y maent yn colli. 

Antipas. 



ADGOFION MEBYD. 



yn 



HoFF dymmor fy ie'nctyd aeth heibio 
chwai. 

Pan wehd fi'n casgln beirdd fiodau mis Miu; 
Yn wridgoch fy ngruddiau a'm llygaid yn Hon, 
Na eofid na galar yn blino fy mron : 
Mi diwariwn ar dwmpath trwy gydol y dvdd, 
A throediwn y ddaiar mor ysgafn a'r hydd. 

Meddyliwn bryd hwnw mai fi biau'r byd, 

A1 fwynion hndolus deganan i gyd; 

Yr healwen a wenai yn siriol uwch ben, 

AV nefoedd ni chnddid gan gwmwl na lien : 

A minnau addawn yn nchel fy si, 

Am haf heb un gauaf i ddygwydd i mi. 

Ond och 1 er fy ngalar, mi welais ryw dro, 
Mai breuddiwyd a gerfiwyd fel hyn ar fy ngho*, 
Newidodd fy narlun ym mhell cyn vr hwyr, , 
A'r nefoedd fry hefyd a dduodd yn Ilwyr 1 
Y Uwydrew a wywodd fy mlodau i gyd, 
A*r aaar ddystawsant trwy goedydd y byd I 

Er nad wyf fi eto ddim pell ar nhaith, 
Na banner oed llawer yn oed imi chwaith ; 
Er hyny mae galar yn rhwygo fy mron, 
Wrth weled joyhKau ganfyddir yn hon I 
b'le mae'r hen bobl, mor sercbns en gwedd, 
Bhai gynt a adwaenwn ? yn dawel mewn hedd I 

Fy anwyl gyfoedion, pa le ydych chwi, 
Rhai fuoch cyn yma'n cydchwareu & mi ? 
Rhai yma, rhai acw, oddi wrthyf ym mhell, 
A rhai wedi cyrhaedd gororau'r ** wlad well:** 
i A minnau adawyd yn welw fy linn, 
1 1 gwyno'n ddoleras fel yma fy bun I 
I Pan fyddwyf yn rhodio ar fro neu ar fryn. 
Mi fyddaf yn meddwl rai gweithiau bryd hyn; 
Fy mod wedi goddef llongddrTlliad yn wir, 
I A^m tcfln fel estron ar ryw ddyeithr dir: 



Digitized by 



Google 



366 



Yft HAUL. 



CanjB gweled wjf beonydd o*m bhen ac o*m 

hoi, 

Byw laoedd nas gwelais fljnyddoedd jn ol. 

Wei, wel, mae'n rhaid bellach i mioiiaa cyn hir, 
I gefim ar bobpeth ar for ac ar dir; 
A nwylio'm myoediad tua'r hyfryd fro rydd, 
Lie Uaoedd ddy8finr|rliant am danaf bob dydd : 
Awelon y nefo^d, 1 ehedwch fi draw, 
Tn iach a diangol nwch cyrbaedd pob braw I 

Y bylchau ofbadwy a wnaed yn y glyn, 
A lenwir i fyny yn gyflawn bryd hyn; 
AV anwyl gyfeillion adwaenwn i gynt, 
A'm hail-^fariVddant yn ddedwydd eu hynt; 
A'm dagraii gyaffiydiant yn helaifth & hwy, 
Am gamel cyfarfod heb ddarfod byth mwy. 

Bryd byny bydd melus cael adrodd y daith, 
A choffa'r peryglon a gaed lawer gwaith; 
A minnaii nwcn cyrbaedd pob dolur a loes, 
Tn nchel glodfori am angen y Groes : 
1 Ti, anwyi Geidwad, teilynga y clod, 
Cai'th foil, byth genyf, traV nefoedd yn bod. 

Bwmartty Tack, ^ed, 1867. 



DYDD BARN Y DDEGFED SALM A 
DEUGAIN, A'R SALM GANLYNOL. 

Mab Daw y duwiau yma yn g^lw allan o 
Sum, perffeithrwydd tegwch, ar yr boll 
ddaiar gwmpasgron, o godiad haul hyd ei 
fachludiad, i gly wed ei gwyn yn erbyn ei 
bobl Israel. Mae yn galw ar y nefoedd 
oddi achod» yn gystal ag ar y ddaiar, iV 
Uys barn, i fod yn dystion. Mae ei saint, 
y rhai a wnaethant g)rfammod ag £f trwy 
aberth, sef holl senedi Israel, yn cael eu 
cydeasglu ger ei fron. 

Ar ol gosteg gyffredinol trwy nef a 
daiar, a'r mynyddoedd, a'r wybr, a'r haul 
vn gwrando, mae y Barnwr dwyfol yn 
llefaru, "Nid wyf yn dy geryddu, Israel, 
am ddim diffyg allanol yn dy ebyrth a*th 
boethoffrymau ; mae y rhai hyn ger fy 
mron yn wastad. Ond yr wyt yn camsyn- 
ied, Israel, wrth dybied rod arnaf Fi angen 
am dy ebyrth; canys eiddof Fi yw yr 
ebryth oil ym mlaen Haw, cyn i ti eu 
hoffrymu: yr hull adar a*r anifeiliaid, 
eiddof Fi ydynto'r dechreu; ni chymmer- 
af fustach o'th dy, na bychod o'th gorlan- 
au. A wyt ti mor ffol a thybied y bwytaf 
Fi gig teirw, neu yr yfaf Fi waed bychod? 
Ond fy nghwyn yn dy erbyn y w, nad wyt, 
yng nghyd d*ih ebyrth^ yn aberthu moliant 
i Mi; ac hefyd dy fod yn aberthu yn 
ragrithiol, ac anwiredd yn dy ddeheulaw: 
yr wyt yn casau addysg fy mhrophwydi, 
ac yn taflu fy ngeiriau o*th ol, yn gyfran- 
og a lladron a godinebwyr, yn gollwng dy 
safn i ddrygioni, a'th dafod yn cydblethu 
dichell, a*th fod yn eistedd yn hamddenol 
i athrodi dy frawd, ao i roi enllib yn erbyn 
mab dy fam dy bun. A'r hyn sydd yn 
ennyn fy soriant fwyaf i*th erbyn yw dy 
fod yn camddefnyddio fy hir amynedd, ac 
yn gwneuthur fy arbediad o honot yn 



achlysur i ychwanega pechod at bechod. 
Canys pan dewais, ean dy oddef a chyd- 
ymddwyn k thi o flwyddyn i flwyddyn, 
tydi, yn Ue edifarhau, a ymgaledaist yn 
fwy, ac a dybiaist fy mod I yn gwbl fel 
tydi dy bun; ao yn y modd hwn yr wyt ju 
ceisio gwneuthur i ili gydwaaanaethu a*th 
anwireddau, ac yn peri i Mi. hyd y gelli, 
fod yn weinidog pechod. Ond yr wyf fi 
heddyw yn dy argyhoeddi o hyn, ac yn 
trefnu dy ryfye a*th ragrith o flaen dy 
lygaid ger gwydd nef a daiar." 

Ac y mae'r Barnwr mawr yn pwyso at 
gydwybodau a rheswm ei bobl sydd yn 
ymgynnuUedig ger bron ei frawdle, ea 
hanghof o bono a*u dybrvd annlolcbgar- 
wch iddo, er cyssoned uedd cylch cyflawn- 
iad en dyledswyddau allanol. Eb efe, 
**Deallwch hyn yn awr, y rhai ydych yn 
anghofio Duw, rhag i Mi eich rhwygo" 
(fel Hew), **ac na byddo gwaredydd: yr 
hwn a abertho foliant a'm gogonedda I; 
aV neb a osodo ei ffurdd yn iawn, dangos- 
af iddo iachawdwriaeth Duw." 

Hyd yma y mae geiriau llymdost, ond 
trugarog, y Barnwr tosturiol a hwyrfrydie 
i ddigofaint. Yn He damnioV bobl 1 
dymchweliad, yn ol eu oyfiawn haeddedig^ 
aethau, mae Efe yn diweddu trwy roi 
iddynt gyfarwyddyd a chynghor, ac yn 
cyhoeddi iddynt, os diwygiant ea moesaoy 
ac OS addolant Ef mewn ysbryd agwirion- 
edd, addewid o'i iachawdwriaeth. 

MaeV salm nesaf (un o'r saith salm 
edifeiriol) yn dangos yr effaith dedwydd a 
gafodd geiriauV Barnwr ar y bobL 
Maent yn Uefaiii ger ei fron, cyn iddo eu 
gollwng ymaith oV Ilys, am iddo drugar- 
hau wrthynt, a dileu eu hanwireddau yn 
ol Huaws ei dosturiaethau« Maent yn 
cydnabod bechu o honynt, ac yn dywedyd 
yn wylofus, "Yi\ dy erbyn Di, dydi dy 
hunan, y pechais, ac y gwnaethym y drwg 
hwn yn dy olwg;" ac maent yn cyfaddef 
ei fod Ef yn cael ei gyfiawnhau yn ei 
eiriau yn eu herbyn, a'i fod yn bur wrth 
eu barnu: ac yn cyfaddef hefyd eu banian 
bechadurus a gwreiddiol, mai mewn anwir- 
edd y lluniwyd hwynt ac y beiehiogodd ea 
mamau arnynt. Yr oedd argyh<jeddiad 
Duw wedi dryllio eu hesgyrn ar yr 
achlysur hwn: ac y maent yn gweddlo, 
"Far i mi gly wed gorfoledd a llawenydd« 
fel y llawenychoV esgyrn a ddrylliaist." 
Ac mewn cyfeiriad at un o'i ymadroddion, 
maent yn dywedyd yn gwynfauus, "Ni 
chweunychi aberth; poethoflFrwm ni fyni:" 
ond paid, Arglwydd, a dirmyg^ aberth ein 
hysbryd drylliedig, a'n calon ddrylliog 
gystuddiedig: yr ydym yn offrymu i ti 
ysbryd briw, calon ddrylliog gan edifeir- 
wch. Ac yna, ar ein diolchgarwch 
edifeirioli Ti a dderbynai ein hoffrymau 
allanol: '*bvddi foddlawn i ebyrth cy- 
fiawnder, i boethoffrwm ac aberth Uosg; 



Digitized by 



TR HAUL 



yna yr offrymant fastycb ar dy allor." O 
wynfydedig edifeirwcn! 

SOSIPATEB. 



YR EGLWYS GYMREIG. 

Mae clul yr Eglwys Gymreig wedi cael 
ei swnic» yn ein dustiau lawer ewaith o 
fewn y deugain mlynedd sydd wedi myned 
heibio. Ymoiodir arni yn y newyddiaduron 
naill wythnos ar ol y Hall; ac oV palpndau, 
ac oddi ar esgynlorian. Nid y w un cyfar- 
fod yn gyflawn oni fydd yr Bglwys a'r 
o£l«iriaid ar y Uawr dyrnu. Dy wedir nad 
yw yr Eglwys ddim amgen na llythyren 
rarw yn y Dywysogaeth, a bod yr offeir- 
iaid yn gorfod pregethu iV muriau, yr 
eisteddleoedd, y clochyddion, aV ysgol- 
feistriaid; ac nad yw yr offeiriaid yn 
gwneyd dim ond byw yn fras ar feJdian- 
nan yr Eglwys; ac mai iV Ymneillduwyr 
vr ni i ddiolch am bob petb yng 
Nghymru. Yn awr, y cwestiwn yw, a 
ydyw y cyhuddiadau byn yn wir? A 
ydyw yr offeiriaid mor ddifater, segur, a 
diwerth ag maent yn cael eu dysgrino gan 
y cyhoeddiadau a phregethwyr ymneilldu- 
edig? Mor bell a fyn y cyhuddiadau hyn 
a'r oflfieiriaid Cymreie fel dosbarthy yr ^m 
yn gwadu yr haeriad yn y modd mwyaf 
pendant. Mae genym well offeiriaid yn 
awr na fn genym erioed yn y Dywysog- 
aeth; maent yn ddynion gweithgar, 
dichlynaidd, yn rhodio yn addas i'w 
Bwydd. Nid oes genym ddim fox hunting 
parsons yn awr; mae yn wir fod ambell i 
offeiriad diwaith, diddaioni, na wnaiff un 
lies i neb ond iddo ei bun i*w gael yn ein 
plith yn awr yn y Dywysogaeth. Nid ^m 
yn ammheu nad ddarfu'r hen Ymneilldu- 
wyr wneyd llawer o les yng Nghymru, 
cyn i wleid vddiaeth esgyn i'r pulpud ; ond 
mae cenedl newydd o bregethwyr wedi 
eyfodi yng Nghymru; hollol wahanol i'r 
hen bobl, y rhai sydd wedi meddwi a 
phendroni ar wleidyddiaeth. Cadwyd y 
pulpud Cymreig yn Ian oddi wrth bolitic- 
laeth tra bu John Elias byw ; ond erbvn 
heddyw mae y pulpud mor chwildroadol 
ag un Clwb Siartaidd. Yr ^m yn addef 
hefyd fod Ymneillduaeth yn flodeuog yng 
Nghymru; a bod yr Eglwys wedi bod yn 
hepian. Mae gwahanol farnau mewn 
perthynas i Ymneillduaeth yng Nghymru. 
Myn rhai i ni gredu mai bai yr esgobion 
Seisonig ddarfu i luaws mawr o*n cyd- 
wladwyr fvned oddi wrth eu "mam i sugno 
Uysfam anach/' fel y canodd Nicander. 
Nid ^m yn credu mai yr esgobion a ddar- 
fu achosi Ymneillduaeth ; ein barn ni y w, 
mai ar yr offeiriaid .Cymreig oedd y bai, ac 
nidaroebarall; darfu iddynthwyesgeuluso 
eu dyledswyddau, a'r eanlyniad fu iV bobl 
adael yr Eglwys, a myned i ymofyn ym- 
borth ysbrydol mewn Ueoedd ereill, yr hwn 



oedd yn cael ei wrthod iddynt yn yr Eg^ 
Iwys; ond diolch i'r nefoedd mae dyddiaa 
gwell wedi gwawrio ar yr Eglwys yng 
Nghymru; ercymmaint o erlid sydd wedi« 
ac yn bod ami, mae yn Ilwyddo; a pha le 
bynag mae offeiriad gweithgar, mae yr 
Eglwys yn flodeuog ac yn Ilwyddo. Mae 
sain can a moliant i'w clywed eto o fewn 
magwyrydd a fuont nnwaith yn anghy- 
fannedd; ac maent yn cael eu llenwi k 
gwrandawyr defoisiynol. Dyna Eglwys 
Llangolman, sir Benfro; bu yr Eglwya 
bono yn graddol ddadfeilio am amryitr 
flynyddau; ond trwy ymdrechion yperiglor 
presennol, y Parch. Thomas Walters, mae 
wedi cael ei hadeiladu o newydd; ac yr 
^m wedi cael ar ddeall fod y Parch. 
Thomas Lewis, ficer Llanafan Fawr, yn 
awr yn ailadeiladu Eglwysi Llanfechan a 
Llanfihangel Bryn Fab Iwan; gallem enwi 
lluaws o Ejriwysi ereill pe bai angen. Er 
pan mae Dr. Thirlwall yn Esgob Ty 
Ddewi, mae diwygiad mawr wedi cymmer- 
yd lie. Gallwn enwi lluaws mawr o Eg- 
lwysi oedd mewn gwaeth cyflwr nag 
ysguboriau, ac yn weigion ar y Sulian, 
ddeng mlynedd ar hugain yn ol; ond 
erbyn heddyw maent wedi cael eu hadferu, 
ac yn lie eisteddleoedd gweigion, maent 
yn cael eu Uanw gan rai a fuont unwaith 
yn Ymneillduwyr. Cymmerwn gipolwg 
ar siroedd Ceridi§k>n, Caerfyrddin, a 
Phenfro. Ai ffiig a lledrith yw yr boll 
Eglwysi hyn, ai cysgodau yw y tyrfaoedd 
sydd i'w gweled yn myned a dyfod i'r 
Eglwysi hyn? Nid oes un esgobaeth yn y 
deyrnas ag sydd wedi cyfnewid cymmaint 
ag esgobaeth Llandaf, dan yr eseob pre- 
sennol, yng nghyd a'i ragflaenydd. 
Flynyddoed yn ol, nid oedd cymmaint ag 
un He o addoliad yn Bhymni, sir Fyn wy, yn 
perthyn ir Eglwys, ond yn awr nid Uawer o 
Eglwysi sydd i'w cael yn y Dywysogaeth 
mor flodeuog; ac hefyd Pontlottyn aV 
plwyfi amgylchynol. Er cymmaint 
sydd wedi cael ei wneyd, mae llawer o dir 
heb ei feddiannu; ac mae gelynion yr Eg- 
lwys yng Nghymru yn ddiwyd wrth y 
gwaith o gloddio dan ei sylfeini. Mae y 
Moabiaid a'r Hagariaid yn ymgwplysa 
yng nghyd yn ei herbyn. Mae yn ddy- 
ledswydd arnom fel Eglwyswyr, llSn a 
lleyg, i wrthweithio eu dylapwadau, a 
goleuo'r werin Gymreig ar wahanol 
bynciau eglwysig, am y rhai maent, hyd 
yn hyn, yn hollol anwybodus. Nid yw 
yn ddigon i'r offeiriaid brepethu o'r 
pulpudau; ond mae yn ofynol i bregethu 
allan o'r pulpud hefyd, ymweled a'r 
cleifion, a chyfranu hyd y mae ynom i'r 
tlawd, a dangos trwy esampl a buchedd, pa 
fodd i fy w. Nid peth gweddaidd iawn yw 
gweled diadell Ian a bugail aflan. Os ^m 
am gael y werin Gymreig yn ol i Eglwys 
eu tadau, y mae yn rhaid i ni fyned i'r 



Digitized by 



368 



TR HAUt. 



rrif ffyrdd a*r eaean iV gwahodd i ddjrfod 
mewn. Yr wyf wedi dywed ambell i 
nn yn dywedyd, ei fi>d yn ddyledswydd ar 
y bobl i ddyfod i'r Eglwys: yr yn 
addef hyn, ond mae yn rhaid dvsgu eu 
dyledswyddaa iddynt Os bydd i r offeir- 
iad gadw draw oddi wrth ei blwyfolion, 
bydd iddynt hwythau wneyd yr un peth. 
Mae yr oerfelearwch svad yn hanfodi 
mewn Uawer plwyf wedi cael ei achosi 
gan yr offeiriaid, y rhai sydd yn ystyried 
en plwyfolioD is law eu sylw, oddi gerth y 
dosbarth uchaf a*r canol radd. Tr yn 
adwaen rhai plwyf^dd lie mae y bobl yn 
edrych ar yr offeiriaid fel boneddigion, ac 
nid fel bugeiliaid ysbrydoL — Eglwtswb. 



DAMMEGION ESOP. 
II. 

T BWCH A'k LLWTNOO. 

Ar noeon ddiloer, wrth ymgrwydro'n hwyr, 
Fe goUodd Llwypog gynt ei ffordd yn llwyr? 
Yn lie cael hyd i iar, neu ^dd, nea oenyn, 
I ganol pydew'n Iwmp y syrthiodd Madyn : 
A dyna r lie ydoedd mewn gofid a gwarth, 
Ynghanol y ilaid aV ty wyllwch a'r tarth : . . 
Ac er nad oedd y fan yn ddofh, 
'Roedd ar ei galon eaog ofh 
Tr Bawl a'i gwelent ynoV boran, 
DdTal gwaea yr ieir a'r ^yddan. 
Dangoeai'r wawr erchylldra'i gyflwr enbyd ; 
Fe welai'n eglnr nad oedd modd diengya. 
Ond fel bn'r Iwc, ar godlad hanl daeth Bwch, 
Un mawr ei gym, at fin y pydew trwch. 
"Hoiai borcdaVchI" 
EbeV Bwch wrth y Llwynog; 
Bore da'wch I boren daVch I " 
Medd yijtan wrth y Barfog. 
" Ydyw dmr y pydew'n flasns?" 
" Gampns I " ebe'r Llwynog, " campns 1 
"*RwTf er's teirawr yn yfetta, 
"Yn fy myw ni ddown oddi yma, 
"Gan mor beraidd ydyw*r ddTod 
"Sydd ar risial mftn y gwaelod: 
"Fy ngy&ill, neidia i lawr yn glan; 
"Mae yma ddigon i ni ein dan; 
" Mewn helaetbrwydd a Uawenydd 
" Yfwn iechyd da fn gilydd." 

Gwr y farf gwrandawiu'n rhadlon 
Ar wahoddiad gwr y gynffon ; 
"Boedd y 'stori at ei chwaeth, 
Ac iV pydew neidio wnaeth. 
Neidiodd y Llwyniog ar ei warr e*n wisgi, 
Ac allan; 

A*r Bwch, mewn Ilaid hyd at ei dorr, yn' 
"Ylhlanr' [|!rwaeddi 
Ac wrth ymadael, ebe'r Cadnaw castiog, 
" Pe b'asit mor synhwyrol a^ wyt farfog, 
"Ni bnasit ti, Syr Hirflew, 
"Byth yn neidio i lawr i'r pydew." 
A'r Bwch, dan bwys ei anobeithiol alar, 
Yn mwmial wrtho i hnn, yn rhy ddiweddar, 
" Na neidied neb i unman 
**Na*s gallo'n rhwydd Mod oXLanT 
III. 

T FEN WICHLYD. 

Nid y rhai sy'n tnchan fwvaf 
Sydd bob amser dmennsaf. 



Ar hyd fifordd drom 

Gan laid a thom, 
'Boedd chwe tch gynt yn tynnn men; 

Ac erbod llwyth 

Ddifi^on i wytn, 
Tynnent hfn ddistaw heb na chwyn na sen ; 
A r fen ei hnn yn cadw swn o hyd, 
Yn tnchan ac yn gwichian Uawer byd, 

Y gwaelod rwth, a'r ocbiran, 

A'r echel, aV carfanan. 
"Ffei' honot, soppen I " ebe'r gyrrwr wrthi, 
"Fe fyddai'n ddengwaith harddach i ti dewi: 

" Yr ycnen sy'n gweithio, 

"A tnithan sy'n cwyno" 

NiCAHDBB. 



CYLCH-LYTHYR YR ESGOBION, 

YMOYMMULLEDIO'TN T OYMMAMFa HOLL- 
LOEORAIDD TN LLUMDAIN. 

1. At y ffyddloniaid yng Nghrist 
Offeiriaid, Diaconiaid, ao Aelodau lleygol 
Eglwys Crist, mewn cymmundeb &'r gangen 
Loegraidd o'r Eglwys Gatholig, — 

2. Nyni yr Esgobion, y rhai y mae ein 
henwau isod, ymgynnulledig dan ddaionus 
nawdd Duw i weddio ae i ymgynghori yn 
Lambeth, ydym yn gweddio drosoch ar gael 
o honoch ras, trugaredd, a thangnefedd oddi 
wrth Dduw ein Tad, ac oddi wrth yr Ar- 
glwydd lesu Grist ein Hiachawdwr. 

8. Yr ydym yn diolch i Dduw, frodyr 
caredig, am y ffydd yn ein Harglwydd lesu 
Griat, a'r cariad tuag at yr holl saint, ag 
sydd wedi helaethu yn eich mysg, ac am y 
wybodaeth o Grist, yr hon trwoch ehwi a 
ledaenwyd ym mhlith amrywiol genedloedd 
y ddaiar. Ao ag un geneu yr ydym yn 
gwneuthur ein hymbiliau ar Dduw Dad, ar 
iddo trwy allu ei L&n Ysbryd ein cadarnhau 
ni &'i nerth i ddiwygio yn ein plith y pethan 
sydd o le, a chyflawnu y pethau ay ddifiygiol, 
ac i ymgyrhaeddyd at frsur uwch o sel a 
chariad wrth ei addoli, ac wrth wneuthur ei 
enw yn hysbys. Ac yr ydym yn erfyn ar 
fod iddo, yn ei amser da ei hun, adferyd i*w 
holl Eglwys y wynfydedig ddawn o undeb yn 
y gwirionedd. 

4. Ac yr ydym yn awr yn eich hannog 
mewn cariad, ar gadw o honoch yn gyfan a 
dihalog y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint, 
fel ag y derbyniasoch hi oddi wrth ein Har- 
glwydd lesu. Yr ydym yn erfyn arnoch i 
wylio a gweddio, ac i gydymdreohu & ni o 
galon yn erbyn yr hoced a*r cyfrwysderan ft 
pha rai y cafodd y ffydd gynt, ae & pha rai y 
mae hi yn cael yn bresennol, ei gwrthwynebu. 

5. Yr ydym yn erfyn arnoch ddal yn 
gadaro holl Ysgrythyrau Canonaidd yr Hen 
Destameot a'r Newydd fel diammheuol Air 
Duw; a bod i chwi trwy ddyfal astudio'r 
dwyfol oraclau hyn, a gweddio yn yr 
Ysbryd GUo, geisio eynnyddn mewn 
adnabyddiaeth o'r Arglwydd lesu Grist ein 
Hiachawdwr, gwir Dduw a gwir Ddyn, fyth 



Digitized by 



YR HAUL. 



369 



Pw addoU a*i anrhydeddu, yr Hwn y maent 
hwy yn ei ddadguddio i ni; ac mewn gwy- 
bodaetb o ewyllys Duw yr hwn y maent yu 
ei hysbysu. 

6. Ym mhellach, yr ydym ynerfyn arnoch 
ar fod i chwi gadw eicb hunain a'r eiddoch 
rhag y cynnyddol ofergoel ac ychwanegiadau 
&'r rhai yn y dyddiau diweddaf hyn y mae 
gwirionedd Duw yo cael ei orchuddio; 
megys fel arall, felly hefyd yn neillduol 
trwy yr hawl y mae esgobaeth Rhufain yn ei 
wneuthur i feddu unbenaeth cyffredinol ar 
etifeddiaeth Duw; a tbrwy ymarferol ddyr- 
chafiad y Wynfydedig r orwyn Fair i fod yn 
^.yfryngwr yn lie ei dwyfol Fab, a thrwy ei 
chyfarch mewn gweddlau fel Eiriolyddes 
rhwng Duw a dyn. Rhag y cyfryw,.ymog- 
elwch, yr ydym yn atolygu arnoch, mewn 
adnabyddiaeth o*r Duw eiddugus, yr Hwn ni 
rydd ei ogoniant i arall. 

7. Adeiledwch eich hunain, gan hyny, war- 
edigion, ar eich sancteiddiolaf ffydd. Cyn- 
nyddwch mewn gras a gwybodaeth a chariad 
lesu Grist ein Harglwydd. Dangoswch ger 
bron pob dyn, trwy eich ifydd, hunan-ymwad- 
iad, purdeb, a duwiol ymarweddiad, yn gystal 
yn eich llafur droa y bobl ym mysg y rhai 
y mae Duw wedi eich taenu gymmaint ar 
wasgar, a thrwy ddadgan ei Efei.gyl Ef i'r 
anghredinwyr a'r paganiaid, eich bod mewn 
gwirionedd yn weision iddo Ef, yr Hwn a fu 
farw drosom i gymmodi'r Tad I ni, ac i fod 
yn aberth dros bechodau yr holl fyd. 

8. Garedig frodyr, yr ydym ag un llais yn 
eich rhybuddio: mae yr amser yn fyr: mae 
yr Arglwydd yn dyfod; gwyliwch, a bydd- 
wch aobr. Aroswch yn ddiysgog yng 
Dghymmun y saint, yn yr hwn y caniatawyd 
i chwi le gan Dduw. Trwy ffydd ceisiwch 
undeb & Christ ym mendigaid sacrament ei 
gorff a'i waed. Deliwch yn gadarn y 
Credoau, a'r pur addoliad a'r drefn ag yr 
ydych, trwy ras Duw, wedi eu hetifeddu oddi 
wrlh y brif Eglwys. Ymogelwch rhag peri 
ymraniadau yng ngwrthwyneb i'r athrawiaeth 
a dderbyniasoch. Gweddiwch ac ymorolwch 
am undeb ym mhlith eich gilydd ac ym 
mhlith holl ffyddloniaid Crist lesu; a 
gwneled yr Arglwydd daionus chwi yn ber- 
ffaith, a chadwed eich cyrff, a'ch eneidiau, 
a'ch ysbrydoedd hyd ddyfodiad ein Har- 
glwydd lesu Grist. 

[Llawnodwyd yr Anerchiad Apostolaidd 
iichod gan un ar bymtheg a thrigain o 
esgobion]. 



ENGLYNION 
Fr Gwir Barchedig Llewelyn LeweUin, 
M.A,, D.C,L,<, ArSenor Coley Dewi Sant, 
a Deon Ty Ddewi, 
GwRON yw Deon Dewi — o linacb 
Hael, enwog uchelfri ; 
Gwr a*i ddawn yn llawn fel Hi, 
Yn ddios, pen Ty Ddewi. 
47— XI. 



Terbaelaf athraw trylen— ywV doethawr 
Da, ethawl, coeth, addien; 
Draw yn wr eu, bu yn ben 
Da, ucbaf yn Rhydycben. 

Hir einioes i*r lly w eirian — da odiaeth 
A didwyll ei amcan, 
Ymlidia'n LleWy wr glew, glan, 
Dywyllwcb o*n gwlad allan. 
Coleg Dewi Sant E. Llotd Jones 

(leuan Lwyd). 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Idwal. Yr wyf yn rhyfeddu, ac yn rby- 
feddu llawer iawn, yng nghylch yr 
anfoddlonrwydd a'r grwgnacbrwydd tra* 
gwyddol sydd yng ngl^n a*r giwdawd 
Wyddelig a elwir y Ffeniaid. Pa ham, 
yn enw pob rbeswm, na allant fod yn 
llonydd megys dynion ereill? Yr wyf yn 
cael fy synu wrth y genfigen, y malais, yr 
anghytundeb, a*r anfoddlonrwydd sydd yn 
eu mynwesau yn barhaus. Y fath wahan- 
iaeth sy rhwng y Gwyddelod terfysglyd a 
ni, y Cvmry, onid el 

Sieriyn, Pob parch i ti, Mr. Idwal, a 
phob parch i'th opiniynau a'th ddaliadau* 
Ond cymmer gan bwyll, rhag i ti gael dy 
bun yng nghanol cors rhagfarn. Nid wyf 
fi mewn un modd yn bleidiwr iV fath eyf- 
undrefn aV un Ffeniaidd, nao am fynyd yn 
cyfiawnhau ymddygiadau gwarthus y ter- 
fysgwyr hyny sydd yng ngl^n & hi: nid 
ydynt ddim amgen na theyrnfradwyr 
trwyadl; ac y mae pump o honynt yn 
bresennol, yn ol deddf gyfiawn, o dan 
ddedfryd marwolaeth yn y carchar. Ond 
hyn yr wyf yn ddywedyd, Idwal, bod dy 

fenedl di a minnau, le, cenedl y Cymry, 
wyrach yn llawn o*r ffaeleddau ffol a 
briodolir mor ami iV Gwyddelod: ac y 
mae y ifaeleddau hyny gwedi hynodi ein 
cenedl trwy yr holl oesau; ac os cymmeri 
di y drafferth i ddarllen ychydig ar banes 
ein cenedl yn y croniclau Cymreig, cei 
weled nad oedd ond cenfigen, malais, ac 
anghydfod yn ffynu yn ei mysg oes ar ol 
oes. Nid oedd Cymru y pryd hyny, megys 
yn awr, ond becban; er hyny yr oedd y 
llywiawdwyr a*r penaethiaid yn Uuosog; 
a*r rhai hyny bytn a hefyd yn ymladd a'u 
gilydd am yr oruchafiaetb— un tywysog 
n erbyn y llall, dau yn erbyn tri, ac yn y 
laen ; a thrwy hyny yn taflu y wlad i ry w 
benbleth ddidrefn yn gysson. A pha beth 
fu y canlyniad o hyn? Gwthiodd estron- 
iaid eu hunain i*n gwlad, gorcbfygasant hi, 
ac y mae yn awr yn cael ei cbadw a'i 
llywodraetbu gan y Sacsoniaid. F^l hyn, 
gwelir nad yw dy genedl di a minnau yn 
rhydd oddi wrth y pethau hyny ag yr 
ydym mor barod i edliw i drigolion ** gwlad 
y tatws." 



Digitized by 



J70 



TR HAUL. 



IdwoL Yr wyt gwedi colli dy wladgar- 
wch vn Uwyr, Sierlyn ; ac y raae yn syn 
genyf dy glywed yn honi y fath bethaa. 
Os nad wyt ti yn haeddu gwialennod am 
hyn, mae yn anhawdd gwybod pwy sydd 
yn ei haeddu. 

Sierlyn. Yx wyf yn gymmaint o wlad- 
garwr a thi, Idwal, ac ag un o honoch; ac 
vr wyf yn gymmaint o Gymro a neb pwy 
Dynag, ac yn bleidiwr mor wresog i 
**Gymru, Cymro, a Chymraeg*' a neb a 
aned erioed. Ond y mae hyn o wahaniaeth 
rhyngof a thi, Idwal, dy fod di yn edrych 
draw i blith cenedloedd ereill, ac yn can- 
fod brychau a ffaeleddau yn eu mysg, ac 
yn methu gweled dim o*r cyfryw ag sydd 
yn llawer yn nes atat, a hyny ym mhlith 
dy genedl dy hun; tra y mae yn well 
genyf fi addef yr hyn fo yn wirionedd, 
Beth bynag. Yr wyf yn dyw^yd, fod 
brychaa mawrion yn ein plith fel cenedl, 
na ystyrir hwy braidd fel pechodau o 
ffwbl, er eu l>od mewn gwirionedd yn 
bechodau ysgeler. Ac heb fyned i guro 
pant a thalar, yr wyf yn dywedyd fod 
Uawer o'r Cymry yn gystal Ffeniaid a'r 
Owyddelod. 

idwdL Pa beth mewn gwirionedd sy 
gwedi dyfod dros dy fenydd? Yr wyf yn 
(^i dy fod gwedi colli yr ychyaig a 
gefaist yn dy glopa. 

Sierlyn. Nac ydwyf ddim; ac os nad 
wyf yn camsynied yn fawr, y mae Ffen- 
iaeth v Cymry yn llawer gwaeth a mwy 
pechadurus nag eiddo y Gwyddelod. Ond 
yr wyf am i ti svlwi, fod hyn o wahan- 
iaeth rhwng y ddwy blaid Ffeniaidd, sef 
bod un yn wladol, a*r Hall yn grefyddol. 
Ac yn lie dy gadw mewn tywyllwch, mi 
egluraf fy mhwnc. Y mae y Ffeniaid 
Owyddelig yn cyfodi mobiaeth yn y 
deyrnas, ean sathru dan draed gyireith- 
iau a rheolau y Wladwriaeth, a chynnyg 
at wraidd y Lly wodraeth i'w dymchwelyd, 
OS gallant, a*i gwneyd yn ddirym; a*u 
hamcan ydy w cyfodi i fyny ly wodraeth o'u 
heiddo eu hunain. Dyna ydyw ysbryd 
Ffeniaeth y Gwyddelod. Mae y Ffeniaid 
Cymreig, ar yr ochr arall, a'u hoU allu 
yn ymosod ar Eglwys y tir — yn ei gwatwar, 
yn ei difenwi, yn taflu llaid a thorn am ei 
thraws, ac yn euro yn barhaus ar ei thyrau 
a'i chaerau; a chynnygiant at ei seiliau 
i*w dadymchwel, a'i diwreiddo yn hollol oV 
tir; a'u hamcan yn ddiammheu ydyw, 
megys cynt, i osod i fyny gyfundrefn o'u 
heiddo en hunain, a chael hoU awenau 
y lly wodraeth yn eu dwylaw, a mwynhau 
eu hunain ar yr ysglyfaeth. Beth ddy- 
wedwch yn awr am hyn? 

Uywdyn. Yr andras; ai cyfeirio atom 
ni, yr Ymneillduwyr, yd wyt? Os felly, 
dylaset gael cerydd llym. 

Sierlyn, Paid cyffroi, paid cyffroi, Lly- 
welyn bach; canys y gwir yr wyf yn 



ddywedyd bob fair. Gwir, atoch chwi, y 
Sectwyr, yr wyf yn cyfeirio. Yr wyf yn 
dywedyd eich bod chwi, le, chwi y Sectwyr 
didwyll, y crefvddolion gonest, y n Ffeniaid 
o*r gradd duaf. Yr ydych yn erlid y wir 
Eglwys a'i deiliaid fiyddlawn; yr ydych 
yn ei phardduo, ac yn ei gosod allan yn 
bob peth nad yw mewn gwirionedd; a 
thrwy wneuthur hyny, yr ydych yn cy- 
flawnu pechodau ofnadwy, ac yn gwrth- 
ryfela yn erbyn deddfau y nef ei Hun. 
Chwi geisiwch wthio at ei gwraidd i'w 
dymchwelyd, gan anghofio mai hi ydyw 
yr hen goeden gaui^frig ag sydd wedi 
dyoddef yr hoU ystormydd yn ystod y 
canrifoedd sydd gwedi myned heibio, ac 
wedi sefyll yn gadarn yn^ ngwyneb yr 
hoU ymosodiadau sydd wedi eu gwneyd yn 
ei herbyn. 

Idwal. Yr wyt yn siarad dan dy ddwy- 
law, Sierlyn, ac yn gwneyd cam a ni, fel 
Ymneillduwyr. 

Sierlyn. Ofer, ofer i ti geisio cuddio a 
chelu gwir ysbryd ac anian Sectyddiaeth ; 
canys yr wyf yn rhy gyfarwydd & hi i 
gymmeryd fy nhwyllo: yr un ydyw ag 
ydoedd Sectyddiaeth yn ei dechreuad; 
yr un ydoedd Sectyddiaeth y gormeswr 
Olifer a'i ganlynwyr, ddau can mlynedd 
yn ol, ag ydyw Sectyddiaeth Cymdeithas y 
Dadgyssylltiad a'i phleidwyr yn awr. Ac 
y mae pob un ag sydd yn gallu gweled 
dim, yn gallu canfod ar unwaith mai 
gwaith anghyfreithlawn, mobaidd, le, 
annuwiol a ohythreulig (a dywedyd yn 
blaen), ydyw y gwaith sydd mewn Haw 
gan Gymdeithas y Dadgyssylltiad, a'r rhai 
hyiiy sydd yn darlithio yma ac acw ar hyd 
y wlad ar "Yr Eglwys Sefydledig," yng 
nghyd ag amry w barchedigion ac ereill yng 
nghorlan Sectyddiaeth. Ond y gwaethaf 
am dani yw, bod y cynhyrfwyr hyn am 

gyssylltu eu holl rebeldod a chrefydd, a 
yweyd mai crefydd ydyw erlid yr Eg- 
lwys. Mae yn gas, ac yn gas gan fy 
nghalon, glywed coeg-ddysgedigion a 
chrach-bregethwyr yncodi eu hysgrech yn 
erbyn yr Eglwys ag oedd yn bodoli yn y 
wlad cyn bod neb yn breuddwydio am y 
fath beth ag Ymneillduaeth ; ac yn gwaeddi 
yn eu hysbryd ffanaticaidd a chynhyrfus, 
"I lawr, i lawr &'r Eglwys." Mae yn 
£Paith, a ni feiddia neb ei wadu, mai i'r 
Eglwys y mae Prydain Fawr yn rhwym- 
edig am y rhagorfeintiau ag y mne pawb 
yn bresennol ym mhob rhan o honi yn 
fwynhau. Er hyny ei herlid a'i gwawdio 
y mae wedi ac yn ei gael yn dal am hyn i 

fyd: y mae daiar Lloegr, a Chymrn 
efyd, cyn hyn gwedi oael ei liwio gan 
waed ei fiyddlawn ferthyron, am ddim 
amgen na chyhcveddi y gwirionedd i'r byd! 
Wedi'r cyfan — er yr holl ddaioni y mae 
wedi ac yn wneyd— y mae crefyddolion 
didwyll y bedwaredd ganrif ar bymtheg, 



Digitized by 



YR HAUL. 



371 



yr oes oleu hon, yn cyhoeddi yn groch yn 
ei herbyn, ac yn ei melltithiol Och fi, na 
bai cywilydd yn peri iddynt guddio eu 
gwynebau I 

tfor, Cymmer anadl, Sierlyn, a thra y 
bycldot yn cael hyny, y mae genyf newydd 
iV roddi iV naill a'r Hall o honocb. 
Boom yn siarad ycbydig yn ol am yr 
ertbygl alluog bono yn y Traeihodydd ar 
y dysgedig a*r anfarwol Frutus; a pbwy 
feddyliecb cbwi ydoedd awdwr y cytryw 
un? 

Idwal, Pwy, pwy ydoedd? 
Jfor. Nid neb amgen na*r Parchedig 
Jobn Kilsby Jones, gynt o Ffald y Brenin, 
ac wedi hyny o gapel bycban Caledonian 
Road, Llundain!! Os nad wyf yn cam- 
synied, yr oedd Mr. Kilsby Jones, pan 
oedd Brutus yn fyw, yn cymmeryd arno 
ei fod yn gyfaill iddo; ac amlygodd byny 
iV werin ycbydig flynyddau yn ol trwy 
gyfrwng y Byd Cymreig: ond gwedi i 
Brutus farw, dyma'r deyrnged y mae yn 
dalu i'w goffadwriaetb, sef yr ertbygl y 
buwyd yn son am danil A allasai Mr. 
Jones, wyddys, ddim cynnyrcbu rbywbeth 
gwell nag y gwnaetb yn goffadwriaetb am 
y fath wron a Brutus, yr bwn, ni pbet- 
rusaf ddywedyd, oedd y llenyddwr aV 
Gamaliel penaf yn ei ddydd? Cofus 

fenyf, pan aeth Mr. Jones gyntaf i Lun- 
ain, iddo ymddysgleirio yno lel un mawr; 
ac fel y dywedyd gan un o'r newyddiad- 
uron Seisonig o gymmeriad ucbel, ar yr 
adeg dan sylw, yr oedd fel "seren o'r maint- 
ioli mwyaf" — '*star of the first magnitude," 
Ond rywfodd neu gilydd, y mae y seren 
gwedi colli ei boll ddysgleirdeb a'i bardd- 
wch. Ac onid ydyw yn drueui o'r mwyaf 
fod y fatb gwmwl du, tywyll, gwedi 
gorcbuddio ei gwyneb; a cban byny 
gwedi pylu ei Uewyrck, a dwyn ymaitn ei 
gogonianti Ond gwedi'r cyfan, yr oedd 
genyf feddwlda am Mr. Jones; ac yn sicr, 
yn ol fy meddwl i, gallesid dysgwyl rby w- 
betb gwell oddi ar ei law. 

Sierlyn. Betb dal siarad? clywais bod 
Kilsby gwedi ysgrifenu ail lytbyr i'r 
Traethoaydd ar yr un testyn; ac yn dy- 
wedyd rbyw betbau rbyfedd yn bwnw 
befyd ; ond nid wyf fi fy bun gwedi cael y 
fraint o weled bwnw. 

Ifor. Ymattaliaf yn bresennol rbag 
dywedyd rbagor; ond bydd genyf air a 
Mr. Jones eto cyn bir. 



YR HYDREF. 

Ddidostur Hydrefi daethost idd ein tud; 

Pob dyffryn, dol, a bryn, yn Uwyr feddienni; 
Nis gall y inawrion, ft'u dyfeisiau drnd, 

Dy gauad allan o'a prydferthaf erddi. 

Nid ydyw cryfder a phybyrwch mawr 
Y dderwen ben, sy megys ar d gorsedd, 



A'r prenan ereill iddi'n plygm i lawr, 
Ond defhydd gwawd ac ymborth i'tb gyn- 
ddaredd. 

Mae'n rhaid na feddi ddim tosturi mwyn, 
Pan fedret ddwyn y per afalan tlysion, 

Ac ereill firwytban beirdd a llawn o swyn, 
Mor sercbog wenent ar y cangan ceimion. 

Ar ddiniweidrwydd bardd y lili wen, 
Ka gwylder tlws y rbosyn^ ni edrycbi ; 

Ac ar oer gri gwywedig ddail j pren, 
Er byred oes sydd iddynt, m wrandewi. 

Ni fyni gan yr adar fiwsig mwvn — 
Swn n* awel oer dy bun sydd yn dy foddio, 

Pan yn cbwibann trwy y wig a'r twyn, 
Neu'n gwneyd i'r crychwyn f8r cynddeiri(^ 
mo. 

Nis gelli oddef gwel'd yr hnan gwyn; 

Anfoni am dy ffymyl i'w orchnddio; 
Ac yntau 'n gwePd ei groeso'n oer fel bya, 

Brysura i'r gorllewin i fachludo. 

Ond er dy waetbaf mvnwn jgysnr bacb — 
Mor ddifyr ar yr aelwyd fydd cael eistedd 

O gylch y t&n yn deulu llawen, iach, 
A tbi^aa allan yn 'sgyrnygu'tb ddannedd. 

Lleui>dei>. 

Ysgol Rantadegolt Botwnog, 



CAROL NADOLIG. 

Gan fod yr wyl ogoneddus y Nadolig wrtk 
y drws unwaitb yn rbagor, yr wyf ya 
cynnyg y carol canlynol i sylw darllen- 
yddion yr Haul. Cymmerir ef o ben lyfr 
'^Carolay, a Dyijav Dywjol," gwedi eu 
casglu gan Tbomas Jones, Penewern; yr 
bwn a argraffwyd yn y Mwytbig, yn y 
flwyddyn 1696, gan Tbomas Durston, yr 
argraffydd Cymreig enwog. Gan fod 
rbyw ycbydig o'r tudalenau olaf ar goll, 
nis gwn pwy ydyw awdwr y carol: o« 
medd rby wun y Uyfr yn gyflawn, byddwn 
ddiolchgar am enw yr awdwr. Y mesnr 
vdyw "Leave Land" y ffordd bwyaf— 
ben fesur ag oedd yn boff iawn gan eia 
bynafiaid ganu amo tua'r cyfnod y cy- 
boeddwyd y llyfr oV bwn y cymmerwyd jr 
caroL 

Ab ElCRTfl. 

CAROL I'W OANU AR DDYDP NATAUC 

A garo lawenydd, gwrandawed ei ddefnydd, 

eni Mab Duydd, diof«* yw'r £&n; 
Cyd-ntjswcb tuag ataf, a newydd o'r mwyaf 

1 oawb a fynegaf fin egwan. 

AgutttM oedd frenin, yn gyra'r hoU weria 
Bawb i'w gynnefin yn nfndd o'i wlad; 
Gorch'mynodd ef roddi ei ddeiliaid dan dretbi, 
A'r rbaglaw yn ea codi nhw i'r ceidwad. 

Cyremut oedd ra^i^law ar Syria wlad tanaw; 
Aeth loseph i deithiaw, wr dethol di ddig, 
£fo Mair eurdrem, i waered i Bethrem, 
A'a coffa da y djUm Natalig. 



Digitized by 



372 



TR HAbL. 



'Roedd yn 7 wlad fabno ftwnliaid yn effiro, 
Liw DOS vh gw^lio i soledd en praidd; 
-AV angel a sarodd, o n cwmpas dysgleiriodd, 
^awr ofal a barodd, dyb oeraidd. 

Tr angel a ddwedai nad j^nidd-der a barai. 
'^Mi a draethaf beth difai, mae'n dyfod i taeth; 
'Rwy'n dwyn i chwi newydd o dramawr lawen- 
ydd 

I bawb bob gwledydd — gwyl odiaeth. 

"Heddyw blrgeinddydd vn Ninas &ch Dafydd 

Y gaped iwcn lywydd, a1 ddeonydd yn dda, 
YrHwn a glodwrwn, Crist f 'Argrydd yr henwn, 
Tn llawen nl a seiniwn Hosanna. 

Yr angel cyfarwydd a draethodd yr wrwjdd 
Fe anwyd eich Uarglw^dd da earglod ei wedd; 
Mewn preseb yn ddiao, yn mwym mewn 
cadacnan, 

Os coeliwch i'm geirian^ niacin gorwedd. 

Mewn treflan o*r goecaf, oV genedl dlotaf, 
Yn faban o*r gwanaf, fe'i ganwyd : ipa. ham ? 
I ddangos cyrolybrwydd o wir ostvrgeidrwydd 
Oddi wrtho fe'n ebrwydd, Dduw Abram. 

Dyna'r achosion, cbwi a wyddoch y moddion, 

Y daeth y Mab tirion i dano'n ein mysg; 

Ni ddylai'r anghyfry w bechadnr brwnt anwiw, 
Mo gofio Hwn heddy w'n anhyddysg. 

Tri pheth sy i ni i'w gofio a ddylem ni 'styrio, 
Yr amser y delo'n Nadolig yn wyl. — 
Yst&d dmeni, a chariaa Daw ini, 
A dioldi ei eni o1 fam anwyl. 

Tair rhodd a ^yfranodd tri brenin argyhoedd, 
I Frenin brenmoedd o*a banes a*a sercn, — 
Myr i ddyn doniog, ac anr iV Eneiniog, 
A thns i Ddaw enwog yn anerch. 

Dod dithan, fanwylyd, dair rhodd o'r an fanad 
I Awdwr yr leohyd, a'r achei Ddnw nef, — 
Am fyr, ddeigraa heilltion; am aor bordeb 
calon; 

Am thos, weddi ffyddlon hofieiddlef. 

Pe traethwn i lawer, ae'r cwbl yn ofer, 
Mae gair yn ei amser a'i ymswyn yn iawn; 
Garofcanmoliaeth i lencyn nea eneth, 
Fel petai hi bregeth bar eigiawn. 

£r bod y brydyddiaeth a'r awdwr yn ddiffiieth, 
Mae r testyn yn odiaeth, iawn odle bob pryd ; 
Yr an Gwr a biau j carol a ninnaa, 
A faddeno i ni'n beiau yn ein bywyd. 



DTRCHAFIAD KGLWT8IG. 

Mae y Parch. Evan Rowlands, carad 
Merthyr IVdfil, wedi ei benodi gan 
Arglwydd Esgob Ty Ddewi, i berigl- 
oriaeth Llanginning, sir Gaerfyrddin, yn 
lie y Parch. R. T. Jenkins, A.C., ar 
benodiad Mr. M. A. Williams. 

EOI/WYS CRIST, CAEBFYBDDIN. 

Mae yn dda genym hysbysa darllen- 
wyr yr Haul, bod yr Eglwys newydd 
uchod yn dyfod ym mlaen yn dda rhag- 
orol. Eglwys i'r Seison fydd hi. Mae yn 
sefyll yn Heol Awst, tua chan llath o ' 



Eglwys Dewi Sant Dydd Sul, j lOfed 

Dachwedd, bu casgliadau da iawn 
yn Eglwys Sant Pedr, Gaerfyrddin, tnag 
at yr achos, pryd y pregethodd y ficer, y 
Parch. Latimer Maurice Jones, ddwy 

, bregeth rhagorol; ud am un ar ddes yn y 
boreii, a'r Uall am banner awr wedi cnwech 
yn yr hwyr. Mae'r tanysgrifiadau yn 
dyfod i mewn yn gyflym at yr achos da 
hwD; ao nid oes llai na 750p, wedi cael eu 
casgla er y pryd y bu yr Eisteddfod 
Genedlaethol Vn y dref bon. Mae yr 
Archddiacon Williams hefyd yn gweithio 
yn ddiwyd at yr achos, trwy gynnal y 
darlleniadau ceiniog yn Ilys y dref bob 
bytbefnos, y rbai sydd yn orlawn o wran- 
dawyr. 

LLONODDRTLLIAD. — 18 O VTWYDAV WEDI 
EU COLLI. 

Mae genym y gorchwyl poenus o gof- 
nodi dau amgyleniad torcalonus a ddy- 
gwyddasant yn ystod y mis sydd wedi 
mvned heibio; sef llongddry Iliad yn 
Rhosneiffr« Mon, aV ffrwydriad dinystriol 
ym mhwTl glo Pant y Rhedyn, ger Aberdar. 
Cymmerodd y cyntaf le ar foreu dydd Sul, 
y 27 fed o Hydref, sef wyth mlynedd i*r 
noswaith fyth-gofus bono y dryUiwyd y 
Royal Charter ar draethau yr un ynys. 
Yr oedd y Hong an£Pudus Earl of Chester 
yn rhwym i Madras, India, gyda llwyth o 
gotwm, haiarn, yng nghyd a rhai nwyddaa 
ereill. Gadawodd borthladd Lerpwll 
boreu ddydd Gwener, Hydref 25med; ac 
ar ei bwrdd ddeunaw o eneidiau-^y cad- 
ben, ei wraig, yng nghyd as un ar bym- 
theg ereill. ran yn gadael y porthladd, 
dywedir bod y dwylaw ar y Hong a'r 
perthynasau ar y Ian, yn llawen- floeddio 
y naill ar y Hall: ac yn fuan, codwyd yr 
hwyliau i fyny, a hwyliodd y llestr ym 
mlaen yn ddymunol rhyngddi a Chaergybi. 
Ar nos y 26fed cyfododd yn dymmestl 
ofnadwy — v fath, yn ol tystiolaeth rhai o 
forwyr y He eu hunain, na fu ei chyffelyb 
er drylliad y Boyal Charter, Bu y Hong 
trwy V nos yn ymladd a*r tonau gwyllt a 
chynddeiriog. Boreu y dydd canlynol 
(dydd Sul), chwythwyd hi gan wynt cryf 

1 ddannedd Creigiau Crigyll. Gwelwyd 
hi eyntaf o ddeutu chwech oV gloch». yn 
cael ei churo y n erwin gan y tonau ; ac er 
ei gweled felly yn y fath gyilwr gresynus, 
ni aeth neb i ymofyn y bywyd-ftul i Ros- 
colyn, i ymdrechu achub y bywydaa. 
Erbyn wyth o*r gloch, yr oedd tynged y 
llestr annodus wedi ei benderfynu; canys 
gwelid hi yn myned yn ddrylliau oddi 
wrth ei gilydd; a chladdwyd y dynion, 
druain, yn y tdnau gwynias; fel naddiang- 
oddyr un o honynti Gwedii'r llongfyned 
yn ddarnau, yr oedd y nwyddau yn cael 
eu lluchio tua'r Ian; ac fel y mae yn 

' gywilydd adrodd, dywedir i amryw o'r 



Digitized by 



TR HAUL. 



373 



trigolion gymmeryd y fantais ar yr 
amgylchiad galaras bwn i ledrata y 
nwyddau, ac yn eu diido ffwrdd i'w han- 
neddau yn ddirgel; a hyn i gyd yn cael ei 
gyflawna ar dydd yr Arglwydd 1 Siarad 
am foesoldebl Beth ddywedir am ym- 
ddygiad pobl Bhosneigr, ym Mon uchel- 
freintiol, yng Dgwyneb y fath amgylch- 
iad ! Mae Cronicl Cymru wedi bod yn trin 
y trieolion yn hallt am y fath waith 
gwartnus, yn un o'i erthyglau arweiniol. 

Taflwyd gwraig y cadben i'r Ian yn 
noeth, oddi eithr crys, dwy hosan, ac un 
esgyd; a thaflwyd y Ueill i fyny dranoeth. 
C^wyd y trengholiad ar y cyrff, pryd yr 
holwyd amryw dystion; a dygwyd y 
rheithfarn o "Farwolaeth ddamweiniol 
trwy foddi." 

PFRWTDRIAD OPNADWT YNG NGWAITH 
OLO PANT Y BHEDTN, OEB ABERDAR. 

Hwn ydyw yr ail ddamwain alarus sy 
genym i w chofnodi; ac er mor alarus 
ydoedd yr amgylchiad cyntaf, mae hwn yn 
ddiau yn fwy felly, yn gymmaint a bod 
mwy o bersonau wedi eu colli; ac yn 
ganlynol, mwy o amddifaid a gweddwon 

fwedi eu gadael i alaru ar eu hoi. Credir 
od tna chant a deg a thrigain gwedi 
trengu yn yr amgylchiad hwn. Cymmer- 
odd y ffrwydriad le boreu dydd Gwener, 
Tachwedd 8fed. Aeth y gweithwyr, tua 
260 mewn nifer i lawr i*r pwll boreu dydd 
Gwener, fel arferol, heb feddwl na breudd- 
wydio dim ond odid am unrhyw berygl; 
ac ychydig feddylient eu bod newydd 
adael eu teuluoedd cysurus am y tro olaf 
byth. Nid hir y bu y glowyr lawr yn y 
pwll cyn i'r flrwydriad dychrynllyd gym- 
meryd He, pryd yr hyrddiwyd, megys 
ar darawiad amrant, ngeiniau i dragwydd- 
oldeb; ac ni chafodd ond ychydig ddianc 1 
adrodd y fiB&ith alarus. Taenodd y 
newydd fel mellteii trwy yr ardal; a chyn 
pen ychydig amser, yr oedd cannoedd wrth 
eneu y pwll yn dysgwyl yn bryderus am 
gael gweled eu perthynasau yn d'od allan 

bono, yn fyw neu yn farw. 

Gwnaed pob ymdrechion i buro yr awyr 
yn y pwll, ac i symmud ymaith y cwymp- 
iadau; ac aeth parti o ddynion dewr-galon 

1 waered i chwilio am y trueiniaid an- 
£fodus. Tra yr oeddynt yn gwneuthur 
hyn yn y pwll, yr oedd miloedd o ddynion 
ar y Ian ; a lluaws o rieui a phlant yn y 
pryder a*r dychryn mwyaf yn dysgwyl am 
weled eu perthynasau yn cael eu dwyn i'r 
Ian. Codwyd i fyny nos Wener tua 50 o 
gyrff, rhai o honynt a bywyd ynddynt, 
ond yn fuan yn marw gwedi cyrhaedd 
geneu y pwll. Yr oedd yr olwg arnynt 
yn druenus i*r eithaf — rhai o honynt 

fwedi eu Uosgi nes oedd eu gwynebau yn 
duon, ac ereill gwedi mygu gan y nwy 
tanchwa. Erbyn dydd Llun yr oedd 41 



ereill gwedi en cyfodi i fyny; a pharheir i 
gyfodi rhai i fyny ddydd ar ol dydd; ac 
ni ellir sicrhau pa nifer sy gwedi eu colli. 

Ni feddwn ar iaith i osod allan yn 
gywir ganlyniadau truenus y ddamwain 
hon. Yr oedd y wylofain gan famau a 
phlant uwch ben y pwll, wrth ddwyn allan 
y cyrff, uwch law un dysgrifiad. Dy wedir 
bod y cwm, yn yr hwn y maeV pwll glo, 
yn un tlws a phrydferth; ond mae yr 
amgylchiad hwn wedi ei wneuthur heddyw 
yn "lyn wylofain" ac yn "ddyffryn galar." 
Nid oes braidd dy yn yr ardal nad oes 
corff, neu ddau, neu dri, neu ychwanee^ 
ynddo. Mewn un ty yr oedd yn gorwedd, 
ochr yn ochr, wr oedranus, yng nghyd a*i 
bed war mabi Mewn tai ereill y mae cyrff 
bechgyn, ar y rhai yr ymddibynai eu 
mamau gweddwon am eu cynnaliaethi 
A mewn anneddau ereill gyrff pen-teulu- 
oedd, gan adael amryw blant a gwragedd i 
alaru eu colled dirrawr — ac un teulu yn 
neillduol, lie y mae gwraig ac wyth o blant 
ieuainc, yr ieuengaf o honynt ond tair 
wythnos oedl 

Nid ydys hyd yma wedi cael allan wir 
achos y ffrwydriad; ond ymddengys bod 
amryw famau yn ei gylch. Un farn ydyw 
ddarfod i*r seiri coed oeddynt yn gweithio 
yn y pwll ddefnyddio goleu noeth; ond 
nid oes un sicrwydd am hyny, o herwydd 
mae yr oil o honynt gwedi trengu. Tyb 
arall ydyw, bod rhai o*r glowyr yn 
anofalus gwedi agor eu lampau, ac felly 
ddwyn oddi amgylch y dynged alarus 
iddynt eu hunain a*u cydweithwyr. Pa 
un ai cywir ai peidio ydyw hyn nis 
gwyddir; ond sicr ydyw, bod lampau 
gwedi eu cael yn agored yn y pwll, ond pa 
un ai y gweithwyr ddarfu eu hagor ai 
peidio sy ddirgelwch hyd yn hyn. Bydd 
ymchwiliad manwl yn cael ei wneyd gyda 
golwg ar y mater hwn yn y trengholiad. 

Mae y cyrff yn cael eu claddu ddydd ar 
ol dydd, fel y byddir yn dyfod o hyd 
iddynt; ac amryw yn cael eu danfon i'w 
cartrefleoedd yma ac acw i'r trefydd cym- 
mydogaethol, ac i*r wlad oddi amgylch. 
Danfonwyd archeb am gant a banner o 
goffinau i Gaerdydd; ond bydd y nifer 
hyny yn rhy fach. 

Dywedir ddarfod i bymtbeg mil o ddyn- 
ion dalu ymweliad a Blaenllechau dydd 
Sadwrn, a thrwy yr wythnos ganlynol, yr 
oedd miloedd yn wyddfodol. Talodd 
Inspectors y Llywodraetb ymweliad a'r 
gwaith dydd Sadwrn. Y mae heddyw 
(Tachwedd 23) gant a thrigain wedi cael 
eu codi o*T pwll, ac mae yn lied debyg y 
bydd iddynt iwyddo i gael y gweddill 
allan cyn y bydd y rhifyn hwn yn nwylaw 
ein darllenwyr. Mae gwir angen am 
ddefnyddio rhyw feserau er attal y 
damweiniau hyn, y rhai sydd yn di-boblogi 
ardaloedd cyfan mewn eiliad. 



Digitized by 



374 



TR HAUL. 



Cljrwsom fod y Meistri Dayieft jn 
bwriadu cynnal y gweddwon ea hanam. 
Mae cjfarfodydd i gael eu cynnal yr 
wythnos nesaf yn y gwahanol drefydd er 
tsasg^lu arian i gynnorthwyo y gweddwon 
«*r amddifad. 

MARWOLABTH T FARCBEDIO JAMES 
HUGHES, B.D., BTIFEDD CARGO. 

Ar ddymuniad rhai o berthynasai yr ym- 
adawedig, yr wyf yn ysgrifenu yr ycbydig 
liaellau canlynol, gan obeithio y c&nt ym» 
ddangos yn yr Haul nesaf. Y Parchedig 
James Hugbes, B.D., ydoedd fab henaf i'r 
Parcbedig William Hugbes, yr bwn fu yn 
beriglor Ownnws am bedair blynedd a 
deugain, sef eymmaint o flynyddoedd ag a fu 
«i fab, y Parch. J. Hugbes, fyw yn y byd, yr 
bwn a fn farw yn 44 oed. Yr oedd yn Gym- 
mrawd o Goleg yr lesu, yn Rhydyebain. 
Daliodd guradiaetb Llanbodwel am tua 
pbedair blynedd, yr bon y ba gorfod arno ei 
rboddi i fyny o herwydd afiecbyd ; ond ar ei 
ymadawiad cafodd gan blant yr Ysgol Sul 
dysteb o b&r o saltcellars; a chan y gynnull- 
eidfa teapot arian, a sugar-beuin arian, yr 
byn a ddengys ei fod mewn parch mawr gan 
breswylwyr y gymmydogaetb, ym mysg y 
rhai yr oedd yn Ilafario ac yn gweinidog- 
aethaa. O'r flwyddyn 1867 i'r flwyddyn 
1863 teithiodd lawer iawn ar led — ^yn 
America, yr afon Nilas, gwlad Canaan, a 
manau ereill, i'r dyben o gael adferiad 
iecbyd, yr byn sydd nn o'r bendithion 
gwerthfawrocaf perthyaol i'r byd a'r bywyd 
bwn. Weithiaa cymmerai swyddau yn y 
-coleg i'r bwn yr oedd yn perthyn ; ond yn y 
flwyddyn 1863derbynioddfywoliaeth Boded- 
«rn, yn sir Fon ; ae yn ystod yr amser byr y 
bu yn beriglor yno, bu yn offerynol i 
adeiladu un o'r ysgoldai harddaf a mwyaf 
yng Ngbymru, a thy befyd i'r ysgolfeistr i 
fyw ynddo, yr hyn a brawf ei fod yn weithiwr 
llafurus, a bod acbos Pen mawr yr Eglwys yn 
agos at ei feddwl a'i galon. Bu befyd yn 
•offeryn i gynnyddu ac ychwanegu gwerth y 
tywoliaeth gan punt y flwyddyn, yr hyn a 
ddengys yn ychwanegol fod Uwyddiant Eg- 
twys Crist yn pwyso ar ei deimlad, ac yn un o 
brif ddymuniadau ei enaid. Ond waetb tewi 
na siarad, y gweinidog ffyddlawn bwn, er mor 
ddefnyddiol yn adeg fer ei fy wyd cyhoeddus, a 
dorodd i lawr drachefn drwy afiecbyd blin,pan 
y cynghorwyd ef i dreulio y gauaf diweddaf 
yn neheudir Ewrop, a gorfu arno ddychwelyd 
I Loegr ym mis Mai diweddaf mewn cyflwr 
gwan a nychlyd, wedi cael ei oddiweddyd 
^an glefyd peryglus yn Rhufain; ac ar ol- 
aros am ryw wythnosau yn Bodedern, daeth 
ym mis Awst diweddaf i'w dy ei bun i fyw 
^n Aberystwyth, He, ar ol cystudd hir a 
thrwm, yr hwn a oddefodd gydag amynedd 
tnawr fel Cristion, yr anadlodd yr aoadliad 
<liweddaf, ac y rhoddodd i fyny yr ysbryd, 
^an fyned oddi wrth ei waith at ei wobr 



parhSus yn y ncf, ar y trydydd o Hydrrf 
diweddaf, yng ngbylch deg mis ar ol marwol- 
aeth ei fodryb. Miss Moriee. Ar ddydd 
Mercber, y 9fed cyfisbl, ei weddillion 
marwol a ddodwyd i orpbwys yn yr un 
ddaiargell a'i fodryb, ym mynwent Llan- 
ddeiniol byd foren mawr udganiad yr 
udgom diweddaf. Yr oedd Miss Moriee, 
pan yn fyw, yn bercbenog ar etifeddiaeth 
dirol Carog, yr bon a roddodd yn ei llythyr 
cymmun i'r Parcbedig J. Hugbes, ond yn 
ddarostyngedig i ryw daliadan blynyddol, ond 
y rhan fwyaf o'i meddiannau ereill a roddodd 
tuag at yr Eglwys. Ycbydig cyn el marwol- 
aetb rhoddodd tuag at yr Ysgolion Cenedl- 
aethol yn Aberystwyth ddim llai nag 880p. a 
400p. tuag at adeiladu Eglwys Oymreig 
newydd yn Aberystwyth, a SOOOp. yn ei 
hewyllys tuag at ei gw^ddoU. Gadawodd 
yn y Savings Bank at achosion baelfrydig 
358p., tuag at Eglwys Llanddeiniol 2I7p., ac 
yn y iV. 4- P. Bank 666p. tuag at yr ygsol 
ddyddiol yno, ac y mae y gweddill o'i 
heiddo presennol i gael ei ddefnyddio tuag 
at godi Eglwys newydd eto yn Aberystwyth. 
Fel hyu y trefnodd Miss Moriee i'w heiddo i 
gael gwneyd defnydd o bono ar ol ei marwol- 
aeth. Oyda golwg ar ei nai, y Parch. J. 
Hugbes, yr hwn yw prif wrtbddrych y 
llythyr hwn, yr hwn befyd a gafodd etifedd- 
iaeth deg ar ei hoi, dywedir ei fod yn dra 
haelionus i'r tlodion, a thrwy hyny yr oedd 
yn rboddi echwyn i'r Arglwydd, yr hwn a d&l 
iddo yn helaeth yn adgyfodiad y rhai cyf- 
lawn, a bydd ei enw ar gyfrif hyny yn 
perarogli yn hyfryd mewn amser dyfodol yn 
y cymmydogaethau y buodd yn preswylio: 
ond er ei boll ddefnyddioldeb, ac er ei boll 
gyfoeth, ni chafodd feddiannu a mwynhau yr 
etifeddiaeth ddaiarol ond am ycbydig iawn o 
amser: yr oedd y Ilef uwch ben yn Ilefaru 
yn uchel, ac yn dywedyd, "Nid fy meddyl- 
iau i yw eich meddyliau chwi, ac nid fy 
ffyrdd i yw eich ffyrdd chwi ;" byd yma yr 
wyt ti i fyned, a dim ym mhellach; "Dyro 
gyfrif o'th oruchwyliaeth, canys ni elli fod 
yn oruchwyliwr mwy;" y mae dy amser 
wedi terfynu, ac yr wyf yn dwyn oddi wrthyt 
yr ymddiriedaeth a roddais i ti; *'Da was da 
a ffyddlawn ; buost ffyddlawn at ycbydig, mi 
v'th roddaf ar lawer; dos i mewn i lawen- 
ydd dy Arglwydd." 

Trosglwyddodd Mr. Hughes yr etifedd- 
iaeth i'w nai, fab ei cbwaer, bachgen ieuano 
un ar bymtheg oed, o'r enw Mr. William 
Hughes Sinnett, mab i'r Parchedig John 
Sinnett, person pi wyf Bangor ar Deifi. Y 
mae hwn yn ddyn ieuanc lied obeitbiol, er 
wedi dyoddef Ilawer o gystudd er yn blentyn, 
eto y mae yn wr ieuanc sydd yn mwynhau 
iecbyd da yn bresennol, ac yn edrych yn 
weddol gryf, a phob arwyddion y bydd byw 
yn hir. Y mae efe dan ymgeleddwyr yn awr 
hyd nes y byddo wedi cyrhaedd un ar 
hugain oed— yr oedran ag y mae pobl ieuaino 



Digitized by 



YR HAUL. 



375 



yn gyffredin yn y deyrnat hon yn dyfod i 
fwynhad oyflawn o'u betifeddiaethau tirol. 
Nis gallwn lai nag edryoh yn ddifrifol ar 
Ragluniaeth Ddwyfol yn ei gweithrediadau 
dirgeloedd yn yr amgylohiadau hyo, a barnu 
yn yBtyriol oddi ar fyrdra yr amser y cafodd 
Mr. Hughes fwynhao y tir, nad oedd ond 
wedi ei osod a'i alw i fod yn ddolen i droi pen 
y gadwyn yn y £fordd y mae yn gweithio yn 
awr, ac yn foddion trosglwyddiad yr etifedd- 
iaeth yn llinach hiliogaeth ei ehwaer benaf. 
Mae'n eglnr ddigon hefyd fod gan yr Hwq ay 
yn arolygo a gorucblywodraethu gweithred- 
oedd plant dynion, ryw ddybenion neillduol 
a phwysig mewn golwg yn nhrefniad pethau^ 
yn y dull hyn, a bod olwynion Dwyfol Rag- 
luniaeth mewn doethioeb anfeidrol yn eyd- 
weitbio mewn cysaylltiad &'u gilydd, ac yn 
troi yn rheolaidd iddwyn i ben fwriadau Dnw, 
trwy beri i betbau ddygwydd fel y maent ; a 
gallwn fod yn sicr, fod pob peth yn oael ei 
ddwyn ym mlaen yn y ffbrdd oreu er mantais, 
cynnydd, a llwyddiant i'w achoa mawr ei 
Hun, nid yn unig yn ffordd gyifredinol y 
Dwyfol arolygiaeth, ond hefyd mewn rhag- 
luniaethau neillduol, ac amgylohiadau per- 
sonol, fel y cyfryw ag sydd dan sylw yn bre- 
sennol. Pwy fuasai yn gallu breuddwydio 
ugain miynedd yn ol y byddai etifeddiaetb 
werthfawr Carog heddyw ym mherobenog- 
aeth bacbgenyn bychan un ar bymtheg oed 7 
Ond nid fel yr edrych dyn yr edrycb Duw ; 
y mae ei " fiyrdd £f yn y mdr, a'i Iwybrau 
yn y dyfroedd mawrion," ac nis gallwn gan- 
fod ei ol, na deal! ei Iwybrau. Y mae wedi 
dygwydd yn dra ffodus i'r etifedd ieuanc 
hwn, ei fod yn perthyn i deulu crefyddol, ac 
er fod ei fam, athrawes y teulu, gwedi myned 
i ffordd yr boll ddaiar er ys blynyddau, eto 
y mae dan ofal athraw da, ei dad tynergalon, 
yr hwn aydd weinidog cymhwys y Testament 
Newydd, ae yn abl i'w addysgu yn ffyrdd 
crefydd a duwioldeb, ac i'w feithrin a'i fagu 
yn addysg ac atbrawiaeth yr Arglwydd; ac 
hefyd i'w ddwyn i ddeall ac ystyried nad 
ydyw ond goruehwyliwr ar eiddo un arall, ac 
nad yw y cyfoeth a gafodd wedi ei roddi iddo 
ond mewn ymddiriedaeth am ycbydig amser, 
ac y bydd raid iddo roddi cyfrif oianwl am ei 
ymddygiad tuag ato, a'r dull y bydd yn ei 
ddefoyddio. Y mae Rbagluniaeth y nefoedd 
wedi ei osod mewn on o'r teuluoedd mwyaf 
mauteisiol yn y deyrnas i gasglu gwybod- 
aeth, pa fodd i arfer y byd, beb ei gamarfer, 
ac i fyw yn y byd hwn yng nghanol llawn- 
der, fel ag i ymbarotoi i fwynhau llawnder 
mwy olud parhaus a thragwyddol yn y .byd 
a ddaw. Nid yw pethau y byd hwn ond 
benthyg ar y goreu, ac ni ddylem ruddi un 
ymddiried ynddynt; nid ydynt i bwyso 
arnynt mewn un modd, ac ni threfnwyd 
iddynt i'n cynnorthwyo na rhoddi un cysur 
i ni yn angen. Y mae cyfoeth arall mwy 
parhaus wedi ei ddarparu i'n eyfoethogi yn 
yr amgylchiad cyfyng a thywyll hwnw: ar 



hwn yn unig y dylem roddi ein serch a'n 
calon, o berwydd hwn yw eiddo priodol a 
thragwyddol dyn, ac y gall roddi pob sercb 
arno a phob ymddiried ynddo; a gobeithio 
mai fel hyn y bydd gyda'r etifedd ieuanc dan 
sylw, fel y byddo iddo gael yn y diwedd 
feddiant ar y golud rhagorach yn y nefoedd. 
Felly terfynwn yn awr, gan ddymuno o'n 
calon hir oes, a phob llwyddiant, cysur, a 
daioni i'r gwr ieuanc; ac ar ei ymadawiad 
i'r meddiannau bydol yn angeu, i fod yn 
etifedd yr etifeddiaeth anllygredig, dihalog- 
edig, a diddiflanedig yn y nefoedd. Yr 
eiddoch yn ddiffuant, 

Clbricus. 

madrigals oan voltaire. 
Mr. (Sol. — Byddaf yn ddiolchgar os 
caniatewch i mi ofyn i rai o'ch gobebwyr 
gyfieithu y pennillion canlynol o waith 
Voltaire, y rhai a vstyrir y goreu o*u 
rhyw a gyfausoddwyd erioed: nid yw hyd 
yn oed y goreu o eiddo Goethe mor 
rhagorol a hwynt. 

TUDOB. 

To Princess Ulrique. 
Souvent un pen de v^ritd 
Se m@le au plus grosder mensonge: 
Gette nuit, dans rerreur d'nn songe, 
Au rang des vois j'^tais mont^ 
Je vous aimais,^Princesse, et j'osais vous le 
dire I 

Le dieox k mon r^veil ne m'ont pas tout dt^. 
Je n'ai perdu que mon empire. 

To Princess Vlrique and Amilia, 

Si P^is yenait snr la terre 
Pour juger entre vos beaux yeux, 
II couperait la porame en deux, 

Et ne produrait pas de guerre. 

To Princess Ulrique^ Am^Ua^ J* Wtlkelmina. 

Pardon, charmante Ulrique; pardon, bello 
Amelie ; 

Fai cru n'aimer que vous la reste de ma vie, 
Et ne servir que sous vos lois ; 
Maes enfin j'entends et je vois 
Cette adorable Soenr dont 1' Amour suit les- 
traces: 

Ah, ce n'est pas outrager les Trois Graces 
Que de les aimer tontes trois. 

Y GTMMANFA OELTAIDD TN LLTDAW. 

Gellir gyda phriodoldeb alw hon yik 
Eisteddfod Lydawaidd : y mae yr hil ddydd- 
orol hon wedi cadw eu hiaith, eu llenoriaetb, 
a llawer o alawon cywrain a da; rhagora 
Llydaw yn ei gweddillion derwyddol a hynaf- 
ol, er nad oes ganddynt y delyn deir-rhes. Y 
mae eu cenedlgarwcb mor wresog ag eiddo y 
Cymry; offeryn cenedlaethol Llydaw yw y 
binons : tebygant i bibau cod yr Alban. Cyn> 
naliwyd y gymmanfa yn St. Brieuz, Llydaw, 
ar y 15, 16, 17, 18, a'r 19 o Hydref, 1867. 
Agorwyd y gymmanfa dydd Mawrth, yn 
neuadd y dref. Yr ydym yn canmol 
dechreuad cymdeithas sydd wedi coroni gyda. 



Digitized by 



376 TR 

Ilwyddiant yo Dadleddaa lydd o byo alUn i 
fad fel Dod o oodeb rhwng yr hoU Frython- 
uid sydd ft gwir bareh i iaith a lleoydd- 
Uefh ea tadan. Oobeithir y bydd yn annog- 
aeth i drigolion rhaoan iaaf Llydaw i gyn- 
Dal cyfarfodydd o'r fatb yno : pe cjrmmerai 
hyD le ym mhomp swyddogaeth Llydaw, 
gellid dlagwyl i'r boll ddynion o dalent gy- 
farfod bob tair neu bum mlynedd. Cymmer- 
odd M. le Prefet Demanche y gadair 
lywyddol am an o'rgloeh; cynoortfawjrwyd 
ef gan yr baneaydd enwog M. Henri Martin. 
Sylwodd y llywydd ar y rhwymaa brawdol 
lydd yn ono y Llydawiaid &*r Cymry, a 
daogoaodd y pwysigrwydd o gadw a meitbrin 
iaitb mor bynafol, ac addawodd ei gydsyoiad 
i roddi pob dylanwad angenrheidiol er cy- 
rbaedd y llwyddiant a ddymunent i'r Gym- 
maofa Geltaidd Genedlaethol. Yna ar ol 
byn aiaradodd Count Geslia de Bourgogne, 
llywydd y gymmanfa, er amlygu eu dyben 
ac arddangoB y manteition a ddeilliant o 
gydweithr^iad y ddwy gaogeo o'r teulu 
Celtaidd. Sylwodd ar wasanaeth mftn yr hen 
hanesyddwyr Dr. Argentre, Don Morice, Don 
Lobineace: bysbysodd fod rhyddid i aelodau 
y cymdeltbasau Cymreig a Llydawaeg i 
aiarad ar destynaa Celtaidd cenedlaethol. 
Yna bysbysodd fod ganddo i ddiolch i 
lywydd y Ilys ymherodrol am ganiatad i 
gynnal y cyfarfod yn y neuadd hardd hdno. 
Dilynwyd ef gan M. Henri Martin, ar 
darddiad cyffredinol y Celtiaidd ; chwillodd 
allan eu hynafiaethau, gan fyned yn ol i'r 
cyfnod boreuaf. Yn nesaf siaradodd M. de 
la Borderie ar ymsefydliad y Llydawiaid yn 
Llydaw Brydeinig. Yna dangosodd M le 
Ford du Finistene, fod yr iaitb Geltaidd yn 
un o'r rhai henaf yn gystal ag o'r ymledaen- 
iad helaethaf; dangosodd y cyffelybiaeth sy 
rhyngddi a'r Hebraej?, y Sanscrit, ac hefyd 
y Brigante; cadharnwyd hyn gan gydwlad- 
wr oedd wedi chwilio i mewn i eirlyfr perth- 
ynol i Yoys Otaheite, a chafodd fod yr iaith 
hdno yn debyg i'r Llydawaeg. 

Galwyd ar y Parch Mr. Ellis, brodor o 
Gymru, yr hwn a alwodd eu sylw at daith y 
Count de la Villemarque trwy Gymru yn 
1837, a'r derbyniad oroesawus a gafodd y 
pendefig ym mhob rhan o'r Dywysogaeth. 
Tynodd y cyfarfod bwyrol am 7 o'r gloch 
dorf fawr yng ngbyd. Cymmerwyd y 
gadair gan M. Gagon, llywydd y Senedd-dy. 
Cynnorthwywyd ef gan M. M. Amiard, 
arolygwr yr athrofa, a D. Tude Huart 
Dyfynodd y Count de la Yilleniarque o lyfr 
ar gyd-darddiad y Llydawiaid a'r Cymry. 
Ar ol hyn daeth 80 o foneddigesau ieuainc o 
St. Brieuz ym mlaen i ganu; aethant trwy 
eu gwaith yn dra boddbaol. Yr oedd y 
gerddoriaeth wedi ei chyfyngu i frodorion o 
Lydaw, neu Gymru yng ngbyd Si geiriau 
oyfaddas i'r amgylchiad; eu testyn oedd *'Y 
Ddwy Lydaw." Pan orphenwyd canu y 
dernyn uchod, daeth y telynor Cymreig, 



HAUL. 

Gmff^dd ym mlaen : yr oedd ei fereh feehan 
18 oed gydag ef^ canodd alawon Cymreig, el 
tbad yn chwareu iddi ar y delyn deir-rbes. 
Hefyd ebwaienodd rbyfelgyreh Cymreig 
dyrys, mewn mesnr neillduol, perthynol i 
gerddoriaeth Cymm, a ehafodd uchel gym- 
meradwyaeth. Wrth I'r pwyllgor ddadgan 
eu gwerthfawrogiad o'o talentao, dymonwyd 
bysbysn y boddlonrwydd roddwyd gan ea 
presennoldeb fel brodorion o Gymru. 
Perthynai Oroifydd, y telynor Cymreig, i 
sefydliad Arglwyddes Llanofer, gweddw y 
diweddar bendefig o'r enw. Yr oedd el 
Harglwyddiaetb yn analluog o herwydd ei 
tbrallodd diweddar i fod yn bresenool; felly 
anfonodd ei thelynor yno. 

Dydd Mercher. 

Trefn y dydd oedd ystyried cofgolofnau. 
Siaradodd M. Martin ar y pwnc, eglurodd ei 
syniadan ar y "Meini Hirion," y "Crom- 
lechau," a'r " DolfeinL" Y mae y gorllewin 
yn gyfoethog yn y cofgolofnau hyn, ond 
anaml y ceir hwynt yn y dwyrain. Profodd 
nad allai y Dolfeini, &c., fod yn waith un 
pobl ond y Celtiaid. Wedi hyn rhoddodd 
y Count de la Villemarque ddysgrifiad o'r 
beddrodau ar bedair ochr yr ynys. 

Yn nesaf can wyd bngeilgerdd Lydawaeg, yn 
dadgan 1 1 awenydd y Llydawiaid wrthgroesawa 
eu brodyr, y Cymry, i'w plitb. Ar ol hyn 
darllenwyd dwy gin Lydawaeg gan y lly- 
wydd. Chwareoodd Grufl^dd amryw 
ddarnau ar ei delyn deir-rhes, a cbanodd ei 
ferch " Clychau Aberdyfi." Dilynwyd hyn 
Sl darlleniad pryddest ar yr iaith Lydawaeg, 
gan M. Lugel, yr awdwr. 

Yn y prydnawn siaradodd M. Martin ar 
lenyddiaeth Geltaidd. Terfynwyd gwaith y 
dydd trwy chwareu y delyn, canu "Hen 
Wlad fy Nhadau," yng ngbyd E chwareuon 
Llydawaidd gan gerddorion St Brieuz. 

Dydd lau, 

Darllenodd M. Andet (Abbe) draethawd 
ar y Meini Hirion, a rhoddodd farn amryw 
awduron ar y pwnc. Siaradodd boneddwyr 
ereill hefyd ar y testyn hwn. 

Prydnawn Dydd lau. 

Llywyddodd gan Mr. Lucas, boneddwr o 
Gernyw. Traddododd araith hyawdl yn 
llawn cenedlgarwch Llydawaidd. Wedi 
darllen cyfarchiad i M. Martin, canodd M. 
Lescom gan o'i gyfansoddiad ei hunan. M. 
Roparty wedi hyn a ddarllenodd gyfieithad o 
"Armorica yn 1867," gan M. J. Kenward. 
Diweddwyd gydag alawon cenedlaethol yn 
Gymraeg a Llydawaeg, yng ngbyd i'r delyn 
Gymreig. 

Dydd Gwener, 

Cymmerwyd y gadair gan M. Martin. 
Yr oedd yr Esgob enwog Monsignore Dand 
yn bresennol. Darllenodd y Parch. M. 



Digitized by 



BY HAUL. 



377 



Jenkins erthygl ar yr ieithoedd Cymreig, 
Cernywaeg, a Llydawaeg, a dangosodd fod 
llawer o eiriau yn yr ieithoedd hyny yn 
tebygoli i'w gilydd. Cynnygiwyd fod cadair 
i gael ei sefydlu ym Mharis er astudio yr 
iaith. Bu amrywiol fa^rion dyddorol 
ereill dan sylw. 

Dydd Sadwm, 

Darllenwyd amryw ddarnau mewn rhydd- 
iaith a barddoniaeth. Siaradodd M. 
Flamarion ar y ihyfeddodau seryddol, a 
gwnaeth M. de la Villemarque dalu diolch i 
gefnogwyr y gymmanfa. 

Chwareu Dynwaredol St. Trephme, 

Ar y 19fed a'r 20fed o Hydref, aethpwyd 
trwy chwareu dynwaredol St. Trephme a'r 
Brenin Arthur — chwareu Llydawaidd mewn 
wyth rhan. 

Yr Arddangosfa Hynafiaethol. 

Cynnrychiolwyd yr arddang:osfa hynafol 
yn y casgliad o ddarnau Celtaidd, yng 
nghyd ag arian bathol Llydawaeg a Rhuf- 
einig. Yr oedd llawer o honynt wedi eu 
cael yn y swyddogaeth ym mha un y mae St. 
Brieux yn sefyll. 

Yr oedd yn bresennol o Gymru, heb law y 
Parch. Mr. Jenkins, GrufFydd a'i gymdeith- 
ion Cymreig, a Mr. Evan Powell, o Drefald- 
wyn. Cynnrychiolwyd Cernyw gan Mr. 
Lucas. Siaradodd y Count de la Villemarque 
yn hyawdl pan yn anrhegu Gruffydd a 
modrwy aur, yr hwn a atebodd yn Gymraeg 
gyda Uav^er o deimlad. Y mae y Count de 
la Villemarque yn medru deall ac ysgrifeou 
yr iaith Gymreig. 

Y FFBNIAID. 

Fel mae yn hysbys, ond odid, i*r rhan 
fwyaf o ddarllenwyr yr Haul, y mae pump 
o*r Ffeniaid, trwy ymddwyn yn ol eu niyra- 
pwyon ffol eu hunain, gwedi eu iraddodi i 
ddyoddef marwolaeth, o herwydd llofruddio 
yr heddgeidwad Brett, ym Manceinion. Mae 
yr banes am y llofruddiaeth, y prawf, &c., 
yn ddigon hysbys bellach, fel nad oes un 
angen yma i roddi y manylion yn eu cylch. 
Ysgafn a dengar y mae y gyfraith gwedi 
ymddwyn tuag at y troseddwyr Ffeniaidd 
hyd yn hyn; a chafodd y ddau o honynt 
a goll farnwyd ryw amser yn ol arbed eu 
bywydau gan y Frenines. Ond ofnir na wna 
hyn y tro i ddiddymu y terfysg ffanaticaidd 
hwn, ac ymddengys y gweinyddir gofynion 
y gyfraith ar y pump anffodusion sydd yn 
aros eu dienyddiad yn bresennol yng nghar- 
char Manceinion. £u henwau ydynt, 
William O'Meara Allen, Michael Larkin, 
William Gould, Thomas Maguire, ac 
Edward Shore. Ofnid y byddai mintai 
gryfach o*r Ffeniaid yn cyfodi terfysg ar 
ddyddiau y prawf; ac o blegid hyny mynodd 
awdurdodau y ddinas swyddogion ychwaneg- 
48— XI. 



ol, luaws o honynt, yn filwyr ac yn hedd- 
geidwaid, i roddi eu gwasanaeth ar yr am- 
gylchiad; a thrwy hyny dygwyd y prawf ym 
mlaen heb un terfysg. 

Dydd Sadwm, Tachwedd 23, cafodd ded- 
fryd olaf y gyfraith ei chario allan ar dri o'r 
carcharorion, sef Allen, Gould, a Larkin. 
Rhyddhawyd Maguire, gwedi pasio*r dded- 
fryd, gan y cafwyd allan gwedi hyny nad 
oedd ef yno ar yr amser y saethwyd yr hedd- 
geidwad Brett, ac mai camsynied oedd yn ei 
gylch. Cyfnewidiwyd dedfryd Shore, am na 
chafwyd yn ei feddiant ar y diwrnpd dan sylw, 
un math o arfau tan, ond fod oareg fawr 
ganddo, S'r hon yr ymdrechai tori pen y 
cerbyd oedd yn cludo y carcharorion yn ol 
i'r carchar. Felly Allen saethodd Brett, ac 
a glwyfodd heddgeidwad arall; a Gould a 
Larkin a saethasant y ceffylau. 

Yr oedd niwl tew dros y ddinas boreu y 
dienyddiad, fel na welid dim, oddi eithr o 
fewn ychydig latheni i'r esgynglwyd; a chan 
fod y lluaws yn methu gweled y dienyddiad, 
a bod y Llywodraeth gwedi cario allan eu 
mesurau mor gyflawn, aeth y cwbl drosodd 
yn llawer mwy dystaw nag y meddylid. 
Tyngwyd i mewn dair mil o heddgeidwaid 
neillduol; ac yr oedd yno hefyd nifer fawr o 
filwyr, a dau fagnel, fel yr oedd pob ymdrech 
i lyddhau y carcharorion ar ran y lluaws ym- 
gynnulledig yn ammhossibl. ddeutu 
wyth o'r gloch y boreu crybwylledig, daeth y 
carcharorion allan o'u celloedd, ac a gerdd- 
asant i'r esgynglwyd ; Allen yn gyntaf, Gould 
yn ail, a Larkin yn drydydd, a thri o offeiriaid 
eglwys Rhufain yn cerdded i fyny gydahwynt. 
Yr oedd y ddau gyntaf yn edrych yn bur dda, 
ond llewygodd Larkin ddwy waith cyn i'r 
dienyddiad gymmeryd He; a gorfu i un o'r 
gwylwyr ei ddal i fyny, hyd nes y tynwyd y 
foUt oddi tanynt. Felly aeth yr olygfa 
druenus hon drosodd yn bur beddychol ; yn 
wir, braidd yn fwy felly na llawer o ddienydd- 
indau sydd wedi cymmeryd lie yn ein dinas- 
oedd niawrion. Gobeithio y gwel y Gwydd- 
elod mor ffol yw iddynt ymddwyu fel y 
gwnant yn bresennol; ac y bydd iddynt 
gymmeryd rhybudd oddi wrth yr hyn a gym- 
merodd le ym Manceinion yn ddiweddar. 

ENWOGION SIR ABERTEIFI, GAN 
GWTNIONYDD. 

At Olygydd yr Haul. 

Syr, — Bwriadai Gwynionydd er ys tua 
dwy flynedd yn ol ddwjm allan ei draeth- 
awd llafurfawr ar "Enwogion Sir Aber- 
teifi a derbyniai lawer o annogaeth oddi 
wrth lenorion a hoffwyr llenyddiaeth yn 
gyfipredinol, a thanysgrifiai rhai am ddeu- 
ddeg copi ; ond tra yr oedd yn myned ym 
mlaen a i amcan gobeithiol, daeth cystudd- 
iau trymion a meithion i'w deulu, ac yn y 
diwedd a derfynasant ym marwolaeth dau 
o'i anwyl blant. Yn yr amser caled hwn. 



Digitized by 



378 



TR HAUL. 



gorfa iddo adael heibio ei amcan — dim 

ond rhodio yn nhir cysgod angen; ac yn 
niwl oer y bedd y bo ein hynafieitbydd am 
amser hir. Os oes dyn i'w gael nas gall 
gydyradeimlo a'i gyd-ddyn yn y cyfryw 

gledi, nid yw yn deilwng o*r enw dyn. 
)th bynag, yn Eisteddfod Caerfyrddin 
cyfarfu ag amryw gyfeillion llenyddol, y 
rbai a'i cymhellasant i ymgalonoei, ac ym- 
egnlo i ddwyn allan ei draethawd. 

Da genvf ddeall ei fod wedi cydsynio 
&'u cais, a i fod yn hela enwau at y gwaith. 
Y mae enw Gwynionydd yn eithaf 
adnabyddus i boll Gymru fel lienor, yn 
neillduol yn y gangen hynafiaethol; ac ar 
y testyn hwn, nid oes modd y g^yr neb 
fwy, OS cymmaint, ag ef. 

Y mae ganddo ddefnyddiau at y rwaitb 
er ys rhagor nag ng^ain mlynedd. nu. yn 
swydd(>g<n yn olrnain achau Uawer o 
foneddidon y sir, ac yn gwneyd i fvny eu 
hachresL in y modd hwn cafodd weled 
llawer o hen lawysgrifan gwerthfawr, yr 
hyn sy brawf fod ganddo ddefnyddiau 
cymhwys at y gwaith a.gymmerodd mewn 
liaw. Hydena y bydd y gwaith yn Haw 
pawb o'm^ydgonedl, a hyny cyn nemawr 
o amser. Bydd y Uyfr yn cynnwys rhwne 
400 a 500 o enwogion, ac felly yn rhad 
iawn ar y farchna^, gan na fydd ei bris 
ond dau swUt a chwecheiniog. Bydd yn 
Uyfr o ddyddordeb cyffredinol, ac yn 
neillduol felly i bawb ag ydynt yn dal 
cyssylltiad k Cberedigion. 

Dymunaf Iwydd o*m calon i Gwynion- 
ydd i ddwyn ei draethawd allan ; a gobeith- 
iaf yr enfyn hoU ddarllenwyr yr Haul eu 
henwau iddo. 

E. Evans. 

Uangeitho, 

**DBBFBL GADABN" TB ESOOB BUBNBT. 

Olygydd yr Haul. 
Anwtl Stb, — Mae yr Esgob Burnet 
yn ei History of the Reformation^ Llyfr IIL 
cyfrol L, tndalenau 486, 487, argraffiad 
Bhydychain, 1839, yn rhoi hanes am ddyg- 
iad Uuaws o groesau a delwau y seintiau 
wedi eu gwneuthur o goed, i Lundain i'w 
llosg^. Yr oedd y delwau coed hyn yn 
cael eu dwyn yno o bob cwr o'r wlad, lie 
buasai'r Pabyddion yn hudo'r bobl trwy 
beri iddynt gredu bod rhinweddau gor- 
uchnaturiol yng ngl^n a'r cyfryw ddelwau. 
Yr oedd rhai o'r delwau hyn yn gallu 
ysgwyd eu penau, agoryd a chau eu 
llygaid, codi a sostwng eu dwylaw, trwy 
beirianwaith cuddiedig oddi mewn iddynt 
a ysgogid i dwyllo yr addolwyr gan yr 
ofieiriaid Fabaidd. Dygwyd delw bren 
fawr o'r fath yma i Lundain o Becsley, yng 
Nghaint; a dangoswyd hi i'r bobl ar gy- 
hoedd, gan ddangos yn y dull mwyaf bodd- 
haol fel yr oedd hi yn gwneuthur yr ystum- 
iau hyny trwy beirianwaith tumewnol. Pre- 



^thodd John Hilsey, esgob Bochester, 
t)regeth ar yr achlysur o ddarganfyddiad 
yr hooed, a drylliwyd y ddelw ar gy hoedd. 

Ond yr hyn sydd yn gwneuthur yr 
hanes hwn yn fwy dyddorol yw, fod ynddi 
son am an o ddelwau Fabaidd y Cymry. 
Mi a gyfieithaf yma y paragraph, Dyms 
fo: — 

"Dygwyd yno o Gymru ddelw anferth 
o bren, a elwyd Danrel Gatheren. Ac fe 
roes un Ellis Price, ymwelydd Esgobaeth 
Llanelwy, yr hanes canlynol am dani, yn 
EbriU 6, 1537. Yr oedd gan bobl y wlad 
bono ddirfawr ofergoel yn y ddelw, a 
byddai Uawer yn gwneuthur pererindodan 
ati ; a'r dydd o flaen dyddiad y Uy thyr hwn, 
cyfrifwyd fod 3'no dros bump nen chwech 
cant o bererinion ; dygasai rhai o honynt 
iddi ych/iin a gwartheg, a dygasai rhai o 
honynt arian iddi; a chred y bobl yn 
gyffredin oedd, os offirymai neb i'r ddelw, 
y cadwai hi ei enaid ef rhag myned i 
uffem." Hyd yna y mae Uythyr Ellis 
Price. Yna mae yr Esgob Burnet yo 
ychwanegu, ddarfod dwyn y ddelw hon i 
Lundain, al dryllio hi yno, a defhyddio'r 
coed i losgi mynach o'r enw Forrest. 

Ymddengys i mi, Mr. golygydd, nad oes 
dim dadl nad Dervel Gadarn yw y geiriau 
a gamysgrifenir gan yr Esgob Burnet, yn 
"Darfel Gatheren." Yr oedd yr EUis Price 
a grybwyllir yn yr hanes fel ymwelydd 
Esgobaeth Llanelwy, yn chwilio, debygid, 
yn ol awdurdod ei swydd, am y cyfryw 
ddelwau ac ofergoelion. Ac mae yn 
debygol raai yn rhywle yn yr esgobaeth 
bono vr oedd y ddelw anferthol hon. A 
oes neb o'ch darllenwyr a ^'yr ry wbeth yn 
ychwaneg am dani, neu am Ellis Price? 
Nid y w ryfedd yn y byd ddarfod defnyddio 
coed y ddelw yn IJundain i losgi'r mynach 
Forrest; canys yn nheymasiad Harri'r 
Wythfed, yr hwn oedd yn frenin y pryd 
hwnw, byddid yn Uosgi Pabyddion yn 
gystal a Phrotestaniaid. 

Yr eiddoch yn ufudd, 

AlTTIPAS. 

POLITICIAEIH. 

Mae Merthyr ac Aberdar mewn berw 
etholiadol o hyd, ae mae yn lied debyg y 
bydd iddynt barhau am dymmor o leiaf: y 
mae yn ymddangos oddi wrth lythyr a ym- 
ddangosodd yn y Daily Leader am heddyw, 
fod y Parch. Mr. White, gweinidog y Bed- 
yddwyr, wedi canu yn iach i'r ''pwyllgorym- 
neillduedig," a chyhudda y pwyllgor o 
gydfradwriaeth yn crbyn Mr. Bruce, yr aelod 
preaenuol. Yr oedd Mr. White yn un o brif 
gefnogwyr Mr. Benjamin Williams, un o'r 
ymgeiswyr, yr hwn Kydd yn ddyn galluog; 
ond y maent wedi cymmeryd y gwynt allan o 
hwyliau y pwyllgor gwreiddiol; a chafodd 
Mr. Benjamin Williams ei daflu dros 
y bwrdd i'r mdr er rhoddi He i Mr. 



Digitized by 



YR HAUL. 



S79 



Henry Richards. Nid jn eydweled 
&*r naill na'rllall o*r ymfreiswyr; ond yr 
yn credu fod Mr. Benjamin Williams yn 
well dyn i fyned i'r senedd na Mr. Henry 
Richards; nid oedd Mr. B. Williams yn 
ddigou sectol i rai o bobl Mertbyr. Yr 
oedd y boneddwr hwn yn sefyll fel gwleid- 
yddwr, ao nid oynnrychiolydd sectyddol. 
Darfa i Mr. Richards a Mr. Brace dalu 
ymweliad ft Mertbyr, Dowlaia, a lleoedd 
ereill yn ddiweddar. Nid oedd dim newydd- 
deb yn araitb Mr. Richards— yr hen ystori 
droBodd unwaith eto; yr £glwyB, yr offeir- 
iaid, y tir-feddiannwyr, a chanmol yr Ym- 
neiUduwyr; dyna oedd ei destynau. 

Cafodd yr Eglwys ei thrin yn Ilym ganddo 
yn Nowlais, yng nghyd ft rhai o foneddigion 
sir Gaer am eu trawsarglwyddiaeth. Yr ^m 
yn llawn mor adnabyddus ft booeddigion sir 
Oaer a Mr. Richards, os nad mwy; ond ni 
ddarfu i ni freuddwydio fod un gormeawr 
yn eu plith yn ateb i*r dysgrifiad a roddodd 
Mr. Richards yn Nowlais. 

Darfu i Mr. Bruce adolygu gwaith y 
Senedd sydd wedi myned heibio ; a gwnaeth 
anerchiad pwyllog a synwyrgall. Yr oedd 
Ilawer o wabaniaeth rhyngddi ag eiddo ei 
wrthwynebydd. Dywedodd ei fod yn bwriadu 
dwyn ei ysgrif addysgiadol eto o flaen y 
Senedd. Mae addysg wedi dyfod yn bwno 
pwysig yn awr, ac mae yn ymddangos oddi 
wrth araith y Frenines ar agoriad y Senedd, 
fod y weinyddiaeth yn bwriadu gwneyd 
cyfnewidiadau pwysig yn y gyfundrefn bre- 
sennol. Bin barn ni yw, y dylasai y Lly w- 
odraeth wneyd hyn er ys amser yn ol. Nid 
yw Mr. Bruce yn ffafriol i secular education. 
Mae yn rhaid i addysg grefyddol gael ei 
roddi i'r plant, onid e nid oes dim Ilawer o 
obaith am eu gwneyd yn aelodau parchus o 
gymdeithas, ac uwch law pob peth yn Grist- 
ionogion. Mae y secular schools wedi 
niethu ym Manceinion. Dywedodd Mr. 
Bruce ei fod am ryw gyfnewidiad yn Eg- 
lwys yr Iwerddon ; a chondemniodd y Ballot^ 
a dangosodd i*w wrandawyr y niwed ag sydd 
yn deillio oddi wrth y dull hwn o ddewis 
aelodau. Beth ddywed yr hen frawd Berk* 
ley, o Fryste, am syiwadau Mr. Bruce, wys, 
mewn perthynas i'w hobby horse, ar gefn yr 
hwn mae ef wedi marchogaeth er ys blyn* 
yddoedd? 

Dywed y Cardiff Times, uewyddiador 
hollol rydd, os na fydd i bobl Mertbyr Tydfil 
ethol Mr. Henry Austin Bruce, y bydd yn 
warth oesol iddynt. Beth sydd a fyn crefydd 
ag etholiad? Dim. Mae gwaith rhai o Ym- 
neillduwyr Mertbyr yn dwyn materion cre- 
fyddol i'r front yn ffwlbri perffaith, ac ni 
fuasai i un gwleidyddwr, yr hwn sydd yn 
gwybod dim am wleidyddiaeth, o John 
Bright y cwacer, i lawr i*r glowr Calfinaidd, 
feddwl am wneyd etholiad yn bwnc ere- 
fyddol, ac yn faes yr ymladdfa rhwng £g- 
Iwysyddiaeth ac Ymneillduaeth. Mae Mr. 



Brace wedi bod yn oynnrycbioli Merthyr er 
ya pyintheg mlynedd. Agorwyd y Senedd 
ar yr 20fed o*r mis diweddaf. Yr achos i'r 
Senedd gael ei galw yng nghyd mor gynnar 
eleni yw y rhyfel yn Abyssynia. Darfu i 
Mr. Gladstone ao larll Russell wneyd rhai 
syiwadau lied bigog, y eyntaf ar y rhyfel, a'r 
ail ar y Ffeniaid ym Manceinion: ond ni 
obafodd larll Derby ac arweinydd Ty j 
Cyffredin lawer o drafferth i'w bateb. Cy- 
tunodd y ddau dy mewn perthynas i'r Araith 
Freninol. 



ENGLYN 
A umaed wrth wrando y Parchedigion J, 
Griffiths^ UdndeUo, a H, Jones, lAan- 
gunUOy yn pregethu yng Ngwyl y Cynauaf, 
yn Nhregaron, Tachwedd, 1867. 

Llawn o dalent yw Llandeilo— enwog, 
AV doniol Llangunllo, 
Eoeyl ban i'n dwyn dan do, 
A dan gerub diguro. 

lOAN MrNTW. 



AMRYWION. 
Y Llais -Dyno/.— Dywed Mr. Boncicault 
fod dyn, pan yn llefaru yn groew ac eglur, yn 
alluog i lenwi 400,000 o droedfeddi o awyr 
ft'i lais, OS bydd ei ysgyfaint mewn cyflwr da, 
yr awyr wedi ei hamgau yn briodol, a'i lais 
yn cael ei gyfleu a'i g^^feirio yn y ffordd 
fwyaf manteisiol. Gall yr nn llais, pan yn 
canu, lenwi 600,000 o droedfeddi gyda'r un 
hawsder. Wrth ganu, defnyddir y Uafar- 
seiniaid yn fwyaf am ei fod yn angenrheidiol 
arcs ar y sain, ac nis gellir parhau yn hir ar 
y cydseiniaid, yn arbenig ar y rhai mudion. 
Ar y llaw arali, wrth lefaru, yr ydym yn ym- 
ddibynu am eglurder ar y cydseiniaid; ond 
nid ydyw eu sain fer darawiadol yn teithio 
ym inhell. Pan yu gwaeddi, neu pan yn 
llefaru yn yr awyr agored, yr hyn sydd yn 
nesau at waeddi, yr ydym yn bwyhau y 
llafariaid, gan lusgo y sill aoenedig ym mhob 
gair; ond yr hyn a ennillwn mewn sain yr 
ydym yn goUi mewn eglurder: coUir grym 
ymadrodd mewn un donyddiaeth, am fod y 
grym hwnw yn ymddibynu ar yr amrywiaeth 
ryfeddol a berthyn i gynaniad pob cydsain, 
ac a drosglwyddir i'r llafariaid cy ssylltedig S hi. 
Nid yw dau fil o leisiau yn canu neu yu lle- 
faru gyda'u gilydd, yn cyrhaedd ym mellach 
nag un llais. Gallant lenwi ryw gylch neil)duol 
yn llwyrach ft'r cyffroad neu'r ysgogiad a elwir 
twrdd neu drwst; ond y mae gan bob llais ei 
effaith briodol ar yr awyr, yn ol ei nerth, ao 
y mae yn dystewi o fewn i ryw derfynau 
penodol. Mae ail lais yn gweithio ar wahftn, 
heb gryfhau y eyntaf, ond yn hollol wahan- 
edig oddi wrthi ; yr un modd unrhy w nifer o 
leisiau, pe byddent 10,000 yn gwaeddi gyda'u 
gilydd. Pe gosodir udganwr yn eu plith, fe 
glywid sain ei udgorn mewn pellder lie 
byddai Babel eu lleisieu wedi marw mewn 



Digitized by 



S80 



YR HAUL. 



momnir; eto, yog nghaDol t4irf 10»000 o 
lcici9a« Di fyddai uin ei udgorn i'w glywed. 
Mewn ffordd o eglurhad: dm gall dwy fil ja 
ddyoion daflu oeryg ym mhellaeh nag y gall 
iin dyn. Mae yn wir y bydd yr awyr yn 
Uawoaeh o geryg am ychydig bellderi ond 
deuant oU i lawr tn mewn i gyleh frauadol. 



ESGORODD, 
Philifpb — ^Tachwedd 24, priod Cadben 
Grismond Philippe, Cwmgwili, ger Caer- 
fyrddin, ar fab, ac etifedd. 

PRIODWYD, 

Lbwis—Howslls— Tachwedd 10, 3m 
Eglwys Saat Pedr, Caerfyrddin, gan y 
ParcbL Latimer M. Jones, y ficer, Mr. 
Thomas Lewis, cyssodwr yn swyddfa'r 
Advertiser, Abertefi, k Susan Martha, 
unig ferch Mr. Charles Howells, Wood's 
Bow, Caerfyrddin. 

HoRTOK — Down.— Tach wedd 20, yn 
Llundain, gan vr Hybarch Archddiacon 
Williams, Caerfyrddin, George Horton, 
Ysw., mab faenaf L Horton, Tsw., Tstrad, 
ger Caerfyrddin, a'r Meistresan Down, 
Fulfaam. 

BU FARW, 

Bbtkon — Hydref 28, yn ddisymmwth, 
Mr. John Beynoo, liangwyryfon, ger 
Aberystwyth. Bu y treng^ig yn Uafurus 
a sefog iawn gyda'r canu yn Eglwvs 
Llangwyryfon; ac y mae ol ei lafur i w 
ganfdd yn eglur yno yn bresennol. 
Treuliodd hefyd lawer o amser i addysu 
y plant mewn canu; a deuai i lawr eym- 
maittt a dwy a thair gwaith bob wyUinos 
i*w hyfforddi. Hawdd dirnad, gan hyny, 
bod galar cyffredinol ar ei ol yn yr Eg- 
lwys ac 3rn yr hoU gynimydogaeth. Y 
dydd Gwener ar ol ei firwolaeth, hebryng- 
wyd ef gan dorf o'i gyfeillion i wneyd ei 
hir gartref wrth ymyl Eelwys Llan- 
gwyryfon; ac yno yr erys hya nes 

Defiry*r marwolion llygradwy a mud 
Wrth lef yr archangefyu niwedd y byd. 

Pregethodd y Parch. M. Evans breeeth 
efieithiol ar yr achlysur yn yr Eglwys 
oddi wrth eiriau Sant lago, **Uanys beth 
ydyw eich einioes chwi? Canys tarth 
ydyw, yr hwn sydd dros ychydig yn ym- 
ddangos, ac wedi hyny yn diflanu." 

HiBAETHLAWN. 

Davies— Medi 21fed, yn 89 mlwydd 
oed, Dorothy, priod Mr. Griffith Davies, 
Bryneithin, Llandwro^. Cyrhaeddai ei 
boedran unedig hi a'l phriod dros 180 
mlwydd; buont yn briod am 63 mlynedd, 
a thrigasant yn yr un annedd am 62 
mlynedd. Dodwyd ei rhan farwol i 
orphwys mewn beddgell ddestlus ym myn- 
went Eglwys Sant Thomas, Llandwrog, y 
Gwener canlynol. Darllenwyd y Gwas- 



anaath Angladdol yn effinthiol gan y 
Parch. D. Lewis Williams, A.C« ' 



Llanwnda a Llanfaglan. Yr oedd ir yn^- 
adawedig nchod yn nain Va gonebydfl, 
Mr, D. Griffith, Capel Curig. 

EDWA&DS^Hydref ll,^yn Cambrian 
Place, Mn William Edwards^ cigydd, yn 
74 oed. 

J0NB8— Tachwedd 14, yn Heol y 
Prior, Caerfyrddin, Evan, (mab i Mr. 
Benjamin Jones,) qyssodwr yn swyddfa'r 
Latuxt, Llundain, gynt yn swyddfa'r 
Haul, Caerfyrddin, 28 oed. 

JoKBS — Tachwedd 7, yn Uchelrodfa 
Picton, Mrs. Bridget Jones, gweddw y 
diweddar Mr. Joh Jones, masnachwr 
priddlestri, yn 80 oed. 

JovES — ^^Tachwedd 23, yn Upper Baker- 
street, Llerpwll, Elisabeth, gweddw y 
diweddar Barch. Thomas Jones, ficer 
Llanrhidian, yr hon a berchid yn iawr 
gan ei pherthynasau a'i chyfeillion. 

Morris— Hydref 28, yn Uchelrodfa 
Picton, Mr. David Morris, ^ynt o'r Nag's 
Head, yn 80 oed. Llenwai yr ymadaw- 
edig lawer o swyddi pwysfawr yn ystod ei 
fy wyd hirfaith, a pherchid ef yn fawr gan 
nifer Uuosog o'i gyfeillion. 

Williams— Hydref 24, yn ddisymmw^Pbt 
trwv doriad gwythien, er galar mawr i w 
deulu a'i berthynasau, Mr. David Williams^ 
ceidwad Uythyrdy Pembre, yn 48 oed. 
Ar y 29 fed, claddwyd ei ran farwol ym 
mynwent Eglwys Hynafol Pembre, He y 
bu yn gymmunwr am lawer o flynyddau, a 
He y gorwedd Uuoedd o'i gyndeidiau. 
Ym mysg y dyrfa a ddaethant i dalu eu 
parch olaf i'w gofiadwriaeth oedd y 
Parchn. H. Evans, ficer y plwyf ; J. Griffiths 
periglor Mynyddislwyn (nai yr ymadaw- 
edig); J. Gower,Tondu; a H. Evans (A.), 
Pembre. Darllenwyd y gwasauaeth gan 
y Partjh. J. Gower, yr hwn hefyd a bre- 
gethodd oddi wrth Heb. ix. 27. Ferthynai 
Mr. Williams i hen deulu eglwysigcyfrifol . 
yn y plwyf, a bu yn ei swydd yn y 
Uythyrdy dros 17 flynedd, ac yndido y 
mae'r cyhoedd wedi colli gwas da a ffydd- 
lawn, a'i deulu gyfaill ymdrechgar, twym- 
galon, a charedig. 

Williams — Yn y Persondy, Llanrhydd- 
lad, sir Fon, Hydref 18, yn dair a 
phedwar ugain oed, Mr. William Morris, 
gynt o Fryn Match, Llane^ybi, sir Gaer- 
narfon. Yr oedd yn dad i'r Parch. 
Morris Williams (Nicander). Yr oedd yn 
un o'r Cristionogion mwvaf cysson 8 
n ei oes; a bu farw mewc 



difrycheulyd yn ( 
llawn hyder nydd 



yn ei Bryniawdwr. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William Spubrsll* 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on 8atar> 
day, the 80th of November, 1807. 



Digitized by 



Google 



avm.tr 

A^ 



lien dtronftlt, 



.hu ^r.'J illLlHl.- i-l i\Mii',i\iry, Mil 

St, rcter's Cburoli* aud a tiew aliin 

tfi^^nt f ho restmw^ ' ' ' • 

Infirmary, The an m 

de«!tiN>iJ a 

Libcrrilmu ^ 

rcr 

Sr 

ttr 

11 K 

CI- 
fbi ..^ 

ml 

iti^h it I 

tin 
lit 

ii 

proc<>od* of 

tin- 



i LL-.^ llUl ■ 



[ 

-to 



►J MUd tl*o \ tc4ir of 



.id 



ill lmvt> tu tl' 




til 



to 



Digitize^ 



out hour 
<i2t. It 
it Wit! ! 



vd fraoi tliL^ lit f J bail 

1 r , , rf-ilr-r- i^f fnnrit. L.- ■ 

fitli 11 «|>ecio8 of iiouti tbt' 

Or, a htliv UiliiiT, * K 
Dayoreleel*' Or— **It m tlic 



jt Til 

tif r 

T 

of ^ 



Up Goim<;}il coJitiot isnbmit tj 
jiMi ^Mii LMit full to mrrmt it Mr, \V 
rmerly of King-itroot, chtiudior), wm elt ' 

,!i....>e,— The r ■ '-Tiij Be^r^' ' ' 



ENWOGION SIR ABERTEIFL 

Gav gwynionydd. 

fig 400 A 500 o Einwogion nV cvfnotl htirrn*!' 



armai^tiirn Chtontclc, 

AND HAUL ADVERTISEIU 



The **8tandard,»* the Bishop of St. David's, and the 
Welsh I*aiT^-nn -.^ \^ • • \ . ^ -'.ri - • ur- 

pH&cil to vftii iot 
from a review m ibc^ otandardoi Mi\ AUitthew ArnoL-i work ou I'iie 
Stnrfy of Celtic Litomtum,'* m whicsH lis ig rnprh*?entp(l as nttriKintitisr to 

■ ' r>iivid*Ei sentim^DtH cm tiia r I ' 

iiip hriH not hitiierto heeti ^ i . i iP 

w riius thus (the 3 ourw);— "Th* 

* ■ .'. not ttt. 111! t.o auf^jLT'.-/. . iM. ...... uf Olympitt Eihi --i .. 

iwnltit^ido toutsljod by tUa diviud Uutue mud hangiog tiu ibo iip« of i*imlar. 
If niMu r vTi jfud tlio triUDiph t*f tho prnstuo pmf-tim! Saxou, tin T 
'Cti»D of aa eothiiaiaBm which the fii^ltfip of SL i 

■ . .:id , • a lit. ► :it 11/ L' wUicL /«? iliidaim ct» tmshj tiud i t ^ 
which Ar tfdtfjffi fia n // Few pei^otj* would think of <j 

and fewer eiill wonhJ Imvo iucihtios for ti if,, s-.-i.r.oy of Uio pi.>ut- 

tioa A ffsftarenoe io tlic work criticised lat the tmeauiDg 

of the piwssage h\^-- ' > nitirelj pervetlcii. Ihiia AlaiUiew Aruold has 
written *'Aa \L : \t^ no don lit a WwA of Olympic nrinctinfi'; and 

tlmt the commoTi proj,Jci of W ' ' ; ' ' ^ vb 

somethiag Greek in t\mm, nomr t i 

(I am afraid ono n ' < li in thr o 

ho frmad. Thia li. , i on has h^ . - , ^1 

' lop of St, David s and by tlie iSnfanlay iit^vmti'; it is jutit; ii 

: i thoati who pursued it merit our host thauka. But fron- . 
cireiimistftucea the yaarladi>o meetiu^ wtia, aft I have rfaid^ such aa 
nH to siiggeat idefis of Olynipla and of a innltW i^ii ti n- j.i ii by the n 
flarao and hanging oti the lips of Piuiiar. It i "id the trnimph 



of the prosak practk 
enthusiasm which he 
lage wfaiel i 
uot tl 



of 



Fil'e at i- 

at Hie riSovc ^ 
inh: . ' 



and tho i uitinction of ait 

fWjtitiouHj a litoraturt \Thich he disd^iri& as 
'511 " It ia the fictitious prmtic 
d, that Mr. Arnold presents 
Vi u uiL' miwiJhrig U) littnbute this iJvr^ltiig 
[iberate 'jisingenuoumieaB, but prefer vitjvvibg it 
■ rror in<ulvertontl}r fall' ' 
''i from ihti light (mi\ 
d u toi F into which hti hajj 

bef>!i go I ■•H. 

■.,a 
a 



leitrnm^ the • 
fishown on bui i. 
engintJ-houtte, by one of tJie me 
had prohftbly been cair r-^ i - - 
hours previoudy, whi- i 
Btren gth. A ti ak rtn v- . i^; j i u a . . < i j a i 
gruat un atietjudaucy lo adridt of t^. 

; proTed 
Ui, 1S67 



of the cjrigiwi*-hn' 
■ n to otbt 1 ■ 

.1 Byii^gt^ii-^ 



nr Mhftr f!i« oM town rtijr^r 



was by somw cii 



«U(3h as 



ADDYSG CRISTIUNOOOL, 



GATECISM EGLWYS LOEGR, 



McwQ Tri o 
Prrbetickri 1 

CAi 



IS WIIJ 



3? dTSHrir HDri'ff iian^T 

t 



silt Carmarthtn Cfironirlr^ 

AND HAUL ADVERTKSEK, 



nr tin, 



t 



•.Ui'i ktj tllL'. lit 

foil, jvrcachod from Joliii ix. 4 

y their ! Mr. 

oou Sei Uio 

nu The IcHeons w^re rc i^iM 
e Bev. J. N ' ' 
fiY K W 



JVom tlie let chapter of tho Epistle to tli 
It. EvauiJ, of Lktjdebie. The RiJV, JoliU r 
ThiJ choirfl, eight In mill 
Owen Dttvies (K^ > ' 
musical portion 1 



1 bo 
iij by 



and tit^fectivi}; 

The Npw niitircli. — ^Tbe oon-'nuoiv tS V:v 
of 111 w in coin 

I of tbt I I WGok* A p^ 

yiet. It ccnsifiicd of th« Mn^vof ami other Dj 
Coi|fMLitiuii in ihclr robes uf oftice, u goodlj nut ' : i 
ttaiitSj a gfoat many Qlar^r from the tnwii and 
ioalsv thf ' !'■"• ; ' ' ■ 



Ti 



The {tvoc 
l( ti!i*ati* and utb^ 
DnH, where mat 
trj arid si 
Bopla 



7. Juhn 



4, tho f 
1*1 ' ^ ' waa laid I \ . 

^d.^Tht! kJll; 

1 iinpod, oil 

ll tin J 00 1 

uu».i iQ the pt' 
nectfrd with t! 
n iih lUe matt*rinl • 
K3ed. and aevtinii n 



ly read. About mkHay, ib^' 
Nion to thn FavilirsTi, prrf>pdod > 



JUoruh to 



the ihUl 
tlinn brass bm 



€He Cavmatrtlitn Chtonirlr^ 

AND HAUL ADVERTIBEK. 



The Bisteddfod — Tt t9 wnfirli^iitly i?!tT>»-^ctod 
the 

for the Borrmghj aotl Cbftinimu of tb© Court of Qaarter SossioDfi for the 



tliat this national 

■ ■ - ■ ■ ■ ' ■ ' ' ^'te 

nga will oxtf utii—Oti Tueadav, t^w^l * MA'. Ilir Car- 

;to; ou Weilnesday, J. Jtihiiea, , of Doku Cotbi, necorder 



T of 

he 

■ to 



Couoiy of CarmtirthtMj us Tfuirsday, tlie Eev. J alia GriffitbF^ 
Noath^ iiud Chmmm • I Council; ou FridAy, H. L I 

of Lluthr Lleatn, bx iJi^ii Ajj^ rni far the Couoty of Camiai ' 
Pavmon, deiiigued and targeted by Mr. Collard, is mocb [ 
M ^ti H never lust night of by Its buiM^ ^ 'ugth of oonstriiL.t.i 
: th*3 purpose coutaiiiplttted hi u ru 

InquOSt.^ — Aq itiquest was held at tbt* Uiuldball. 
iSth, on Tie ST of the body of John WilUat]i^, a l?^'! «if ' 
mlm was acGidentiUly drownoil tho pro' 
the river^ iie»r Pcit-bouso quny, while oua . r ■ . m ^ r ' 
thfe quay. The Jury returued n Verdict in accordance 

D, Jn^u ^ ' M*P«» with inn iitjunl '"^ lai 

merite « • iUooM, votf?d in favour of t i i ir 

tbt li uf Qir Friend ^ Im 

DUt:i- ' . 'if hi:^ -its, who 
fepuIjiiCtio |M 

matti^'ra,, tiie < ■ • ■ . ' . . 

Oammunlcation with Ireland-— A eiptjoial meotinjj of tho Towu 



Mr. 



liSdor 11 politioLj 
1,1 coQirouuimvttoo 
Hraft potition v 
Coo noil lor M ■ 
?i, wbich I! 
I' ward B Ki. 
3 sdive to l\m tidvao^ 
Shntild thiy prnver ol 



-•rvi 

■MO 

' 'or 

d. 

nil 



C^uci] was h^ld Jill " • liSdor ii yotitioD H ^ M 

Gorernmcut in favoi • 

Wuli' ,1 'I,. ^- = 
wit' 
our 
not 
of ^ 

mib..- .. ■ 

ii in tiut iiopos'^ilJo it may re 
Ifl ti tJ , 'J^ he ! o rj 1 r p; of (J v 
town wdlb- 

of the ahuL^ t u ^ , . . 

Faddy at n glaiico wili stjo implies ftbiuid/inefj uf olothitig and food, .ind 
greaf^r facility will allbrded to frssb hordtjs from t-bo land of potfttnos 
to emt in their lot with Ihij Bpofumetw of tbn ''fttiost pizzautry" in Europe 
alrofl^dy domiciled amriOgi^t us. 

The Parade*— At tbo QnnHeHy M'ot^tin? of tliii Town ConntHl* held 

W" '- • ' " '■' ■ • ' frect* lotil^ -.or- 

tuii! ■ . • in a i.-p. 

fnitn the rut nd 
Oak iti Pr; vor 
ftg. Ii. I'bo nubjetit 

revived when the ooauutUors are in a nti?ro ^rotu'ji^' 



Jd I- 

the iu^.'K 



5ASGLIAD O 254 O HONAtT 
EGLWYSIG 

KFIAD NEWYDD l; 



Is] 



CONFFIRMASIWN 



ANEBCHIA D Eglwyswr at leuenc- 
tyd ci Blwyf, mewn perthynas iV 
Cadarnhad, ncu eu ConfilrniasiwiK 

Prii 'ft UK, 16*. H '••ir'. ^n -'»vi<d u ^1.. 



AtLA>' O'U VrAtiU, Pill* /ii. .Li.\::., : :■. .ii. i.t:w^ , . ■■, i. i'.. 



MABCHNAD FISOL YN NHBSGABON, 

iDiicli Q Gyunyrchion Amaethydflol, ; & Nwyddnu ereill.. 

Derail, : 

A i 

Vii iM iu£ , ci iijii U.i-i iif, lu r- 

iIi.CUiJD Hi AllACil. 




PELENI HOLl-UVVAi. 



\ ' .: - ■ , 

pUtA, Dim t»iwJ i 
g\in?rihiiui i mwi^nf i > . 

Anliwyld^rau Benywca 

' ' ' . , . . 

liloiieuog. I 
gwcrthfkwr. 8 



Bill' 
Bl.- 



Girl lb Cuflf i .1 



W. Spurrell, Cy 

P 



-- 

WT, Oar 




-: * z c = e 



I 

1 

t 

Sis ^ 



I 

It J* 



l-l -.1 







iVml tbat 4aj tii thw InRrnmrf, hmn injuritiii received on tlio Carmartb^ii 

litj,! r.,^-. P.i'v-^ ^i-, ■ "r- - r, ■ --n-i-l.i ■--f,'.-. Tr ' r"r r 

lb. 



iACJlAU 1 W GAEL AM OND VCHYDTG. 





NAINT HOLL,OWAY. 



MBfiilim & Bi^nan nolfnnn. a Chlwylku crawnlljd n bob mfitlL 



P 

in. 

Cyleirimliiu^ tin ft y \tm am Aj i,^ vuu-.'u, j liiui 



Flieieui PurUttol HoUowsj . 

icjtlyifliiilMii mi ifwfr 



j^a jvw jtfr fsehattm cftnfymot 



Digilizr 



i^SHtSrflitn Chi 

AND HAUL APVEHTISKR. 
Oarmartheii 0^^amma^ School*— 

Public Works, ii^^^ i- n, L.uni^T beM ita quarterly moeiing oo 
tW 13th of Fcbrimo^- ♦^^^^J^ ^ difficult tiisk to coroprosa a reocird 

, , .1, ^ r M * , r f n. r . ,t into the gmnll Aphm at our comTnnnth 
I .fed. It fipiimrti that a ct^ti i i i^i 

( fia proprietor of the prcntuHL-. .^f -ho 
for takmg dowa a part of the home 

Ml iiM r.O ihtJ lriS'-''l- ^ of 

. tho nyrveyor 'ij 
.l^ratfVom ;- that a uu. 

.b.v. .00. It is getK..n^. ..vr- ' ' ■■■■ ' -^^^^^ '^"^^^ 

Uloed by the mxi quarterly nw^img. ^^^^^ 
Attention ^ri^ r Mloii to th^ pvecanoue etato nf a row of Bymmor^ 
t he Lhuiellj A; Llaudilo ' ' ^h 

f.' UiPir roots; but - ^-^^ 

rty, — oneotTiLi 
vj.,., another that i - -i'^- 't, 

;i prea^nttid to the ( -^u, which tiguio 

,j _tiit r f ■ as (rery judtci4JUbi;y an qjpeii, rorhaps 
^^(j to i\ ltd they Ktand upou wilJ bo determiuod 

ng of tho Uuiiud, should the trees bo standing atv^ f 



placeid in jeoi 



And anni 



The eo*;roa ^ ^ortb Par:' 1 

iTitii-^timi to rv... '>Ti h.il.- 

\t is nut i 

i.i .L.. I -it ion for 1.1 • 

it Od aud S( 

tlie liu-.T '-ir fifty v-;m, 

but whir (.or of the 

debate to.ik i^Lic proponi 
diBCOVory that fi y ' to out - 

ptlgr-.r 1 ..-o; but IIM l'i.!.-UiOQ WftF: I'!' 

cart. whon tho propriety' 

u now ha n^me'-i -ut, 

! tht' Cotmeih RtiVertil r; 
tiovne dajb m thm work of liupvv r ■ t,. 
tfiTvnn of tl\n opportnnity for n 

rii hi>dilj ti • 
^,1, , ., , ,.. tin nr iioi'' 
eaid fit^nt I** 1 



i fif twrj ' 

TO, A loog 
itod \n the 

4 the felhiig ot tho 

^ -, r!nin^^:'.'d fiin mind. 

tid for 



lie 

it x^uui'i 



and the i 
' >\y it waa kMii i 
l iiat a fir-tii ; 



yard 



Id 



to 



them ftjr dor 



ai b© dug out again hj t'uur ot 



6tu UbotirerH wht 



MABOHNAD FISOL TN NHKEGARON 

Aft y ' 

math ' 




Colli Chwant Bw 



li Hertli 



toon y puDi c*lon gurU4, a h^ill titloiuriau s yi^^^t ^^'^^^ olltluA M mi imt^ « 



Mf.,, ., 



• rlLUi 
mil 



Site Cat mattfitn Ciuomrlr, 

AND HAuh ADVRIiTKSEH. 



Til© W^tTlWt ttrtiTch, till the rtoni? of tfir y»^r* foi'i been reTtiofkal'Ty 

JiiU^' iw. ■J'-j.-t. • .1 1 ..-.v I , ■ ..■u:- .. ; .1.. ;. .. - r, 

Hiary 4th, isi 13** Atttfj a f«w days, a timw commimced, 

[xtmietl witb ht a .v i un, oLTuirioning 4 very pun Jiidcrti bit* Jlrtr^il vfrcli 
arcely subsitled irheo emm tiud frt>*l agiiin iippeared, a e 
t- rinM7 I'l close tbe r-'-^T- - ■ ^^m.-'hcv rmlj pi-evented by tHt- iuj^n uies 
iig oppQfi' , wbJcil wure takcin mlvmitu^e uf 

UtiiiiiTs wbo were im l Uvit^iitiki by itic tnelaiicbidy t»ceurrence in the 
Piirk. 

e F' ^ ^: ■ - ^ • • ■ 

Mid or in tkoBe wba bavi 

111* ^I^Hlr-rlrv rti "t'Uit:- ■ 



biliiy to b« caHod on ta t«?»ch <^ 
ii|*bt tQ be no difficult v i i 
^yiii c<)na7din-iTig ihi* n 
cir tyhitdren from adistsiju tf, iUii i \n- r h u 
mice is not dam In tbut reispcct, it i« not 
aTltj'ng. The trustees tommpnmi tfi' 
vc of thulr di^trtmrnuiUm to tIt:tL'at tl 
c ' ' ' H not for tbe pri 

II, a a tiicv ^^t 
i jf tbeir p ' 

thools. i\ ^ 

*i?mflii wUo it turnetJ out wa* nu« 
fi for rTj'Jt*tiTi7 ri oa^tive ■ 



:.u.M i>| M-h,c.y Of a bu' 



tbo mft^; 



to tlj*^ body, Tb 

I , iM » be (fcVoidttlJ by lb'- l^l:•^^■^ L.i.c^ 

l>u«itiet*8 V ' '^/^ hauL Tbc public bavc a n^hi to know bo*- 

d; and iheri? i« nothmg ia br ^ ' * i, n 
ii^ rnwn [*aiincil nf <JVfiding imii 

Ittrlc: hn$itieM that u iimv \u cmmuiiicea lioiii 



e iatal Cefn ; . . unds, Tvjt!s<l 
ich proved di^usti^oua to miicb bL' 
IP .' if- ?! milor, and a boy wr rr 1 
rnrtf tu Uie atoriu, 
iija\t' i^raw ptit to %m hm 
Id poor wonirtQ*8 shawl, wtui 
in muibiiig tij ^ 



nor <?a/i, of Hull, buloa witU iron, mm wi 



personal bi. 



MAfiOHNAD VTSOL YN Ts^TTRFaAKOTT 



An y MAH iirjj o H^vn 



AACHAU 1 W GAEL A 



\U \C11VU1C.. 



KNAIM llOLLtOVVAY. 

€k»6sati a Btoeiab Iktltuns^ a Chtwy&u erawnUyd o bob nt&tli. 



V 

In. 

T" 



■f *iuri i^ii<J JjI^ ■ 



Bf Mitff 



llftiitintt»* 



Ar "Mill 



AND HAUL ADVEllTrSICR, 



Winter Evening^^ Entertainments.— Tliree series of public 
rm*^inL ' hr. r^n i^ed witfi if t v 1 1 n riUl mngic aiid sioging» Lare beeti 
got 13; ininisteri ii rflorcfttion of th*< good folks of Car 

mart). gJoum ji ilu i.tntcr. E*ich ii* ttlan hitendetl to md 

in rru r a bemjvolpiit purpoae* ao that two dtesimble re&ults are 

at 1^ hv i-nt M r n J, M me uU utiliTied tbr Um future 

a fl« well riotjt^ t)f thoBG who det'rrtj tbem* 

utfl projeyttnl by the vlcitr and 
t^nl hjp tht* Citrmftrdieti ChonJ 
CJii^iHi HiL tij ba du^ \ wliioh i 

Ai>»1 w hie 1 1 eu tiRifjt f-i',, 

iJir J, J, 1 M T. 0, u.d 

Lord liibhup of St. Davni s Unv. f 
ttion will ijraw^ future iisHcuiblies. 
n tho funds for iht' New Ciiurdi in St, i' 

irol of Archddftouu WillLums, whu bait th. , , J i, i 
i|uatlrillij liautL, conaiHtitig of ftU |)6rson8» mcmljertf i>f tiie Kanie fcamily, 

who we bcUtive owe th<jlr inuhical r [nf iti . nti -r )v their own l ac l 'd 

dibgence- The third aourae le i> of a cois 

i I f .f i-d fur tbe joint br . uy ail«l the i.if . laiy 

11' ui8tiMitit)iJ It is I that nmh ba« been a 

r 'ut afctendanon \iv\U'^ i i. u iunuana largo, and the per- 

I'iie i fod.— A larga oiootin ' ' of 

C50usiiU?nrrj jiuntmu druwn up by i the 

.S3 ' ^ M t.Ue liHli uf DG(34jmliLr. ( for 

ily appmvod of lujd tlio jn 'uiut 

(i| ' ' ' nit to rtiltn iiiu 'ttJtjt 

dii. ... ■ . . . ..^ ... , . . . ..L 

permaocut Taluo. 



PREGETHWR TEULUAIDD 
PREGETIIAU 

A& WAHANOL UKSTVNAU. 
Parch. HENRY H. DAVIKS, (PiiKEmN), M.A.. 1'h. D. 

P$rt^l^ ttlm%gm4i Unuirtlfin^ u LtaaiJItMngft-Tifn-Si^twjf^ MtL 

I'w gnel yn rwyddfn'r ilAXtt, Danfoalt ef ytj Tbytid draul^^ trwy*r 
itr ddtibyt ' rib 5^. o stamps. 



/Google 



AN ENGLISH-WELSH PRONOUNCING DICTIONARY. 

V WILLIAM SI'CRI 



Wels Ji-ii uglish Dictionary. 

UY WILT. I AM STIBRELL 



Thm TWO WOBatS fn On a To1iibi#« clolh 9«. 



II Wii fvUiub iiiis mt-i witL 



-I' ' Ifll .iM, ,.r-f IMI. .vf I?, I 



■lii. 



CjrindfntliaR Traethodau Ef^; 

EGLWYS CRIST 

Kftti Hf'^vnKitj Atm YiiiJ*dat*i i»g Vmii^LlUtaiititJit «? Ymur.n p 
[iKYiiTifti Afia^Arr* 



MARC HOG C R W \ DR Al> : 

Y PARCH. D. S. JiVANb. 

CAERFVaODIN: W. SPURREM.. 



11 



3 



4 



W, SpurreU, Cyhoeddwr, Caeriyrddin. 




5 I. 



= 1 





i ^ 








ll 


.r 1 







ST 



i 



r.. -i^ ' ■ 



2 e 
I c 



2 



5 i- 



*5 ^ C "5^ 



Yn diiibrioioti 



Hymnau a Thonau y Parcli, D, 
Evans, Gorris. Machynlleth. 



The Oheapesi and most Moderri 

i!iCKlPJUKE COi^lMENTAUv 



Tnr. 
Ml 



in 4 V 



EGLWYSIG. 



AT. 



.1. 



*r oi LiiH 



SEPTU AGINT, 



BBIBL SANOTAIDD, 

Ya ol Cjiieitliad f LXX. 



Djwcd rim o Urif hmtmoa Cjinnt fttl j Gaolyii urn y Owniih 



T»Itie, unci 1 im - 



* Vtmr 



*' MY Dkaji Sia, 



hav^_^ bp 



gCS bir':i- 



<^iir imtionality thfj better. 

**I ryifiiiiUt my elejir Sir, 

Yours trul,v, 



t HATE nMid Kii. 1. (}f LXX, and 



'T}>- TvTv T'vRT' \MiTr'^v. 



' cry trttly yi>iir" 



1,1.' Ms*. 



♦ It 



trfinKliiiioti of tha ^y ' 

\i h-. .•TT>r''S« Mil OpltUOJl. I -..-I i.i. i M ■ -I- . i- . .1- I '-'xj.-: v. >i , ;. n.i,^- 

I The iubout Mid uUXits^ ui thu Ediuir aJI will ri;<xjg^MUiv wtio 

1 ;iti ihc b£>Dk. 

"litjii, fier» Mtt'i *1etLr Sir, 

*'\&ry fnitlifiiijy yf^TttB^ 
'* Rev. B. Andmwa^ CHARLES WILLUM 



Ar wertb gan y Meistri W, Jonos, London liouae, Llanfrotbi?!! ; Pa try, 
Ff<Jartmiog; E. Jones, Portmftcloo; T. Htimf^hreva, Glan y-^Ji^r, Li?ir»f«lly; 
a Spoirel!, CuertyTddio. Gallir heiyd gft.©! gaii boll Lyfrwrirtturyr 
Cytnrii. 

SPURRI:TT fTHOEDOV'Tr r \ERFyEr>ni N 

Digitizec 



YR 

HAUL. 

lONAWU, 186T 



HAUL A u^^oah aoLMmaJ 



J9 




11 HALL 

fvo^np TLyfrwerthwyr sylwi fod yr Ha 
yn Llundain gan y SIkistriaid Kr 

2S r>!. n r>3, iWraoster Itnv; 



ii dTf^lrDr DUiffti ant: 



.B^i HAKRS V KFYDn OH JGOL A 



Y CYFAILL EGLWYSIG 



LU^ yti \h 10 



LL. ARGRAFF\ vERWH. 



RmF. 122. a ijfres (fniriiirliitin. Pws 6c. 



H AU L. 




'i 1;' N A i LiiLilt^.'- 

riT Kimi A*l Qyt A*r ■ 



Y CYFAILL EGLWYSIG 

f*rl«i Otiiiiiii J inis. 



of 



i JU' VRfJOIN. 



TALI AM A U.^. M, , • D. R, C^rd . Tm,; T L U, X B. i 

\ui>ivi> i Ljfrwcrtlnv'^ • -- 'm * n.r| yr Hal i 
jrii Llundaiu gaii y m . . . Kent 
23, 51, a 53, Paternoster How 



uDtt wbo ft 11 (J 
lout the 1 1 ^ 

It <ua} ui>ij 

PttterooAeur Uow, Lr.> 



7 b oblaiuitig tbti 



aPURRELL 



1>, CABRPl'i 



Rmr. 



HAUL. 



I'r 
\ 



ii 

'1. 




WASANAETfl 
KOtWYStO CrMRt 



CYFAILL EGLVVYSIG. 



F R E s ^r E w 



yn lie 1^ fel o*r h\mi\ 

yng Ti man iir bypcmu o 



Yr 

Y ; 

Y t 
On 



SPUBRELU CYUOEDDWB, CAERFYRDDIN. 

'TALTIDAV.~T> .T . TT . 3*; E. V., He.; E. B, P., n t s :^ 
Jutio, 1867, 



'YR HAUL. 

Bydbeb i Lyfrwerlliwyr sylwi fod yr H.vi. j i - 
yn Llundain gan y Meistrxaid Kent jCv Cyf., 
23, 51, a 53, Paternoster Row. 

Per»*>ns v ' ' m obt:^ 

Carmanbcii, will btj > , 

tude, U i ^, . "1^0 of . 

Patornosle? [iaw, J^Miidi^ti 



W. SPUUILELL, AHURAFFYDO, CAKRFV 



A LIST OF BXTBSCIUBEBS, 
BRUTUS TESTIMONIAL. 



That 1?^ lit n, vrx: ari r.iffiS WiHhnp 



.mMt) ih% End of 



iiaugtJl' 

1, ,^ 

iM|;^\j-tihi ... 

„ ,Ti>i<'p!^ T!ttj|fJii»tf^ LlaiiwrdiWfi ,. 

„ Ti*>?>miift Rowlrtiulf PemiMri? >r ^ 

tjjiTion Wntlimi.^, TJjiftfv 



ft 

u 
II n 

out) 

a 

2 2 

3 t g 

2 

1 II 
J S 



■l 














% 


1) 


(1 






I 


1 


{f 






I 


1 









1 


1 


11 






1 


1 





w 




I 


I 


a 




i.vr 


I 


1 





V- 


■Ir 


I 


! 









I 


1 














(J 








[\ 




1' 




i 


a 


a 


}, 




1 





ti 






1 


















E*Tt W. WUfnnr H^rn.T 



10 

- It) 

in 

lU 
10 



Tin 



J. r 

0. 1 



J. <■ 
VV.J 

R 1', 

T. ii 



JO 
10 
• n .„ 10 
■Ni lU 

It in 

ti 10 

■ rn ^. ID 
ijirjiv, LtnD^U (T tO 

... n 10 

i> 10 
.1 10 
5 



\hit> 



1^ LJ»nb«ilr, 



5 



i ftju, Trcf 



B, if! Mu*, l>q,, RU)fllfleir 



1 











f} 



a ft 



rj u 
n 10 



l*itld Mr 



for 
the 



NTS. 
, i;0 



X7i 13 « 



f/fMffj 1 17 8 

Paul Mr. Lpwi» JmiiMi, 



£70 id 



TJie ftbOTO Btira of Jt?0 5s, IGd* Jias Iweu (|Mt>nsit<trl in the Rank Umrdovwr^ with tJics Sub- 



m|- '.\ ImU . 



: I f^yiu, .('.'-"►i (liii^ !■/ iii'».i.'::\uJl). Lu Um 
^ iiO kod iUwsijs Dcijii iirmg with liuj 



WANTED, A LAY AGENCY, 

Ii»fl r tmd ihe lower c1 in 

Apply, Alphji, cine t>f tun Publliher, Uavi q 



EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 

CAERFYRDDIN, 
MEDI a, 4, 6, a 6, 1867. 

TALFYIUAD O nr^^m 



UAU CTMREIG 



CAERFYRDDKv. 



Englisli -Welsh Prariaunelnj? 



VJ 

It' 

In 
<r> 

Hi.- 



tor 
' li 

It 
on 

hwn wfiili tfyfr 



l>t.. 

TTS Ol > 



If to DthefB nf itj eUji 



'iii}< Umi lull hither- 



laytliyraetli yr laitli Qymraeg. 



tfTluT tf) 1111/ ih,(ai ^«]l4Vk > 

Spt;rreir6 Ihiglisli- Welsh ^ Woiih- I 



ytiii^---ij I,.!.- 'J ii .""I I", .ti'.,, . .1, - W('f*fi 

U\t fiTiillvrn Ejil till rihjllwyiiB ml ivnttJi inftilfia t 

.-Ow • li. 1. .1) .I t jrlj. ir.vrr vr.,.j,1,> h ..< ■ , i 

' j *d 

! m 



THE FEAST OF HARVEST. 
A SERMON, 

PreJtcljed iu St Ptsl.i^r*« CbimA, Cartiiartluiti, mi 'J'ueadflv, ^^rd Ootobei 

\%m, with t\}^ \-,-", ' \' ' t- . ^'V-- r f,' ' rl, T:, . f ,i 

iVVAHT r ,j 



•cut uiitb'Kii fTiiyiTient U\ stuDtip i.. 



St. Peter's Chiiffili Aii>dii) Am\ «4nnot bo 
W, SPinillEIJ.! 



lECHYD ril AFIACH. 




PELENl _HOLLOWAY. 

Colli Obwant Bwyd.— C ColU tmshytl. 



An 



WtsgJillwoh yrtt.'lclil'VTivi i.iT Mil 
Ni FtiVlmnt bytH ^ti 

blotleu^t^. T fin t^ 



At 
a oli i < 



lif alt k^Ail 



lint liolbwiif t: 



CURACY WANTED, 

h utiil . too, iUa Mri'fii.-tnrv ^' 

WANTED, A LAY AGENCY, 

i: 



lACIlAD I'W GAEL AM UM> YCllVDK 



ENAINT HOLLOWAY. 



Aiiir la.ft'u yn e»di odfh wrtb i^am-rtrJi^ri^Kl iti i^viiJ, v 
Gun liyiiyi y l^yfJidlo ttcbow ) r 
ys^riJbiiir wi' Ail Ajwv<l<liun yii I 



tiHyd Iwb math. 

«N rhni, i:..rl vr .lih- 



■ liui I k ii vrt iif-iiuh yr (tyn it 



Cajnyraddygiadau leuenii^d. 



Pa iiwl ffoyw r|rii*»riuJt aytJ'' y*i ilyijtiiirl' otldi 



■ 1 . . wrlh yr nt-l. ■ _ . ;'Jiili i;!id'.i(>l n gl' 

r Pelom dsyfedilol hjri. gnn sjIwa vn omuib .ir yr tyn m» d^iywedir yn f ' 
, Anw y pen Ail ArwyiUliEjn^ » dim tJiid ililyn y eyfuimtliiu yn jrywir, I, 
gauE till g^vtlt.t, er y byM fiyny yn waUli *m»i*r. 



%^a» yr Enoit f 

IjMCt I' 



IthKumtiiint 



Tumour* 



Ar Wffth -^or lloll^v nuid (jft-r TeniiU*: Bjii 

ArHr^iliT iwyHpid drwy gyinmeryil y Pot n !. 
T' - ^ ! ., . ,' •■ . . 1 jrfleilig' i'f ijlttf ityii^ jibijii Polyr^. 

U.S. Gull ity gun bob Cytlerliwr, gyil* rAjt/artt^ii«iiffl«fo 

Digitized by C: 



SERYDDIA1.X JUL X .SGRYTHYROL 

Y |i|WRr>lr\n KAHCK S LLOri>, BALA: 
ydti B» 



AN ENGLISH-WELSH PRONOUNCING DICTIONARY. 

A Welsh-Exi e 1 L n Dictionary. 

WILLIAM SPUERELl 
Thn TWO WC ih 83 

Till «^avi» WfirlLn {uitri^ tin 



it i« 

V 

« J 



A OBAMMAR OF THE V. } LANGUAGE 

1* I* J Mm^ilif thtmilii 



"VT A RCHOG CliWVn!; \ \ » 

i i'AnrH. D, 



Km?, 



YR 



Pxus 6c, 



HAUL 



Kim , 



lit 

I, 

Tyimiit'bli J 




CAERFTmT^TN: 
^YD GAK Y ^ 



Digitized by 



Itnrr*nr\Ti Mf- \. 

C Y 1' A I L L. EGL W Y « I GF. 



Ifir 

Hi 



sptmrtELir, evil 



*'YR HAUL." 

Bydded i Lyfmerthwyr sylwi fbd yr Haiti. Vw tjaef 
yn Llundain p ^ istbiaid K: 

iir 

tudiu it iJiay ixhv 



I), CABRFYRnnrK 



Y CYI AILL KGLWY81G 



A! 



Anfmir 6 r^(;' 



YR HAUL.** 

B^axDED i Ljirwertliwyr sylwi fod yr If ai 
yn Llundain gan y MEisTRiArri }s^^ 
23, 51. a 63, P - t , 

tiimtlgli the r,: 

liide. It niJ 
FAternoBter Umv , i . , . m i i.j , , 



H A U L 



CVIIORnmAD \!T?£OL AT WA8AKABTH VSGOLIO 

CYIAILL EGLWY81G 

Wrtm CclnloK j 311a. 

vn I 



SPURRELL, CYHOEDDWR, CAKRFYRnDIN, 



"YR HAUL. 

iiYDiiEB i Lyfrwertliwyr sylwi fod yr H^ ^ 
yn Llundain gan y Meistriatd Kent 
23^ 51, a 53, Paternoster Row^ 

PeTuoRjt wbn fiml a rttfHcu!ty in ubtafmn*? the •*Hflu/** iHtli 

' ■■ lujs, ar« r. ' 

tydc<* it muy ol^n he obtained of Mei»ra. Kent ik ' 



Rmr. 129. (fijfni (fnirfijitMii. i'jus 6c. 



VU 



HAUL 

MEDI, 



.1 ^7H 



ii irltluiB ilordd- 



i' . 

I. '*v;a 

Y 

T ' 




KGLWVSIQ CY 



r - - 



< 



El 
U 
ft] 

V 

Cn 



if . 

f^firHRELL. CYHOEDDWR, CAERFTRDDIN* 



"YR HAUL ' 

iDEii i Lytnvertl ^ i fod yr JIaul i w gm 

yn Ltundain gan y : i l.i,s i iiiAir^ Krvr ^^ f/" 
23, 51, a 53» Paternoster Row. 

ytJHom wbti fiiid a ' 

J I , It u....) iUsi' 1^ ■ 

?ttlenioiiti^ Row, London^ 



i'VmKUt, AROUAtn'DD, CAERPirRi> 



YR 



HAUL. 



an AO I' 




AT KTS nnnrpwYH 

Haul tU 



Y C YFAILL KGI.WYSiG 

f*ri** Oltifor ! Til*. 

C V 1 



"YR HAUL." 

BviUM u i Lyfrwerthwyr sylwi fod yr Hal l i w 
yn LIundain gan y Mlisthiaid Kent a'i? ( 
23, 51, a 53, Paternoster How. 

Peruoiis iLiihy 111 ' ^ 

IHrii iigti til e 1 I ? , ;irt^ r 

CaimarttiLMt, Ml be it 

tUtk* it. Mki',. .1 'J f'if Mr- 

F«Ctf008t«r How, LcfiMir 



SPURRELL, ARGfUFFVDli, UAIilii 



SEPTU AGINT, 

mv Y BEIBL SANCTAIDD, YN CVFLEITUAD Y LXX. 

OYDA SYf WADAU, CAN E. ANTmEWS. KA. 



My DiCAJi Sitt, 



*' TihiTiTOawdrl^^^ fleet riry. Oct.. 12. IS^^. 
ptioitf jitBt nnHwd. h exactly to my 



■11 for the 1 



' I rcfimin, my ^It rtr Sir, ^nv^ truly » 



^ 31, 



** Eisvi£ii£K]> Aim Okah Km, 

Itl 

*^ DwAA Sir, 



■our tuid aliilitj t*f tlie Editor till will rccogitk 



I Ataf Bev. ftud dear Sic^ tctj &i < 



Hic flrsit number *>f s 

"I hope ymtr e«tirn:i. : i 
bi*ok od thut spcoiMJ lonn «>f en 

"Rev, EL AT^iiffiWi 



n ^ iTi Hou8e» Llanlrothcn; ll. r 



Digitized by 



Gooc 



OAEMAKTHEN ENDOWED SHHOOL 



1 

iJllUiil^ WlU btJ LUbVLLUtld ull AugUBt Lit. 



ADDYI^G CKlftiTlONOGOL, 

GATECISM i:.ui^WYS LOEGB, 



Cymdeithas 'i aotli Biingor, 



EGLWYS CRIST: 



.4- 

Vi. ■ 



The Oil' and most Ko> 

SCllI PTUUE COMM EN TAll i . 

V„rV ; -J 
ill. li-' 

t, in 4 

y - - , 

I 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



I 
! 

Google jj 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



